


The Library 


SCHOOL OF THEOLOGY 
AT CLAREMONT 


WEST FOOTHILL AT COLLEGE AVENUE 
CLAREMONT, CALIFORNIA 

















ESPONEIAD 


ARY 


TESTAMENT NEWYDD. 


GAN Y DIWEDDAR. 


BARCH. G. LEWIS, D. D. 








_LLVFR V. 
|ŵ | GWRECSAM: 
|4 | 


ARGRAFFWYD, DROS E. DAVIES a G, LEWIS, 


GAN IOAN PAINTER; 





1830. 


Tw “ 








' scuooL OF THEOLOG 


5 SL CLAREMONT 


4 ADD | fyynia 
'W LA ; 


Yu ^ AROA Y END 


28bagpmanr6bD ». €poebDopY, 





ÏWELE. yr ydym yn cyflwyno i'n cyd-wladwyr y pummed Llyfr o'r 
'ESPONIAD AR Y TESTAMENT NEWYDD. Y mae'r Llyfr hwn yn 
cynnwys eglurhad ar y Llythyrau at yr Ephesiaid, y Philippiaid, y Coloss- 
iaìd, y Thesaloniaid, Timotheus, Titus a Philemon. Mae^n eglur gan 
_ hynnyfod rhai o'r rhannau mwyaf defnyddiol o air Duw yn cael eu hys- 
— tyried ynddo, Fe welir hefyd fod yr hybarch Awdwr, sydd yn awr wedi 
— myned oddiwrth ei waith at cì woDr, wedi ymdrin â*r gyfran hon o*r gair 
“ yn yr un dull syml, sylweddol a chynnwysfawr, ag ymae â rhannau eraill 
4 o'r dwyfol wirionedd, Mae'r un llafur a diwydrwydd, os nid mwy, i'w 
2 gweled ag sydd yn ymddangos yn eì holl waith; a'r cyfan oll yn cael ei 
osod allan mewn dull eglur ac ysgrythyrol, Dichon fod rhai wedimeddwl. 
“ y buasaieglurhad heb fod mor faith yn atteb diben gwell, ac mae^n wir y 
- buasai, ì ryw fath o ddarllenwyr; ond nìd oedd yr Awdwr ddim yn gallu 
7 ymfoddloni ar ryw-beth.arwynebol, heb fyned i mewn i drysorau 'r gair. 
_ Yr oedd yn ystyrìed y gwnaethai efe gam mawr ŵr hyn oedd dan ci sylw, 
os na byddai iddo arfer pob diwydrwydd i dreiddio hyd y gallaì i mewn 
ni feddwl.yr Yspryd Glân, yn eì waith yn egluro 'r Ysgrythyrau, 
FYNN | 
lae amryw O Awdwyr enwog wedi llafurio llawer-ar y Llythyrau sydd 
n cael eu hystyried yn y Llyfr hwn. Mae Byrzeup, hen Awdwr rhagorol 
1 ymhlith y Puritaniaid, wedi cyfansoddi Llyfr unplyg ar y Llythyr at y 
Colossiaid, llawn o synwyr ac o athrawiaeth iachus, Y mae yn nodedig 
.am-ei waith yn egluro'r naill Ysgrythyr ag Ysgrythyr arall. Mae Davz- 
| NANT, Un O esgobion eglwys Loegr, yn nechreu *r ail ganrif ar bymtheg, wedi 
. 8ylwi ar yr un Llythyr mewn Llyfr unplyg, yn yr iaith Ladinaidd, mewn 
— dull tra rhagorol, ' Y mae esponiad”Evron hefyd ar y Colossiaid yn hynod 
— ddefnyddiol, iachus ac eglur. Y mae Tavron, gweinidog enwog yn amser 
| A90 y cyntaf, wedi cyfansoddi Llyfr pedwar-plyg ar y Llythyr at Titus, 
mewn dull sylweddol anghyffredin. Y mae ScrATER, un o'r Anghydfîurf- 
wyr yn amser Sranrs yraiìl, wedi ysgrifennu yn sylweddol a chall iawn ar y 
er Lythyr at y Thessaloniaid, Y mae ei esponiad yn llawn o sylwiad- 
au agro ac ymarferol, ac o athrawiaeth Ysgrythyrol, Mae FERGUSON, 
HN tra defnyddiol yn yr Alban, yn amser Oliver Cromwell, wedi 





Wet i, AN 
Wi A MS a” 1 School of Theology 
” k- i “laremonf 





— 


ÌV RHAGYMADRODD Y CYHOEDDWYR, 


esponio 'r Llythyrau at yr Ephesiaìd, y Philippiaid, y Colossìaid a'r 
'Thessaloniaid, mewn dull synwyrol iawn, ac yn hynod adeiladol. 


Wrth enwì'r hen Awduron uchod nid ydym am i neb feddwl nad oedd 
Dn. L&wrs ddim yn darllen ac yn defnyddio awdwyr diweddarach, Yr 
oedd yn rhy gall i beidio gwneuthur hynny, ac nid oedd nemmawr mor 
helaeth ei ddarlleniad ac mor gydnabyddus â golygiadau Ysgrifennwyr o 
bob oes ag ydoedd efe; ond nid oedd mor ííol a meddwl nad oedd dìm yn : 
deilwng o sylw mewn un Awdwr yn unig am ei fod yn hen, Yr oedd 
y'mhell iawn oddiwrth amcanu meithrin yr un yspryd yn ei ddarllenwyr 
ag oedd yn yr Atheniaid, y rhai nîd oeddynt yn cymmeryd hamdden i 
ddim arall ond i ddywedyd neu ìi glywed rhyw newydd. Nid oedd gywil- 
ydd arno arddel daliadau enwogion y Diwygiad Protestanaidd, âc yr oedd 
yn caru yn fawr olygiadau yr hen Buritaniaid a'r clodfawr Anghydffurf- 
wyr. Nid oedd yn ei chyfrif yn un dianrhydedd i fod ym yr un fyddìn a 
Chalfin a. Beza, Perkins a Poole, Owen a Howe, Flavel 2. Henry, y rhai 
oeddynt gawri yn eu dydd o blaìd y gwirionedd, a rhai nid oedd 'y byd yn. 
deilwng o lionynt. Ar yr un pryd, nid peth allan o le fyddai sylwi ymma, 
nad oedd uri Esponiwr ar yr Hên Destâment a^r Newydd, yn mhlith yr 
hen Awdwyr na'r rhai mwyaf diweddar, yr hwn yr oêdd DR. LEwrs yn eì 
garu a'i hofli yn fwy nâ Scorr; clod yr hwn sydd nìd yn unig yn Eglwys 
Loegr, ond hefyd yn yr Aol/ Eglwysi. Er hynny nid oedd yn cyfrif neb 
yn Athraw ar y ddaear, ond Crist: nid oedd yn ystyried eì hun dan un 
rhwymau ì goleddu golygiadau eraill, ond mor bell ag oeddynt yn gyd- 
fynedol â'r Ysgrythyr; ac nid oedd ychwaith yn meddwl mai ei ddyled-. 
swydd oedd gadael hen athrawiaethau iachus i'r dibên i redeg ar ol pob. 
gwrach a gyfodai i fynu i fod yn arweinydd i eraill, 1 Tim. 4.7. 6. 54. 


Rhoddir y chweched Llyfr yn y wasg yn ddioed; gan obeithio na bydd. 
ein cyd-wladwyr ddim yn ol ou cynnorthwyon a'u cefnogiad,——Nid 
oes gennym yn awr ond gadael yr hyn a gyhoeddwyd i fendith yr Avd 
glwydd, ac ì ystyriaeth ddifrifol y rhai a garant y gwirionedd fel ag y 
mae yn yr Iesu. | 


EDWARD DAVIES, 
GEORGE LEWIS. 


Ruaaryn 31, 1825. 





LLYTHYR 
IPA'U'L Wa SEDD 


AT YR 


EPHESIAID. 


—————— 


YR oêdd yr EPHESIAID yn cael eu henw oddi wrth y ddinas 
” yn yr hon yr oeddynt yn byw, sef EPHESUS, prif ddinas 


yr AsIA leiaf. Yr oedd y ddinas hon mor enwog fel yr 
oedd yn cael ei chyfrif yn un o ddau oleuni Asia: Miletus 
oedd y llall. Yr oedd amrywiol o bethau yn tueddu i'w 
— gwneuthur yn enwog,. Cyn amser Alexander y gorch- 
fygwr yr oedd wedi bad dan lywodraeth ei brenhinoedd 


5 cei hun; yn awr, pan oedd wedi cael ei dwyn dan awdur- 


dod y Rhufeiniaid, yr oedd y Rhaglaw ag oedd, dan Ym- 


4 ' merawdwr Rhufain, yn blaenori yn llywodraeth Asia, yn - 


byw yn y ddinas hon: frwy ei bod ar lân mor Ionia, ac 
yn. neillduol gyfleus, o ran ei sefyllfa, gyda golwg ar 
— ddwyn. ym mlaen farchnadyddiaeth rhwng Groeg, yr 
: Eidal, a rhannau eraill o Ewrop, ag amrywiol dafaetìlau 
| Asia, 'y mae'n sicr fod cyfoeth ei thrigolion yn cael ei 
ddirfawr gynnyddu: yr oedd ymma lawer o ddynion 
— dysgedig y rhai oeddynt yn ; rhagori mewn gwybodaeth a 
— dysgeidiaeth ddynol: ond ni ellir dim enwi un peth neill- 
' duol ag oedd yn tueddu cymmaint i wneuthur y ddinas 
'hon yn enwog ag oedd teml y dduwies Diana, Yr oedd 


' ydeml hon wedi cael ei hadeiladu ar draul yr holl Asia 


leiaf: yr oedd yn cael ei chyfrif yn un o saith rhyfeddod 
y byd : yr oedd. yn 425 troedfedd o hyd, 220 o led, a'i 
nen yn cael ei gynnal gan 170 o golofnau, 60 troedfedd 
'ohyd. Ni buwyd ddim llai na 220 o flynyddoedd wrth 


' ygwaith o adeiladu y deml hon, Ond y cyfryw yw 'r 


LLYFR V. A 


2 EPHESIAID. 


cyfnewidiadau ag sydd yn cymmeryd lle yn ein byd ni, fel 
nad yw Ephesus yn bresennol ond pentref tlawd, yn cyn- 
nwys o 40 i 50 o dai, a hen gastell. 

Fel yr oedd yr Ephesiaid yn enwog ar gyfrif y pethau a gry- 
bwyllwyd uchod, felly hefyd yr oeddynt yn hynod mewn 
annuwioldeb. Yr oeddynt yn dywyllwch; Pen. 5. 8. yn 
feirw mewn pechodau a chamweddau; yn rhodio ynddynt, 

.yn ol helynt y byd hwn, yn ol tywysog llywodraeth yr 
awyr; Pen,2.1,92. heb Grist, wedi eu dieithro oddi wrth 
wladwriaeth Israel, yn estroniaid oddi wrth ammodau 'r 
addewid, heb obaith ganddynt, ac heb Dduw yn y byd. 
Pen. 2.12. Nid oedd eilun-addoliaeth ddim yn uwch er 
ben yn un rhan o'r byd cenhedlïg nag oedd yn y ddinas 

hon. Yr oeddynt yn meddwl fod delw eu duwies, nid 

. wedi ei llunio gan ddyn, ond wedi dyfod oddi wrth Jupi- 
ter. Act.19.35. Ac yr oedd llawer o honynt yn ym- 
roddi i rodres-waith, sef i ddewiniaeth a swyn- -gyfaredd, 
Act. 19. 19. 

Er fod yr Ephesiaid mewn cyflwr tra thruenus, nid oedd- 
ynt ddim wedi myned yn rhy bell i Dduw wneuthur. lles 
iddynt trwy'r efengyl, Felly yr ydym yn cael. ìi Paul 
ddyfod i Ephesus, a myned, yn ol ei arfer gyffredin, i'r 

_ Synagog, ac ymresymmu â'r Iuddewon. Ond er .iddynt 

. ddymuno arno i aros gyda hwynt dros amser hŵy, i ni wnai 
efe ddim cydsynio, gan fod yn angenrheidiol ; iddo > fyn ned i 
Jerusalem i gadw 'r wyl oedd yn aghosau. Âr yr 'un pryd 
efe a addawodd ddyfod attynt amser arall os yr Arglwydd 
a ganiattâi. Ar hyn efe a aeth ymmaith am y tro hwnnw, 
Gadawodd Priscila ac Acwila yn Ephesus, Act. 18. 
19. Ym mhen ychydig amser fe ddaeth Apolos yno. af- 
tynt, a llefarodd ac athrawiaethodd y pethau a berthynent 
i'r Arglwydd, Act. 18.24,25. Cyni hwn ymadael yr 
oedd yno frodyr. Adn. 27. Am hynny. pan ddaeth Paul 

byneiol i Ephesus, fe ddywedir iddo gael yno ryw ddis- 
'gyblion, y rhai oedd wedi eu bedyddio i fedydd Ioan, 
Act.19.1—8. Y mae'n dybygol fod y rhai'n wedi cael 
eu dychweliad trwy weinidogaeth.  Apolos,. yr hwn oedd 
heb ddeall ond bedydd Ioau yn unig. Act.18. 2 Pan 
ddaeth Paul yr ail waith i Ephesus, eíea aeth fel o'r blaen 


EPHESIAID, 3 


i'r Synagog, gan ymresymmu, a chynghori y pethau a 
berthynent i deyrnas Dduw, dros dri mis. Act. 19, 8. 
Ond gan fod rhai yn caledu, ac yn gwrthwynebu, fe dynn- 
odd Paul ymmaith oddi wrthynt ac a neillduodd y dis- 
gyblion, gan ymresymmu beunydd yn ysgol un Tyrannus. 
Parhaodd i wneuthur hynny dros yspaid dwy flynedd, 
Act. 19. 9, 10. Ac o'r dechreu i'r diwedd ni bu efe ddim 
llai yno pa thair blynedd o amser. Act. 20. 31. Yn ys- 
tod y tair blynedd byn nid attaliodd efe ddîm o'r pethau 
; buddiol heb ew mynegi iddynt, a'u dysgu ar gyhoedd ac 
o dŷi dŷ: tystiolaethodd i'r Iuddewon ac i'r Groegiaid 
hefyd, yr edifeirwch sydd tu ag at Dduw, a'r ffydd sydd 
tu ag at ein Harglwydd Tesu Grist: nid ymattaliodd rhag 

mynegi iddynt holl gyngor Duw; ac ni pheidiodd a'u 
“ rhybuddio hwynt nos a dydd â dagrau, Act. 20. 20, 21, 
— 97,31. Fyth, 

I arddel cennadwri Paul, fe wnaeth Duw wyrthiau rhagorol 
| frwy ei ddwylaw ef, byd oni ddygid at y cleifion, oddi 
: wrth ei gorph ef, napcynnau, neu foledau, a'r clefydau a 
* — ymadawai a hwynt, a'r ysprydion drwg a aent allan o 
ra | honynt. Act. 19. 12, 13. Ar hyn fe ddarfu i rai o'r 
Ŷ Iuddewon crwydraidd, y rhai oeddynt yn gonsurwyr, 
— gymmeryd arnynt enwi uwch ben y rhai oedd ag yspryd- 

“ ion drwg ynddynt, enw yr Arglwydd Iesu, gan ddywedyd, 

eu bod yn eu tynghedu, trwy'r Iesu, yr hwn oedd Paul 
yn ei bregethu. Yr ydym yn cael banes yn neillduol fod 

gan Scefa, Arch-offeiriad Iuddewig, saith o feibion, y 
. rhai a wnaent hyn; ond ar un achlysur neillduol i'r ys- 

ôn ddywedyd, Yr Iesu yr wyf yn ei adnabod, a Phaul 
adwaen; eithr pwy ydych chwi? ac i'r dyn yr hwn oedd 

yr yspryd drwg ydddo, ruthro arnynt, eu gorchfygu, a 
“ bod yn drwm yn eu herbyn, byd oni ddarfu iddynt ffoi 

allan o'r tŷ yn noethion ac yn archolledig. Act. 19. 
18—16. Aeth son am hyn trwy 'r holl ddinas, syrthiodd 

ofn ar bawb, ac enw yr Arglwydd Iesu a fawrhawyd, 

Adn. 17. 'Trwy fod bendith yn cyd-fyned a gweinidog- 
aeth Paul, trwy fod gwyrthiau mor hynod yn eglur brofi 
' dwyfolder ei athrawiaeth, a thrwy i'r Iuddewon crwydr- 

aidd gael eu siommi a'n cywilyddio, fe gadarn gynnydd- 


4 EPHESIAID, 


odd gair yr Arglwydd, ac a gryfhaodd. Cafodd eglwys 
liosog ei chasglu ynghyd yn Ephesus, yn fwyaf neillduol 
o blith y Cenhedloedd. Elawer o'r rhai a gredasant a 
ddaethant, ac a gyffesasant, ac a fynezasant eu gweith- 
redoedd. Llawer hefyd o'r rhai a fyddai 'n gwneuthur 
' rhodres-waith a ddugasant eu llyfrau ynghyd, ac a'u llosg- 
asant yngwydd pawb. Yr oedd y llyírau hyn yn werth 
deng mil a deugain a ddarnau arian. Os Dram Attica 
oedd pob un o'r darnau hyn, yr oedd gwerth y llyfrau yn 
£1562 : 10, Ond os y Sicl Iuddewig a olygir, nid oedd 
y cyfan ddim llai na £6250, Y mae'r eglwys hon, ym 
mhen amrywiol flynyddoedd wedi hyn, yn cael ei chan- 
mol gau Grist, ar gyfrif eì gweithredoedd, ei llafur, a'i 
hamynedd, ac am na aìlai oddef y rhai drwg; am ei bod 
yn profi y rhai a ddywedent eu bod yn Apostolion, a 
hwythau beb fod, ac yn eu cael hwynt yn gelwyddog: 
am ei bod yn goddef, a bod amynedd ganddi, ac yn cym- 
| meryd poen er mwyn ei enw ef, ac ddim yn diffygio: am 
ei bod yn casau gweithredoedd y Nu cpjoidy y rhai oedd 
Crist hefyd yn eu casau. Dat. 2. 2, 8, 6. Parhaodd 
eglwys Grist'nogol ymma oddautu chwe' chant o flynydd- 
oedd ymhellach; ïe, y mae rhai o'r ychydig drigolion 
sydd yn byw yno yn bresennol yn arddel eu hunain yn. 
Grist'nogion yn perthyn i eglwys Groeg. ŵ 
Prin y gellid disgwyl i Paul gael myned rhagddo a Miaddo 
yn ddi wrthwynebiad. Tra fu efe yn myned i'r Synagog, . 
yr oedd rhai wedi caledu ac heb gredu, ond yn dywedyd 
yn ddrwg am y pethau hyn ger bron y lliaws. Act. 19. 
_.9.. Digwyddodd iddo lawer o brofedigaethau oddi wrth 
gynllwynion yr luddewon. Act.20.19. Ac fe ddarfu 
i Demetrius, gof arian, yr hwn oedd yn gwneuthur temlau 
arian i Diana, alw y creíltwyr a gweithwyr y cyfryw beth- 
au ynghyd, a dywedyd wrtbynt, eu bod hwy yn cael eu 
golud trwy wneuthur temlau i Diana, ond bod llwydd- 
iant Paul yn Ephesus a thros holl Asia, yn debyg iawn o 
ddwyn eu gwaith hwy i ddirmyg, i deml y dduwies fawr 
Diana gael ei chyfrif yn ddyddim, ac i'w mawrhydi gael 
' ei ddistrywio. Pan glywodd y crefftwyr a'r gweithwyr yr 
araith-hon, hwy a lanwyd o ddigofaint, a dangosasant eu 


EPHESIAID, 5 


parch i'w duwies, trwy waeddi, Mawr yw Diana yr Ephes- 
iaid. Llanwyd hefyd yr holl ddinas e gythrwfl, yn yr hwn 
. yF oedd cymmaint o elyniaeth yn cael ei ddangos yn er- 
byn Paul, fel na adawai y disgyblion ddim iddo ef fyned 
” i mewn i blith y bobl y rhai oedd wedi rhuthro yn un fryd 
i'r orsedd. Ac yr oedd rhai o benaethiaid Asia, y rhai 
oeddynt yn gyfeillion i Paul yn golygu y byddai efe mewn 
neillduol enbydrwydd, os ai efei blith y bobl: am hynny 
fe ddarfu iddynt yrru atto i ddeisyf arno nad ymroddai 
efei fyned i'r orsedd... Act. 19.23—31. Y mae'r Apos- 
fol yn cyfeirio at y gwrthwynebiad a gafodd efe yn y 
ddinas hon, pan y mae 'n dywedyd, Os yn ol dull dyn yr 
ymleddais ag anifeiliaid yn Ephesus. 1 Cor. 15. 32. Yr 
oedd yr un peth yn ei olwg pan ddywedai, Mi a arhosaf 
_ yn Ephesus hyd y Sulgwyu: canys agorwyd i mi ddrws 
“ mawr a grymmus, ac y mae gwrthwynebwyr lawer. 
1 Cor. 16. 8, 9. 
Ar ol i'r cythrwfl a gododd Demetrius gael ei ostegu, fe 
 ddarfui Paul alw y disgyblion ag oedd yn Ephesus atto, 
. eu cofleidio, ac ymadael i fyned i Macedonia. Act. 20. 
“1. Ond gan fod Timotheus, yr hwn a anfonasai efe i 
. Macedonia, Act. 19. 22. wedi dyfod yn ol i Ephesus, 
“ €yn i Paul ymadael oddi yno, fe ddarfu i'r Apostol, ar ei 
_ fynediad ymmaith i Macedonia, ddeisyf ar yr Efangylwr 
“ . ieuangc hwn i aros yn Ephesus, fel y gallai rybuddio rhai 
“.ma ddysgent ddim amgen, ac na ddalient ar chwedlau ac 
. achau anorphen, y rhai sy 'n peri cwestiynau'n hytrach nag 
adeiladaeth dduwiol, yr hon sydd trwy ffydd... 1 Tim. 1. 
. 8,4. Y mae'n dybygol mai nid yn bir yr arosodd Timo- 
“ theus yn Ephesus: o herwydd pan oedd Paul wedi my- 
ned dros barthau Macedonia, ac wedi aros fri mis yn 
nhir Groeg, yr ydym yn cael fod Timotheus yn un o'r 
_ rhai oedd yn cyd-ymdaith ag ef trwy Macedonia, hyd yn 
_ Asia. Act. 20. 2—4. Yr hyn oedd gan Paul yn ei olwg 
wrth gymmeryd y daith hon trwy Asia, oedd, myned i 
Jerusalem. A chan ei fod yn brysio i fod yno, os bâi 
| bossibl iddo, erbyn y Sulgwyn, neu wyl y Pentecost, efe 
_ a roddodd ei fryd ar hwylio heibio i Ephesus, fel na byddai 
“iddo dreulio amser yn Asia, Act. 20,16. Yr ocdd yn 


6 EPHESIAID. 


golygu os gwnai efe alw yn Ephesus, y byddai ei gyfeillion 
yn y ddinas honno yn daer am iddo aros yno gryn amser: 
am hynny efe a benderfynodd i beidio troi yno yn bre- 
sennol.. Ond o Miletus, dinas oddautu deg ar hugain, 
neu bumtheg ar hugain o filldiroedd, neu, fel y dywed 
: eraill, oddautu deng milldir a deugain i'r deau oddi wrth 
' Ephesus, efe a anfonodd i Ephesus i ddymuno ar swydd- 
. ogion yr eglwys oedd yn y ddinas honno i ddyfod atto ef 
“id Miletus,. Ar ol i'r rhai'n ddyfod atto, fe ddarfu i Paul 
ddwyn ar gof iddynt y modd yr oedd efe wedi treulio ei 
amser, a'r pethau buddiol oedd efe wedi ymdrin a hwynt, 
tra fu yn aros yn eu plith: dywedodd wrthynt fod rhwym- 
au a blinderau yn ei aros ef, ac na chaent hwy ddim 
gweled ei wyneb ef mwyach, a'i fod yn awr yn eu galw 
' hwy yn dystion ei fod ef yn lân oddi wrth waed pawb oll, 
“ Dywedodd wrthynt, yn y modd mwya difrifol am edrych 
arnynt eu hunain, ac ar yr holl braidd, ar yr hwn yr oedd 
yr Yspryd Glan wedi eu gosod hwy yn olygwyr. I 
. ddangos yr angenrheidrwydd o hyn efe a ddywedodd ei 
. fod yn gwybod y deuai, yn ol ei ymadawiad ef, fleiddiau 
blinion i'w plith, heb arbed y praidd, ac y codai o honynt 
eu hunain wyr yn llefaru pethau gŵyrdraws, i dynnu dis- 
gyblion ar eu hol. Act. 20.17—30. Os craffwn ar y 
diben oedd gan Paul yn ei olwg, pan yn deisyf ar Timo- 
theus i aros yn Ephesus, ac os daliwn sylw ar yr hyn a 
ddywedodd efe wrth yr Henuriaid a ddaethant atto ef i 
Miletus, fe fydd yn hawdd i ni weled fod yr Apostol yn 
rhagweled y gwnai gau athrawon ymdrechu gŵyrdroìi yr 
Ephesiaid oddi wrth symlrwydd yr efengyl. Ac oddi wrth 
' lythyr a gafodd Ioan orchymmyn i'w anfon at Angel yr 
eglwys honno, ym mhen amrywiol flynyddoedd wedi hyn, 
fe ymddengys fod gan Grist beth yn ei erbyn, sef ei fod 
wedi ymadael a'i gariad cyntaf, ac y byddai i'w ganwyll- 
bren gael ei symmud o'i le, oni byddai iddo edifarhau a 
gwneuthur y gweithredoedd cyntaf. Dat. 2. 4, 5. 
Ar ol i Paul ymadael oddi wrth Henuriaid eglwys-Ephesus 
efe a aeth rhagddo i Jerusalem. Yno fe gafodd ei ddal 
| a'i garcharu, Wedi hynny fe gafodd ei ddwyn i Cesarea, 
le y cafodd ei gadw yn y carchar dros gryn amser. Oddi 


EPHESIAID. u 


yno efe a gafodd ei ddwyn i Rufain, lle y cafodd ei 
garcharu ddwy flynedd ym mhellach. O'i garchar yn y 
ddinas honno efe a ysgrifennodd amrywiol lythyrau, ac 

_ ym mhlith eraill y llythyr at. yr Ephesiaid.._ Yr achos 

neillduol i Paul ysgrifennu at y Corinthiaid, oedd, yr an- 
foesoldeb a'r annhrefn oedd wedi dyfod i mewn i'r eglwys: 
yr achos neillduol iddo ysgrifennu at y Galatiaid, oedd, 
fod cyfeiliornad niweidiol mewn perthynas i gyfiawnhad 
pechadur wedi dyfod i mewn i'w plith: ond wrth ddarllen 
y llythyr hwn at yr Ephesiaid, y mae 'n hawdd i ni weled 
mai nid ar gyfrif un peth o'r fath hyn y cafodd ei ysgrifen- 
mu. Ond yr oedd yr Apostol yn rhag-weled y deuai 
bleiddiaid rheibus i'w plith, ac y codai rhai o'u plith eu 
hunain, y rhai a osodent allan athrawiaeth hollol anghys- 
son a'r hyn oedd efe wedi ei draddodi iddynt, a thrwy 
$ hynny eu bod mewn eubydrwydd o gael eu dwyn ym- 
maith oddi wrth symlrwydd yr efengyl. I'w gosod, gan 
* hynny, ar eu gocheliad yn erbyn y twyllwyr hyn, y rhai, 

» fe ddichon, oedd, erbyn hyn, yn dechreu ymddangos yn 
eu plith; i'w cadarnhau yn y gwirionedd a bregethasai efe 
— iddynt, i'w hannog i barhau yn ddi-anwadal yn y ffydd, 
ac i addurno eu proffes trwy ymddugiad addas i'r efengyl, 
ce efe a ysgrifennodd attynt y llythyr hwn. 

Ys mae 'r Apostol, yn y llythyr hwn, yn gosod allan y pethau 
| mwya gogoneddus yn y dull mwya ardderchog. Y mae'n 
_ deilwng o sylw fod Paul ei hun yn galw ar yr Ephesiaid i 
—_ graffu ar yr hyn a ddarllenent yn v llythyr hwn, fel yr oedd 
yn amlygiad mwya cyflawn fod yr efengyl wedi ei hyspysu 
— o ef trwy ddwyfol ddadguddiad, ac yn dystiolaeth eglur 
gaf helaethrwydd ei wybodaeth ef yn mnirgelwch Crist, 

_ Pen. 3. 39, 4. Nid yw'r Apostol ddim wedi dywedyd y 
aŵ “fath beth am ei 'sgrifennadau ei hun yn un llythyr arall, 
Yr oedd dysgeidiaeth a doethineb ddynol yn bethau o fawr 

— bwys a chymmeradwyaeth yn Ephesus: ymma y mae'r 
— Apostol yn cael ei gyfarwyddo i osod pethau o dragywydd- 
ol bwys ger eu bronnau yn y dull mwya arddderchog. 
Yr oedd y Cristnogion yn Ephesus wedi dysgu pynnaint 
* o hunan ymwadiad, fel y darfu iddynt ymwrthod a'r ddysg- 
eidiaeth a'r ddoethineb oedd yn cael eu cyfrif yn ogoniant , 


k 


Efa 


â? 


wl 


8 EPHESIAID. 


eu dinas: y mae Duw yn eu hanrhydeddu, trwy gynhyrfu 
Paul i ysgrifennu attynt lythyr, yn yr hwn y mae'r peth- 
au mwya teilwng o'u sylw yn eael eu gosod o'u blaen yn: 
y dull mwya gogoneddus a derchafedig. Neu fe ddichon 
mai 'r achos fod y llythyr hwn wedi cael ei 'sgrifennu 
mewn dull neiliduol ardderchog, oedd hyn; yr oedd yr 
Apostol yn bresennol yn garcharor; fel yr oedd ei orth- 
rymderau yn amlhau yr oedd ei ddiddanwch hefyd yn aml- 
hau; ac fe ddichon ei fod yn cael ei lonni yn neillduol yn 
bresennol trwy yr hyn a glywsai mewn perthynas i ffydd 
a chariad yr Ephesiaid; Pen, 1. 15. ac yr oedd y gorfol- 
edd a pha un yr oedd ei enaid yn cael eì lanw, yn cael y 
fath effaith arno, fel yr oedd yn gosod allan ei feddyliau 
am ryfeddol bethau Duw, yn yr iaith mwya ardderchog. 
Llawer sydd wedi dal sylw nad oes un rhan o ysgrifennad- 
au Paul yn cynnwys ehediadau uwch, nac yn gosod allan 
y dwyfol wirionedd mewn modd mwy melus na'r hyn a 
ysgrifennodd efe yn y carchar. 

Y mae'r Llythyr hwn yn galw ar yr Ephesiaid i sylwi ar 
ras Duw, fel yr oedd wedi cael ei amlygu tu ag attynt hwy 
trwy Iesu Grist, ac ar y rhwymau oedd arnynt hwythau i 
ymddwyn yn addas i'r efengyl, Ond os craffwn yn fwy 
manwyl ar ei gynnwysiad, ni a allwn ddal sylw fod yr Apostol 
yn dechreu trwy eu hannerch, a dymuno gras a thangnefedd 
iddynt. Pen.1.1,2. Yna y mae'n diolch ìi Dduw am y 
bendithion ysprydol oedd wedi cael eu cyfrannu iddynf, 
Adn. 3. yn eu dwyn i edrych ar arfaeth Duw, fel y ffyn- 
non o ba un yr oedd yr holl fendithion hyn yn dylifo, 
Adn. 4, 5. ar brif ddiben Duw yn y cyfranniad o honynt, 
Adn. 6. ar y brynedigaeth sydd Ynghrist fel yr haeddian- 
nol achos o'u cyfranniad, Adn. 7. ar yr efengyl, fel y 
mae'n amlygu 'r pethau gogoneddus hyn, Adn. 8, 9. ar 
ffydd Ynghrist fel yr hyn sydd yn dwyn enaid i gael gweith- 
redol hawl yddynt, Adn. 11—13. ac ar yr Yspryd Glan, 
fel y maen selio credinwyr, ac yn ernes eu hetifeddiaeth, 
Adn. 13, 14.. Yna y mae'n diolch i Dduw am yr hyn a 
glywsai am eu ffydd a'u cariad, ac yn gweddio am gyn- 
nydd eu gwybodaeth mewn perthynas i'r nefol etifeddiaeth, 
a gweithrediad nerthol Duw yn eu heneidiau eu hunain, yn 


EPHESIAID. 9 


reyfatteb i'r hyn oedd efe wedi ei amlygu yn adgyfodiad a 
'derchafiad Crist. Adn. 15—23. I osod allan gyfoeth 
; gras ym mhellach, y mae'n dwyn ar gof iddvnt y sefyllfa 
druenus oeddynt wedi bod ynddi, y cyfnewidiad rhyfeddol 
' oedd wedi cymmeryd lle yn eu cyflwr, ar breintiau oedd- 
ynt wedi cael eu dwyn i gyfraunogio honynt. Pen, 2, 
:1—292. Yna, gyda golwg ar eu cadarnhau yn eu bymlyn- 
iad wrth yr efengyl, a bregethasai efeiddynt, y mae 'n 
sylwi ar ei alwad i fod yn weinidog, ar y cymmwysiadau 
a pha rai yr oedd Duw wedi gweled bod yn dda i'w gyn- 
nysgaeddu, ac ar y dibenion ardderchog oedd yn cael eu 
-hatteb trwy ei weinidogaeth. Pen. 3. 1—12. Yna y 
'mae'n difrifol weddio ar eu rhan, ac yn priodoli'r clod 
i'r hwn a allai wneuthur yn dra rhagorol drostynt. Adn. 
'13—21. :Ar ol ymhelaethu, yn y modd hyn, ar athraw- 
“ viaeth. gras, y FN 'r Apostol yn dyfod at bethau ymar- 
'ferol. Y mae'n dechreu 'r rhan hon o'i Lythyr trwy ddy- 
muno arnynt i ymddwyn yn addas i'r alwedigaeth oedd- 
“ynt wedi cael eu galw ìddi.. Pen. 4.1. Yna y mae'n eu 
'hannog yn neillduol i fod yn ostyngedig, yn addfwyn, 
yn. hir ymarhous, ì gyd-ddwyn a'u gilydd, ì fod yn ddyfal 
ì gadw undeb yr Yspryd, Adn. 2—6. i iawn arfer don- 
'iau”r Yspryd er adeiladaeth yr eglwys, Adn. 7—16. ì 
beidio rhodio' fel y Cenhedloedd, yn oferedd eu meddwl, 
“Adn.17—22. ond'i ymadnewyddu yn yspryd eu meddwl, 
'i wisgo'r dyn newydd, i ddywedyd y gwir wrth eu gilydd, 
'i ddigio heb bechu, i beidio rhoddi lle i ddiafol, i beidio 
'Bedratta, i i fod yn ddiwyd yn eu galwedigaethau, i fod 
a 'u bymddiddanion yn fuddiol i adeiladu, i beidio tristau yr 
Yspryd, i ochelyd pob chwerwder, llid, digofaint, &c, 
'Adn. 23—31. i fod yn gymmwynasgar i'w did, yn 
dosturiol, yn barod i faddeu y naill i'r llall, Adn, 82. i 
. fod yn ddilynwyr Duw, a rhodio mewn cariad. Pen, 5, 
'J, 2. i ochelyd aflendid, cybydd-dra, serthedd, coeg- 
ddigrifwch, a chyd-gyfeillach a gweithredoedd anffrwyth- 
lon y tywyllwch, Adn. 3—14. i rodio yn ddi-esgeulus, ì. 
brynu 'r amser, i ochelyd meddwdod, i fod yn llawn o'r 
Yspryd, i fod bob amser yn ddiolchgar, ac i ymddaros- 
twng i'w gilydd yn ofn Duw. Adn, 15—21. Yna y 
L1yrm V. B 


10 EPHESIAID. 


mae'n dangos pa fodd y dylai gwragedd ymddwyn tu ag 
at eu gwyr, a gwyr tu ag at eu gwragedd, Adn. 22—393. 
pa fodd y dylai plant ymddwyn tu ag at eu rhieni, a rhieni 
tu ag at eu plant, Pen, 6. 1—4. a pha fodd y dylai gweîs- 
“ion ymddwyn tu ag at eu meistraid, a meistraid tu ag 
at eu gweision, Adn. 5—9. Yn ddiweddaf, y mae 'n 
eu cynghori i ymnerthu yn yr Arglwydd, ac i gymmeryd 
attynt holl arfogaeth Duw. Adn. 10—20, Ar ol gosod 
y pethau hyn o'u blaen, y mae 'r Apostol yn penderfynu 
trwy hyspysu iddynt, y caent glywed ei helynt ef yn fwy 
neillduol oddiwrth Tychicus, yr hwn oedd yn dwyn y 
' Llythyr hwn aftynt, a thrwy ddymuno tangnefedd i'r 
brodyr, a gras i bawb ag sydd yn caru ein Harglwydd Iesu 
Grist mewn purdeb, Adn. 21--24. 

Y mae'r Apostol, yn y Llythyr hwn, yn ymdrin a lifer 
o bethau neillduol fel nad oes un rhan o'r Ysgrythyr yn 
cynnwys mwy o amrywiaeth. I gael boddlonrwydd mewn 
perthynas i hyn, mi raid i ni ond sylwi ar liosogrwydd y 
pethau a grybwyllir yn y rhan hon o'r Ysgrythyr sanc- 

taidd.—Os meddyliwn am Dduw, ymma ni a welwn, nad 
oes ond un Duw, 4. 5. ei fod yn Dad, Mab, ac Yspryd, 2. 
18. eì fod goruwch oll, 4. 5. ei fod yn anfeidrol ddoeth, 3.10. 
yn anfeidrol alluog, 3. 20. yn ddigllon wrth blant anufudd- 
.dod, 5. 6. ond yn gyfoethog o ras a thrugaredd, 1.7. 2. 4,7. 

yn Dad oll, trwy oll, ac yn oll, 4. 5. wedi caru pechadur- 
iaid, 2. 4. eu hethol Ynghrist, 1. 4, 5, 11. yn gwneuthur 
pob beth wrth gyngor ei ewyllys ei hun, 1. 11. yn dangos 
ei gymmwynasgarwch Ynghrist, 2. 7. yn hyspysu dirgel- 
wch ei ewyllys, 1, 9, 17. 3, 3, 7. yn bywhau'r meirw, 2. 
1,5, 6. yn creu i weithredoedd da, 2. 10. yn rhoddi ffydd, 
2. 8. 6. 23. Yn bendithio a phob bendith ysprydol 
'Ynghrist, 1. 3. yn maddeu er mwyn Crist, 4, 3, 23. yn 

i Ge Sg pechaduriaid yn gymmeradwy yn yr Anwylyd, 
1. 6. yn cyfrannu gras a thangnefedd iddynt, 1.2. G. 93. 
.yn hb ynddŷnt, 2, 29, ac yn dangos mawredd ei 
nerth tuag attynt. 1. 19,.—Os meddyliwn am Jesu Grist, 
:ymma nî a welwn fod pob peth wedi ei greu trwyddo ef, 
-8, 9. bod ei gariad uwchlaw gwybodaeth, 3. 19. 5. 2, 25. 
ei fod wedi disgyn ìi bartbau isaf y ddaear, 4. 9, bod i ni 


EPHESIAID. u 


brynedigaeth trwy eì waed ef, 1. 7. ei fod wedi ei gyfodi 
o feirw, 1. 20. wedi caethiwo caethiwed, 4, 8. derchafu 
ì'r uchelder, 4. 8, wedi eistedd ar ddeheulaw Duw, 1. 20, 
4. 8, â0. ei fod yn un Arglwydd, 4.5. yn Ben, 4.15. ô., 
28. fod po» peth dan ei draed ef, ei fod yn Ben uwch- 
law. pob peth i'r eglwys, 1. 22. bod ei olud yn anchwil- 
adwy, 3. 8. ei fod yn rhoddi rhoddion i ddynion, 4. 8, 
.11. bod gras, tangnefedd, cariad, a ffydd oddi wrtho ef, 
.l. 2. 6. 23. ei fod yn ben congl-faen, 2, 21. yn dangnef- 
edd i'w bobl, 2. 14—17. yn Iachawdwr y corph, 6. 23. ac 
_ 4n trigo trwy ffydd yn ei bobl. 3. 17.—Os meddyliwn am 
| yr Yspryd Glan, ymma ni a gawn weled ei fod yn Lan 
Yspryd yr addewid, 1. 13. yn dadguddio yr hyn oedd 
gynt heb ei eglurhau, 3. 5. y selio credinwyr, 1. 13. 4, 
_. 80. yn ernes yr etifeddiaeth, 1. 14. mai trwyddo ef y mae 
«duwiolion yn breswylfod i nAlER . 22. 5, 18..aC mai 
'frwyddo ef y maent yn cael dyfodfa at y Tad. 2. 18,— 
' “Os r meddyliwn am ddyn yn ei gyflwr syrthiedig, ymma ni 
_ a'i gwelwn yn farw mewn pechodau a chamweddau, 2, 1, 
bed; wedi tywyllu ei ddeall, ïe, yn dywyllwch, 4, 18. 5. 8. 
$ wedi. dieithro oddiwrth fuchedd Duw trwy yr anwybod- 
aeth. sydd. ynddo, 4. 18. yn rhodio yn ol helynt y byd 
hwn, yn ol tywy sog llywodraeth yr awyr, a'i ymarwedd- 
. ad yn chwantau 'r cnawd, yn llygredig yn ol chwantau 
dwyllodrus, yn y proddu i drythyllwch, i wneuthur pob dryg- 
. ioni yn un chwant, 2. 2, 9. 4. 19, 22. y pethau a wneir 
y6 _ ganddo. yn ddirgel yn ym i'w hadrodd, 5. 12. ei weith- 
i”, redoedd. yn anffrwythlon, ô. 11. ei fod heb Grist, wedi ei 
. ddieithro oddi wrth wladwriaeth Israel, yn estron oddi wrth 
. ammodau ' r addewid, heb obaith ganddo, ac heb Dduw 
ts byd, ac ym mhell, 2. 12, 13. nad oes iddo etifedd- 
iaeth. yn nheyrnas Crist a Duw, ô, 5. ei fod yn 
_ blentyn. digofaint wrth- naturiaeth, 2, 3. a bod digof- 
2. aint, Duw yn dyfod arno fel y mae yn blentyn an- 
“ ufudd-dod. 5. 6.—Os meddyliwn am y cyfnewidiad 
sydd yn cymmeryd lla ar bechadur, trwy weithrediad cad- 
Mi edigol yr Yspryd Glan, ymma ni a welwn eì fod yn cael 
a ei fywhau, 2. 1, 5. ei greu Ynghrist lesu i weithredoedd 
— da, eb. wneuthur yn ddyn newydd, 2, 10, 15, bod yen 


av 


2 EPHESIAID. 


ei feddwl yn cael eu efa fel y mae yn oleuni ynyr 
“Arglwydd, 1. 18. '8. yn amgyffred cariad €rist, 
3. 18, 19. ei fod yn MAU ei alw, 4. 4, .yn' gobeithio 
Ynghrist, l. 18, 15. ei sancteiddio a'i lanhau, 5. 26. eì 
gadarnhau mewn ffydd, 8. 16. yn dodi beibio yr hen ddyn 
a gwisgo 'r newydd, 4. 22—924, yn gywir mewn cariad, 
4.15, yn caru Crist mewn purdeb, 6. 24. ac yn caru yr 
holl saint, 1. 15. yn ymdrechu yn erbyn tywysogaeth- 
au, &c. 6. 12. ac yn dyfod rhagddo ar gynnydd mewn 
'crefydd. 2. 21. 4. 15, 16.—Os meddyliwn am freintiau 
duwiolion, ymma pi a welwn eu bod wedi eu hethol 
Ynghrist, ìi fod vn sanctaidd a difeius, 1, 4. wedi eu rhag- 
luniaethu r fabwysiad; 1. 5. eu bod yn cael eu gwneuthur 
yn aelodau o gorph, o gnawd, ac esgyrn Crist, 5. 30. yn 
cael eu cymmodi a Duw, 2 16. bod eu pechodau yn 
cael eu maddeu er mwyn Crist, 1.7. 4. 32. eu bod yn 
cael eu gwneuthur yn gymmeradwy yn yr AW 1.6, 
yn cael eu dwyn yn agos trwy waed Crist, 2. 13. yn cael 
eu bendithio a phob bendith ysprydol Mdo 1.3. yn 
cael gras a thangnefedd yn ol mesur dawn Crist, 1, 2. 4. 
7, 8. 6. 23, 24, yn gadwedig trwy ras, 2. 8. yn gorph a 
chyflawnder Crist, 1. 23. a î yn cyd-eistedd gyda 
Christ yn y nefolion leoedd, . yn cael dyfodfa at y 
'Tad, 2. 18. yn gyd- deny a'r saint, ac yn deulu 
'Duw, 2. 19. wedi eu goruwch adeiladu ar sail yr Apos- 
'folion a'r Prophwydi, 2. 20. yn breswylfod i Dduw frwy 
“yr Yspryd, 2.22. 3. 12, 17. 4.6. yn gyd-etifeddion, ac 
yn gyd-gorpb, ac yn gyfrannogion o addewid Duw, 3, 6. 
'yn cael eu selio trwy'r Yspryd, 1. 13. yr Yspryd Glan 
yn ernes iddynt, 1.14. eu calonnau yn cael eu diddanu, 
“6. 22. gobaith yn gyssylltedig a'u galwedigaeth, 4. 4. yn 
' sicr o gael derbyn y daioni y maent yn wneuthur, 6. 8. 
' ac yn sefyll wedi gorphen pob peth. 6. 13.—Os ydym am 
” wybod 'pa fodd y mae i dduwiolion rodio, yn y Llythyr 
“hwn ni a gawn weled pa beth y maent i ymgadw oddi- 
“wrtho, a pha beth y maent i'w wneuthur. Y maent 
— i ddodi heibio yr hen ddyn, 4, 22, nid ydynt ddim i gysgu 
_ a gorwedd ym mhlith y meirw, 5. 14. ddim i rodio-fel y 
'Cenhedloedd, 4. 7,  &c ddim i fod yn gyfrannogion a 


EPHESIAID, 13 


phlant anufudd-dod, 5. 7, 11. ddim i roddi lle'i ddiafol, 
4,927. ddim i bechu wrth ddigio, 4. 26. Y maent ì fwrw 
ymmaith gelwydd, ymadroddion llygredig, serthedd, a 
choeg-ddigrifwch, 4. 25, 29. 5. 4. chwerwedd, dig, llid, 
llefain, cabledd, a phob drygioni, 4. 32. i beidio lledratta, 
4. 28. i ymgadw oddi wrth odineb, aflendid, a chybydd- 
'dra, 5.3. a meddwdod, 5. 18. dylent ochelyd tristau 
Glan Yspryd Duw, 4. 30. a bod yn ofalus iawn na wnelent 
* ddim llwfrhau yn eu gyrfa Grist'nogol, 3.13. Y maent 
“.i gofio beth oeddynt, 2.11. i roddi diolch, 5. 4, 20. i 
fod yn llawn o'r Yspryd, 5. 18. i ddilyn Duw fel plant 
anwyl, 5. 1, i rodio fel plant y goleuni, 5. 8, i rodio yn 
addas i'r alwedigaeth y maent wedi eu galw iddi, 4. 1. i 
brofi beth sydd yn gymmeradwy gan yr Arglwydd, 5. 10. 
â fod yn ostyngedig, yn addfwyn, yn hir ymarhous, ac'i 
oddef eu gilydd mewn cariad, 4. 2. yn gymmwynasgar, 
yn dosturiol, yn barod i faddeu, 4. 32. i rodio mewn 
“ eariad, 5. 2. i fod yn ddyfal i gadw undeb yr Yspryd, 
“. 4.9. i ymadnewyddu yn yspryd eu meddwl, a gwisgo'r 
| dyn newydd, 4. 23, 24, i argyhoeddi gweithredoedd an-- 
. ffrwythlon y tywyllwch, 5. 11..i ddywedyd y gwir, 5. 25. 
ifod a'u hymadrodd yn dda, i adeiladu yn fuddiol, 4. 29. 
. lefaru wrth eu gilydd mewn Psalmau, hymnau, ac odlau 
“ ;ysprydol, 5. 19. i rodio yn ddiesgeulus, fel doethion, gan 
“ brynu 'r amser, 5. 15. i gymmeryd poen i weithio a'u 
“ dwylaw eu hunain, 4. 28. i ymostwng i'w gilydd yn ofn 
“Duw, ô 21. i ymnerthu yn yr Arglwydd, 6. 10. i gym- 
_ meryd aítynt holl arfogaeth Duw, G6. 12-—17. ac i weddi- 
o dros yr holl saint yn gyffredinol, a thros weinidog- 
. ion;yr efengyl yn neillduol. 6.18, 19.—Os dymunwn 
| wybod pa fodd y mae i dduwiolion ymddwyn mewn gwa- 
. hanol berllynasau, ni a gawn yn y Llythyr hwn gyflawn 
“ foddlonrwydd. Y mae gwragedd i ymostwng i'w gwyr 
“ .priod yn yr Arglwydd, 5, 22—24, | Dylai gwyr garu eu 
| _ gwragedd megis y carodd Crist yr eglwys; 52593. 
dylai plant ufuddhau i'w rhieni a'u hanrhydeddu; 6; 1—3. 
“ dylai rhieni faetlîu eu plant yn addysg ac athrawiaeth yr 
| Arglwydd; 6, 4. dylai gweision ufuddhau i'r rhai sy'n 
: arglwyddi iddynt yn ol y cnawd; G. 6—8. dylai meistraid 


14 EPHESIAID. 


wneuthur yr un pethau tu ag at eu gweision, gên roddi 
bygwth heibio. 6. 9.—Unwaith etto, Os meddyliwn am 
eruchwiliaeth y Testament. newydd, nì a gawn weled yn y 
Llythyr hwn, fod y dirgelwch ag oedd gynt yn guddiedig 
yn Nuw, wedi cael ei wneuthur yn hyspys, 1. 9. 3. 6,9, 
10. bod canol-fur y gwahaniaeth wedi ei ddattod, 2. 14, 
16. bod pob peth yn cael ei grynhoi ynghyd Ynghrist, yn 
ngoruchwiliaeth cyflawnder yr amseroedd, 1. 10, bod 
Iuddewon a Chenhedloedd yn cael eu gwneuthur yn un 
eglwys, 2: 14. 3. 6, yn un eorph, 4. 4. bod Crist, i'r 


diben i gasglu ynghyd ei eglwys, wedi trefnu y weinidog- 


aeth efangylaidd, 4. 11—13. 1. 1. 3.7, 8. wedi trefnu 


'yr ordinhad ô fedydd, 4. 5. a'r modd y gweddai i weinidog- 


' ion gyflawnu eu gweinidogaeth. 6. 19, 20. wr» 
Y mae'n sicr i'r Llytlìyr hwn gael ei ysgrifennu at yr Ephes« 


iaid, Y mae hyn yn ddigon amlwg oddi wrth y geiriau 


“ sydd yn yr Adnod gyntaf, Paul Apostol Iesu Grist, at y 


saint sydd yn Ephesus, Y mae'r geiriau hyn yn y cyff- 


redinolrwydd o hen adysgrifennadau a hen gyfieithadau 


' ag ydys yn gwybod am danynt yn bresennol. Y mae lle 


i gasglu hyn hefyd oddi wrth fod yr Apostol yn dywedyd 


— ei fod wedi anfon Tychicus a€tynt, Pen. 6. 21, 22. a'i fod 
” mewn man arall yn dywedyd, ei fod wedi anfon 'Tyehieus 
— i Ephesus, 2 Tim, 4. 12. Y mae Ireneus, a Chlemest o 
” Alecsandria, y rhai oeddynt yn byw yn yr ail oes, yn ery- 
“ bwylly Llythyr hwn fel wedi cael ei ysgrifennu at yr Ephes- 
' iaid: ac y mae Ignatius, yn ei lythyr at yr eglwys yn 


- 


Ephesus, yn adgoffa iddynt Lythyr Paul attynt, ac yn dy- 


. wedyd, Yr ydych chwi, fel yr ysgrifennodd Paul attoch, 


'yn uu corph ac un yspryd, Y mae'n eglur ei fod yn 


U 


crybwyll geiriau Paul yn y llythyr hwn. Ar yr un pryd 


” ni a allwn ddal sylw, nad yw 'r Apostol ddim yn crybwyll, 


yn y Llythyr hwn, gymmaint ag un amgylchiad ag oedd yn 


' perthyn yn neillduol ìi Ephesus, nac i'r eglwys yn y ddinas 


honno. Y mae'n sicr ei fod yn gwneuthur hynny yn ei 


” Lythyrau eraill, ac y mae'n ddiamheuol ei fod yn dra ad- 


nabyddus o Ephesus, ac o amgylchiadau 'r eglwys yn y lle, 
Nid yw ddim yn annerch neb yn eu plith; ond y mae'n 
sicr ei fod, yn ei Lythyrau eraill, yn annerch y rhai oedd 


EPHESIAID. 15 


.efe yn bersonol adnabyddus o honynt; ac nid oes dim am- 
.heuaeth nad oedd efe yn adnabod amrywiol o'r Crist'nog- 
ion oedd yn Ephesus. Y mae'n dra thybygol fod Timo- 
theus gyda Paul pan oedd efe yn ysgrifennu'r Llythyr 
.bwn. Canys y mae ei enw yn y Llythyr at y Colossiaid, 
yr hwn a gafodd ei anfon gyda Thychicus, yr un amser 
ahwn: Pen. 6.21, 22, Col.4.7,8. Yr oedd Timothe- 
us yn dra adnabyddus i'r Ephesiaid ; ond nid yw ei enw 
“ef ddim yn cael ei roddi gydag enw Paul yn nechreu 'r 
“Llythyr hwn, ac nid oes ymma un annerchiad yn cael ei 
:anfon oddi wrtho. Yr oedd Paul yn arfer gosod enwau 
ei frodyr gyda'i enw ei hun, ac yn anfon annerch oddi 
wrthynt at y rhai oedd yn gydnabyddus a hwynt. A phan 

y mae'r Apostol yn dywedyd, O herwydd hyn minnau 
hefyd, wedi clywed eich ffydd yn yr Arglwydd Iesu, a'ch 

_ eariad tu ag at yr holl saint, Pen, 1. 15, a thrachefn, 
Os clywsoch: am oruchwiliaeth gras Duw, yr hwn a rodd- 
“ wyd imi tu ag attoch chwi; Pen, 3..2. nid yw ddim yn 
— ysgrifennu fel un ag oedd wedi pregethu 'r efengyl i'r 

yn li glot oedd efe'n ysgrifennu attynt, ac wedi bod yn aros 
. dros rai blynyddoedd yn eu plith, Fe ddichon, gan hynny 

h fod y Llythyr hwn wedi cael ei anfon, nid at yr Ephesiaìd 
 ,yn unig, ond hefyd at yr eglwys yn. Laodicea,. a chynni- 
— fer o eglwysi eraill yn yr Asia leiaf ag oedd Tychicus yn 
“ dybygol o ymweled a hwynt yn ei daith bresennol, Ac 
os oedd y Llythyr hwn yn fath o Lythyr cyffredinol. at y 
Cristnogion Cenhedlig, yn neillduol y rhai oedd yn byw 

_ yn Asia, y mae 'n dybygol iawn y gallasai fod gan yr 
ì^ Apostol amryw adysgrifennadau o hono, a'i fod yn y 
” naill a'r llall o honynt, a'i law ei hun, yn ysgrifennu'r 
geiriau sydd yn Pen. 6. 29, 24. Gallai hefyd, ar ol y 
” geiriau hynny yn yr Adnod gyntaf, at y saint sydd yn, 
“ enw'r lle yr oedd y naill Adysgrifen a'r llall i gael ei 
” gadael, Yn y modd hyn gallai roddi yn un o honynt, af 
|» y saint sydd yn Ephesus, ac yn un arall, at y saint sydd 
“ yn Laodicea. Os felly, y mae'n dybygol fod yr Apostol 
— yn cyfeirio at y Llythyr hwn, pan y mae'n gorchymmyn 
— Mr Colossiaid ddarllen y Llythyr o Laodicea. Col. 4. 16. 
” Osgolygwn fod hwn, fel y crybwyllwyd uchod yn fath 


16 EPHESIAID. 


o Lythyr cyffredinol, y mae'n hawdd i ni weled pa'm nad 
oedd Paul yn cyfeirio at un amgylchiad neillluol yn yr 
Adysgrifen a gafodd ei hanfon i Ephesus, nac yn annerch. 
neb ag oedd yn byw yno, wrth eu henwau, nag yn gosod 

. enw Timotheus gyda'i enw.ei hun yn nechreu 'r Llythyr. 
Nid oedd ddim am osod dìm ynddo ond yr hyn oedd yn 
perthyn i'r amrywiol eglwysi yr oedd yn cael ei anfon at- 
tynt: ac y mae'n dybygol iawn nad oedd pawb o honynt. 
ddim yn gydnabyddus a Thimotheus. Pa fodd bynnag y 
mae'n bod mewn perthynas i'r pethau hyn, y peth mwyaf 
ei bwys i ni yw, fod y Llythyr wedi cael ei ysgrifennu 
gan Paul, a hynny dan arweiniad neillduol Yspryd y 
gwirionedd. 

Ni bydd i ni sylwi ond ar un peth ym mhellach, sef 
i'r Llythyr hwn, a'r Llythyr at y Colossiaid, gael eu 
hysgrifennu oddautu 'r un amser, ac i'r ddau gael eu 
rhoddi i ofal Tychicus pan yn cael ei anfon i Asia, 
Pen. 6.21,22. Col. 4.7, 8. Y mae'r ddau Lythyr hyn 
yn Y tdtin. ag amrywiol o'r un pethau: wrth eu eydmaru 
fe fydd yn hawdd i ni weled fod y naill, mewn amrywiol 
fannau, yn taflu goleuni ar y llall.—Bellach, mewn dis- 
gwyliad, trwy fenditlì Duw, y bydd i ni gael hyfforddiad, 
cyfarwyddid, adeiladaeth, a chysur, wrth sylwi ar y pethau 
'a osodir ymma o'n blaen, ni a awn rhagddom i Wiw 
cynnwysiad y HYN | | 


PEN. I, EPHESIAID, 17 


PENNOD I. 


p^ apostol Iesu Grist trwy ewyllys 
Duw, at y saint sydd yn Ephesus, a'r 
ffyddloniaid yng Nghrist Iesu: 


Y mae'r Adnod hon, fel rhan o'r rhagymadrodd, yn 
dangos pwy a ysgrifennodd y Llythyr hwn, ac at bwy y 
cafodd ei ysgrifennu. Yr hwn a'i ysgrifennodd oedd Paul, 
Apostol Iesu Grist. Fel Apostol yr oedd wedi gweled Crist 
ar ol ei adgyfodiad; Act. 1.21, 22. 1Cor. 9. 1. 15. 8. wedi 
cael ei anfon yn ddigyfrwng gan Grist; Ioan 20. 21. Act. . 
22.21. 26. 16, 17. Yr oedd dan arweiniad diball yr Yspryd 
Glan; Ioan 16. 19. Gal. I. 11, 12. wedi ei gynnysgaeddu 
a doniau gwyrthiol; Mat. 10.1. 2Cor. i2. 12... Yr oedd yr 
Yspryd Glan yn cael ei gyfrannu i'r rhaî y rhoddai ei ddwy- 
law arnynt; Act.8. 14,17. 19. 6. ac nid oedd ei weinidog-- 
aeth ddim yn cael ei chyfyngu at un lle neillduol, ond yr 
oedd i bregethu'r efengyl i bob creadur. Mat. 28. 19. 
'2Cor. 11, 286.. Ond mewn perthynasi Paul, a'i swydd fel 
Apostol, gwel ymhellach Rhuf. 1. 1... Yr oedd yn Apostol 
Iesu Grist, fel yr oedd wedi cael ei gymhwyso, eì awdurdodi, 
a'i anfon gan Grist, yn cyflawnu gwaith Crist, yn pregethu 
Crist, ac yn cael ei arddel gan Grist. Gwell Cor. 1.1. Y 
mae hyn yn cael ei grybwyll ymma i'r diben i ddangos fod 
yr Ephesiaid yn rhwym o dderbyn yr hyn oedd Paul yn ei. 
“osod o'u blaen, ac i lynu wrtho yn wyneb pob ymdrechiad- 
au i'w gwyrdroi oddi wrth ffydd yr efengyl. Yr oedd yn 
' Apostol Iesu Grist trwy ewyllys Duw. Yr oedd yn y swydd 
hon, nid trwy redeg iddi o hono ei hun, ond trwy fod 
Duw, o'i ben-arglwyddiaethol ewyllys da, wedi arfaethu 
hyn, a thrwy fod ei ewyllys wedi ei wneuthur yn amlwg 
pan gawsai efe ei alw i fod yn gennad dros Grist. Gwel 
iCor.1.1. Gal. 11,15. Yn y cyflawniad o'r swydd an- 

Eryr V. cC 


18 EPHESIAID, PEN. I, 


rhydeddus hon efe a ysgrifennodd y Llythyr hwn at y seint 
oedd yn Ephesus, a'r ffyddloniaid Ynghrist Tesu. Mewn 
perthynas i EPHESUS, gwel yr arweiniad i mewn. ” Yr oedd 
trigolion y ddinas hon mor hynod mewn annuwioldeb fel y 
darfu iddynt alltudio Hermodorus, un o'u cyd-ddinasyddion, 
yn unig am ei fod yn rhagori mewn rhinweddau. Etto yr oedd 
gan Dduw saint yn y ddinas annuwiol hon. _ Yr oedd aelodau 
yr eglwys oedd yn y ddinas hou, mewn enw beth bynnag, yn 
saint: yr oedd yr Apostol yn hyderu bod y cyffredinolrwydd 
o honynt felly mewn gwirionedd. Yr oedd yr Arglwydd 
wedi eu neillduo iddo ei hun, I Cor. I. 2, 'yr oedd anian 
sanctaidd wedi cael ei chyfrannu iddynt, 2 Pet. 1. 4. yr 
oedd eu cydwybodau wedi eu puro oddi wrth weithredoedd 
meirwon, Heb. 9. 14. ac yr oeddynt yn cael eu dwyn i fod 
yn sanctaidd yn eu hymarweddiad. 1Pet.l.15,16. Yr 
oeddynt yn ffyddloniaid Ynghrist Iesu. Dichon y geiriau 
cai pistois gael eu cyfieithu sef y ffyddloniaid. Y mae'r 
gair cdì, mewn amrywiol fannau, yn cael ei arfer yn yr ys- 
tyr hyn. Adn. 3. Rhuf. 15 6. 2 Cor. 1, 3. 11. 31. .Phil, 4, 
20. Col, 2.2. 2Thess 2.16. 1Pet.1. 3. Y mae'r gair 
pisioi sydd ymma am ffyddloniaid, yn cael ei fynych arfer 
am raî yn credu. loan 20. 27. Act. 10.45. 16. 1. 2 Cor. 6. 


15. 1Tim 6.2 Fe ddichon gan hynny, ei fod ymma'n- 


arwyddo rhai yn credu Ynghrist, hynny yw, rhai yn credu 
tystiolaeth Duw am ei Fab, ac yn ymddiried Ynghrist am 
bob bendith angenrheidiol. Y mae'r rhai'n yn ffyddlon- 
iaid. Fel y cyfryw y maent yn ofalus iawn i atteb i fynu 
i'w hymrwymiadau, yn neillduol ddiwyd yngwasanaeth eu 
Harglwydd, yn ymdrechgar i ddefnyddio vr hyn a ymddir- 
iedwyd iddynt er ei anrhydedd, ac yn di-anwadal lynu 
wrtho yn wyneb pob anhawsderau sydd yn eu cyfarfod. Y 
maent Ynghrist fesu. loan 14. 20. 15. 5,6. 1 Cor. 1, 30. 
2Cor.12 2. Yr oeddynt ynddo fel eu Machniydd a'u Cyn- 
ddrychiolwr, cyn eu bod: Adn. 4. ond trwy ffydd y maent 


yn weithredol ynddo ef fel eu dinas noddfa, ac felly yn gym- 
meradwy yn ei gyfiawnder: Phil. 3. 9. ac y maent ynddo 


fel y gangen yn y winwydden, yn cyfrannogi o'i ddylanwad- 


“ 


' au, er dwyn ffrwyth er gogoniant ì Dduw, Ioan 15, 4. 


9Tim, 2.1. Gwel Rhuf. 8. 1. siwt 


Ud 


PEN. I, EPHESIAID, 19 


2 Gras /i yddo i i chwi, a thangnefedd oddi 
"rib Dduw ein Tad, a'r Arglwydd Iesu 
Grisí. 


Yn yr Adnod hon ni a gawn y rhan arall o'r rhagym- 
adrodd. osod allan ei ddymuniad, y mae 'r Apostol yn dy- 
wedyd, Gras i chwi, a thangnefedd. Y mae gras yn ar- 
wyddo anhaeddiannol ewyllys da'r Arglwydd, Rhuf. 3. 24. 
9.21. yn gystal a'i ffrwythau a'r amlygiadau o hono. 2 Cor. 
8. G, 7. Y mae ar y saint eisiau gras, i'w goleuo yn fwy ym 
mhethau Duw; i faddeu eu beunyddiol gam-ymddugiadau; 
i lanhau eu heneidiau oddi wrth bnb halogrwydd; i gym- 
meradwyo eu cyflawniadau; i'w nerthu i barhau vn wyneb 
pob gwrthwynebiadau; i'w diddanu yn eu haml orthrymder- 
au; i'w hadferu o'u dirywiadau; a'u dwyn yn y diwedd i 
ogoniant. Y mae tangnefedd yn cynnwys heddwch a Duw, 
tawelwch cyfreithlon yn eu mynwesau eu hunain, heddwch 
yn eu plith eu hunain, ac a'u cyd-greaduriaid oddi amgylch 
iddynt, ïe, hyd yn nod ag anifeiliaid y maes. Hos. 2. 18. 
Y mae'r Apostol yn MYM HG iddynt y bendithion hyn, 
2 Thess. 3. 16. neu fel Apostol yn cyhoeddi y caeut y peth- 
au hyn. Num. 6. 29—26. Y mae gras a thangnefedd yn 
deilliaw oddi wrth Dduw ein Tad, â'r Arglwydd Iesu Grist. 


Y mae Duw yn Dad, fel y mae'n Greawdwr, Mal. 2.10. yn 


Gynhaliwr, Act. 17. 28. yn cymmeryd rhai i berthynas 
weledig ag ef ei hun, Ecs. 4. 22. yn cyfrannu anian sanct- 
aidd, Ioan 1. 13. ac yn mabwysiadau i'w deulu. Gal. 3. 
26. Y mae'r bendithion hyn yn dylifo oddi wrtho ef fel y 
ffynnon ddechreuol, a'r hwn sydd wedi eu harfaethu i'w 
bobl. Y mae lesu Grist yn Arglwydd, fel y mae'n Jehofah, 
yn dilwyfol Berson, Es. 9. 19, 14, Cydmar. Rhuf. 9, 32, 
33. Mal. 9.1. Cydmar, Mat. 3. 3. ac fel y mae ganddo 
hawl i lywodraethu pob peth. Act. 10.36. Heb. 2.7, 8. 
Y mae ganddo bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Mat. 
28. 18. ac y mae 'n Ben mewn modd neillduol i'w eglwys. 


Heb. 9. 6. Y mae gras a thangnefedd yn deilliaw oddi 
. wrtho ef fel y Pwrcaswr o honynt, yr hwn y maent yn drys- 


oredig ynddo, a'r hwn sydd wedi ei dderchafu i'w cyfrannu, 
Gwel Rhuf. 1, 17, 


20 EPHESIAID. PEN. I, 


3. Bendigedig fyddo Duw a 'Thad ein Har- 
glwydd Iesu Grist, yr hwn a'n bendithiodd ni 
â phob bendith ysprydol yn y nefolion leoedd 
yng Nghrist: 


Ar ol gorphen ei ragymadrodd, y mae 'r r AWN dan 
ddifrifol ystyriaeth o gyfoeth gras, yn dywedyd, Bendigedig 
fyddo Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist. Y mae Iesu 
Grist yn Arglwydd mewn modd neillduol i'w saint... Y mae 
wedi eu prynu, l Cor. 6. 19, 20. y maent hwythau wedi. 
cyflwyno eu hunain iddo: Rhuf. 6. 16. ac y mae undeb pri- 
odasol wedì cymmeryd lle rhyngddo ef a hwynt: Psal, 46.11... 
Fel y cyfryw y mae 'n rhoddi iddynt gyfreithiau, Es. 39. 22, 
yn eu tueddu i gyd-ymffuríio a'i ddeddfau, Psal. 110, 3. yn 
cyfrannu breintiau a bendithion iddynt, Âph., 4, 8. ac yn 
maddeu eu pechodau, Mat. 9. 2, 6. Gwel ymhellach 
Rhuf.1,3. Enw mwya anwyl Duw, dan yr hen oruchwil- 
iaeth oedd, Duw Abraham, Isaac, a Jacob: ond yn awr y 
mae wedi amlygu ei hun dan yr enw J)uw a Thad ein Har- 
glwydd Iesu Grist, Fe ddichon y geiriau gael eu cyfieithu 
fel hyn, Bendigedig fyddo Duw, sef Tad ein Harglwydd 
Iesu Grist, Y mae'r gair cai, yr hwn a gyfieithir yn gyfîredin 
a neu ac, yn fynych ynu eglurhad, Ond y mae'r Tad, mewn 
amrywiol fannau yn cael eì alw yn Dduw ìi Grist. Adn..17. 
Mat. 27. 46, Ioan 20, 17. Heb. 1, 9. Dat. 3.12. Y mae'n 
Dduw iddo nid yn ei natur ddwyfol, ond fel y mae 'n Gyf- 
ryngwr. Y mae wedi ei osod ì fod yn Gyfryngwr; 1 Pet, 
1.21. wedi myned mewn cyfammod ag ef; Es. 49. 3—7. 
wedi parottoi iddo natur ddynol; Psal. 40, 6—8. Cydmar, 
Heb. 10, ô. wedi ei enneinio a'r Yspryd; Es, 11, 2, 8. yr 
oedd yn noddfa iddo mewn cyfyngder, Es. 49. 8. Mat. 27, 
46. ac y mae yn awdwr ei ddedwyddwch, ac yn rhoddì ìddo 
ei wobr. Psal, 45.7. Y mae'n Dad ìddo, nid yn eì natur 
ddwyfol, ond fel y mae'n Gyfryngwr. O herwydd y mae 
Crist, fel Person dwyfol, yn hunan-ymddibynnol ac yn ddi- 
ddechreuad: ac ni byddai derbyn ei natur ddwyfol na'i 
Bersonoliaeth oddi wrth y Tad ddim yn cydsefyll a'i oruchel 
Dduwdod, Y mae'r enw Mab y Dnw byw yn perthyn ì 


PEN. I. “. EPHESIAID. 21 


Grist fel y mae yn Fab y dyn. Mat. 16.13—16. Ac y 
*' mae'r Tad, ymma, ac mewn amrywiol fannau eraill, yn cael 
ei alw yn Dad ein Harglwydd Iesu Grist: ond y mae 'n sicr. 
mai fel Cyfryngwr y mae Mab Duw yn Arglwydd Iesu 
Grist. Y mae'r enw Tad yn arwyddo ei fod wedi ei osod ìi 
fod yn Gyfryngwr; Ioan 10. 35, 36. Heb. 5. 4, 5. ei fod 
wedi ffurfio ei natur ddynol, a'i huno a'i Berson dwyfol; 
Luc 1. 35. ei fod wedi ei adgyfodi oddi wrth y meirw; Psal, 
2.7. Act. 13. 33 —37. ei fod wedi ei dderchafu i'w orsedd: 
gyfryngol, ac wedi ei wneuthur yn etifedd pob peth. Heb. 
1.5,8. Luc 1 32,33. Gwel ymhellach Rhuf. 1.3. Pan 
oedd yr Apostol yn dywedyd, Bendigedig fyddo Duw, nid 
oedd ganddo un meddwl am gyfrannu un fendith i Dduw; 
_ ond yr oedd yn diolchgar gydnabod Duw fel awdwr pob 
daioni, ac yn gosod allan ei ddymuniad iddo gael ei fol- 
iannu gan bawb. _ Yr un peth yw bendithio Duw a'i foliannu, 
Psal. 145.1,2, 21. Dymuno gan hynny y mae 'r Apostol 
i bawb gael eu rhwymo i leftya meddyliau parchus am Dduw, 
ac yn ganlynol ì ddywedyd yn dda am dano mewn geiriau 
ac ymddugiadau. Gwel ymhellach 2Cor. 1.3. I ddangos 
pa ham yn neillduol vr oedd efe yn bendithio Duw, y mae 'r 
Apostol yn dywedyd, Yr hwn a'n bendithiodd ni a phob ben- 
dith ysprydol. Y mae Duw, ynghyfoeth ei drugaredd, yn 
helaeth gyfrannu i'r saint a'r ffyddloniaid Ynghrist Iesu bob 
math o fendithion ysprydol. Ymhlith eraill gellir enwi an- 
ian pewydd, 2 Pet 1.4. Eph. 2. 10.  cadwedigol adnabydd- 
iaeth o bethau Duw, 2 Cor. 4. 6. edifeirwch i fywyd, Act. 
11.18. troedigaeth oddi wrth ddrygioni, Act. 3. 26. ffydd 
gadwedigol, Eph. 2. 8. Phil. 1. 29. cyfiawnhad trwy ras, 
Rhuf. 9. 24. mabwysiad i deulu Duw, Adn.5. Duw. ei hun 
yn rhan ac yn etifeddiaeth, Psal. 144. 15. ceryddon tadol, 
Heb. 12. 5—11. cysuron mewn gorthrymderau, 2Cor. 1. 4, 5, 
gobaith da trwy ras, 2 Thess. 2. 16. ac addfedrwydd i wlad 
ypurdeo. Col.1.12. Y mae'r bendithion hyn a'r cyffelyb 
yn fendithion ysprydol. 'Trwy weithrediad neillduol Yspryd 
Duw y maent yn cael eu cyfrannu: y maent yn tueddu at 
ddedwyddwch a pherffeithrwydd ysprydoedd duwiolion: ac y 
maent yn cael eu dymuno a'u gwerthfawrogi gan y rhai sydd 
wedi cael eu gwneuthur yn ddynion ysprydol. Y mae wedi 


22  EPHESIAID, v P&N. I, 


eu bendithio a phob bendith ysprydol yn y nefolion leoedd. 
Y mae'r Duw sydd yn preswylio yn y nefoedd, -oddi ar ei 
nefol orsedd wedi-eu bendithio: ac y mae 'r bendithion hyn 
yn cael eu mwynhau yn eglwys Crist, yr hon sydd yn cael 
ei gosod allan dan yr enw teyrnas nefoedd. Ond fe ellir 
sylwi nad oes vn yr iaith wreiddiol ddim ychwaneg na hyn, 
a phob bendith ysprydol yn y mefolion Fe ddichon gan 
hynny mai meddwl yr Apostol oedd fod Duw yn bendithio 
ei bobl mewn pethau nefol, mewn cyferbyniad i freintiau 
cnawdol yr Iuddewon, a'r bendithion daearol oeddynt hwy 
yn eu disgwyl yn nheyrnas y Messiah, yn gystal ag mewn 
cyferbyniad i'r bendithion tymhorol y mae annuwiolion yn 
' eu mwynhau yngoruchwiliaeth rhagluniaeth. Y mae'r ben- 
dithion hyn o'r nefoedd o ran eu dechreuad y maent yn 
dwyn dynioni fod a'u hymarweddiad yn y nefoedd: Phil. 
9.10. y maent yn cael eu cyfrannui ddinasyddion y nefol, 
wlad: y maent yn cymmwyso y rhai sydd yn cael eu derbyn _ 
i gael myned i'r nefoedd: y maent yn ernes o'r nefol eti- 
feddiaeth: ac yn y nefoedd y maent i gael eu mwynhau yn 
gyflawn. Y mae Duw yn bendithio ei bobl a phob bendith 
ysprydol yn y nefolion leoedd Ymnghrist. Y mae 'r bendith- 
ion hyn wedi eu gosod Ynghrist fel eu Pen, fel y byddai 
iddynt hwy gael derbyn o'i gyflawnder ef: y mae goleuni 
yn yr haul, i oleuo'r tywyll; y mae nodd yn y gwreiddyn ìi. 
gael ei gyfrannu i'r canghennau: Trwy roddi Crist i farw 
drostynf, yr oedd Duw yn rhoddi'r bendithion hyn iddynt, 
o herwydd yr oedd ei ddioddefiadau yn eu diogelu iddynt: 
'Trwy Grist, fel Prophwyd mawr yr eglwys, y maent yn cael” 
eu dadguddio iddynt.  'Frwy gael eu dwyn i undeb a Christ, 
trwy ffydd, y maent yn cael hawl ynddo, ac felly i bob ben- 
dith ag sydd yn drysoredig ynddo: y maent yn cael pob 
peth gyd ag ef. 'Trwy Grist, fel un a phob awdurdod yn ei 
law, y mae'r bendithion hyn yn cael eu gweithredol gyf- 
rannu i'w eiddo, A thrwy ei fod wedi myned i'r nefoedd, fel 
rhagflaenor ei bobl, y maent hwy ynddo ef, fel eu Cyn- 
ddrychiolwr, yn eistedd yn y nefolion leoedd, ac yn mwyn- 
hau holl anrhydedd a dedwyddwch y nefol wlad. Y mae 
gwaith Duw yn bendithio ei bobl yn y modd hyn yn eu 
rhwymo i'w fendithio,. Y mae'r bendithion hyn ynddynt 


PEN. I. EPHESIAID. | 23 


eu hunain yn dra gwerthfawr: y maent hefyd yn Ìlio8og: 
yr oeddynt hwythau yn hollol anheilwng o honynt: y mae 
Duw wedi myned heibio i'r holl angylion syrthiedig, heb 
gyfrannu un fendith iddynt: y mae, yn yr un modd, wedi 
myned heibio i fyrddiynau o'n cyd-greaduriaid, ïe, er ei fod 
wedi cyfrannu helaethrwydd o drugareddau amserol ì lawer 
o honynt: ac y maent yn cael eu cyfrannu mewn modd tra 
rhyfeddol, sef trwy gnawdoliaeth, dioddefiadau, a marwol- 
aeth Arglwydd y gogoniant. 


A Megis yr etholodd efe ni ynddo ef cyn 
seiliad y byd, fel y byddem yn sanctaidd ac 
. yn ddifeius ger ei fron ef mewn cariad: 


U ' Y mae Duw wedi bendithio ei bobl a phob bendith ys- 
.prydol yn y nefolion Jeoedd Ynghrist. Adn. 39.. Nid yw - 
hyn ddim yn beth damweiniol, nac yn ol eu haeddiant hwy; 
ond y mae'n cymmeryd lle mewn canlyniad i'w dragywydd- 
ol a'i ddigyfnewid fwriad grasol ei hun. Y mae 'r bendith- 
ion hyn yn cael eu cyfrannu yn y modd y mae efe, o'i wir 
. gariad a'i ewyllys da, wedi penderfynu yn ei ddoeth a'i ben- 
. arglwyddiaethol gyngor. I osod hyn allan y mae 'r Apostol 
yn dywedyd, Megis yr etholodd efe ni ynddo ef cyn seiliad 
y byd. Y mae'r gaîr e(hol yn arwyddo gwneuthur dewisiad 
'gwir-foddol o ryw un neu ryw beth: ac yn fwya cyffredinol 
y mae'n aîwyddo gwneuthur dewisiad o un, pan fyddo 
arall, neu eraill yn cael eu gadael. Fe ddarfu i'r Arglwydd 
ethol, neu ddewis y genedl Iuddewig i fod yn bobl unig 
iddo ei hun: Deut. 7.6,7. Fe ddarfu ì Grist ethol, neu 
ddewis y dauddeg i fod yn Apostolion: Ioan 6. 70. ac y mae 
Duw wedi gweled bod yn dda i ethol pechaduriaid o hiliog- 
aeth Adda i gaffael iechydwriaeth. 2 Thess. 2. 13.1 Thess. 
1;4. Y mae'n hawdd i ni weled mai etholedigaeth yw 'r 

” ffynnon o ba un y mae pob bendith" yn dylifo i bechadur. 
“O herwydd y mae 'n amlwg mai nid yn yr un cyflwr y mae 
pawb o blant Adda: y maen sicr hefyd fod y gwahaniaeth 
sydd rhwng y naill a'r llall i gael ei briodoli nid iddynt eu 
hunain, ond i ewyllys a gallu Duw, Ioan 1. 13. Eph. 2. 8, 


24 EPHESIAID. PEN. I, 


9. Y mae'n ddiamheuol hefyd fod Duw yn gweithio y gwa- 
haniaeth hwn, nid ar gyfrif un teilyngdod yn yrhai y mae 
yn gweithredu, ond o'i anhaeddiannol ewyllys da ei hun, 
Rhuf. 9. 15, 16. Tit. 3. 5. Y mae etholedigaeth yn berson- 
ol, hynny yw, y mae Duw wedi ethol personau neillduol i 
gafïael iechydwriaeth. Megis yr etholodd efe ni. Y mae 
Crist yn dywedyd, Mi a wn pwy, nid pa fath rai a etholais; 
Ioan 13.18. Ac y mae'r Apostol yn dywedyd, Y rhai a 
rag-wybu a ragluniodd efe hefyd i fod yn unffurf a delw ei 
Fab ef, a'r rhai a ragluniodd efe, y rhai bynny hefyd a alw- 


. odd efe, Rhuf. 8. 29, 30. Y mae Duw wedi ethol ei bobl. 


ynddo ef, hynny yw Ynghrist.. Y mae Crist ei hun wedi, 
cael ei ethol. Psal. 89.19. Es. 42, 1, 1Pet.2.6. Y mae 
wedi cael ei ddewis i fod yn Gynddrychiolwr a Phen y rhai 
sydd i gael eu hachub trwyddo. Yn y dewisiad a wnaeth y 
Tad o hono ef ìi fod yn Ben, yr oedd y rhai sydd yn cael 
eu dwyni fod yn aelodau o'i gorph ef, yn cael eu hetholi 
iechydwriaeth. Wyth ddewis Abraham a'i had i fod yn bobl. 
iddo ei hun, yr oedd yr Arglwydd yn ethol holl hiliogaeth 
Abraham yn eu Tad: yn yr un modd yr oedd holl had Crist 
yn cael eu hethol yn etholiad y Cyfryngwr. Neu fe ddich- 
on mai meddwl yr Apostol yw, eu bod wedi eu harfaethu i 
fod Ynghrist, ac felly i gael eu hachub trwyddo ef. 1 Thess, 
5.9. Y maent wedi eu hethol Ynghrist cyn sylfaenu'r byd. 
Pe na buasai 'r dewisiad hwn wedi cael ei wneuthur er tra- 
gywyddoldeb, ni buasai arfaeth Duw ond meddwl newydd 
yn cyfodi yn ei fynwes, yr hyn ni allai ddim cydsefyll a'i 
anghyfnewidioldeb. Ond y mae'n sicr mai hyspys i Dduw 
yw ei weithredoedd oll erioed; Act. 15. 18. y mae Crist, cyn 
sylfaenu 'r byd, wedi ei rag-ordeinioi brynu eneidiau: 1 Pet. 
]. 19, 20. y mae teyrnas wedi ei pharottoi iddynt er seiliad 
y byd: Mat. 25.94. y mae Duw wedi eu caru a chariad tra- 
gywyddol: Jer. 31. 9. o'r dechreuad wedi eu hethol i iech- 
ydwriaeth: 2 Thess, 2: 13. ac felly wedi rhoddi gras iddynt 
Ynghrist cyn dechreu 'r byd. 2 Tim. 1.9. I roddi iddynt: 
olwg ar ddiben Duw yn ei waith yn ethol, y mae'r Apostol 
yn dywedyd, Fel y byddem yn sanctaidd ac yn ddifeius ger 
ei fron ef mewn cariad. Nid rhag-welediad o ffydd na sanet- 
eiddrwydd yn yr etholedigion oedd yn annog Duw i'w dewis. 


PEN.1. EPHESIAID. 25 


Y mae eu hetholedigaeth yn cael ei briodoli ìi foddlon- 
rwydd ewyllys Duw: Adn. 5. Luc 12. 32. Rhuf. 9. 18. 
Ni allasai Duw ddim rhagweled un daioni mewn dyn fel 
achosiddo ei ethol: Gen. 6. 5. Psal, 14, 3. pe buasai efe yn 
ethol ar ragwelediad o sancteiddrwydd ynddynt hwy, buasai 
etholedigaeth o weithredoedd, yn groesi Rhuf, 9. 11. Bu- 
asai bwriad Duw yn ymddibynnu, mewn mesur mawr, ar 
ewyllys dyn: ac fe fuasai lle yn cael ei adael i ymffrost, yr 
hyn sydd yn groes i ddiben Duw. Rhuf. 3.27. Ond,y 
mae 'r Arglwydd wedi ethol pechaduriaid i ufudd-dod, 

l Pet. 1. 2. wedi eu rhaglunio i fod yn unffurf a delw ei Fab 
ef, Rhuf. 8. 29, ac wedi eu hethol fel y byddent yn sanctaidd. 

Dewisodd hwynt i fod yn gyfrannogion o anian sanctaidd; 
— igael cymmwysiad o waed Crist at eu cydwybodau, i gyf 
lwyno eu hunain i'r Arglwydd, ac i rodio yn sanctaidd yn 
holl 6rchymynnion Duw. Gwel Adn. 1. Y, mae. wedi 
bwriadu iddynt fod yn sanctaidd, nid mewn ymddangosiad 
allanol yn unig, ond mewn diragrithrwydd a gwirionedd yn. 
bresennol, ac yn hollol ddibechod yn y diwedd. Y maent 
felly ger ei fron ef, trwy eu bod yu ddiragrith ym marn 
Duw, yr hwn sydd yn chwilio 'r galon, ac i gael aros yn 
berffaith sanctaidd, yn ei wyddfod byth, yngwlad y purdeb, 
_ Y mae'r geiriau mewn cariad i'w cyssylltu naill ai a gwaith 
Duw yn ethol Ynghrist, ac felly yn arwyddo mai oddiar ei, 
gariad, neu ei wir ewyllys da yn unig y mae efe wedi etliol ; 
2'Tim.1.9. neu y maent i'w cyssylltu a bod yn sanctaidd â 
difeius ger ei fron ef, ac felly yn arwyddo fod .sancteidd- 
rwydd, mewn mesur mawr yn amlygu ei hun mewn cariad 
at Dduw, at yr holl saint, ac at. bob dyn. Pan fyddo ar- 
faeth Duw wedi cael ei dwyn i ben yn gyflawn, fe fydd car- 
' iad y saint yn eu rhwymo i weithredu yn y fath fodd fel na: 
wel Duw ei hun ddim un bai ynddynt. 


6 Wedi iddo ein rhagluniaethu ni i fab- 
 wysiad trwy lesu Grist iddo ei hun, yn ol 
boddlonrwydd ei ewyllys ef, 


. Âr ol dywedyd fod Duw wedi eu hethol i fod yn sanct-. 
aidd a difeius ger ei fron ef mewn cariad, Adn, 4. y mae; 
LLYFR V. D 


26 EPHESIAID. PEN. I. 


yr Apostol, i'r diben i ddangos pa fodd y darfu iddo eu 
hethol, neu i osod allan pa ham y gwnaethai efe hyn, neu í 
roddi ar ddeall iddynt ei fod, nid yn unig wedi eu hethol i 
sancteiddrwydd, ond hefyd wedi arfaethu eu dwyn i berthyn- 
as agos ag ef ei hun, yn dywedyd, Wedi iddo ein rhaglun- 
iaethu ni i fabwysiad. Y mae 'r gair mabwysiad yn arwyddo 
gwaith un yn cymmeryd i'w deulu un nad yw ddim yn blent- 
yn iddo ei hun, yn rhoddi iddo hawl i'r un breintiau, ac 
yn ei osod dan rwymau i ymddwyn yn yr un modd parchus 
ac ufudd a phe buasai efe yn blentyn iddo ei hun. Yr oedd 
y mabwysiad unwaith yn un o freintiau neillduol yr Israel- 
iaid. Rhuf. 9. 4. Ond y mae Duw yn ei dragywyddol 
gyngor wedi rhagluniaethu, hynny yw, wedi llunio yn ei 
feddwl ei hun y byddai i bechaduriaid o blith Iuddewon a 
Chenhedloedd gael eu mabwysiadu i'w deulu. Y mae wedi 
arfaethu y byddai iddynt gael eu dwyn i gredu Ynghrist, a 
thrwy hynny y byddai iddynt gael eu dwyn i berthynas 
agos ag ef ei hun fel ei blant; Ioan 1. 12. Gal. 3; 26. 
y byddai iddynt, fel y cyfryw, gael hawl i freintiau plant; 
ac y byddai iddynt gael eu dwyn i ymddwyn mewn modd ag 
sydd yn gweddu i blant Duw. Gwel ymhellach Rhuf. 8. 
15. Y mae wedï eu rhagluniaethu i fabwysiad trwy Iesu 
Grist iddo ei hun. Y mae wedi bwriadu iddynt gael eu 
dwyn i'w deulu, a chael hawl i ragorfreintiau plant, frwy 
fod Crist yn rhoddi ei hun drostynt i'w prynu; trwy fod. 
Crist yn dadguddio iddynt eu cyflwr fel estroniaid, ac yn gosod 
o'u blaen y modd y mae y fath rai i gael eu dwyn i deulu 
Duw; trwy ei fod yn eu tynnu atto ei hun, neu yn gweithio. 
ffydd yn eu heneidiau; a thrwy fod mewn undeb a pherth- 
ynas neillduol ag ef fel ei frodyr. Y mae wedi eu harfaethu 
i fod yn bobl briodol iddo ei hun, Es. 43, 21. 1 Pet. 2. 9, 
i fod, fel y cyfryw, yn neillduol wrthddrychau ei hyfryd- 
wch a'i ofal; ac i osod allan ei ogoniant. Adn, 6, 12. Neu 
fe ddichon fod y geiriau iddo ei hun yn arwyddo fod Duw 
wedi eu mabwysiadu i Grist, fel y mae pob peth erddo ef, 
Col. 1.16. ac fel y mae pechaduriaid wedi eu harfaethu i 
fod yn bobl briodol iddo ef, Tit. 2. 14. fel y byddai efe yn 
. gyntaf-anedig ym mhlith brodyr lawer, Rhuf. 8, 29. fel y 
byddai iddo ef gael ei ogoneddu fel achos eu holl ogoniant 


— w 


PEN. ff, “ EPHESIAID, 7 


hwy, ac fel y byddai iddynt hwythau gael gweled ei ogon- 
iant ef. loan 17. 24. Y mae Duw wedi rhagluniaethu hyn 
ym ol boddlonrwydd ei ewyllys ef. Nid oedd arno ef un 
rhwymau i fabwysiadu neb-o blant digofaint: nid oedd ym 
neb o honynt hwythau ddim teilyngdod: ond y mae efe, 
mewn modd grasol a phen-arglwyddiaethol wedi ewyllysio i 
hyn gymmeryd lle; ac y mae'n dirfawr ymhyfrydu yn y 
cariad a'i cymhellodd i ewyllysio hyn. Mic. 7. 18, 


6 Er mawl gogoniant ei ras ef, trwy yr 
hwn y gwnaeth ni yn gymmeradwy yn yr An- 
wylyd: “ 

Y mae Duw wedi rhagluniaethu pechaduriaid i fabwys-- 
iad, trwy Iesu,Grist, iddo ei hun. Adn. 5.. Gwnaeth hyn 


- er 0mawl gogoniant ei ras ef. Gras Duw yw ei anhaeddiannol. 


ewyllys da, a'r amlygiadau o hono. Gwel Adn. 2. Y mae 


gomoniant yn perthyn i'r gras hwn; hynny yw, y mae gras 


Duw yn ymddangos yn neillduol ogoneddus yn ei waith yn. 
mabwysiadu pechaduriaid iddo ei hun. Ymddengys hyn 


— wrth ystyried nad oedd ar Dduw ddim eisiau neb o hiliog- 


aeth Adda; eu bod oll wedi myned yn ddieithraid ac estron- 
iaid, yn elynion, ac felly yn hollol anheilwng; Eph. 2. 12, 
Rhuf. 5. 10. ei fod wedi gadael yr holl angylion syrthiedig 


_ yn y cyflwr yr aethant iddo trwy bechod; Jud. 6. ei fod yn 


gadael myrddiynau o hiliogaeth Adda i'w fueddiadau eu 
hunain, ac fellyi farw yn eu pechodau; Rhuf. 9. 15—18; 
ei fod yn foreu iawn, sef cyn bod y byd, wedi arfaethu achub 
tyrfa na ddichon neb ei rhifo; Adn. 4. ei fod wedi trefnu 
ac anfon ei Fab i'w prynu o dan y ddeddf; Gal. 4. 4, 5. ei 
fod yn rhoddi iddynt ffydd i dderbyn Crist, ac felly yn eu 
dwyn i undeb ag ef; Eph. 2. 8. 1Cor. 1. 30. ei fod yn 
cyfrif cyfiawnder Crist iddynt; Rhuf. 5. 18, 19. fod. Crist 
yn eu cyflwyno i'w Dad; Col. 1. 22. eu bod bellach yn 
deulu Duw, Eph. 2. 19. yn gyfeillion, Iago 2. 23. ac yn 
blant anwyl; Eph. 5. 1. eu bod yn cael dyfodfa hyderus at 


' eu Tad; Heb. 10. 19—22. ei fod yn barod i gyfrannu 
iddynt beth bynnag y maent yn sefyll mewn angen o hono; 
— Luc 11, 9—19. bod ei ddirgelwch gyda hwynt; Gen, 18, 


98 EPHESIAID. PEN; I, 


17. Psal. 25. 14. bod eu cyflawniadau yn gymmeradwyg 
Dat. 9. 3, 4. ei fod yn derbyn gyda boddlonrwydd y pethau 
lleiaf sydd yn dyfod oddi wrthynt; 1 Bren. 8. 18. 2Cor, 8. 
12. a'i fod yn rhoddi iddynt y fath etifeddiaeth. Rhuf. 8. 
' 17. Yr hyn oedd yngolwg Duw wrth arfaethu mabwysiadu 
pechaduriaid iddo ei bun oedd dwyn mawl i'w ogoneddus 
ras. Dihar. 16. 4. Es, 43. 7. Rhuf. 9.23... Y mae hyn yn 
cynnwys dwyn dynion i adnabyddiaeth o ogonïant gras, eu 
rhwymo i'w ryfeddu, eu tueddu i ddywedyd yn dda am dano, 
ac i ymddwyn yn addas i'r amlygiadau sydd yn cael eu 
gwneuthur o hono. I roddi un amlygiad neillduol o weith- 
rediad neillduol gras Duw, y mae'r Apostol yn dywedyd, 
Yr hwn a'n gwnaeth ni yn gymmeradwy yn yr Anwylyd. Y 
mae Crist yn anwyl gan ei Dad. Mat. 3. 17. Col. 3. 13. 
Y mae felly ar gyfrif yr hyn ydyw ynddo ei hun; yn ei nat- 
ur ddynol yn hollol ddilwgr, ac yn ei natur ddwyfol yn medd-. 
iannu yr un perífeithrwydd a'r Tad ei hun: yn gystal ag ar 
gyfrif yr hyn a wnaeth ac a ddioddefodd tu ag at ogoneddu 
y dwyfol briodoliaethau ac amddiffyn anrhydedd y dwyfol 
lywodraeth. Y mae yn anwyl hefyd gan ei bobl. Can. 6. 
16. Y mae ynddo ei hun yn anfeidrol hawddgar, y mae 
wedi gwneuthur a dioddef petliau mawrion ar ran ei bobl, 
y mae'n bresennol yn eiriol ar eu rhan, yn nef y nefoedd, 
y mae wedi rhoddi iddynt fendithion mawr eu gwerth, ac 
wedi ymrwymo mewn addewid i roddi iddynt amrywiol fen- 
dithion etto yn ychwaneg. Y mae Duw wedi gwneuthur eî 
bobl yn gymmeradwy yn yr Anwylyd hwn. Wrth eu dewis 
Ynghrist, cyn sylfaenu 'r byd, yr oedd yn eu gwneuthur yn 
| wrthddrychau ei hyfrydwch, a'u hystyried yn ei Fab: a 
phan y maent yn câel eu dwyn i weithredol gredu Ynghrist, 
ac felly i fod mewn undeb ag ef, y maent yn cael eu 
gwneuthur yn gymmeradwy ger bron Duw, ar: gyfrif yr hyn 
a wnaeth ac a ddioddefodd ei anwyl Fab. | 


7 Yn yr hwn y maei ni brynedigaeth trwy 
ei waed ef, sef maddeuant pechodau, yn ol 
cyfoeth ei ras cf; 


Ar ol-dywedyd fod Duw wedi ei wneuthur ef a'i frodyr 


PEN. í, EPHESIAID. 99 


yn gymmeradwy yn yr Anwylyd, Adn. 6. y mae'r Apostol, 
i'r diben i ddangos ar ba sylfaen y mae hyn wedi cymmeryd 
lle, yn dywedyd ymhellach, Yn yr hwn y mae î ni brynedig- 
aeth irwy ei waed ef. Y mae 'r rhai sydd wedi eu hethol, eu 
rhagluniaethu i fabwysiad a'u gwneuthur yn gymmeradwy 
yn yr Anwylyd, Acen. 4—6. wedi bod yn gaethion dan fell- 
dith y gyfraith a digofaint Duw, Gal. 3. 10. ym meddiant 
satan, Act. 26. 18. Heb. 2. 14. dan lywodraeth pechod, 
Ioan 8.34. Rhuf. 6. 30. 'T':. 3. 2. a dallineb ysprydol; 
Rhuf. ì. 21. Eph. 4. 18. 5. 8. ac felly yn agored i farwol- 
aeth. Rhuf. 8.10. Ond Ynghrist, fel eu Pen a'u Prynwr, 
a thrwy rinwedd eu hundeb ag ef y mae iddynt brynedig- 
aeth. 1Cor.1.30. Y mae efe wedi eu prynu er gwerth: 
l Cor. 6. 20. yn ganlynol y mae ynddo waredigaeth iddynt 
oddi wrth felldith y gyfraith, Gal. 3. 13. oddi wrth ddigof- 
aint Duw, i Thess. 1. 10. ,0 dan ìywodraeth satan, Act, 
26. 18.. o dan arglwyddiaeth pechod, Tit. 2. 14. Heb. 
9. 14. 1Pet. I. 19. o feddiant y tywyllwch, Col, 1. 
13. 1Pet.2.9. ac o afael marwolaeth. Rhuf. 8. 239.. Y 
mae'r brynedigaeth. hon trwy waed Crist. 1Pet. 1. 18, 
19. Dat 5.9. Cafodd ei waed ei dywallt, er anrhydedd i'r 
gyfraith, ac er boddlonrwydd i gyfiawnder, mewn ffordd o 
iawn am bechod. Rhuf. 93.25. Mewn canlyniad i hyn y 
mae i'w bobl Ynghrist, faddeuant pechodau. Y mae'r brid- 
.werth a roddodd. Crist yn diogelu maddeuant i'r prynedig- 
ion. Ac y mae maddeuant pechodau, neu waith Duw yn 
diogelu pechadur rhag y gosp, h ba un y mae'n agored fel 
troseddwr, yn cynnwys, neu yn ddiamheuol gyssylltedig, a 
bgwaredigaeth oddi wrth felldith y ddeddf a digofaint Duw, 
arglwyddiaeth pechod, llywodraeth satan, dallineb ysprydol, 
colyn angeu, ac awdurdod marwolaeth. Nid yw prynedig- 
aeth a maddeuant ddim yn ol un rhyw deilyngdod, na haedd- 
iant yn y rhai sy'n cael eu gwaredu, ond yn ol cyfoeth ei ras. 
ef. Am fod Duw yn gyfoethog o drugaredd y darfu iddo 
drefnu ei Fab i fod yn Gyfryngwr rhwng Duw a dyn; ei 
_ osod i ymostwng mor isel ag i fyned dan y fath gosp; ar 
'ran rhai oedd wedi: bod yn euog o'r pechodau gwaethaf, ac 
o gynnifer o honynt; a phan nad oeddynt hwy ddim yn 
gwybod am hynny, nac yn ei ddymuno. Am fod ei ras yn 


90 EPHESIAID. PEN, 1; 


anchwiliâdwy, y mae'n gwneuthur maddeuant yn adnabydd- 
us yn yr efengyl; yn dwyn eneidiau i fod yn brofiadol o'r 
sefyllfa y maent ynddi fel creaduriaid euog, ac felly ì lefain 
am drugaredd, yn rhad faddeu i bechadur ei holl drosedd, 
pan nad oes ganddo ddim i'w ddadleu ond ufudd-dod a 
dioddefiadau 'r Cyfryngwr; yn rhoddi ffydd i'r hwn-nad: 
oedd ganddo ddim un tuedd i gredu; yn gwneuthur hyn pan 
y mae wedi myned heibio i'r holl angylion syrthiedig, yn. 
gystal ag i fyrddiynnau o hil syrthiedig Adda, &c. Gwel 
Adn. 6. Y mae ymma yn deilwng o sylw fod prynedigaeth 
trwy waed Crist yn cydsefyll a chyfoeth gras: ïe, y mae, 
maddeuant trwy waed Crist yn amlygu gras yn llawer mwy : 
helaeth na phe buasai Duw yn maddeu pechod heb fod un, 
iawn yn cael eì roddi, 


8 Trwy yr hwn y bu efe helaeth i ni ym 
mhob doethineb a deall, 


Ar ol sylwi fod i ni brynedigaeth Ynghrist, maddeu-. 
ant pechodau yn ol cyfoeth ei ras ef, Adn. 7. y mae'r 
' Apostol, i'r diben i roddi amlygiad neillduol o gyfoeth gras, 
yn dywedyd, Trwy yr hwn y bu efe helaeth i ni. Trwy'r 
gras neu 'r ewyllys da sydd ym mynwes Duw, y mae efe yn 
ymddwyn yn baelionus tu ag at ei bobl. Ym mhlith peth- 
au eraill y mae'n gwneuthur hyn 14m mhob doethineb a deall, 
Y mae, yn yr efengyl, wedi rhoddi helaeth amlygiad o'i 
ddoethineb a'i ddeall ei hun. 1 Cor. 2.7. Eph. 3.10. Y. 
mae'n dangos y modd y mae ei ddoethineb wedi trefnu 
ffordd. iechydwriaeth, a'i ddeall yn cyflawnu cyngor ei 
ewyllys, trwy gyfryngdod ei anwyl Fab. Y mae'n gosod 
allan yn neillduol y modd y mae wedi trefnu i ddwyfol 
sancteiddrwydd, cyfiawnder, gwirionedd, a thrugaredd gael 
eu cyd-ogoneddu;.y modd y mae cyfiawnder, nid yn unigi. 
yn cael ei foddloni, ond hefyd eì fawrhau; y modd y mae'r. 
dwyfol lywodraeth yn cael ei anrhydeddu, a throseddwyr yn. 
cael eu hollol a'u tragywyddol ddiogelu rhag y gosp i bâ un 
yr oeddynt yn agored; y modd y mae troseddwyr yn cael 
eu hachub, ond trosedd yn cael ei gospi i eitha graddau eì 
haeddiant; y modd, y mae pethadur yn cael ei gyfiawnhau 


PEN. I. EPHESIAID. S1 


ar sylfaen cyfiawnder, ond etto yn hollol o ras; y modd y 
mae pechod yn cael ei faddeu, a'r hwn sydd yn derbyn 
maddeuant yn cael ei lanw a pharch i'r gyfraith, a'i rwymo 
i fod yn dra gwiliadwrus yn erbyn pechod; y modd y mae 
pechaduriaid i gael hawl gyfreithlon i fywyd tragywyddol, 
ac eíto ymffrost yn cael ei gau allan yn hollol, &c, Y 
mae wedi rhoddi i'w A postolion, helaeth wybodaeth o wir- 
ioneddau 'r efengyl, ac wedi eu cynnysgaeddu a deall pa 
fodd i'w gosod allan yn y modd mwya manteisiol i'w gwran- 
dawyr. A phan y mae dynion yn cael eu gwir ddychwelyd 
at yr Arglwydd, y mae doethineb a deall yn cael eu helaeth 
gyfrannu iddynt. Y mae Duw, o'i ras, yn eu gwneuthur yn 
' ddoeth yn yr adnabyddiaeth o hono ei hun ac o drefn ei 
iechydwriaeth: Adn. 17. ac yn rhoddi iddynt ddeall ys- 
prydol, fel y rhodiont yn addas i'r Yf Fn i bob ŵy iei 
“bodd. Col.1.9,10, 


9 Gwedi iddo hysbysu i ni ddirgelwch ei 
ewyllys, yn ol ei foddlonrwydd ei hun, yr hon 
a arfaethasai efe ynddo ei hun: 


I ddangos pa fodd yr oedd Duw wedi bod yn helaeth 


Ei, iddynt ym mhob doethineb a deall, y mae 'r Apostol yn dy- 


| wedyd, Wedi iddo hyspysu i ni ddirgelwch ei ewyllys. Wrth 
ddirgelwch ewyllys Duw yr ydym i ddeall yr efengyl. 1 Cor. 
2.7. I Tim. 1. 16. Y mae hon yn gosod allan ewyllys Duw 
mewn perthynas i gadwedigaeth pechaduriaid trwy Iesu 
Grist. Y mae efe wedi ewyllysio i'w briodoliaethau ei hun 
gael eu ——“ ynghadwedigaeth pechaduriaid o hiliog- 
'aeth Adda; i'w gyfraith gael ei mawrhau a'i gwneuthur yn 
— anrhydeddus; i'r natur ddwyfol a'r natur ddynol gael eu 
huno ym mherson ei Fab; i Grist ufuddhau i'r gyfraith, a 
rhoddi ei hun yn aberth dos bechodau; i Grist a'i ysy SR 
iaeth. gael eu gwneuthur yn adnabyddus trwy'r efengyl; i 


—  beehaduriaid gael eu dwyn i werthfawrogi'r efengyl, ac i 


dderby n y Crist a osodir allan ynddi; i'r Cenhedloedd gael 
eu galw i fod yn gyd- ddinasyddion a'r saint ac yn deulu Duw ; 
i'r Iuddewon gael eu himpio yn eu holewydden eu hun; i 
bob:un a gredo Ynghrist gael maddeuant o'i holl bechodau; 


ŵ 


32 EPHESIAID. PN. 1. 


i gredinwyr, nid yn unig gael eu cymmodi ag ef ei hun, ond 
hefyd eu sancteiddio; i'w bobl gael eu diddanu ym myd y 
gorthrymderau; i bob peth a gyfarfyddo ei bobl gael ei 
oruwch lywodraethu i gyd-weithio er eu daioni; i bawb a 
roddwyd i Grist gael eu nerthu i barhau hyd y diwedd; ií 
eneidiau credinwyr gael eu derbyn i'r gogoniant pan yn ym- 
adael o'r corph ; i'w cyrph gael eu cyfodi ar ddelw Crist yn 
y dydd diweddaf; ac i'w holl bobl gael bod gydag ef, a 
chyda 'r naill y llall, yn ddedwydd byth ynglwad y purdeb; 
Y mae'r Apostol yn sôn am ddirgelwch yr ewyllys hwn. Yr 
oedd y pethau gogoneddus a osodir allan yn yr efengyl yn 
guddiedig yn Nuw o ddechreuad y byd; ddim wedi eu heg- 
luro i feibion dynion. Eph. 3. 3, 9. Ni all y doethaf o 
ddynion ddim cyrraedd adnabyddiaeth o'r pethau hyn o 
hono ei hun: 1Cor.2.9. nid oedd yr angylion ddim yn 
berffaith adnabyddus o honynt: lPet.1.12. yr oeddynt 
yn cael eu gosod allan yn dywyll yngosodiadau, addewidion, a 
phrophwydoliaethau yr hen Destament, y rhai nad oeddynt - 
ond tywyll mewn cydmariaeth a'r dadguddiad mwy goleu a 
chyflawn sydd yn cael ei wneuthur yn awr i'r saint: Col, 1. 
26. I Pet. 1.10—12. y mae'n cynnwys y fath anchwiliadwy. 
olud Crist, fel er cael eu gosod allan mewn modd eglur, y 
mae'n guddiedig oddi wrth anghredinwyr, y rhai y mâe 
duw 'r byd hwn wedi dallu eu meddyliau: 2 Cor. 4. 3, 4. 
Mat. 13. 11—14. ac y mae'n gosod allan bethau ag sydd, o 
ran eu hyd, eu lled, eu dyfnder, a'u huwchder, uwchlaw: 
gwybodaeth credinwyr eu hunain, Eph. 3. 18, 19.. Y mae 
Duw wedi hyspysu'r dirzelwch hwn. Y mae, trwy ddwy- 
fol ysprydoliaeth, wedi ei wneuthur yn adnabyddus i'r Apos- 
tolion: y mae, trwy'r gair a'r weinidogaeth o hono, wedi 
ei wneuthur yn adnabyddus i Iuddewon a Chenhedloedd: ac 
y mae frwy ddylanwadau ei. Yspryd, yn cymmwyso ac yn 
tueddu eu calonnau i sylwi ar y gwirionedd, ac felly yn eu 
gwneuthur yn oleuni yn yr Arglwydd. Y mae hyn yn cym- 
meryd lle yn ol ei foddlonrwydd eì hun, yr hon a arfaelhasai 
_ efe ynddo ei hun. Y mae yr byn y mae Duw yn ei hyspysu, 
y graddau i ba rai y mae'n cael ei wneuthur yn hyspys, y 
rhai y mae yr hyspysiad hwn yn cael ei wneuthur iddynt, yr; 
amser y mae'r hyspysiad yn cael ei roddi, a'r moddion trwy. 


f 


PEN.I... EPHESIAID, 33 


ba rai y mae'n cael ei wneuthur, yn ymddibynnu ar rydd a 
pben-arglwyddiaethol ewyllys Duw. Y mae efe yn ymfodd- 
loni, neu yn neillduol ymhyfrydu yn yr hyn y mae wedi ei 
ewyllysio, Y mae'n ei weled yn tueddu at ei ogoniant ei 
hun a llesad ei greaduriaid. Y mae efe wedi arfaethu, neu 
benderfynu ar hyn ynddo ei hun, heb gael un annogaeth 
oddi wrth neb arall mwy na'i gilydd. Mat. 11, 27. 


“10 Fel y'ngoruchwyliaeth cyflawnder yr 
amseroedd, y gallai grynhôi ynghyd yng 
Nghrist yr holl bethau sydd yn y nefoedd, 
ac ar y ddaear, ynddo ef: 


' Yroedd Duw yn awr wedi byspysu dirgelwch ei ewyilys. 
Adn.9, Ei ddiben yn hyn oedd, fel yngoruchwiliaeth cyf- 
lawnder yr amseroedd y gallai grynhoi ynghyd Ynghrist, &c. 
Yr oedd amser wedi ei drefnu i'r eglwys fod dan ymgeledd- 
wyr a llywodraethwyr: Gal. 4. 1—3. yn awr yr oedd 
yr-amser hwn wedi eì gyflawnu. Yr oedd wedi ei osod i'r 
Cenhedloedd gael eu hesgeuluso: Act. 17. 30. yn awr yt 
oedd yr amser hwn wedi ei gyflawnu. Yr oedd amser i 
Dduw roddi yr amlygiad mwya cyflawn o'i ewyllys ac o gyf- 
oeth ei drugaredd, wedi ei benderfynu: yn awr yr oedd yr 
amser hwn wedi cyflawn ddyfod i ben. Yr oedd amser i'r 
Messiah ymddangos wedi ei arfaethu: yn awr yr oedd yn 
gyflawn amser i hyn gymmeryd lle yn ol yr hyn a rag-ddy- 
wedasid trwy 'r Prophwydi. Yr oedd yr amser i'r oruch- 
wiliaeth newydd gael ei gosod i fynu wedi ei sefydlu: yr 
oedd yn liawn bryd i hym gymmeryd lle; o herwydd yr 
oedd cyffredinol ddirywiad Iuddewon a Chenhedloedd yn 
“eglur ddangos fod rhyw foddion newydd yn anghenrheidiol 
| tfuagateu A feyu a'u gwneuthur yn wirioneddol ddedwydd, 
Y mae oiconomia, y gair a arferir ymma am oruchwiliaeth, yn 
arwyddo y drefn a arferir mewn tŷ. Y mae Duw, gyda 
golwg ar ei dŷ, sef ei eglwys, wedi trefnu î wahanol beth- 
au gymmeryd lle ar wahanol amserau. Yr hyn y mae wedi 
ei drefnu i gymmeryd lle ynghyflawnder yr amseroedd, sef 
yn amser yr efengyl, yw crynhoi ynghyd Ynghrist yr holl 

LLYFR V. E 


84 EPHESIAID. PRN. hb 


bethau sydd yn y nefoedd, ac ar y ddaear, ynddo ef.. Y mae 'r 
gair anacephalaiomai, sydd ymma am grynhoi, yn arwyddo 
cynnwys yn gryno. Rhuf. 13. 9. Felly fe ddichon mai 
meddwl y geiriau hyn yw,.fod yr efengyl yn dangos fod yr 
holl fendithion sydd i'w mwynhau yn y nefoedd yn gystal a'r 
bendithion sydd i'w mwynhau ymma ar y ddaear, wedi eu 
trysori Ynghrist, ac i gael eu mwynhau trwyddo ef, Neu 
fel y mae llu y nefoedd a nerthoedd y nefoedd yn arwyddo 
y llywodraeth Iuddewig, Dan. 8.10. Luc 21. 26, ac ysgwyd 
y nefoedd a'r ddaear yn arwyddo. diddymmu 'r gosodiad 
Iuddewig a chrefyddau 'r Cenhedloedd, Heb, i2. 26. fe 
ddichon fod yr Apostol yn gosod allan fod yr efengyl yn 
cael eì phregethu i'r diben i bechaduriaid o bob math, gradd- 
au ac amgylchiadau, allan o bob llwyth, iaith, pobl, a chen- 
edl, ymhlith Iuddewon a Chenhedloedd, gael eu creu 
Ynghrist yn.un dyn newydd, a'u gwneuthur yn un corph, fel 
y byddo un gorlan ac un bugail. Eph. 2. 14--16. Ioan 
10.16. Act. 10. 11,12. Dat. 5.9. Y mae Duw wedi bwr- 
iadu dwyn tyrfa ddirifedi, o blith Iuddewon a Chenhedloedd, 
i glywed yr un efengyl; i gredu yn yr un Crist; i fod yn yr 
un berthynas a Mab Duw, ac ynddo ef a'i holl eiddo; ì gael 
hawl i'r un breintiau a bendithion; i ymostwng i'r un llywodr- 
aeth, ac felly i ufuddhau i'r un cyfreithiau; i ryfela a'r un 
gelynion ysprydol; i addoli yr un gwrthddrych; ìi feadìannu 
yr un cariad y naill at y llall; i gael eu cyd-gymmwyso i'r un 
breswylfa lonydd; ac i gael cyd-etifeddu yr un tragywyddol 
ddedwyddwch yn y diwedd. Neu fe ellir cymmeryd y geir- 
iau yn y modd hyn, Y mae'r saint yn y nefoedd yn perth- 
yn yn agosiawni Iesu Grist, yn gymmeradwy trwyddo, ar 
ei ddelw, yn gweled ei ogoniant, yn ei ddiragrith garu, ac 
'yj»n dal cymmundeb ag ef: trwy fod yr efengyl yn cael ei 
phregethu y mae pechaduriaid o bob math ymma ar y ddaear, 
y rhai oedd wedi troi bawb i'w ffyrdd eu hunain, Es. 53. 6. 
ac yn elynion i'w gilydd, Tu. 3. 3. yn cael eu dwyn i'r un 
berthynas a Mab Duw, yn ganlynol i fod yn gymmeradwy 
yn ei gyfiawnder, i fod yn debyg iddo, i weled ei ogoniant 
mewn drych, i'w wirioneddol garu, i dderbyn o'i gyflawn- 
der, ac i briodoli'r gogoniant iddo. Eph. 3. 15. Heb. 12. 
293. Neu gan fod Duw e-chreaduriaid yn gwneuthur i fynu 


PEN. I, EPHESIAID, 35 


y pethau sydd yn y nefoedd ac ar y ddaear, fe ddichon fod 
y geiriau 'n arwyddo, fod yr efengyl yn cael ei phregethu 
i'r diben ì ddwyn Duw a phechaduriaid, y rhai oeddynt wedi 
eu hysgaru oddi wrth en gilydd trwy bechod, i gymmod a'u 
gilydd Ynghrist. Neu fe ddichon mai meddwl yr Apostol 
oedd, fôd dirgelwch ewyllys Duw yn cael ei amlygu, i'r 
dibenri'r holl angylion yn y nefoedd, a'r holl dyrfa sydd i 
gael ei hachub o blith dynion ar y ddacar, gael eu dwyni 
fod yn un, dan un Pen, sef, Iesu Grist. Yn eu cyflwr cre- 
adigol yr oedd angylion a dyn yn un yn eu hanian, eu parch 
i awdurded y deddí-roddwr, yn gystal ag yn eu dedwydd- 
wch yn heddwch Duw. Ond y mae Mu rdd wedi gyrru dyn 
i bellder oddi wrth yr angylion sanctaidd: ni all y naill ddim 
ymhyfrydu yn anian ac ymddugiadau'r llall. Yn awr y mae 
Crist wedi ei wneuthur yn Ben angylion: 1 Pet.3. 22. y 
mae efe hefyd yn Ben corph yr eglwys. Col. 2. 18. Y 
maen canlyn, gan hynny, fod y rhai sydd yn cael eu dwyn 
i'w eglwys yn cael eu dwyn i fod yn un a'r angylion sanctaidd 
dan yr un Pen. Heb. 12. 22. Y maent yu cael eu crynhoi 
ynghyd i fod o'r un anian; Mat. 25. 31. Heb. 3. 1. i gael 
'cyd-adnabod mawr amryw ddoethineb Duw; Eph, 3, 10. i 
gyd-addoli yr un gwrthddrych; Heb.1. 6. Dat. 5. 9—12, 
i gyd-lawenhau yn helaethiad terfynau teyrnas Immanuel, a 
'” llesad eneidiau; Euc 15. 12, i gyd-ymhyfrydu i wneuthur . 
ewyllys eu Harglwydd; Mat. 6. 19. ac i wasanaethu y naill 
y llall mewn cariad, ey 1.14. Gal. 5. 13, 
/ 


11 Yn yr hwn y'n ddewiswyd hefyd, wedi 
ein rhagluniaethu yn ol arfaeth yr hwn sydd 
yn gweithio poh peth wrth ! gynghor ; ei ewyllys 
ei hun: 


Yn yr Adnod hon, ac yn y ddwy Adnod Biulgnol, ni 

a welwn y modd y mae Duw wedi dechreu crynhoi pob peth 
— ynghyd Ynghrist. I ddangos fel yr oedd hyn yn cymmer- 
yd lle mewn perthynas i'r Iuddewon, y mae'r Apostol yn 
dywedyd, Yn yr hwn y'n dewiswyd hefyd. Cytieithad 
Nythyrennol y geiriau hyn yw, Yn yr hwn y'n coel-brennwyd. 


36 EPHESIAID. PEN. I, 


hefyd. Yr oedd y cyfryw o'r genedl Iuddewig ag oedd yn 
credu Ynghrist, wedi cael eu sicr bennu allan ynddo ef fel 
eu Pen i fod yn drysor neilltuol, ac yn goel-bren etifedd- 
iaeth y Duw mawr: yr oeddynt, yn ol trefnhad Duw, wedi 
eu dwyn i fod Ynghrist, ac felly i gael hawl i bob bendith 
trysoredig ynddo: ac yr oeddynt wedi cael eu dwyn i gredu 
Ynghrist, nid ar gyfrif un teilyngdod ynddynt eu hunain, 
ond am mai felly y rhyngodd bodd yngolwg Duw. Hyn 
oedd gan yr Apostol yn ei olwg pan y dywedai, Wedi ein 
rhagluniaethu yn ol ayfaeth yr hwn sydd yn gweithio pob peth 
wrih gyngor eì ewyllys ei lin... Yr oedd wedi arfaethu neu 
ddigyfnewid benderfynu y byddai iddo eu gwneuthur yn 
berffaith ogoneddus a dedwydd: yn ol y penderfyniad, neu 
y rhag-osodiad hwn, fel y mae 'r gair a arferir ymma yn ar- 
wyddo, yr oedd wedi eu rhagluniaethu, hynny yw, yr oedd 
cyn eu bod, wedi tynnu, yn ei feddwl ei hun, y llun go- 
goneddus a welir arnynt, pan fyddont wedi cael eu dwyn 
i fod yn berffaith ar ei ddelw. Y mae'n ymddwyn yn hyn 
yn yr un modd ag mewn pethau erail]: o herwydd y mae'n 
gweithio pob pelh wrth gyngor ei ewyllys ei hun. Y mae'n 
ewyllysio i'r naill beth a'r llall gymmeryd lle, ar y cyíryw 
a'r cyfryw amser, yn y cyíryw a'r cyfryw fodd. Y mae 
cyngor yn caeÌ ei briodoli l'w ewyllys, nid am fod Duw yn 
ymgynghori 2 neb mewn perthynas i'r hyn y mae'n ewyllys- 
io, ond i osod allan ei fod yn ewyllysio, ac felly yn pender- 
fynu, nid mewn byrbwylldra, ond ar ddigonol sail, ac mewn 
anfeidrol ddoethineb, Nid yw efe ddim yn gweithio oddi ar 
angenrheidrwydd,i eitha ei allu, nac ychwaith ar antur: ond 
y mae'n anwrthwynebol ddwyn i ben yr hyn y mae 'n ei 
weled yn oreu a mwya cymmwys, yn ol dyfais a chyfarwydd- 
yd eì anfeidrol ddoethineb, a rhydd benderfyniad ei ewyllys 
sanctaidd, Psal. 115. 8. 195. 6. Y mae hyn yn cymmeryd 
lle yngwaith y greadigaeth; Dat. 3. 11. yngoruchwiliaeth 
rhagluniaeth, Dan. 4. 35. mewn perthynas i achosion gwled- 
ydd a theyrnasoedd; Dan. 2. 21. a phersonau neillduol; 
Job 14.5. Psal. 75. 7. Mat. 10. 29, 30. Act. 17. 26. yn y 
'cyfranniad o freintiau, megis yn fwy prin dan yr hen Des- 
tament, ac yn fwy helaeth dan y Testament newydd; yn. 
nhroedigaefh-pechaduriaid; Rhuf. 9. 15. Phil. 2, 13. ac yn 
 ycyíranniad o ddoniau i'w bobl. Eph, 4,7—11. 


PEN, I, EPHESIAID. a7 


12 Fel y byddem ni er mawl i'w ogoniant 
ef, y rhai o'r blaen a obeithiasom yng Nghrist. 


Yr oedd yr Apostol ac eraill o had naturiol Abraham 
wedi eu dewis Ynghrist.. Adn. 1i. Yr hyn oedd gan yr 
Arglwydd yn ei olwg yn hyn oedd, fel y byddent hwy er 
mawl i'w ogoniant ef.. Y mae yn ogoniant i Dduw ei fod yr 
hyn ydyw, yn anfeidrol sanctaidd, cyfiawn, galluog, trugarog, 
doeth, a fíyddlon; a'i fod yn ymddwyn fel y cyfryw, 
yngwaith y greadigaeth, yn nhroiadau olwynion rhaglun- 
iaeth, ac yn neillduol yn iechydwriaeth pechaduriaid trwy 
Gyfryngwr. Yr oedd yr Apostolion wedi eu rhagluniaethu i 
fod er mawl i'w ogoniant, trwy gyhoeddi'r efengyl, yn yr 
hon y mae'r pethau hyn yn cael eu gosod allan. Yr oedd 
y credinwyr luddewig wedi cael eu dewis i fod er mawl i'w 
ogoniant mewn mwy nat un ystyr. Yr oedd y pethau mawr- 
ion oedd efe wedi eu gwneuthur iddynt, eu bywhau, eu dwyn 
i gredu, maddeu eu pechodau, eu mabwysiadu, eu haddurno, 
eu diddanu, eu haeddfedu, a'u dwyn i'r gogoniant, i fod yn 
enw tragywyddol i'r Arglwydd fel Duw 'r ïechydwriaeth, 
2'Thess. 1. 10. Yr oeddynt i'w foliannu ac i fod yn ddi- 
olchgar iddo am ei ogoneddus ymddugiadau tu ag attynt, yn 
neillduol fel yr oedd wedi eu hethol i iechydwriaeth, rhoddi 
iddynt addewidion o'r Messiah, wedi cyflawnu 'r addewid- 
ion hyn, eu prynu trwy farwolaeth ei Fab, cyfrannu iddynt 
anian sanctaidd, amlygu iddynt ogoniant y Cyfryngwr, eu 
nerthu i wneuthur derbyniad o hono, rhoddi iddynt hawl 
i'r nefol etifeddiaeth, &c. Ac yr oeddynt, trwy sancteidd- 
rwydd eu hymddugiadau i osod allan ogoniant yr hwn oedd 
wedi eu galw o dywyllwch i'w ryfeddol oleuni. Yr oeddynt 
_ o'r blaen wedi, gobeithio Ynghrist.. Cafodd yr Iuddewon eu 
cymmeryd i gyfammod a Duw o flaen y Cenhedleedd: at- 
| tynt hwy yr anfonwyd Crist yn gyntaf: Act, 3, 26, ac 
iddynt hwy y cafodd yr efengyl ei phregethu gyntaf. Felly 
i'r Iuddewon yn gyntaf y bu'r efengyl yn âllu Duw er iech- 
 ydwriaeth. Rhuf. 1. 16. Cafodd rhai o'r genedl hon eu 
dwyn i obeithio Ynghrist, tra'r oedd y Cenhedloedd etto 
heb Grist, ac heb obaith ganddynt. Cyn ei ymddangosiad, 
yr oedd rhai o honyŵt, ar dystiolaeth y.Proghwydi, yn 


ci 


8ô EPHESIAID, Peu. I, 


gobeithio ynddo fel un i ddyfod. Pan ymddangosodd efe 
yn y cnawd, cafodd rhai o honynt eu dwyn i adnabyddiaeth 
o'u hangen eu hunain, ac o addasrwydd Crist, ac felly, ar 
dystiolaeth yr efengyl, i obeithio am faddeuant, eymmod, 
a derbyniad, trwy rinwedd ei aberth; am wrandawiad i'w 
gweddïau, trwy lwyddiant ei eiriolaeth ; am gyflawniad o'u 
holl angen, o'r trysor sydd ynddo ef; am barhad hyd y di- 
wedd, trwy nerth ei ras; ac am dregywyddol ddedwyddwch 
trwy ei gyfryngdod. : 


13 Yn yr hwn y gobeithiasoch chwithau 
hefyd, wedi i chwi glywed gair y gwirionedd, 
efengyl eich iachawdwriaeth: yn yr hwn he- 
fyd, wedi i chwi gredu, y'ch seliwyd trwy 
Lân Yspryd yraddewid; : 


Yr oedd y credinwyr Iuddewig yn gobeithio Ynghrist. 
Adn.12, Gellid dywedyd yr un peth am y credinwyr Cen- 
hedlig. Y mae'r Apostol, gan hynny 'n dywedyd, Yn yr 
hwn y gobeithiasoch chwithau hefyd. Er mai o blith y Cen- 
hedloedd yr oedd y rhan fwyaf o honynt wedi cael eu galw, 
etto yn awr, fel credinwyr yr oeddynt Ynghrist.. Adn. 10. 
Yr oeddynt ynddo ef wedi eu dewis, neu eu coel-brennu 
ì gael hawl i'r etifeddiaeth... Adn. 11... Yr oeddynt yn go- 
'beithio ynddo ef, ac ynddo ef i fod er mawl i ogoniant gras, 
Adn, 12. Yr oedd hyn wedi cymmeryd lle, wedi iddynt 
glywed gair y gwirionedd. Y mae'r efengyl yn air y gwir- 
ionedd. Y mae'n cynnwys meddwl ac ewyllys Duw 'r 
gwirionedd: y mae'r hyn oll a osodir allan ynddi yn ddiam- 
heuol wirionedd: 1 Tim, 1. 15. y mae'n air Crist, y gwir- 
ionedd: Ioan 14. 6. efe yw ei hawdwr: y mae efe wedi ei 
chyhoeddi a'i chadarnhau: efe hefyd yw ei phrif bwngc, 
Ioan: 8. 40. 18. 397. Y mae'n gosod allan sylwedd y ben- 
dithion ysprydol oedd yn cael eu cysgodi yn y gyfraith, 
Ac y mae'n gosod o'n blaen y gwirionedd mwya pwysig a 

-gyhoeddodd Duw erioed i ddynion. Y mae hefyd yn efengyl 
ieehydwriaeth.. Y mae yn newydd, neu yn gennadwri dda. 
_ mewn perthynas i iechydwriaeth, Y mae'n cyhoeddi fod 


PEN. I. .EPHESIAID. 39 


y fath beth ag iechydwriaeth i'w gael: y mae 'n dangos na- 
tur iechydwriaeth, fel y mae'n cynnwys gwaredigaeth o bob 
frueni, a mwynhad o bob daioni: y mae'n arwain at ffyn- 
non iechydwriaeth, sef gras Duw; y mae'n gosod allan yr 
hym sydd wedi cael ei wneuthur tu ag at ddwyn oddi am- 
gylch iechydwriaeth pechaduriaid, sef gosod Iesu i fod yn 
Gyfryngwr, ei anfon i'r byd, gosod pechod arno, gwneuth- 
ur ei enaid yn aberth dros bechod, ei adgyfodi, a'i dderch- 
afu i eiriol ar ddeheulaw 'r Tad: y mae'n dywedyd yn hel- 
aeth am ddigonolrwydd Jesu i fod yn Awdwr Iechydwriaeth : 
y mae'n hyspysu pwy yw 'r rhai a gant etifeddu iechydwr- 
iaeth, sef pawb a gant eu dwyn i wir edifarhau, ac i dder- 
byn Crist fel unig a digonol Waredwri bechadur: y mae'n 
cael ei gwneuthur yn allu Duw er iechydwriaeth, trwy gael 
ei harddel i fod yn offerynnol i ddwyn dynion i gredu yn 
yr Arglwydd Iesu: ac y mae 'n rhoddi boddlonrwydd i 
gredinwyr y bydd iddynt gael etifeddu iechydwriaeth gyflawn 
yn y diwedd. Yr oedd yr Ephesiaid wedi clywed yr efengyl 
hon. Yr oeddynt nid yn nnig wedi clywed swn ei gwirion- 
eddau, ond hefyd wedi cael eu rhwymo i ddifrifol sylwi ar 
ei chynnwysiad,. Mewn canlyniad i hyn yr oedd gan yr 
Apostol lei ddywedyd wrthynt, Yn jr hwn hefyd, wedi i 
chwi gredu, y'ch seliwyd, lrwy Lân Yspryd yr addewid, Yr 
oeddynt wedi credu Ynghrist, hynny yw, yr oeddynt wedi 
credu 'r dystiolaeth a roddir yn yr ysgrythyrau sanctaidd 
mewn perthynas iddo, ac wedi ymddiried ynddo fel unig a 
digonol Waredwr i bethadur, Mewn canlyniad i hym yr 
oeddynt wedi eu selio, Y mae sel yn cyfrannu ei bargraph: 
i'r hyn a selir, yn dangos i bwy y mae y cyfryw beth yn 
perthyn, Dat. 7. 3, 4. 14. 1. yn cael ei harfer i ddiogelu yr 
hyn a selir, Mat, 27. 66. Dat. 7. 3. ac i sicrhau y cyflawnir 
yr hyn sydd yn gael ei benderfynu neu ei addaw, Est. 8. 8, 
Nehem. 9. 38. Dan. 6. 8... Y mae credinwyr yn cael eu selio 
trwy Lân Yspryd yr addewid. Y mae'r Yspryd yn cael ei 
roddi i gredinwyr. Ioan 7. S3, 39. Act. 15.7, 8. Gal. 3. 
14. Y canlyniad yw ei fod yn gweithredu ynddynt. Caf- 
odd. ei roddi i rai i'w cynnysgaeddu a doniau gwyrthiol: 
ond nid hynny sydd yn cael ei olygu ymma. O herwydd y 
mae 'n ernes yr etifeddiaeth i'r rhai a selir: ond y mae'n 


40 EPHESIAID. PREN. I. 


ddiamheuol fod amryw yu cael eu cynnysgaeddu a doniau 
gwyrthiol, pan nad oedd ganddynt un hawl i'r nefol eti- 
feddiaeth. Y maer rhai a selir yn cael eu gwneuthur yn 
fwy fwy tebyg i'r Yspryd Glan: 2 Cor. 3. 18. y imae hyn 
yn dystiolaeth iddynt eu hunain ac eraill eu bod yn blant í 


Dduw: lloan 3 24. 4.13. Rhuf. 8. 14. y mae'n eu dio- 


gelu hyd ddydd prynedigaeth: Eph. 4. 30. Ezec. 9. 4—6. 
“ y mae'n dystiolaeth eu bod o rifedi y rhai y mae Duw wedi 
bwriadu eu cadw rhag y llid a fydd: ac y mae'n amlygu y 
bydd i'r addewidion y mae Duw wedi eu gwneuthur i'w bobl, 


gael eu cyflawnu iddynt hwy yn neillduol. Y mae'r Ys- . 


pryd yn Lân fel y maen sanctaidd yn ei natur a'i weithred- 
iadau. Y mae'n Yspryd yr addewid, fel y mae wedi cael 


. ei addaw i blant Duw: Ezec. 36. 27. Joel 2. 28. Ioan 14. 


16, 17, 26. 7. 38, 99. Act. 1.4. 2.99. Gal. 8. 14. ac y 


mae 'n dwyn yr addewidion, mewn modd awdurdodol a 
goleu, at eu heneidiau, i'r diben i gadarnhau eu ffydd a'u. 


gobaith. Y mae duwiolion yn cael eu selio Ynghrist, sef 
trwy rinwedd eu hundeb ag ef fel eu Pen, Gwel 'ymhellach 
2 Cor, 1.22, 


--w 


14 Yr hwn yw ernes ein hetifeddiaeth ni, 
hyd bryniad y pwrcas, i fawl ei ogoniant ef. 


Yr oedd yr Ephesiaid wedi eu selio trwy Lân Yspryd yr 


addewid. Adn. 19. l'w harwain i sylwi ymhellach ar yr. 


hyn ydyw 'r Yspryd Glan i dduwiolion, y mae 'r Apostol 
yn dywedyd, Yr Awn yw ernes ein hetifeddiaeth ni. Pa 


mor dlodion bynnag yw duwiolion y mae ganddynt etifedd- ; 


iaeth. Mat. 25. 34. Col. 1. 12. Iag. 2. 5. Y maent yn 
bresennol yn etifeddu y cyfiawnder sydd o ffydd; Heb, 11. 
7. ac y mae pob peth yn eiddo iddynt. Cor. 3.91, 22, 
Ond ymma fe olygir yr hyn nad oes ganddynt etto ond yr 
ernes o hono, Fe ddichon fod yr Apostol yn golygu corph 
yr un ffurf a chorph gogoneddus Crist; perffaith sancteidd- 
rwydd; giiydd nefol wybodaeth; cyfrinach ag ys- 
prydoedd y cyíìawn, a'r angylion sanctaidd; cymmundeb 
. digyfrwng a Duw yn Dad, Mab, ac Yspryd; a'r cysur a'r 
dedwyddwch fydd yn deilliaw oddi wrth y pethau hyn. Y 


PEN. I, EPHESIAID, a1 


mae'r cyfan yn cael eì alw yn etifeddiaeth, am ei fod yn 
dyfod iddynt trwy eu bod yn blanti Dduw; Rhuf. 8. 17. 
ac fel nad oedd etifeddiaeth meibion Israel i gael ei threiglo 
olwythi lwyth, Num. 36. 7—9.. felly v mae 'r etifeddiaeth 
hon yn ddi-ddiflannedig, 1 Pet. 1. 4. Y mae'r Yspryd yn 
ernes o'r etifeddiaeth hon. Y mae'n gweithredu yn y duw- 
iol yr hyn sydd o'r un natur a'r tragywyddol ddedwyddwch, 
ac yn rhan o hono; anian sanctaidd, goleuni, rhydd-did, a 
chysuron Mnydolo, nid yw hyn'ond ychydig mewn cydmar- 
iaeth a'r hyn sydd i'w gael yn ol llaw: y mae'n diogelu 
iddynt yr etifeddiaeth, ac yn rhoddi ooddlonrwydd o'u hawl 
iddi: ac nid yw ddim i gael ei chymmeryd oddi wrthynt, 
Gwel ymhellach 2Cor.1.22. Y mae'n ernes yr etifeddiaeth 
hyd bryniad y pwrcas._ Y mae Crist wedi pwrcasu ei eglwys 
a'i briod waed: Act. 20. 28. y mae wedi eu prynu oddi 
wrth felldith y ddeddf, Gal. 3. 13, ac oddi wrth bob an- 
wiredd.” Tit. 2.14. Mewu canlyniad i hyn y maent yn 
disgwyl prynedigaeth y corph. Rhuf. 8. 23. Y maent i 
gael eu cyflawn ryddhau oddi wrth bob gofid a chystudd, 
eddi wrth bob gorthrymder, gwaradwydd, ac erledigaeth, 
oddi wrth bob profedigaeth a gelynion, oddi wrth bechod, 
marwolaeth, a'r bedd. Y mae'r gair apolutrosis, sydd ymma 
am brynedigaeth, yn cael ei arfer am ymwared. Luc 21. 
28. Heb. 9.15. Ac y mae'r gair peripoiesis, sydd ymma 
am. bwrcas, yn arwyddo priodoledd, Mal. 3. 27. neu yr hyn 
sydd yn briodol, neu yn eiddo neillJuol i ryw un. 1 Pet. 2. 
9. Y mae'n cael ei arfer hefyd am gadwedigaeth, Heb. 10, 
99. Ac y mae'r gair peripoieo, oddi wrth ba un y mae'n 
tarddu, yn cael ei fynech arfer, gan y Deg a thrugain, am 
gadw yn. fyw. Gen. 12.12. Ecs. 1. 16. Num 22 33. Jos. 
| 6.17. Psal. 79.11. Nid anghymmwys gan hynny, fyddai 
i'r geiriau gael eu cyfieithu yn y modd hyn, Ryd ymwared y 
briodoledd, neu fel hyn, Ayd ymwared y bobl sydd i gael eu 
dw yn fyw. Y mae cyflawn waredigaeth duwiolion yn cael 
cei yn brynedigaeth, am y bydd yn cymm-“ryd ile ar gyf- 
rif yl bridwerth a roddodd Crist drostynt, ac am mai y pryd 
hynny. y byddant yn cyflawn fwynhau bendithion y bryn- 
edigaeth, Gellir dywedyd hefyd fod Crist, fel ny 
.y saint, Wedi pwrcasu iddynt yr etifeddiaeth ag oeddynt hwy, 
LLYFR V. 


42 EPHESIA[D, PEN, í; 


trwy bechod, wedî colli hawl iddi. Pan gant eu dwyn i'r 
cyflawn fwynhad o honi yn y diwedd, cant weled ardderch- 
awgrwydd y brynedigaeth sydd Ynghrist. Hyd onì chym- 
mero hyn le, y mae yr Yspryd sydd wedi ei roddi iddynt 
i'w olygu fel ernes yr etifeddiaeth. Y mae hyn oll yn tueddu 
i fawl ei oroniant ef. Y mae'r Apostol ymma 'n golygu ym 
neillduol bod y Cenhedloedd wedi clywed gair y gwirionedd, 
bod amryw o honynt wedi cael eu dwyn i gredu Ynghrist ac 
i obeithio ynddo, fod y rhai 'n yn cael eu selio trwy Lân Ys- 
pryd yr addewid, a'u bod yn derbyn yr Yspryd yn ernes yr 
etifeddiaeth hyd bryniad y pwrcas. Diben Duw, yn y peth- 
au hyn, oedd, dwyn mawl i'w ogoniant ei hun. pey 
lurhad o hyn, Adn. 13. OCH 


15 O herwydd hyn minnau hefyd, wedi 
clywed eich ffydd yn yr Arglwydd Iesu, a 'ch 
cariad tu ag at yr holl saint, 


Yr oedd yr Ephesiaid wedi clywed efengyl eu hiech- 
ydwriaeth, wedi credu yn y Crist a gylioeddir ynddi, wedi eu 
selio trwy 'r Yspryd Glan, yr oedd yr Yspryd hwn yn ernes 
yr etifeddiaeth iddynt"hyd bryniad y pwrcas, ac yr oeddynt 
i fod er mawl i ogoniant Duw. Adn. 13, 14. Yr oedd ys- 
tyriaeth o'r pethau hyn yn rhwymo Paul i fod yn ddiolchgar 
ar eu rhan. Y mae'n dywedyd. gan hynny, O herwydd hyn, 
hynny yw, o herwydd y pethau a grybwyllir yn y ddwy. 
Adnod flaenorol, minnau hefyd, wedi clywed eich ffydd yn yr 
Arglwydd Iesu. Yr oedd wedi clywed eu bod yn credu tyst- 
iolaeth Duw am ei Fab; I Ioan 5. 10. eu bod yn ymddiried 
Ynghrist, fel unig a digonol Waredwr i bechadur; 2 Tim. 1, 
12. eu bod yn glynu wrfho am waredigaeth, a hynny yn 
wyneb pob digalondid; Mat. 15. 21—28. bod eu ffydd yn 
cael eì dangos trwy weithredoedd; Iag. 2.18. eu bod yn 
gwrthwynebu 'r diafol; 1 Pet. 5, 9, yn diffoddi picellau 
'tanllyd y fall; Eph. 6. 16. yn gorchfygu 'r byd; 1Ioan 5: 
4. a bod eu heneidiau yn cael eu llanw a chysur a thangnef- 
edd. Rhuf.16.13. 1Pet.1.8. Yr oedd wedi clywed hefyd 
am eu cariad at yr holl saint.” Mewn perthynas ì sgint, gwel 
Adn, 1. Y mae ffydd yn gweithio trwy Y Mr 5.6 


X 


PEN. I. EPHESIAID. 43 


Y mae rhai o'r saint yn weiniaid yn y ffydd, ac fe allai yn 
dlodion o ran eu hamgylchiadau, rhai o'r naill genedl, ac 
eraill o genedl arall: ond yr oedd Paul wedi clywed fod yr 
Ephesiaid yn dangos cariad tu ag at y saint yn ddi-wahan- 
iaeth, Yr oeddynt yn ymgadw oddi wrth bob peth a fyddai 
yn niweidiol iddynt; yn dymuno pob daioni iddynt, ac yn 
difrifol weddio ar eu rhan; yn hoffi eu cymdeithas; yn ym- 
drechgar i wneuthur daioni iddynt; yn eu rhybuddio pan yn 
eu gweled mewn. enbydrwydd; yn cyd-ymdeimlo a hwynt 
mewn gwahanol amgylchiadau; Rhuf. 12. 15. yn barnu mor 
dirion ag y. gallent mewn perthynas i'w bymddugiadau; 
lCor.19.5. yn cuddio eu pechodau; | Pet.4.5. yn eu 
ceryddu am eu beiau; Lef. 17. 18. yn barod i faddeu yr 
hyn fyddent wedi ei wneuthur yn eu herbyn hwynt; Eph, 
4,982. ynymweled a hwynt yn eu hadfyd; ac yn ymdrechgar 
i'w hadferu o'u dirywiadan, a'u dwyn allan o gyfyngderau, 
Nid yw'r hyn a ddywedir ymma ddim yn profi nad oedd 
Paul ddim wedi bod ymhlith y rhai y mae'n ysgrifennu'r 
pethau hyn attynt; o herwydd y mae 'n arfer yr un fath 
ymadroddion wrth ysgrifennu at eraill ag oedd wedi cael eu 
dwyn i'r ffydd trwy fendith Duw ar ei ymdrechiadau ef, 
'Gwel I Thess. 3.6—10. 1. 5, 6. Philem. 4, 5, 19. Yr oedd, 
wedi clywed eu bod nid yn unig yn parhau yn ddianwadal 
“yn eu ffydd a'u cariad, nad oeddynt ddim wedi eu llygru 
rwy ymdrechiadau gau athrawon, na'u digalonni trwy 'r 
gorthrymderau ddio yn gyfarfod, ond hefyd-eu bed wedi 
cynnyddu llawer yn eu ífydd a'u cariad, oddi ar pan adawsai 
.efe hwynt, amryw flynyddoedd a aethent heibio, 

heini SA yn. R 
16 Nid. wyf yn peidio â dïolch drosoch, 
gan gwton hau coffa am danoch. yn fy yni d 
dau; fai bid | | u 

Wy” su | 

eM Yr oedd Paul “pf clywed am ffydd a chariad yr Ephes- 
iaid. Adn. 15. Am hynny nid oedd ddim yn peidio a diolch 
drostynt. Yr oedd yr hyn a glywsai am eu ffydd a'u cariad, 
yn ei ddwyn i feddwl am yr hyn oeddynt wrth naturiaeth, 
“Rhuf.6. 17. am y cyfnmewidiad rhyfeddol oedd wedi cym» 
. meryd lle ynddynt, Pen, 2, J, 6. am anhaeddiannol ras Duw 


44 EPHESIAID, PEN, I; 


fel yr unig achos o'r cyfnewidiad hwn, Pen. 2. 5, 8. am y 
prawf oedd eu ffydd a'u cariad yn ei roddi o'u hetholedig- 
aeth gan Dduw, i Thess. 1. 3, 4. am y cysur oeddynt hwy 
eu hunain yn ei fwynhau yn bresennol, 1 Pet. 1. 8. am y 
gogoniant oeddynt yn ei ddwyn i Dduw, ac am y bendith- 
ìon oeddynt yn meddiannu hawl iddynt. Yr oedd ystyriaeth 
o'r pethau hyn yn llanw ei enaid o lawenydd, fel na allai efe 
ddim llai, yn ei weddïau dirgel a chyhoeddus, na moliannu : 
Duw am ei fawr-vddaioni tu ag attynt. Yr oedd yn gwneuth- 
ur coffa am danynt yn ei weddïau. Yr oedd Paul yn arfer 
gweddïo yn ddibaid. Yr oedd yn brofiadol o angen, yn 
gweled fod gan Dduw yr hyn oedd efe yn sefyll mewn angen 
o hono, yn Read ei fod yn barod i gyfrannu, ac am hynny 
yn myned atto ef, yn enw ei Fab, i geisio 'r cyfryw bethau, 
Ac yn ei weddïau yr oedd yn gwneuthur coffa am yr Ephes-: 
iaid, nid yn unig mewn ffordd o ddiolchgarwch am yr hyn 
oedd wedi cael ei wneuthur iddynt eisoes, ond hefyd mewn: 
ffordd o ddeisyfiad am yr hyn oeddynt etto yn sefyll mewn- 
angen ô hono. Yr oedd Paul yn arfer gweddïo llawer ar ran. 
eì gyfeillion. Rhuf. 1. 9. Phil. 1. 3,4. Col. 1. 3. 1'Thess;. 
Î.2. 3.10. Yr oedd yn gwneuthur hyn oddi ar gariad at-- 
tynt hwy, yn gystal ag oddi ar ddymuniad i enw beo 
gael ei ogoneddu. 


17 A'ri Dduw ein Harglwydd Iesu Grist, 
Tad y gogoniant, roddi i chwi Yspryd doeth- 
ineb a datguddiad, trwy ei adnabod ef? 


Yr oedd Paul yn gwneuthur coffa dibaid am yr Ephess. 
iaid yn ei weddïau. Adn. 16. Gwrthddrych ei weddi oedd 
Duw ein Harglwydd Iesu Grist, Tad y gogoniant. Mewn 
perthynas ìi Iesu Grist, fel y mae'n Arglwydd ei bobl, ac 
vr Tad, fel y mae yn Dduw iddo, gwel Adn. 3. Y mae'r 
enw Tad y gogoniant yn cael ei roddi iddo, am ei fod yn 
anfeidrol ogoneddus ynddo ei hun, ac yn holl drefn yr iech- 
ydwriaeth yn gystal ag yn ei holl weithredoedd fel Creawd- 
wr a goruchel Lywodraethwr; am ei fod yn ffynnon yr holl 
ogoniant ag y mae Crist ei hun yn ei feddiannu fel Cyf-— 
ryngwr; ac am eì fod yn Awdwr a chyfrannwr yr holl ogon- 


PEN. I. EPHESIAID, 45 


iant ag y mae seintiau ac angylion yn feddiannol arno. Yr 
hyn oedd Paul yn ei ddymuno i'r Ephesiaid oedd, ar i'r 
Duw hwn roddi iddynt Yspryd doethineb a dadguddiad irwy 
ei adnabod ef.. Y mae'r Yspryd Glan yn Yspryd doethineb; 
nid yn unig fel y mae yn anfeidrol ddoeth ynddo ei hun, ond 
hefyd fel y mae yn gwneuthur eneidiau yn ddoeth i iechyd- 
wriaeth; yn neillduol fel y mae yn eu dysgu i olygu y di- 
ben mwya teilwng o'u sylw, ì arfer y moddion mwya addas 
tu ag at gyrraedd y cyfryw ddiben, ac i ddal gafael ar bob 
cyfleusdra i ddyfod ryw beth yn nesat y nod y maent yn 
cyfeirio atto. Y mae'n Yspryd dadguddiad, fel y mae wedi 
dadguddio y gwirioneddau dwyfol sydd arawr yn yr Ysgryth- 
yrau sanctaidd; ac fel y mae, trwy 'r gwirioneddau hyn, yn 
dadguddio i ddynion y cyflwr v maent ynddo fel y maent yn 
greaduriaid syrthiedig, y ffordd a drefnodd anfeidrol ddoeth- 
ineb i achub pechaduriaid, y bendithion sydd yn gynnwys- 
edig yn yr iechydwriaeth sydd Ynghbrist, y modd y mae í 
bechadur gael hawl i'r bendithion hyn, y modd y dylai 
' duwiolion rodio er gogoniant Duw, &c. Y mae'r Apostol 
ymma'n gweddïo am helaethach cyfranniad o'r Yspryd iddynt. 
fel Yspryd doethineb a dadguddiad, hynny yw, ar iddynt hwy 
trwy yr Yspryd, gael eu gwneuthur yn fwy doeth, aci gael 
adnabyddiaeth helaethach o'r pethau oedd yr Yspryd yn eu 
dadguddio, a hynny trwy ei adnabod ef. Fe ddichon fod hyn 
yn cynnwys adnabyddiaeth o ewyllys Duw, fel y mae wedi 
cael ei ddadguddio yn yr efengyl, Col. I. 9. ac adnabydd- 
iaeth o hono fel eu Duw cyfammodol a'u Tad Ynghrist, neu 
adnabyddiaeth o'i gariad yn coel ei dywallt ar led Ŵr eu 
ny trwy 'r Yspryd. Rhuf. ô. 5. 


18 Wedi goleuo llygaid eich menu 

fel y nach beth yw gobaith ei alwedigaeth 

ef,a pheth yw golud gogoniant ei etifeddiaeth 
ef yn y saint, 

ub AEN 

Yr oedd yr Apostol yn gweddïo ari. Dduw roddi i'r 


Ephesiaid Yspryd doethineb a dadguddiad, trwy ei adnabod 
ef, Adn. 17. Os caent hyn,” hwy fyddent men goleuo 


A6 EPHESIAID. ' P&E&N.L, 


llygaid eu meddyliau, Y mae hyn yn cynnwys symmuniad. 
y pethau oedd yn rhwystr iddynt weled yn eglur, mwy o 
oleuni i dywynnu ar eu meddyliau, a sylw mwy manwyl ar 
yr hyn oedd yn cael ei ddadguddioiddynt. Yr oedd Paul 
yn dymuno i hyn gymmeryd lle fel y byddai i'r Ephesiaid 
wybod beth yw gobaith ei alwedigaeth ef. Ymma y mae'r 
gair galwedigaeth yn rhoddi ar ddeall i nì fod yr Ephesiaid . 
yn cael eu galw o dywyllwch i ryfeddol oleuni Duw, 1 Pet, 
2.9.iedifeirwch, Mat. 9. 19. i gredu'r gwirionedd, 2'Thess, 
2.13, 14, i gymdeithas anwyl Fab Duw, 1 Cor. 1. 9. i ras 
Crist, Gal, 1. 6, i feddiannu gogoniant Crist, 2 Thess, 2.14, 
i'r briodasol wledd, Mat. 22, 2, 3. i dangnefedd Duw, Col. 
9.15.i rydd-did, Gal. 5. 13. i sancteiddrwydd, 1 Thess. 4. 
7. ì ogoniant a rhinwedd, 2Pet. 1.3. deyrnas Dduw a'i 
ogoniant, l'Thess, 2. 12. i ddioddef yn ol siampl Crist, 
1Pet.2, 91. i fywyd tragywyddol, I Tim. 6. 12. ïe, ìi dra- 
gywyddol ogoniant Duw. i Pet. 5.2. Y mae'r Apostol yn 
galw yr alwedigaeth hon, ei alwedigaeth ef, hynny yw, galw- 
” edigaeth Duw, Y mae dynion yn cael eu galw trwy 'r 
efengyl: 2Thess.2. 14. ond Duw yw Awdwr yr efengyl hon, 
Rhuf, I,1. Efe hefyd sydd yn effeithiol dueddu dynion i 
gyd-ymflurfio a'r alwad. 1 Cor, 1, 24. Y mae'r gair gob- 
.aith yn arwyddo disgwyliad hyderus am ryw ddaioni nad yw 
un etto ddim yn y meddiant o hono. Dichon hyn gynnwys 
gyd-weithrediad pob peth er eu daioni, nerth i barhau hyd y 
diwedd, tragywyddol ryddhad oddi wrth bob peth apnymun- 
ol, adnabod megis eu hadwaenir, perffaith sancteiddrwydd, . 
corph yr un ffurf a chorph gogoneddus Crist, cymmundeb 
digyfrwng a'r Arglwydd, a di-ddiwedd fwynhad o'u cysuron, 
Yr oedd Duw yn eu galw i obeithio am y pethau a enwyd, 
a'r cyffelyb; ac yr oedd ei waith yn eu galw i gymdeithas ei 
Fab yn rhoddi iddynt galondid i obeithio am danynt. Yr 
oedd yr Apostol yn dymuno iddynt wybod, trwy brofiad, pa 
beth ŷw'r gobaith y mae Duw yn genhedlu yn eneidiau y 
rhai sydd yn cael eu galw trwy ras. Neu yr oedd yn gwedd- 
ïo ar iddynt gael helaethach adnabyddiaeth o sylfaeni gob- 
aith y rhai y mae Duw yn eu galw. Y mae'r gair gobaith 
yn cael ei arfer am sylfaen gobaith. Rhuf. 4. 18... Rhai o'r 
sylfaeni hyn. yw, fod pethau mawrion wedi eu gwneuthur 


PEN, I, EPHESIAID. âT 


erddynt eisoes, yn neillduol fel y mae Crist wedi ei roddi i: 
farw drostynt, a hwythau wedi eu galw trwy ras Duw; fod 
Duw wedi addaw pethau mawrion i'r rhai sydd wedi eu galw 
trwy ei ras; ei fod yn alluog i gyflawnu yrhyn aaddawodd; 
fod ei sancteiddrwydd yn eì rwymo i fod yn ffyddlon i'w 
addewidion; fod y pethau hyn wedi eu rhoddi iddynt eis- 
oes Ynghrist; a bod y cariad a dueddodd yr Arglwydd i 
ddarparu ar eu rhan, yn parhau yn ddigyfnewid, Neu fel y 
mae'r gaìr gobaith yn cael ei fynych arfer am wrthddrych 
gobaith, neu y pethau yr ydys yn gobeithio am danynt, Gal. 5. 
6. 'Tit. 2.19. Heb. 6. 18. fe ddichon mai deisyfiad yr Âpos- 
tol oedd i'r Ephesiaid gael mwy o adnabyddiaeth o'r peth- 
au gogoneddus oeddynt yn gobeithio am danynt fel galw- 
edigion Duw. Yr oedd yn dymuno iddynt wybod hefyd beth 
yw g golud” gogoniant ei etifeddiaeth ef yn y saint. Mewn 
yH ynas i'r saint, gwel Adn. 1... Y mae ei etifeddiaeth ef, 
hynny yw etifeddiaeth Duw, yn arwyddo yr etifeddiaeth y. 
mae efe yn roddi i'r saint. Y mae 'n rhoddi iddynt ras y 
bywyd; 1 Pet. 3 7. y cyfiawnder sydd o ffydd; Heb, 11.7. 
ei hun i fod yn rhan iddynt; Psal. 16. 5. 73. 26. 119. 57. 
142.5. Jer. 10. 16. Galar. 3. 24. a'r deyrnas. sydd. wedi ei 
pharottoi ìldynt er seiliad y byd. Mat. 25. 34, Iag. 2. 5. 
Y mae'r etifeddiaeth hon yn y saint. Y mae gras Duw yn 
gweithredu ynddynt, trwy eu sancíeiddio, eu cynhyrfu i 
gyflawnu eu dyledswyddau, eu llanw a gobaith, a'u diddanu 
yn eu gorthrymderau: y mae Duw yn preswylio ynddynt 
'megis yn ei deml: ac fe fydd y dedwyddwch fyddant yn 
fwynhau yngwlad y purdeb, yn gynnwysedig, mewn mesur 
| mawr, yn y llawenydd fyddant yn brofi yn eu heneidiau eu 
hunain. Ond fe ellir sylwi y dichon y geiriau gael eu cyf- 
ïeithu fel hyn, ei etifeddiaeth ef i'r saint. Y mae en, y gair 
“sydd ymma am yn, yn cael ei gyfieithu i: Ioan 5.41. 1 Cor. 
7.15. lThess. 4.7.” Neu fe ellir eu cyfieithu yn y modd hyn, 
ei etifeddiaeth ef ym mysg y saint. Y mae'r gair en yn cael ei 
 arferyn yrystyrhyn: Act 26.18. Rhuf.8. 29. 16.7. 1Cor. 
2.6. Os cymmerwn y geiriau yn y modd hyn, y maent yn 
ârwyddo yr etifeddiaeth sydd yn cael-ei mwynhau ym mysg 
/ yrhai sancteiddiwyd. Y mae gogoniant yn perthyn i'r 
etifeddiaeth hon. Y mae'r gras y mae Duw yn gyfrannu 


49 EPHESIAID. PEN.. 4; 


i'w bobl yn neillduol ogoneddus yn ei natur a'i effeithiau: y. 
mae'r cyfiawnder yn yr hwn y maent yn gymmeradwy-yn ; 
dra gogoneddus, fel y mae'n gyfiawnder Duw-dyn, ac yn. 
atteb i fynu i ofyniadau mwyaf manwyl y gyfraith sanct-, 
aidd: y mae Duw ei hun yn anfeidrol ogoneddus ym mhob. 
priodoledd, yn gystal ag yn ei holl weithrediadau: ac fe. 
fydd y deyrnas a etifeddant ym myd yr ysprydoedd yn an-, 
nhiraethol ogoneddus, fel y bydd yn holíol rydd oddi wrth, 
bob peth annymunol, yn gyflawn o bob daioni, ac yn ddi-. 
ddiflannedig. Y mae ymma olud gogoniant. Yn y cyfrann-. 
iad o'r etifeddiaeth hon y mae Duw yn gosod allan olud ei, 
ddaioni, ei ras, ei drugaredd, ei ddoethineb, ei allu, &c. ac; 
y mae'r etifeddiaeth ogoneddus hon yn gwneuthur eneidiau. 
tlodion yn oludog dros amserac i dragywyddoldeb. Yr oedd, 
yr Apostol yn dymuno i'r Ephesiaid gael gwybod yn helaeth-, 
ach am natur ac ardderchawgrwydd yr etifeddiaeth hon, yn, 
gystal ag i gael adnabyddiaeth brofiadol ei bod yn biau 
iddynt hwy eu hunain, | - 


19 A pheth yw rhagorol fawredd ei CN 
ef tu ag attom ni y chai $ ŷm yn credu, yn: ol 
gweithrediad nerth ei gadernid ef; & 


Yr oedd Paul yn gweddïo am i lygaid meddyliau 'r. h 
Ephesiaid gael eu goleuo, fel y byddai iddynt wybod, nid; 
yn unig beth yw gobaith ei alwedigaeth ef, a pha beth yw 
golud gogoniant ei etifeddiaeth ef yn y saint, Adn. 18.. ond: 
hefyd-beth yw rhagorol. fawredd ei nerth ef lu ag at y rhaî. 
sydd yn credu. Yr oedd Paul a'r rhai yr oedd yn ysgrifennu; 
attynt yn credu... Gwel Adn. 13... Yr oedd Duw yn dangos. 
rhagorol fawredd ei nerth tu ag attynt fel y cyfryw, Y mae; 
mawredd nerth yn perthyn i'r Arglwydd fel y mae yn Dduw. 
hollalluog, Job 11, 7. Psal. 147. 5. Jer. 32. 17. Marc 10, 
27. Y mae yn rhagorol, fel y mae yn anfeidrol rapori âr. 
nerth pob creadur, ac ar bob peth a allwn ni ei feddwl neu. 
ddymuno. Eph. 3. 20. Y mae'n cael ei amlygu mewn: 
amrywiol ffyrdd: y mae'n cael ei ddangos yn neillduol tu, 
ag at y rhai sydd yn credu. Cafodd ei ddangos tu ag at rai 
trwy eu bod yncael eu cynnysgaeddu a doniau gwyrthiol, 


PEN. I, EPHESIAID. 49 


Y mae'n cael ei amlygu tu ag at bob credadyn, a bynnymewn 
amrywiol ystyriaethau. 'Frwy ddwyfol ullu y mae 'r rhai 
sydd yn credu wedi cael eu gwneuthur yn gyfrannogion o'r 
duwiol anian, 2 Pet. 1.9. wedi cael calon newydd, Ezec. 36. 
2G. eu bywhau, pâì oeddynt yn feirw mewn pechodau a 
chamweddau, Eph./2. 1, 5. a'u gwneuthur yn greaduriaid: 
newydd Ynghrist lesu. 2 Cor. 5. 17. Eph. 2,10.. Trwy 
nerth Duw y mae'r galon garreg wedi cael ei thynu ym« 
maith, Ezec. 56. 26. gelyniaeth y galon wedi ei orchfygu, 
fel y mae eu heneidiau wedi colli eu rhagfarn yn. erbyn 
llwybrâu sancteiddrwydd, eu dwyn i ffieiddio eu tueddiadau 
llygredig, i ymdrechu yn eu herbyn, i wir-foddol ymwrthod 
a'u hen ymarferiadau, ac ìi roddi eu hunain i fynu i'r AT-. 
glwydd; Rhuf. 0.7. 7.22. Psal. 110. 3. y cryf-arfog wedi 
cael ei fwrw allan, Mat. 12:98. Luc 11.21, 22, a hwythau 
wedi cael eu dwyn o feddiant y tywyllwch. Col. 1; 13, 
Trwy nerth Duw y mae'r rhai Hadd unwaith. yn dywyll- 
wch wedi cael eu gwneuthur yn oleuni yn yr Arglwydd, 
1 Cor. 2 14. 2C0r.4.6. a Alychymygioun a phob uchder ag 
sydd y yn ymgyfodi' yn erbyn gwybodaeth Duw, wedi cael eu 
bwrw.i lawr... 2 Cor. 10..5. Trwy nerth 'Duw y maent wedi 
cacl eu dwyn i wir edifeirwch, Act, 11. 18. ac i gredu 
Ynghrist er iech ydwriaeth, loan 6. 44. Trwy nerth Duw 
'y maent yn cael eu nerthu i gyf! awnu'r amrywiol ddyled- 
swyddau gorffwysedig arnynt, a'u dwyn ar gynnydd: mewn 
sancteiddrwydd, Phil. 4.19. Eph. 3. 16. 4. 16.-2/Cor. 9,. 
$. Trwy nerth Duw y maent yn cael eu diogelu yn wyneb. 
yr holl ymosodiadau i ba rai y maent yu yoied oddi wrth. 
Satan a'u offerynau. ' Ioan I0. 29. Rhuf, 14. 4. Eph. 6 
40: 1Pet.1. 5. Jud. 24.. 'Frwy nerth Duw y maent. fe 
— eael eu gwneutliur yn ddioddefgar ac ymarhous, a'n llanw â 
' llawenydd. “Col. i. 11. Es. 65. 18... Trwy nerth Puw. y 
cânt-gyflawn fuddugoliaeth ar eu holl elynion. 1 loan 4. 4, 
” Rhuf. 16 20. 'Trwy nerth Duw fe fydd. ìw cyrph gael eu 
gwneuthur yr uu ffurf a ehorph gogoneddus yr Arglwydd. 
lesu; a hwythau, gyrph ac eneidiau, gacl eu gosod ger bron 
gogoniant Duw yn. ddifeius.. Jud. 24... Mewn gair, trwy 
nerth:Duw y gwneir erddynt ac iddynt yn dra rhagorol,.y 
iu. hwnt. bob peth. yr syd ni yn eu dymuno, neu yn 
LLYFE V. 


50 EPHESIAID. PEN 


feddwl. Eph. 3. 20. Y mae rhagorol fawredd ei nerth yn 
cael ei ddangos, yn y pethau hyn a'r cyffelyb, yn ol gweith- 
rediad nerth ei gadernid ef. Y mae cadernid tragywyddol yn 
yr Arglwydd Dduw. Es. 26. 4. Cadarn o gadernid yw efe. 
Job 36. 5. Jer. 10. 6. Galluog ac ardderchog yw o nerth; 
Job 9. 4. 37. 23. yn ei law y mae nerth a chadernid, 
1Chron. 29,12. 2Chron, 20. 6. Y mae nerth ei gadernid, 
hynny yw, ei gadarn nerth, yn cael ei osod i weithredu.i'r 
diben ìi ddwyn pechadur i gredu Ynghrist.. Y mae hyn yn 
hollol anghenrheidiol i'r diben i ddwyn dyn i fod yn brofiad- 
ol adnabyddus o'r sefyllfa y mae efe ynddi fel pechadur ï 
ymgadw rhag ymddiried i gau lochesau, pan fyddo wedi cael 
ei argyhoeddi o'i bechod a'i drueni a'i ddwyn i ymorffwys 
ar Grist, yn wyneb amlder ei anwireddau, mawr ddrwg 
pechod, sancteiddrwydd a chyfiawnder Duw, a melldithion 
deddf dorredig. Ac yn ol gweithrediad nerth ei gadernid 
y mae Duw yn dangos rhagorol fawredd ei nerth tu ag at 
gredinwyr, yn y pethau a enwyd uchod a'r cyffelyb. 


20 Yr hon a weithredoedd efe yng Nghrist, 
pan y cyfododd ef o feirw, ac a'i gosododd i 
eistedd ar ei ddeheulaw ei hun yn y nefolion. 
leoedd, NG 0 4 


Yr oedd yr Apostol yn gweddïo am i'r Ephesiaid gael. 
gwybod beth yw rhagorol fawredd nerth eadernid Duw tu 
ag at y rhai sydd yn credu yn ol gweithrediad nerth ei 
gadernid ef. Adn. 19. I roddi un amlygiad neillduol o'r 
gweithrediad hwn, y mae'n dywedyd, Yr hyn a weithred- 
oedd efe Ynghrist, pan y cyfododd ef o feirw. Fe fu Crist 
ymhlith y meirw. Bu farw i'r diben i ddwyn ffrwyth, Ioan, 
12.24. Yr ydym yn cael yn neillduol iddo farw dros bech- 
od, Rhuf. 4. 25. 1Cor. 15. 3. i fod yn iawn dros bechod, 
Rhuf. 3. 1loan 4. 10. i ddwyn ymmaith bechodau llawer, 
Heb. 9. 28. i brynu eneidiau, Mat. 20. 28. Act. 20. ma, 
1Tim. 92. 6. Tit. 2. 14. i wneuthur heddwch, Rhuf. 5.10. _. 
Col. 1.20. i ddinystrio yr hwn oedd a nerth marwolaeth 
ganddo, hynny yw, diafol, Beb. 2. 14. i'w dwyn at Dduw, 
'1Pet.9.19. i'w gwneuthur yn gyfiawnder Duw, 2 Cor, 5. 


PEN. I, EPHESIAID. ôl 


21. eu dwyn i fyw, nid iddynt eu hunain, ond i'r hwn a fu 
farw drostynt, 2 Cor. 5. 12. ac fel y byddai i'r rhai a alwyd 
dderbyn addewid yr etifeddiaeth dragywyddol. Heb, 9, 15. 
Cafodd Crist ei gyfodi oddi wrth y meirw, Cafodd ei gyfodi 
fel y cai ei egluro yn Fab. Duw, Ehuf. 1. 4. i fendithio eu 
bobl, trwy en troi oddi wrth eu drygioni, Act. 3. 26. fel y 
cai y rhai a gredent ynddo eu cyfiawnhau, Rhuf. 4.25. i 
arglwyddiaethu ar y meirw a'r byw hefyd, Rhuf. 14. 9. ac i 
fod yn flaen ffrwyth y rhai a hunasant. 1Cor. 15.20. Caf- 
odd ei gyfodi trwy weithrediad nerth cadernid Duw. Rhuf, 
1.4. 2Cor. 13.4. Yr oedd nerth Duw yn hollol angenrheid- 
iol ì fywhau un ag oedd wedi cael ei osod i farwolaeth, yn 
'enwedigol un ag oedd, yn ei farwolaeth, yn dwyn pechodau 
ilaweroedd. Ac nid oedd dim tu ymma i nerth Duw yn 
ddigonol i'w gyfodi o'r fath sefyllfa isel i'r fath gyflwr 
derchafedig ag y mae efe ynddo yn bresennol. Y mae'r 
un nerth yn cadarn weithredu yn eneidiau y rhai sydd yn 
cael eu dwyn i gredu Ynghrist er iechydwriaeth. Ymddengys 
byn wrth ystyried fod pechadur, wrth naturiaeth, yn farw 
mewn pechodau a chamweddau, Eph. 2. 1. fod ynddo wrth- 
wynebiad, ïe, gelyniaeth yn erbyn pob daioni, Rhuf. 8, 7, 
fod gelynion creulon yn ymosod yn ei erbyn ar ol iddo gael 
ei ddwyn i gredu Ynghrist, er iechydwriaeth, Eph. 6.12. ac 
nad yw ynteu, o hono ei hun, yn ddigonol i feddwl dim 
Fu hono eì hun. 2Cor. 3. 5. Ie ddarfu i nerth 
uw, nid yn unig gyfodi Crist oddi wrth y meirw, ond 
bcth eì osod i eistedd ar ei ddeheulaw ei hun, yn y nefolion 
leoedd. Nid ydym ddim i feddwl fod gan Dduw rannau 
corphorol: ac nid ydym ddim i i olygu'r geiriau fel yn gosod 
allan agwedd gorphorol y Cyfryngwr. Ond y maent yn ar- 
 wyddo,ei fod yn gorffwys, ar ol ei lafur, ei groes, a'i farw- 
_olaeth; Heb. 10.11, 12. ei fod mewn cyflwr o ddiogelwch 
'allan o gyrraedd gwrthwynebwyr a dioddefiadau; ei fod yn 
caelei lanwâ gorfoledd; Psal.16.11. ei fod yn cael ei ddir- 
“fawr anrhydeddu ; 1 Bren, 2. 19. Psal, 45. 9. Heb. 9. 9, 
fod llywodraeth ar bob peth wedi ei hymddiried iddo; Psal, 
'110.1. Act. 2. 39, 36. 1 Cor. 15. 25. a' i fod i farnu byw a 
bei “ Mat. 26.64. Y mae yn y nefolion leoedd. Y mae 
ei natur ddynol wedi ei dwyn i fynu i'r drydedd nef: ac y 





52 EPHESIAID. PEN, I. 


mae ei eisteddiad ar ddeheulaw 'r Tad yn dwyn perthynas â 
phethau nefol. 


21 Goruwch pob tywysogaeth, ac awdur- 
dod, a gallu, ac arglwyddïaeth, a phob enw a 
enwir, nid yn unig yn ybyd hwn, ond hefyd 
yn yr hwn a fynn | 


'Y mae'r Tad wedi gosod Crist i eistedd ar ei ddeheu- 
lâw ei hun yn y nefolion leoedd. Adn. 20. Y mae yno 
goruwch pob Lywysogaeth, ac awdurdod, a gallu ac arglwydd- 
iacth. Y mae'r enwau hyn yn cael eu rhoddi i swyddogion 
gwladol, Tit. 3.1. i'rangylion sanctaidd, Eph. 3.10. Col.1. 
16. aciangylion drwg. Eph.6.12. Col.2.15. Y mae Crist, 
fel y mae ar ddeheulaw Duw, wedi ei dderchafu ymhell uwch- 
law i'r rhai'n oll mewn anrhydedd ac awdurdod. Y mae gor- 
uwch pob math o dywysogion gwladol, Y mae ei awdurdod 
yn fwy helaetb, fel y mae mor ehang a therfynau 'r greadig- 
aeth, ac yn cyrraedd'y galon. Y mae'r anrhydedd dyledus 
iddo ef ymhell uwchlaw yr hyn sydd yn ddyledus i unrhyw 
Lywodraethwyr gwladol: efe sydd yn gosod pwy a fynno i 
lywodraethu ymhlith dynion: ni all neb o honynt wneuthur 
dim ond-yr hyn a fyddo efe yn ei ganiattau: y mae efe yn 
eu tynnu i lawr pa bryd bynnag y gwelo hynny yn oreu ac 
y maent oli yn gyfrifol iddo ef. Y mae goruwch yr holl 
angylion sanctaidd, Nid ydyut hwy ond gweision, y mae 
efe ar ei orsedd: Heb. 1. 8, 14. y maent wedi eu darostwng 
iddo fel y maent yn cael eu hanfon ganddo pa bryd bynnag 
y byddo efe yn gweled hynny yn gymmwys: Dat. 1.1. 29. 
16. nid yw ddim yn gyfreithlon iddynt hwy gael eu haddoli; 
Dat. 19. 10. oud y maent hwy oll yn cael gorchymmyn i'w 
addoli ef. Hêb, 1. 6. Y mae goruwch yr holl angylion 
drwg. Nid yn Satan ond Duw'r byd hwn; 2Cor. 4 4.4.y 
mae Fydd awdurdod yn llaw Crist, yn y nef ac ar y ddaear: 
Mat. 28. 18. y mae Crist yn rhwymo 'r cryf arfog, yn ei 
fwrw allan, Luc 11. 22. ac yn rhoddi i'w genhadon oruchaf- 
iaeth ar ei holl gryfder: Luc 10. 19. ni cha 'r diafol ddim 
gosod cì brofedigaethau o flaen duwiolion, na chynhyrfu eu: 


wa 


PEN. I. EPHESIAID, 53 


gelynion i wneuthur niweid iddynt, ond yn unig mor belled, 
ag y byddo Crist yn caniatfâu: ac yn fuan fe fydd iddo 
roddi i'w holl bobl fuddugoliaeth gyflawn ar holl ailuoedd 
y tywyllwch, Y mae goruwch pob enw a enwir, mid yn unig 
yn y byd hwn, ond hefyd yn yr hwn a ddaw. Od oes neb 
ar y ddaear, neu neb ym myd yr ysprydoedd, yr hwn nid yw 
etto, gyd â golwg arnom ni ond byd i ddyfod, mewn an- 
rhydedd ac awdurdod, ond dan ryw enwau gwahanol oddi 
wrth yrhai a grybwyllis yn nechreu 'r Adnod, y mae Crist 
uwchlaw iddynt oll fel y mae pob glin i blygu yn ei enw ef, 
o'r nefolion, daearolion, a than ddaearolion bethau, Phil. 2. 
ab ac fel y mae ei GYSGU D EC yn oes 6êsoedd, Heb. 1. 8. 


yn 


NEU Ac a darostyngodd bob peth diint ei 
draed ef, ac a'i rhoddes ef yn ben uwch law 
pob peth i i'r eglwys, 


ou Fyned rhagddo i i ' ofod allan HT Crist, y mae 
yr Apostol yn dywedyd, Ac a ddarostyngodd bob peth dan 
ei draed ef.” Vsal. 8.6. 110 1Cor. 15.92. Heb. 2,8. Y 
. mae hyn yn arwyddo buddugoliaeth yo ar ei holl elyn- 
ion, Jos. 10. 24. a bod fêb creadur wedi ei hollol ddarost- 
wng i'w awdurdod. Es. 61. 23. Dichon wneuthur fel y 
mynno â'i holl wrthwynebwyr a'u llwyr ddinystrio pa bryd 
bynnag y gwelo efe hynby yn oreu. Y mae ganddo hefyd 
gyflawn awdurdod i ddefnyddio pob creadur yn y modd a 
| fyddo'n unol â'i ewyllys ei Bun. Y mae'r Tad wedi ei 
roddi ef yn ben uwchlaw pob peth i'r eglwys. Y mae'r gair 
_ eglwys yn mynych arwyddo. cynnulleidf: * neillduol fyddo yn 
— arferol o ymgyfarfod yn yrunllei ddisgwyl wrth yr Arglwydd 
R'mn crefyddol addoliad. Act. 8.1. 9. 31. 13. 1. 18./ 23; 
 1Cor.1.2. 2Cor. 9.1. Gal. 1. 2. 2Thess. 1. 1. Dat. 1. 4. 
Mewn mannau eraill y mae'n cael 'ei arfer am holl gorph 
WU dirgeledig Crist, fel y mae'n cynnwys pawb ag sydd yn'cael 
eu dwyn. i undeb bywiol ag ef; pa un bynnag ai eud 
ai Cenhedloedd: Tyd nan Eph. 3. 21. 5.23, 25, 97.” 
yr ystyr hyn y maer gair i'w gymmeryd. ymma. I Me 
ei gariad at êi Fab, i'w wobrwyo am ymostwng i ddïoddef a. 
“marw, yn gystal ag i ddangos ei neillduol ofal am ei bobl, 








—— 


64 EPHESIAID, PEN. 


'y mae'r Tad wedi ei osod i fod yn ben yr eglwys. Eph. 4, 
16. 5. 28. Col. 1.18. Fel y cyfryw y mae o'r un natur a'r 
eglwys, mewn undeb a hi, ac uwchlaw iddi: y mae bywyd, 
nerth, a symmudiadau 'r eglwys oddi wrtho ef: Col. 2, 19. 
Eph. 3. 16. 4. 16. y mae yn cydymdeimlo â hi: ac nid oes 
neb ond efe i fod yn oruchel Lywodraethwr ar yr eglwys, 
Y mae wedi ei roddi yn ben uwchlaw pob peth i'r eglwys. Y 
mae 'r hwn sydd uwch law pob peth wedi ei roddi i fod yn 
ben i'r eglwys... Rhuf. 9. 5. Phil 2.9,10 1Pet.3.22. Y 
mae llywodraeth mwy neillduol ar yr eglwys-nag ar un peth 
arall, fel y mae'n deilliaw oddi wrth berthynas mwy agos 
ac anwyl, wedi ei rhoddi i'r Cyfryngwr. Y mae rhoddi 
Crist i fod yn ben i'r eglwys uwchlaw pob anrbydedd arall 
ag sydd wedi cael ei osod arno. Y mae Crist wedi derbyn 
awdurdod ar bob peth, ond gyda golwg yn neillduol ar 
ddaioni'r eglwys. Trwy hyn y mae'n galw y neb y mynno, 
yn arfer yr offerynnau a welo efe yn dda ei hun, yn cyfran- 
nu gras a doniau i'r graddau y mynno, yn amddiffyn, 
diogelu, a pharhau ei eglwys yn y byd, ac yn goruwch- 
lywodraethu pob peth i aU AAU er ei daioni, ” 


. 28 Yr hon yw ei gorph ef, ei gyllhwndeg 
ai yr hwn sydd yn cyflawni ollynolle 


Y mae Crist yn ben uwchlaw pob peth i'r eglwys, Adn. 
22. yr hon yw ei gorph ef. Y mae'r eglwys, fel corph 
Crist mewn undeb ag ef, yn gyfrannog o'r un bywyd a 
Christ, ei hun, yn wrthddrych ei neillduol gariad a'i ofal, 
ac yn cael ei meithrin a'i dwyn ar gynnydd trwy ddylanw- 
adau ei Yspryd. Eph. 4. 16. Col. 2. 19.. Y mae yn gyn- 
nwysedig o amryw aelodau; y mae i'r rhai'n eu gwahanol 
ddyledswyddau; ond y maent oll mewn undeb a'u gilydd, 
ac felly yn gwneuthur ìi fynu un-corph. 1Cor. 12. 12. 
Dylent gyd-ymdeimlo â'u gilydd, gofalu y naill am y | íS 
gochelyd anghydfod a rhwygiadau, ac ymdrechu i fo 
wasanaethgar y naill i'r llall. Y mae'r eglwys, nid yn unig 
yn gorph Crist, ond hefyd ei gyflawnder el Ynddynt hwy 
y mae efe'n gosod allan gyflawnder ei gariad, ei ras, ei gyf- 
iawnder, ei haeddiant, ei ddigonolrwydd i achub. eyd yn 


yn 


PEN. II, EPHESIAID, 85 


eitha, &c.. Ynddynt hwy y mae efe, mewn modd effeithiol, 
yn gyflawn a pherffaith Waredwr: ynddynt hwy y mae efe 
yn cyflawn gyrraedd ardderchog ddibenion ei gyfryngdod: 
a thrwy eu bod hwy yn cael eu dwyn i undeb ag ef, eu 
darostwng iddo, yn ymddibynnu arno, ac yn derbyn oddi 
wrtho, y mae efe'n cyrraedd ei gyflawnder perthynasol. . 
Er ei fod ynddo ei hun yn gyflawn o bob perffeithrwydd heb 
arno ddim eisiau un creadur i'w wneuthur yn ogoneddus ac 
yn ddedwydd, ond yn drysorfa o ba un y mae holl angen 
ei bobl yn cael ei wneuthur i fynu, Ioan 1. 16. etto pe 
byddai ond un aelod iddo'n eisiau, ni byddai efe ddim yn 
gyflawn. Y mae efe yn cyflawnu oll yn oll. Y mae'n llanw 
nef a daear â'i bresennoldeb: y mae'n llanw ei eglwys âg 
aelodau, swyddogion, doniau, a gweithrediadau cadwedigol? 
Mat. 22,10. Eph. 4.10,11. 1Cor. 1. 7. Mat, 18..20.. Y 
mae'n llanw ei holl aelodau â'i Yspryd: Eph. 5. 18. y mae 
yn llanw eneidiau ei bobl â gwybodaeth o bethau Duw, Col; 
1.9. a gwir ddymuniad am gael mwynhau bendithion y cyfe 
ammod newydd, a chariad at Dduw, ei bobl, &c. a hyfryd- 
wch yn llwybrau doethineb, a chasineb at bechod, a bwriad, 
trwy ddwyfol gynnorthwyon ìî ymdrechu yn ei erbyn, ag 
ymostyngiad i ewyllys Duw, a thangnefedd a llawenydd yn , 
yr Yspryd Glan: Act. 13.62. y mae'n eu gwneuthur yn. 

| gyflawn o ffrwythau cyfiawnder: Phil. 1, 11. y maen llanw 
holl lu'r nef â gogoniant a llawenydd: ac y mae'n hollol 
gyflawnu 'r amcanion gogoneddus ag oedd ganddo ef ei hun 
wrth gymmeryd mewn llaw waith y prynedigaeth, 





5 


— ieYgd PENNOD HEI. 


-8 ' CHWITHAU a fywhdodd efe, pan 

y 4... oeddych feirw mewn camweddau a 
phechodau; UU ni| 
WW 


Hy Cafodd nerth cadernid Duw e ei weithredu Ynghrist pan: 
ye yiodd efeef o feirw, Y mae yr un rhagorol fawredd. 


56 EPHESIAID. PEN. 1IL, 


ei nerth yn cael ei ddangos tu ag at y rhai sydd yn credu. 
Pen. 1.19, 20. Y mae'r Apostol ymma 'n myned rhagddo 
i sylwi pa fodd yr oedd hynny wedi cymmeryd lle: gyda 
golwg ar yr Ephesiaid. A chwithau a fywhaodd efe. Yr. 
oedd Duw wedi bywhau, nid yn unig gorph marw yr Âr-, 
glwydd Iesu, ond heíyd yr Ephesiaid.. Neu, gan mai y peth 
diweddaf a ddywedasai yr Apostol yn niwedd y bennod 
flaenorol oedd, fod Crist yn cyflawnu oll yn oll, fe ddichon. 
mai ei olwg, yn yr Adnod hon, yw, fod Duw wedi cyflawnu yr 
Ephesiaid, uwy eu helaeth gynuysgaeddu â doniau a grasau. 
eì Yspryd, Fe allai, gan bynny, y byddai mor briodol i 
ddarlleu y geiriau A chwithau a gyflawnodd efe. Yr oedd 
hyn wedi cymmeryd lle pan oeddynt. feirw mewn camweddau. 
a phechodau. Y mae'n wir y gallai y geiriau gael eu cyf-. 
ieithu fel hyn, Y rhai ydych yn feirw i gamweddau a phcch- 
odau. Rhuf. 6. 2, 11, Ond. dangos y mae yr Apostol. 
ymma y cyflwr yr oedd yr Epbesiaid wedi bod ynddo, Yr 
oeddynt wedi bod yn feirw. Nid oedd eu cyrph a'u heneid- 
'iau ddim wedi cael eu hysgaru oddi wrth eu gilydd; ac nid 
oeddynt ddim yn feirw o ran gweithrediadau naturiol eu heu-. 
eidiau. O herwydd fel creaduriaid rhesymmol a chyfrifol 


yr oeddynt yn. feddiannol ar ddeall, ewyllys, a serchiadau; 


ac yn gallu meddwl, amgyffred, caru, casau, llawenhau, 
galaru, ymhyfrydu, ffieiddio, dymuno, ofni, a gweithredu 
mewn modd bywiog, ond dan lywodraeth anian lyg redig.. 
Ond yr oeddynt wedi bod yn feirw mewn ystyr foesol, neu. 
ysprydol. Yr oeddynt yn amddifaid o.anian sanctaidd, 
egwyddor bywyd sanctaidd. loan 9.6. O blegid hyn ni 
allent ddim gwybod y pethau sydd o Yspryd Duw; 1 Cor, 
2.14. Eph. 4. 18. nid oedd ynddynt ddim ewyllys i wybod 
ffyrdd yr Arglwydd, na dymuniad ì ryngu ci fodd; ni allent 
ddim caru Duw a'i gyfraith, na chasau pechod fel y mae 'n 
groesi natura llywodraeth Jehofah; ni fedrent ddim llawen- 
hau am fod Duw yn cael ei Ud na galaru am. “ad 
yn cael ei ddi-anrbydeddu; nid oedd ganddynt un tuedd i 
ymhyfrydu yn Nuw, nac i ffieiddio yr byn sydd ddrwg; nid 
oedd y pethau mwya eu pwys ddim yn cael un gafael yn eu 
meddyliau; nid oeddynt. ddim yn deinnladwy o'r sefyllfa yr 
oeddynt ynddi; diin allent ddim gweithredu oddi. ar iawn 


PEN. II, EPHESIAID. 57 


egwyddor, nac i iawn ddibenion; yr oeddynt yn hollol an- 
. alluog i fywhau eu hunain; nì allent ddim cael un mwynhad 
o'r danteithion mwya ardderchog; ac yr oeddynt yn ffiaidd 
ac yn ddrewedig ger bron Duw. Yr oeddynt hefyd yn feirw 
fel yr oeddynt dan ddedryd deddf dorredig ac felly yn, 
' agored ì dragywyddol drueni. loan 3. 36. Yr oeddynt yn 
feirw mewn camweddau a phechodau. Y mae'r gair camwedd- 
au'n cael ei FM i arwyddo fod dynion, trwy DEAD yn 
gwneuthur cam â Duw, â'u cyd-greaduriaid, ac â'u heneid- 
iau êu hunain. Y mae'r gaìr pechodau 'n arwyddo fod dyn- 
ion, fel deiliaid llywodraeth foesol, .dan ddeddf, a bod y 
ddeddf hono wedi ei throseddu. Yr oedd yr Ephesiaid 
wedi bod yn fywiog ac yn weithgar mewn pob math o gam- 
wedd a phechod. Gwel yr Adnod ganlynol. Nid yw byw 
mewn pechod ond bod yn farw ynghyfrif Duw. Neu fe 
ddichon mai meddwl yr Apostol yw, eu bod yn feirw trwy” 
bechod, gan mai pechod oedd 'yr achos nad oeddynt ddîm 


yn byw i Dduw; neu eu bod yn feirw ar gyfrif eu camwedd- 


au, gan mai trosedd yw'r. unig beth sydd yn gwneuthur dyn 
yn farw yngolwg y gyfraith. Ond er eu bod unwaith. yn 
feirw, yr” gd Duw en eu FM Câ hyn ei egluro. 
Adn. 5. Ŵr | : 

hysby Yn y wys cbudinnni gynt yn fe helynt 

y byd. hwn, yn ol tywysog liywodraeth yr 
awyr, yr yspryd sydd yr awrhon yn gweithio. 
yp. mhlant anufudd-dod. 


| Yr oedd yr Ephesiâid wedi bod yn feirw mewn. camwedd- 3 
Fr 'a phechodau. Adn. 1. I wasgu hyn yn fwy at eu, 
! meddyliau, y mae 'r Apostol yn dywedyd, Yn y rhai y rhod- 
— iasoch gynt, jn ol. helynt y byd*hwn. Y mae hyn ynt 
u rwyddo. eu bod, tra yn ddi-aìl-anedig, yn fyw i bechod, a' u' 
aedd yn gryf at yr byn sydd ddrwg; £Col 3.7. eu bod yn. 
wir-foddol ymroddi i i bod annuwioldeb yn un chwant; eu 
yn. ymhyfrydu i i sathru deddfau Duw dan eu traed ; 
bod yn pechu yn ddi-arswyd, heb feddwl am y n RHS WWAIN | 
eu bod yn hollol dan lywodraeth pechod, fel uad oeddynt” 
ad y efarineryd' un cam ond mewn camweddau a phech-— 
LLYFR F- H 







58 EPHESIAID, PRN. JE, 


odau; nad oeddynt ddim yn segur, ond yn myned rhagddynt 
mewn drygioni; na fynnent ddim cael eu troi allan o'u ffyrdd 
annuwiol; a'u bod, tra yn byw yn eu phechodau, yn tynnu 
beunydd tu a phen eu gyrfa. Y mae'r byd hun yn arwyddo 
dynion y byd, neu annuwiolion. Ioan 15. 19. LIoan ô. 19. 
Y maent yn cael eu galw felly am eu bod yn dra llïosog, am 
fod eu rhan yn y byd hwn, ac am fod eu bryd gymmaint ar 
y pethau sydd ynddo. Rhodio yn ol helynt y byd hwn yw 
bod o'r un farn â'r byd, ymddwyn yn ol cyngor y byd, a 
chyd-ymffurfio â'r byd o ran moesau ac ymarferiadau cref- 
yddol. Tra'r oedd yr Ephesiaid yn ymddwyn yn y modd 
” hyn, yr oeddynt yn rhodio yn ol tywysog llywodraeth yr 
awyr. Y mae gan y diafol, fel rhyw dywysog cadarn, 
lywodraeth yn yr awyr. 'Trwy hyn y mae, ar ryw achlysuron, 
yn cyfodi ystormydd a thymhestloedd, Job 1. 12, 16, 19. ac 
. yn gwneuthur darluniadau, gweledig yn yr awyr. Mat.. 4, 
8. Neu fe ddichon fod llywodraeth yr awyr ymma 'n ar-. 
— wyddo y lluoedd o ysprydion drwg, y rhai sydd yn preswylio . 
yn yr awyr, lle y maent yn crwydraidd wibio, gan ddisgwyl 
cyfleusdra i lygru a dinystrio dynolryw. 1Pet, 5. 8.. Y 
maent yn /lywodraeth fel y maent wedi uno yn un corph, a 
Satan yn ben, neu yn dywysog iddynt. Y mae'r ysprydion 
drwg yn ebediaid yr awyr, Luc 8. 5, 12. a Satan yn Belze- 
bub, neu'n dduw 'r gwybed. Neu fel, y mae aer y gair 
sydd ymma am awyr, yn cael ei arfer gan Homer ac eraill 
am dywyllwch, fe ddichon y geiriau gael eu cyfieithu, fel 
hyn, tywysog llywodraeth y tywyllwch... Y mae Satan, fel 
tywysog, yn blaenori yn llywodraeth. anwybodaeth a thrueni 
yn eneidiau dynion yn y byd hwn; Col.1.13. I Pet.2. 9, 
yn gystal ag yn y tywyllwch eithaf ym myd yr ysprydoedd, 
Mat, 25. 30, 41. _ Yr oedd yr Ephesiaid wedi bod yn rhodio. 
yn ol y tywysog hwn. Yr oeddynt unwaith yn myned yn ol 
ei ewyllys; 2 Tim. 2. 26. yn cyd- fyned â'r profedigaethau 
oedd efe yn osod o'u blaen; ac yn ei ddy nwared yn. ei duedd 
a'i ymddugiadau; yn neillduol yn ei elyniaeth yn erbyn 
Duw, ei wrthryfel, ei lid, ei awyddfyd a'i ddiwydrwydd 
ì wneuthur drwg. Ioan 9. 38, 44... Y mae tywysog llywod- 
raeth yr awyr yn dywysog, neu lywodraethwr, yr Yspryd. 
sydd yr awr hon yn gweithio ym mhlant an-ufudd-dod., 


í 


PEN. 1Î, _ _ EPHESIAID. 59 
Nid yw plant an-ufudd-dod ddim yn addef durdod Duw, 


' ddim yn ystyried eu rhwymau eu hunain, nac yn gwneuthur 


yr hyn ayn yn cael ei orchymmyn yn y ddeddf na'r efengyl. 
Ond y mae'r gair apeitheia, a arferir ymma am an-ufudd-dod, 
yn cael ei arfer hefyd am anghrediniaeth, Heb. 4. 6, 11. 
mewn cyferbyniad i gredu. 1Pet. 2,7. Plant anghredin- 
iaeth yw y rhai nad ydynt ddim yn calonog dderbyn tyst- 
iolaeth Duw am ei Fab, nac yn gwneuthur derbyniad o 
Grist fel y mae'n cael ei osod allan yn yr efengyl. Y maent 
yn cael eu galw yn blant an-ufudd-dod, neu yn blant anghred- 
iniaeth,i arwyddo eu bod yn hollol dan lywodraeth anufudd- 
dod ac anghrediniaeth, Gwel gyffelybiaeth, Luc 16. 8. 
Ioan 12.36, Eph. 5. 8. 1Thess. 5. 5. 1Pet. 1. 14. Yr 
'Yspryd sydd yn gweithio yn y rhai'n yw yr ysprydion aflan, 
dan lywodraeth Satan, y rhai a grybwyllir yn y rhif unigol, am 
eu bod yn un yn eu liamcanion; neu y tuedd llygredig sydd 


; yn ymgynhyrfu ynì mynwesau annuwiolion.” Y mae'r Yspryd 


hwn yn n gweithio ynddynt, trwy osod profedigaethau o'u blaen, 
trwy) yr hyn y yy mae'n gweithio ar eu dychymmygion a'u sercli- 
iadau. Mat. 4; 9. 1Cor.'7. 5. 1Thess. 3,5. Y mae'n eym- 
meryd ymaith y gair o'r galon, rhag i ddynion gredu a bod 
yn gadwedig; yn dallu 'r meddwl, fel na thywyno iddynt 


“ lewyrch. efengyl gogoniant Crist; 2 Cor. 4. 4. y mae'n cyn- 


hyrfu dynîon i esgeuluso gwneuthur cyfiawnder, 1 Ioan 3. 
10. i fod yn llâwn o bob cyfrwysdra a drygioni, ac yn elyn- 


.ion i bob cyfiawnder, Act. 13. 10. i ymroddi gynfigen cyn- 


nen, ymffrost, a chelwydd yn erbyn y gwirionedd, Iag. 8. 


14,15. i garu'r byd, Act. 5. 3. i wneuthur pechod yn un 
hwa, 1Ioan 8. 8. i ragrithio, Act. 5. 3. i ddyfod i blith 


duwiolion, 'Mat.13. 24,25, 38, 99. i beidio caru 'r brodyr, 

an 8.10. TMid ychu Crist, Ioan 13. 2. i erlid ei ganlyn- 
Wye '&c. Dat.2.10. Y mae'n gweithio yr awr hon, sef 
pan y mae Crist wedi dyfod, a'r efengyl yn cael ei phregethu, 


pan y mae) 'r Yspryd Glân yn gweithio ffydd yn eneidiau 
Tdiwidledd, pan y mae tywysog y byd hwn wedi cael ei 


fwrw: allan, 'fel un wedi colli ei awdurdod ar y rhai sydd yn 
credu; Ioen 12, 31. felly y mae Satan yn arfer diwyd- 
iwydd. mwy, gan nad oes ds ond” te amser, 
Dat, 12, 12. — 


60 EPHESIAID. PEN. II, 


3 Ym mysg y rhai hefyd y bu ein hymar- 
weddïad ni oll gynt, yn chwantau ein cnawd, 
gan wneuthur ewyllysiau y cnawd, a'r meddyl- 
iau; ac yr oeddym ni wrth naturiaeth yn 
blant digofaint, megis eraill. ; 


Ar ol sôn am y cyflwr y buasai 'r Ephesiaid ynddo, ac - 
am yr yspryd sydd yr awr hon yn gweithio ym mhlant an- 
ufudd-dod, y mae'r Apostol ymma'n cydnabod, nad oedd 
efe a'i frodyr, tra yn eu cyflwr di-ail-anedig, ddim yn rhag- 
ori ar y:pennaf o bechaduriaid. Ym mysgz y rhai hefyd y 
Du ein hymarweddiad ni oll gynt, yn chwantau ein cnawd. 
Yn flaenorol i'w troedigaeth nid oes dim yn etholedigion 
Duw i'w gwahaniaethu oddi wrth eraill: nid yw mwynhau 
breintiau allanol ddim yn ddigonol i wneuthur neb o honynt 
yn dduwiolion; ond y mae'r naill mor dueddol a'r llall i 
bob pechod, er nad yn cyflawnu yr un pechodau, Yr oedd 
yr Iuddewon, yn gystal a'r Cenhedloedd, ac felly Paul ei 
hun, tra heb gael ei wneuthur yn greadur newydd, megis yn 
cyd-fyned â pblant anufudd-dod yn eu hanian, eu tueddiad- 
au, a'u hymddygiadau llygredig. Y mae anian lygredig yn 
cael ei galw yn gnawd, mewn cyferbyniad i yspryd, neu 
anian sanctaidd. Ioan 3. 6. Rhuf. 9. 6—8. _ Y mae'n cael 
ei throsglwyddo trwy genhedliad cnawdol; yr hyn sydd yn 
perthyn i'r enawd yw ei gwrthddrychau; ac y mae'n amlygu . 
ei hun yn, a thrwy'r cnawd, Y mae chwantau anian lygred- 
ig yn aml iawn, megis chwant, neu duedd balch, cynfig- 
aai llidiog, ymddïalgar, cybyddlyd, anllad, &c. ' Y mae 
- dynion di-ajl-anedig yn cael eu harwain gan amryw chwant- 
au: 2Tim. 9. 6, ïe chwantau yw ffynnon eu bymarweddiad. 
'2Pet.1.4. Yn awr y mae un nwyd lygredig yn eu dwyn 
y ffordd hon ; yn fuan y mae nwyd arall yn eu dwyn at ryw 
wrthddrych gwahanol. 1Ioan 2. 16. Y maent yn cael eu 
gorchfygu gan y naill chwant a'r llall, ac felly yn rhodio yn 
barhaus ynddynt, gan wneuthur ewyllysiau'r cnawd a'r medd- 
yliau. Ymma y mae'r cnawd yn arwyddo'r corph, mewn 
cyferbyniad i'r meddwl. Y mae ewyllysiau 'r enawd yn 
arwyddo tuedd at ddiogi, segurdod, gormod gysgu, :glythi- 


PEN. / EPHESIAID. 6i 


neb, meddwdod, godineb, &c. Y mae ewyllysiau 'r meddyl- 
iau yn cymwys tuedd at gybydd-dod, balchder, cynfigen, 
ilid, dial, &c.. Ymma ni a gawn amryw ewyllysiau, megis wedi 
eu plethu yngbyd, i ddangos eu cryfdwr. Trwy wneuthur 
ewyllysiau 'r cnawd, y mae dynion yn rhodio yn ol helynt y 
byd hwn: trwy wneuthur ewyllysiau 'r meddyliau, y maent 
yn rhodio yn ol tywysog llywodraeth yr awyr. Y mae 
gwneulhur yv ewyllysiau hyn yn arwyddo rhwydd gyd-synio 
â hwynt, ymroddi i'w cyflawnu, a gweithredol ufuddhau 
iddynt. I fyned rhagddo yn ei gyfaddefiad, y mae'r Apostol 
yn dywedyd ymhellach, Ae yr oeddym ni, wrth naturiaeth, 
yn blant disofaint, megis eraill. Y mae holl ddynol-ryw yn 
blant digofaint. Yr oedd yr Iuddewon yn ymffrostio eu bod 
yn blant Abraham, Mat. 9. 9. Ioan 8.39. Ond y mae 
Iuddewon, a Chenhedloedd, fel creaduriaid euog, yn wrth, 
«drychau anfoddlonrwydd Duw, yn haeddu cael eu cospi, 
ac felly yn agored i ddwyfol ddigofaint.  Dymma fel y mae'r 
geiriau, plant y felldith, 2 Pet. 2, 14. mab uffern, Mat. 22. 
15. mab angeu, 1$am. 20. 31. ymmyl y ddalen a phlant 
«marwolaeth, £sal. 79. 11. yn arwyddo rhai sydd yn haeddu 
yr pethau hyn. Y mae Duw yn ddigllon wrth yr annuwiol, 
Psal: 2.5. 7. 11. nid yw ddim yn ymbyfrydu yn eu cyflawn- 
“ dadau. Dihar 15.8. Es.1.10—15. 66.3, Jer. G.19, 920. 
Am.o.21—29. Y mae eì air yn en heuog-farnu.. Gal, 9, 
20. Ioan 3.18. Y mae ei ymddugiadau tu ag atíynt yn am- 
lygu ei anfoddlonrwydd. Gellir gweled hyn yn yr hyna 
berthyn i'w cyrph a'u hamgylchiadau allanol; Gen.3.17—19. 
Deut. 28. 17. Dihar, 1, 92. 9. 33.. Mal, 2. 2. yn gystal ag 
yn yr hyn a.berthyn i'w heneidiau: yn:neillduol fel nad 
ydynt ddim yn cael cymmundeb â Duw, ond megis yn 
dyhoeni yn eu hanwiredd, Es, 59. 2. yn caeÌ eu rhoddi'i 
fynu mewn ffordd o farn i galedwch ghlsu a dallineb, Es, 6. 
9, 10. 2'Thess. 2: 11. i fod dan awdurdod Satan, Act. 26. 
18. i nwydau gwarthus, a meddyliau anghymmeradwy, Rhuf. 
1, 24,26, 28. aci fod yn ddyehryn iddynt eu hunain. Jer. 
“20.4. Y maent yn nodau i saethau ei ddigofaint. .Psal. 7. 
12, 13. Gwna angen eu difeddiannu o'u holl gyssuron. 
Dibar, 14.23, Ac yn nydd y farn.fe gâ dedryd ta arswyd- 
us eî chyhoeddi uwcheu pennau, Mat.25.41. 'Y mae dynol- 


62 EPHESIAID. PEN. II, 


ryw yn blant wrth naturiaeth. 'Y maent yn agored i ddigof- 
aint Duw, nid yn unig ar gyfrif y pechodau gweithredol o 
ba rai y maent wedi ôd yn euog, ond hefyd ar gyfrif eu 
nhatur neu eu hanian, sef y tuedd llygredig oddi ar ba un 
y mae pob pechod gweithredol yn tyfu. Y mae'r tuedd hwn 
ynddynt oddi ar pan y maent yn feddiannol ar y natur ddyu-; 
ol. Gen, 5. 3. Job. 14. 4. Psal, 51. 5. Ioan 3. 6. Rhuf. 5. 
12; Y mae'r geiriau wrth naluriaeth yn arwyddo yr hyn 
ydyw dynion ar gyfrif eu genedigaeth. Rhuf. 11, 24. Gal. 
2.15. Y mae dynol-ryw wedi eu geni yn greaduriaid llygr- 
edig, ac fel y cyfryw yn swdiddrychau dwyfol anfoddlon- 
rwydd. Ac hyd oni chaffont eu symmud o'r cyílwr yr oedd- 
ynt ynddo wrth naturiaeth, nid oes dim gwahaniaeth rhwng 
PROHO Duw a dynion eraill, 


A Eithr Duw, yr hya sydd eydy o 
drugaredd, o herwydd ei fawr Hw trwy yr. 
Trwy y carodd efe ni, 


Ar ol gosod allan y cilia druenus yr ôedd, Iuddew- 
on a Chenhedloedd ynddi wrth naturiaeth, Adn, 2, 8. y mae 
yr Apostol yn dyfod i sylwi ar ddigyffelyb râs Duw, ynghyd 
a'i ogoneddus weithrediadau. I ddechreu ar hyn, y mae'n 
dywedyd, Eithr Duw, yr hwn sydd gyfoethog o drugaredd. 
Yn lle ymddial arnynt yn ol eu haeddiant, yr oedd Duw wedi 
ymddwyn tu ag attynt gyda'r tiriondeb mwyaf. Yr achos o 
hyn yw, ei fod yn gyfoethog o drugaredd. Wrth drugaredd 
Duw yr ydym i ddeall y tuedd sydd yn ei fynwes i dosturio 
wrth greaduriaid mewn sefyllfa druenus... Y mae'r briodol-. 
edd hon yn hanfodol i'r Arglwydd, 2Cor. 1. 3. Iag. 5. 11, 
Heb hyn ni allasai efe byth fod yn drugarog. Y mae'n 
gyfoethog o drugaredd. Y mae hyn yn gosod allan ar- 
'dderchawgrwydd a lliosogrwydd ei drugareddau. Psal. 36. 
7. Ex. 94. 6. Num, 14. 18. Nehem. 9. 17. Psal, 51, 1. GO. 
19. 86. 15. 103. 8.. Y mae'n cadw ac yn gwneuthur tru- 
garedd i filoedd. Ex.4.7. Jer. 32.18. Y mae'n dangos 
ei drugaredd mewn llawer o ffyrdd: yn neillduol trwy roddi 
eì anwyl Fab i fod yn aberth dros bechod, gwneuthur ffordd 

iechydwriaeth yn adnabyddus trwy'r efengyl; anfon ei Ys- 


PEN.II, EPHESIAID. 63 


pryd i fywhau eneidiau, dwyn eneidiau i edifeirwch, cyfran- 
nu ffydd, nerthu yn wyneb gwendid, diddanu yn wyneb 
gorthrymderau, &c. maddeu pechodau ; ceryddu am feiau; 
a dwyn i dragywyddol ddedwyddwch yn y diwedd. Y mae 
yn cyfrannu ei roddion, nid yn brin, ond â llaw haelionus, 
Nid oes dim yngwrthddrychau ei drugaredd i gynhyrfu ei 
dosturi; ond yr oeddynt wrth naturiaeth yn blant digofaint; 
ac nid oeddynt ddim yn ymofyn am drugaredd, nac yn ei 
cheisio. Y mae ei drugaredd yn parhau yn dragywydd. 
Psal. 100. 5. 103. 17. 106. 1. Y mae 'n torri dros ben 
ymddygiadau anaddas ei gwrthddrychau,  Psal, 89. 32, 33. 
Ac nid yw ei waith yn trugarhau wrth ei greaduriaid ddim 
yn dwyn un elw iddo ei hun. Ond i ddangos pa ham y 


mae'n gyfoethog o drugaredd, neu i osod allan pa ham.y. 


mae yn amlygu cyfoeth ei drugaredd, y mae'r Apostol yn 
dywedyd, O herwydd ei fawr gariad, trwy yr hwn y carodd 


efeni.. Y mae cariad Duw yn arwyddo naill ai yr ewyllys 


da, trwy ba un y mae'n bwriadu gwneuthur daioni ì'w 
greaduriaid, neu y boddlonrwydd trwy ba un y mae 'n 
ymhyfrydu yn yr byn sydd yn unol a'i natur. Ymma y mae 
yn arwyddo ei ewyllys da. Y mae'r cariad hwn yn gariad 
mawr, Ni all ddim llai na bod felly pan y mae Duw an- 
feidrol fawr yn caru: y mae'n penderfynu i wneuthur peth- 


_ au mawrion i'w. wrthddrychau, eu bywhau, eu cymmodi ag . 


ef ei hun, rhoddi ei hun i fod yn Dduw iddynt, eu glan- 
hau o'u holl aflendid, eu gwisgo â'r wisg oreu, eu gwledda 
â danteithion ei gyfammod, ei nerthu i barhau hyd y diwedd, 


eu hadferu o'u hamrywiol ddirywiadau, a'u dwyni deyrnasu: 
byth. mewn gogoniant. Pen. 1. 3,4. Ni bydd yr hyn a. 


wna efe iddynt. i dragywyddoldeb ond amlygiad o'r cariad 
hwn, Y mae'n penderfynu i amlygu ei hun yn y ffordd 
_ mwya rhyfeddol, sef trwy gnawdoliaeth, dioddefiadau a 
| marwolaeth ei unig anedig Fab. Y mae ei wrthddrychau, 
nid. yn unig yn anheilwng, ond hefyd, yn elynion ac fel y 


cyfryw yn deilwng o fod yn soddi byth mewn trueni. Y. 


mae ' wedi eu caru er tragywyddoldeb. Jer, 31. 3. Ac y 
mae ei gariad yn parbau yn ddigyfnewid, i dragywyddoldeb. 
Mal. ; 6. Ioan 19. 1. 2 Tim. 2.19. Rhuf. 8. 35—39, Am 
eì fod wedi caru pechaduriaid y mae yn estyn trugaredd 


u 


64 EPHESIAID. PEN. II. 


iddynt. Cariad yw 'r ffynnon ô ba un y mae eu holl dru- 
gareddau yn dylifo, Cariad sy'n cyfarwyddo eì drugaredd 
at rai yn neillduol yn hytrach nag at eraill. 


5 I6,pan oeddym feirw mewn camweddau, 
a'n cyd-fywhâodd ni gyd â Christ, (trwy ras 
yr ydych yn gadwedig) 

Y mae Duw wedi caru eì bobl â cbariad o ewyllys da: 
Adn. 4. ïe, pan oeddynl feirw mewn camweddau. Y mae: 
gwrthddrychau cariad Duw pa un bynnag ai Iuddewon aì 
Cenhedloedd ydynt, yn cael eu gadael, dros amser, dan 
lywodraeth marwolaeth ysprydol, Rhuf. 6.17. 1Cor. 6.11... 
Mewn perthynas i'r farwolaeth hon. Gwel Adn. 1. I osod 
allan gyfoeth trugaredd, y mae'r Apostol yn dywedyd, A'n 
cyd-fywliaodd ni gyda Christ... Y mae bywhau yn cynnwys 
cyfrannu anian sanctaidd, egwyddor bywyd ysprydol. Y ; 
mae hyn yn dwyn yr enaid i glywed taranau 'r ddeddf a_ 
chyhoeddiadau 'r efengyl; i weled drwg pechod, ei druenus ŷ 
gyflwr ei hun, harddwch Crist, gwerth-fawrogrwydd ei iech- 
ydwriaeth, &c. i deimlo pwys pechod, grym cariad Crist, &c. 
i ryfeddu wrth edrych ar drefn iechydwriaeth ; i alaru wrth 
feddwl am ei lygredd; i lawenhau wrth sylwi ar yr byn a_- 
osodir allan yu yr efengyl; i gasau pechod; i garu Duw; i 
ymhyfrydu mewn sancteiddrwydd; i anadlu ar ol pethau 
ysprydol; i redeg at Grist; i weithredu er eì ogoniant, &c; 
Y mae'n arwyddo hefyd adferu i gyflwr o gymmod a Duw, 
Ioan 5. 24. Col, 2.13. a diddanu; 1 Thess. 3. 8. yn neill- 
duol trwy roddi sicrwydd o adgyfodiad y corpb, a bywyd 
tragywyddol yn y nefoedd. Duw sydd yn bywbau pechadur- 
iaid meirwon. Y mae cyflwr eneidiau, a'r cyfnewidiad sydd 
yn cymmeryd lle y fath, fel nad oes neb ond Duw all ei 
ddwyn oddi amgylch: ac y mae'r ysgrythyrau yn ei fynych 
briodoli ìi Dduw fel ei Awdwr. Y mae hyn yn cymmeryd 
lle gyda Christ. Y mae Crist wedi cael ei fywhau: ond nid 
iddo ef yn unig y mae bywyd wedi eì gyfrannu; o herwydd 
gyd ag ef, a thrwyddo ef, y mae Iuddewon a Chenhedloedd :- 
yn cael eu cyd-fywhau, fel y maent hefvd yn cael eu cyd-/ 
adeiladu, Adn, 22. Y maent yn cael yr un bywyd ag sydd > 


PEN. II, EPHESIAID. 65 


gan Grist ei hun, trwy fod yn gyfrannog o'r un Yspryd ag 
sydd Ynghrist, a thrwy gael eu gwneuthur yn gyfrannog o 
gysuron a llawenydd Crist. 'Trwy fywhau Crist yr oedd Duw 
yn rhoddi sicrwydd y cai ei eiddo fywyd tragywyddol. O 
herwydd gan ei fod wedi ei euog-farnu, ac felly wedi ei osod 
i farwolaeth, fel un ag oedd yn dwyn pechodau ei eiddo, yr 
oedd ei fywhad a'i adgyfodiad yn gyfiawnbad iddo, ac felly 
yn diogelu bywyd o-gyfiawnhad i'r rhai y bu efe farw dros- 
tynt; ac y byddai i'r Yspryd gael eì anfon i'w gwneuthur 
yn greaduriaid newydd. A thrwy fod Crist yn fyw y mae 
mewn sefyllfa yn yr hon y mae'n sicr o ofalu am fywyd ei 
bobl. loan 14.19. Rhuf. 5.9, 10. Heb. 7. 25. A chan 
fod Crist, trwy ddwyfol osodiad yn Ben corph yr eglwys, y 
mae ei fywyd ef yn ffynnon bywyd i'r rhai y mae yn gyn- 
ddrychioli: A thrwy gael eu dwyn i undeb ag ef y maent 
wedi cael gweithredol hawl i fywyd tragywyddol. Y maent 
wedi eu bywhau gydag ef pan oeddynt yn feirw mewn cam- 
weddau. Pan nad oedd ynddynt un tuedd, pan oeddynt yn 
ffiaidd a drewedig mewn pechod, pan yn gorwedd dan ddig- 
ofaint Duw, pan yn hollol analluog i waredu eu hunain, 
pan heb un tuedd i fyw i Ddiiw: ac heb un modd i adferu. 
eu hunain i'w heddwch, efe a welodd fod yn dda i'w byw- 
hau. Oddi ar ystyriaeth o byn y mae'r Apostol yn dy- 
wedyd, Trwy ras yr ydych yn gadwedig. Yr oeddynt yn 
gadwedig, trwy eu bod wedi eu symmud o dywyllwch yspryd- 
ol i ryfeddol oleuni Duw; trwy eu bod wedi eu gwaredu 
rhag y llid a fydd, pan yn cael eu dwyn i gredu Ynghrist ; 

trwy eu bod wedi eu dwyn o dan lywodraeth arglwyddiaeth - 
ol pechod, pan yn cael eu gwneuthur yn gyfrannogion o an- 
ian. sanctaidd; a thrwy eu bod yn cael hawl i holl fendith 

ïon yr iechydwriaeth sydd Ynghrist Iesu, pan gawsant eu 
dwyn i undeb â Mab Duw. Y mae hyn drwy ras, neu an- 
— haeddiannol ewyllys da_y Jehofa mawr. Nid yw ddim yn 
cymmeryd. lle ar gyfrif un teilyngdod yn y rhai sydd yn 
cael eu gwaredu. O ras y mae Duw wedi arfaethu achub; 

^ Rhuf. 11. 5. Eph.1. 5. wedi anfon ei T'ab i roddi ei hun yn 
aberth dros bechod; 2 Cor. 8. 9. Eph. 1. 7. Heb. 2. 9. yn 
galw pechaduriaid ; 'Gal, 1.15. 2Tim. 1. 9. yn eu nerthu i 
gredu; Act. 18.27, yn eu cyfiawnhau; Rhuf, 8. 24, Tit. 

LLYFR V. | 


66 - _ EPHESIAID. PEN. 11. 


9. 7. yn eu nerthu i gyflawnu eu dyledswyddau, ac i wasan- 
aethu Duw wrth ei fodd; 1 Cor. 15. 20. 2 Cor, 12, 9. Heb. 
12. 28. yn cryfhau eu calonnau; Heb, 13. 9. yn rhoddi 
iddynt obaith da; 2 Thess. 2. 16. yn eu diddanu yn eu holl 
orthrymderau; Rhuf. 5. 2. ac yn eu dwyn i'r mwynhad,o 
dragywyddol ddedwyddwch yn y diwedd. Rhuf. 5, 21,. 
6, 23. 


6 Ac a'n cyd-gyfododd, ac a'n gosododd i 
gyd-eistedd yn y nefolion leoedd yng Nghrist 
lesu: 


Yr oedd nid yn unig wedi cyd-fywhau Paul a'i gyfeill- 
ion gyda Christ, Adn. 5. ond hefyd wedi eu cyd-gyfodi. 
Fel yr oedd wedi cyfodi Crist i ogoniant, Pen. 1, 20. felly 
hefyd yr oedd wedi cyd- gyfodi Iuddewon a Chenhedloedd, 
trwyddo ef, o fedd pechod, i fywyd ysprydol. Rhuf. 6. 4 
5,11, Trwy gyfodi Crist, Pen yr eglwys, y mae wedi Ad 
odi ei bobl ynddo ef, fel eu cynddrychiolwr. 1 Cor. 15, 
20—23, Col. 1. 18. 1Thess. 4. 11. Heb. 6. 20. 10. 13, 14. 
1Pet.1.3. Y mae hefyd wedi eu gosod i gyd-eistedd yn y 
nefolion leoedd Ynghrisl. Tesu, Fel y mae'r Tad wedi gosod 
Crist ar ei ddeheulaw ei hun yn y nefolion leoedd, Pen. 1. 
20. felly hefyd y mae credinwyr, o blith Iuddewon a Chen- 
hedloedd, wedi eu gosod i gyd-eistedd yn y nefolion leoedd, 
trwy gael lle yn eglwys y Testament newydd, lle y maent. yn 
cael cyd-wledda ar ddanteithion cyfammod Duw, Neu trwy 
fod Crist wedi cymmeryd meddiant o'r nefol drigfannau, fel 
rhagflaenor ei bobl, ac yn eu henw, y maent hwythau yn 
eistedd yno ynddo ef fel eu Pen, Y maent yn cyfrannogi 
o'r un anrhydedd, diogelwch a hyfrydwch ag y mae Crist ei 
hun yn ei feddiannu yn y drydedd nef. Mat. 8.11. Luc 
22,29, 30. Dat. 3.21. Y maent yn cyfrannogi o'r bendith- 
_ ion sydd yn deilliaw oddi wrth gyfryngdod Crist, mor wir- 
ioneddol a phe byddent yn awr yn eistedd ar orseddfeingc- 
iau yngwlad y purdeb. Y mae eu derchafiad gymmaint a 
phe buasent wedi eu cyfodi o uffern, a'u derchafu i uchder 
y drydedd nef. Y mae eu trysor, eu calon, eu hymarwedd- 
iad, a'u gobaith yn y nefoedd gyda Christ, Phil, 9, 20. Ac 


PEWj ir. EPHESIAID, i 67 


y mae esgyniad Crist yn sicrhau y bydd i'w holl eiddo gael 
eu dwyn i'r nef mewn amser cyfaddas, yno i eistedd gyda 
Christ, a chyda 'r naill y llall i dragywyddoldeb. 


7 Fel y gallai ddangos yn yr oesoedd a 
ddeuai, ragorol olud ei ras ef, (rwy ei gym- 
mwynasgarwch i ni yng; Nghrist Iesu. 


- Yr oedd Duw wedi rhoddi helaeth amlygiad o gyfoeth 
'ei drugaredd tu ag at luddewon a Chenhedloedd Adn, 
'4—6. Yr hyn oedd ganddo mewn golwg wrth wneuthur 
'hyn oedd, fel y gallai ddangos yn yr oesoedd a ddeuai ragorol 
olud eirasef. Y mae ei ras ef, sef gras Duw, yn arwyddo 
ei anbaeddiannol ewyllys da. Y mae golud ei ras yn cael ei 
ddangos, trwy ei fod yn cyfrannu pethau gwerthfawr, megìs 
aniansanctaidd, Ezec. 36. 26. ffydd, Eph. 2. 8. maddeuant, 
Mic. 7.18. nerth, Psal. 68. 35. diddanwch a gobaith da, 
2'Thess;: 2. 16. buddugoliaeth ar angeu, 1 Cor. 15. 67. nefol 
ddedwyddwch yn y diwedd, Rhuf. 9. 23. ïe, pob bendith 
ysprydol yn y nefolion leoedd Ynghrist Iesu; Eph. 1. 8. 
rwy gyfrannu 'r pethau hyn i laweroedd; Psal. g2. 8, 
1210. 3. Es. 59. 11. Dat.7.11. 11.5. trwy gyfrannu i'r 
rhai'n mewn modd tra haelionus; 1 Tim. 6. 17. Iag. 1. . 
Psal. 84. 11. trwy gyfrannu i'r fath rai, sef rhai nad oedd 
ynddynt ddim teilyngdod, Rhuf. 3. 12, rhaì nad oeddynt 
«dim yn ceisio Duw, Es. 65. 1. ïe, rhai ag oedd yn elyn- 
ion i Dduw, a'u calon yn dywedyd, Cilia oddi wrthym; 
Rhuf. 8. 7. Job 21. 14, 15. trwy fyned i'r fath draul gyda 
golwg ar gyfoethogi pechaduriaid, sef rhoddi ei unig-anedig 
Fab, Ioan 3. 16. fel y darfu i'r hwn oedd gyfoethog ddyfod 
yn dlawd, 2Cor. 8. 9. fel y daeth Arglwydd y gogoniant dan 
waradwydd a dirmyg, ac fel y darfu ìi Arglwydd y bywyd 
'roddii fynu yr yspryd a marw; a thrwy ei fod yn — 
yn ddiflino, ac i ddiddiwedd oesoedd tragywyddoldeb, Y 
mae” r golud hwn yn rAagorol olud, fel y mae'n anfeidrol 
ragori ar bob golud bydol, yn gystal ag ar bob meddwl a 
dychymmyg a all fod gan ddynion mewn perthynas iddo, 
Un peth ag oedd gan Dduw. yn ei olwg, wrth osod allan 
gyfoeth ei drugaredd tu ag at yr Ephesiaid ac eraill, yn y 


68 EPHESIAID. PEN TI, 


dyddiau hynny oedd, fel y gallai ddangos rhagorol olud ei 
;ras yn yr oesoedd a ddeuai. Yr oedd Duw yn ewyllysio gosod 
allan ardderchawgrwydd a helaeth gyflawnder ei ras tu ag 
at Iuddewon a Chenhedloedd, dan oruchwyliaeth yr efeng- 
yl: yr oedd am roddi prawf o gyfoeth ei drugaredd ag a 
.fyddai'n deilwng o sylw, ac yn galondid i bechaduriaid 
mewn oesoedd canlynol, byd ddiwedd byd: 1Tim. 1.15, 
16. yr oedd am roddi amlygiad a gwystl o'r modd y cyfrann- 
ai efe ei ras i bechaduriaid mewn oesoedd i ddyfod: ac yr 
.oedd wedi penderfynu i gyfrannu o drysorau ei ras mewn 
'modd ag a fyddai'n galw am syndod a diolchgarwch dros 
ddiddiwedd oesoedd yn nef y nefoedd. Y mae'n dwyn hyn 
'oddi:amgylch trwy ei cymmwynasgarwch i ni Ynghrist, Iesu. 
Cymmwynas ddigyffelyb o eiddo Duw oedd rhoddi ei Fab i 
fod yn lachawdwr i bechaduriaid. Rhuf. 5. 6—8. 1íÍoan 
4.9. Ac y mae'r holl gymmwynasgarwch y mae efe yn ei 
ddangos yn ei gyfranniadau haelionus i bechaduriaid, yn 
cael eì amlygu trwy gyfryngdod yr Arglwydd Iesu. Rhuf. 
3.22,25. 5.18. 1Cor. 1. 30. Eph. 1.7. 2. 18. Col. 1. 18. 
1Cor,15.57. Rhuf. 6.23. Col.2. 10. Yr oedd ei gym- 
mwynasgarwch tu ag at Paul a'r Ephesiaid yn cael ei amlygu 
yn y modd hyn, fel y gallai efe ddangos rhagorol eludi ei 
ras ef yn yr oesoedd a ddeuai. € 


8 Gin trwy ras yr ydych yn gadwedig, 
trwy ffydd; a hynny nid o honoch eich mn 
rhodd Duw ydyw: 


I brofi fod Duw am ddangos rhagorol olud ei ras, y 
mae'r Apostol yn dywedyd, Canys trwy ras yr ydych yn 
gadwedig, trwy ffydd. Galiasai ddywedyd, Yr ydych yn 
gadwedig, nid yn unig fel yr oedd ganddynt gadwedigaeth 
gyflawn Ynghrist eu Pen, ond hefyd fel yr oedd yr Yspryd 
Glân wedi eu dwyn eisoes i fod o rifedi y rhai cadwedig, Y 
mae credinwyr wedi eu gwaredu o feddiant y tywyllwch, pan 
yn cael eu cadwedigol oleuo; Col. 1.13. 1 Pet, 2. 9, oddi 
wrth y gosp ddyledus am drosedd, pan gawsant eu dwyni 
gredu Ynghrist; Rhuf. 8. 1. 1 Pet. 2. 24. oddi wrth lywodr- 
aeth arglwyddiaethol pechod, pan yn cael eu creu Ynghrist 


” 


PEN. II, EPHESIAID. 69 


Iesu i weithredoedd da; Rhuf, 6. 14. Mat. 1. 21. ac oddi 
wrth y ddeddf fel ammod bywyd; Rhuf. 7. 4. ac y mae 
holl fendithion iechydwriaeth yn sicr iddynt trwy 'r berth- 
ynas i ba un y maent wedi cael eu dwyn â Mab Duw... Y 
maent yn gadwedig trwy ras. Gwel Adn. 5. Y mae hyn yn 
cael ei ail adrodd ymma i roddi ar ddeall i'r Ephesiaid eu 
bod mewn enbydrwydd o'i anghofio, ei fod yn wirionedd o 
fawr bwys, ac felly yn deilwng o'u difrifol a'u mynych sylw, 
|'Y maent yn gadwedig. trwy ffydd. Y mae ffydd yn ar- 
“wyddo crediniaeth galonnog o dystiolaeth Duw am ei Fab, 
.ac ymorphwysiad arno ef yn unig am iechydwriaeth, Gwel 
Pen.1.13,15. Trwy ffydd y mae pechaduriaid yn gadwed- 
ig: Rhuf. 3. 28. Nid trwy un rhinwedd yn ffydd ei hun. 
O herwydd nid yw ffydd ddim yn berffaith: a phe byddai 
'trwy ryw rinwedd yn ffydd ei bun, yr un peth fyddai cyf- 
iawnhad trwy ffydd a chyfiawnhad trwy weithredoedd; ïe, 
fe fyddai cyfiawnhad o'r ddeddf, ac ni byddai ymffrost ddim 
yn cael ei gau allan. Nid yw yr Arglwydd ddim yn derbyn 
ffydd yn lle cyfiawnder perffaith. O herwydd y mae ei farn 
yn ol cyfiawnder: a chyfiawnder Crist yw unig sylfaen cyf-. 
iawnhad pechadur. Ac ni ellir dim golygu ffydd fel yr unig 
beth sydd yn cael ei ofyn dan y cyfammod newydd. O her- 
wydd y mae edifeirwch, cariad, ufudd-dod, &c. yn cael eu 
gofyn yn gystal a ffydd. Ond heb ffydd nid oes dim cad- 
'wedigaeth: ffydd yw'r ffordd trwy ba un y mae Duw wedi 
trefnu i fendithion iechydwriaeth gael eu derbyn; o her- 
wydd y mae yr hwn sydd yn derbyn Crist, yn derbyn y ben- 
dithion trysoredig ynddo: ac y mae pob un ag sydd yn 
credu yn sicr o gael ei achub. Ond er fod cadwedigaeth 
trwy flydd, y mae trwy ras. Rhuf 3. 24. 'Tit. 3. 5. Y mae 
cadwedigaeth trwy ffydd yn cydsefyll â chadwedigaeth trwy 
ras. Nid yw ffydd ddim yn un iawn am drosedd: nid yw 
ŷn gwneuthur dim ond derbyn cyfiawnder Crist: ac nid o 
hono ei hun y mae un dyn yn dyfod i gredu Ynghrist. Am 
'hynny y mae'r Apostol yn dywedyd, A hynny nid o honoch 
eich hunain; rhodd Duw ydyw. Nid yw cadwedigaeth pech- 
aduriaid ddim o honynt eu hunain. Nid trwy eu cyflawn- 
iadau hwy y mae Iawn wedi ei roddi am bechod: nid trwy 
ymdrechiadau anian lygredig y mae dyn yn cael eì wneu?lr. 


0 EPHESIAID. P&N. iI, 


yn greadur newydd: ac nid trwy un digonolrwydd ynddynt 
eu hunain y mae duwiolion yn.parhau hyd y diwedd, O 
ddaioni pen-arglwyddiaethol Duw y mae Crist wedi ei osod 
i fod yn Iawn; pechaduriaid wedi eu hethol ynddo i iech- 
.ydwriaeth; yr Yspryd yn cael ei anfon ìi fywhau, sancteiddio, 
anerthui barhau hyd y«liwedd. Nid o honynt eu hunain 
y mae neb yn dyfod :i gredu Ynghrist.. Nid yw ffydd ddim 
yn tyfu oddi ar un egwyddor sydd mewn. dyn:fel y mae'n 
greadur syrthiedig, nac oddi wrth un tuedd sydd ynddo i 
wneuthur iawn ddefnydd o'r efengyl. Ond y mae Duw yn 
'ei gweithio o'i ben-arglwyddiaetliol ewyllys da.. Act. 18. 

27. Phil.1. 29... Rhodd Duw yw fod gwrthddrych ffydd yn 
cael ei ddadguddio trwy 'r efengyl, fod eneidiau 'n, cael eu 
tueddu i sylwi ar y gwrthddrych hwn, fod eu gwrthwynebiad 
i drefn Duw'n cael ei orchfygu, eu bod yn cael eu cynnorth- 
wyo i wneuthur derbyniad o Fab Duw, ac i barhau yny Hyw 
yn rig pob gwrthwynebiadau a digalondid, : 


9 Nid o weithredoedd, fel nad ymffrostiai 
neb: a“ 
Y mae cadwedigaeth pechaduriaid o ras; Adn. 8. am 
hynny nid o weithredoedd. Nid ar gyfrif un rhyw weithred- 
oedd o'u heiddo eu bunain y mae dynion yn cael eu cadwii 
fywyd tragywyddol. Nid oedd gan y Cenhedloedd, y rhai 
oeddyn ymroddii bob pechod, ddim gweithredoedd i'w 
cymmeradwyo. Rhuf.1.18—934. Nid oedd gan yr luddew- 
on, y rhai oeddynt mor bell oddi wrth atteb i fynu i'w 
breintiau, ddim gweithredoedd i'w cyfiawnhau: Rhuf, 2. 3, 
Gan fod gweithredoedd dyn di-ail-anedig yn ffrwythau sydd . 
yn tyfu ar bren drwg, a chan nad ydynt ddim yn attebi 
ofyniadau 'r gyfraith, ni allant ddim bod yn sylfaen ei 
gymmeradwyaeth: y mae gweithredoedd duwiolion yn effaith 
€eadwedigaeth, ac nid yn achos o honi: y maent yn amher- 
ffaith, ac am bynny ni allant ddim bod yn achos haeddiann- 
ol o.gadwedigaeth.. Ond y mae cadwedigaeth trwy ras, 
fel nad ymffrostiai neb. Rhuf. 3. 27. 1Cor. 1. 29. Ni allai 
neb ymffrostio ei fod yn cael ei achub yn ol ei weithredoedd 
eihun; 2 Tim, 1,9. Tit. 9, 5. ac y mae Duw wedi trefnu 


, 


— 


PEN, II, EPHESIAID, A 


i bechaduriaid gael eu hachub-trwy ras; ac nid trwy weithred- 
oedd, rhag i neb orfoleddu ynddynt eu hunain, fel pe bydd- 
ent yn gwneuthur rhyw beth a fyddai'n teilyngu. iechydwr- 
iaeth, Rhuf, 3. 27. ac fel na byddai i neb gael un achlysur 
i fod, yn wag-ogoneddgar, ac i briodoli iddynt eu hunain 
yr anrhydedd ag sydd yn perthyn i Dduw yn unig. 1 Cor, 
1, 29 91, 


10 Canys ei Ŵaith. ef ydym, wedi ein crêu 
yng 'Nghrist Iesu i weithredoedd da, y rhai 
a rag«ddarparodd Duw, fel y rhodiem ni 
ynddynt. 


“i hyo fod cadwedigaeth o ras, ac nid o weithredoedd, 
y: mae, 'r Apostol. yn dywedyd, Ei waith ef ydym, wedi ein, 
creu r Ynghrist Iesu i weithredoedd da. Fel na buasai creadur- 
iaid ddim mewn bod, oni buasai fod Duw wedi eu ffurfio, 
felly ni buasai neb yn dduwiolion oni buasai eu bod yn 
waith Duw. Efe sydd yn eu ffurfio. Es. 43. 21, 44.21, 
Y mae'n gwneuthur hyn trwy gyfrannu iddynt anian sânct- 
aidd, 2Pet. 1. 4. goleuo eu deall, 2Cor. 4, 6. tueddu eu 
hewyllys a'u serchiadau, Psal,110,3. 2Cor. 5.5. a'unerthu 
i weithredu, Phil. 2. 13. Heb. 19. 21... Fe ddywedir ei fod 
yn eu creu. 2Cor. 5. 17. Y mae hyn yn arwyddo nad oes 


ynddynt hwy ddim ag sydd yn eu parottoi at dduwioldeb, 


eu bod yn cael eu gwneuthur yn dduwiol trwy ddwyfol allu, 
a abod y cyfnewidiad sydd yn cymmeryd lle ynddynt yn cael 
eî ddwyn oddi amgylch mewn modd awdurdodol ac anorch- 
fygol. Y maent yn cael eu creu Ynghrist Iesu. Y mae'r 


cyfnewidiad yn cymmeryd lle ar gyfrif yr hyn a wnaeth ac 


a ddioddefodd Crist, a thrwy rinwedd yn dylifo oddi wrtho, 
pan. y mae efe yn anfon ei Yspryd i fywhau eneidiau. Y 


'maent wedi eu creu i weithredoedd da, sef gweithredoedd yn 


deilliaw oddi wrth egwyddor dda, sef anian sanctaidd, mewn 
cydymffurfiad â rheol dda, sef ewyllys dadguddiedig Duw, 
ac i ddibenion da, sef eu hadeiladaeth eu hunain, daioni eu 
cyd- greaduriaid, a-gogoniant Duw. Nid oedd y gweithred- 
oedd da hyn ddim ond yr hyn oedd Duw wedi ei rag-ddar- 
paru. fely byddai iddynt rodio ynddynt, Yn y dewisiad o 


2 EPHESIAID, PEN, II, 


honynt i iechydwriaeth y mae Duw wedi pennu allan y 
llwybr ar hyd pa un y maent i rodio mewn sancteiddrwydd: 
Eph. 1. 4, y mae yn ei air yn pennu allan y gweithredoedd 
da, yn y cyflawniad o ba rai y mae i'w bobl rodio er ei ogon- 
iant: a thrwy gyfrannu iddynt anian sanctaidd y mae'n eu 
cymmwyso i ddwyn ffrwyth ym mhob gweithred dda. Y 
mae rhodio mewn gweithredoedd da yn arwyddo eu gweith- 
redol gyflawnu, ac nid boddloni ar adnabod y llwybr a 
dymuno myned ar hyd-ddo; cynnydd mewn crefydd, ac nid 
aros yn barhaus yn yr un fan; a bod yn sefydlog. yngwaith 
yr Arglwydd ; ac nid weithiau rhedeg, a weithiau cysgu; a 
pharhad yn y llwybrau hyn hyd y diwedd, “ 
11 Am hynny cofiwch, a chwi gynt yn 
Genhedloedd yn y cnawd, y rhai a elwid yn 
ddïenwaediad, gan yr hyn a elwir enwaediad 
o waith llaw yn y cnawd ; 


I gymmwyso yr hyn a ddywedasai at y cyfryw o honynt. 
ag oedd wedi cael eu dychwelyd o blith y Cenhedloedd, y: 
mae'r Apostol yn dywedyd, Am hynny cofiwch, a chwi gynt. 
yn Genhedloedd yn y cnawd. Yr oeddynt yn awr mewn 
cyflwr o gadwedigaeth; ond yr oedd hyn yn hollol o ras, ac- 
nid o weithredoedd. Adu. 8,9. Oblegid y pethau hyn yr 
oedd yn ddyledswydd arnynt i alw i gof, ac i ddifrifol sylwi 
ar y cyflwr truenus oeddynt wedi bod ynddo cyn i'r efengyl: » 
gael ei gwneuthur yn adnabyddus iddynt. Fel Cenhedloedd. 
yr oeddynt yn anwybodus, yn eilun-addolgar, ac yn gwasan- 
aethu amryw chwantau. Yr oeddynt yn y cnawd, trwy eu. 
bod yn ymdrybaeddu yn llygredd y natur ddynol, Rhuf. 8. 
7, 9. ac felly wedi eu cau dan bechod. Gal.3.22. Peth 
addas yw dwyn ar gof i dduwiolion yr hyn oeddynt tra etto yn. 
ddi-ail-anedig. Rhuf. 6. 17. i Cor. 6. 11. Tit. 3. a Ys 
mae hyn yn tueddu i'w cadw yn ostyngedig; Rhuf. 6. 21.; 
i'w cadw rhag meddwl am gael eu cyfiawnhau trwy eu: 
gweithredoedd eu hunain; Tit. 3.3—5. i'w rhwymo i edrych 
yn fanwyl ar y sylfaeni ar ba rai y maent yn credu eu bod: 
wedi cael gwir gyfnewidiad; i'w cynhyrfu i ystyried mawredd 


PEN. II, EPHESIAID, ^ NO 


y gras sydd wedi cael eì ddangos tu ag attynt; 1Tim.1.12, 
19. i'w rhwymo i garu Duw ac i fod yn ymdrechgar i'w 
ogoneddu, Rhuf.6.19. 1Pet.4.2,3. i'w calonnogi i ddyfod 
at Grist yn wyneb pob anheilyngdod, yr un fath ag y 
gwnaethant ar y cyntaf; i'w hanog i fod yn dirion wrth an- 
nuwiolion, ac i daer weddïo ar eu rhan. Yr oedd yr Ephes- 
iaid gynt yn cael eu galw yn ddi-enwaediad, gan yr hyn a 
elwir enwaediad o waith llaw yn y cnawd. Ymma.y mae di- 
enwaediad yn arwyddo dynion heb eu henwaedu; ac y mae'r 
gair enwaediad yn cael ei arfer am ddynion enwaededig. 
Rhuf. 2. 26. 3. 30. 4.9. Yr oedd yr luddewon yn dwyn 
yn eu cnawd nôd enwaediad, yr hyn oedd yn cael ei wneuth- 
ur trwy ddwylaw dyn:on: ond nid oedd gan ddynion cnawd- 
ol, anghrediniol yn eu plith, ddim ond enwaediad yn y 
enawd: yr oeddynt yn amddifaid o enwaediad y galon, 
Col. 2.11, Ond yr oeddynt, gyda llawer o ddiystyrwch, 
yn galw'r Cenhedloedd yn rbai di-enwaededig, 1 Sam. 7. 26. 
Act. 11.3. Trwy fod felly yr oeddynt yn amddifaid hyd 
ynnodo arwydd allanol o berthynas gyfammodol â Duw, 
ac o adnewyddiad calon: Gen. 17.10. Deut. 30.6. Nid 
oedd ganddynt mor nôd oedd yn gwahaniaethu pobl Dduw 
oddi wrth eraill: uid oeddynt ddim yn meddiannu insel cyf- 
_ iawnder y ffydd: Rhuf, 4. 11. yr oeddynt yn cael eu cau 
allan o gyssegr Duw: Ezec. 44. 7. ac nid oeddynt ddim yn 
cael eu golygu yn gymmwys i gyfrinachu na AH fwytta â'r 
Iuddewon. Act.11.3. 


| 2 Eich bod chwi y pryd hwnw heb Grist, 
wedi eich dïeithrio oddi wrth wladwriaeth 
Israel, ac yn estroniaid oddi wrth ammodau yr 
addewid, heb obaith a WU ac heb Dduw 


yn y byd: Ryn h 


Yr oedd yr Ephesiaid wedi bod yn Genhedloedd yn y 
'cmawd; ac yr oeddynt yn cael eu galw yn Fad. 
'Adn.11. Yr oeddynt y pryd hynny heb Grist. 'Tra yn eu 
'€yflwr ceuhedlig a di-ail-anedìg yr oeddynt o'r neilldu oddi: 
'wrth Grist. Nid oeddynt ddim wedi clywed am dano: yr 

LLYFR V. K 


4 EPHESIAID, PEN, JI, 


oeddynt yn anwybodus o hono, fel na wyddent ddim am eì 
ddyfodiad i'r byd, ei gariad, ei ufudd-dod, ei ddioddefiadau, 
ei fuddugoliaeth, ei gyflawnder, .ei ogoniant, ei allu i 
achub, &c. nid oeddynt ddim yn credu ynddo: nid oedd 
ganddynt ddim cariad atto: nid oeddynt «dim yn ufuddhau 
iddo: nid oeddynt ddim yn tebygoli iddo; nid oedd ganddynt 
ddim hawl i'r bendithion sy 'n deilliaw oddi wrth ei gyífryng- 
dod: nid oeddynt yn gwybod dim am gymdeithas âg ef: ac 
nid oedd ganddynt ddim disgwyliad am fendithion oddi 
wrtho. Yr oedd hyn yn dwyn pob trueni; o herwydd trwy 
Grist y mae cael meddiant o bob daioni presennol a thragy- 
wyddol. Rhaf. 8. 32. Tra heb undeb â Christ y pen, nid 
oes dim cymmundeb â'r eglwys, yr hon yw ei gorph: am 
hynny y mae'r Apostol yn ychwanegu, Wedi eich dieithro 
oddi wrth wladwriaeth Israel. Yr oeddynt yn ddieithraid i'r 
cyfreithiau a'r breintiau oedd yn perthyn i'r Israeliaid fel 
gweledig eglwys Dduw dan yr hen Destament: Rhuf. 9, 4. 
ac yr oeddynt yn hollol ddieithraid i'r benditbion ysprydol 
oedd yn perthyn i'r gwir Israeliaid yn eu plith, yn gystal ag 
i lywodraeth rasol Duw ar eu heneidiau. Yn ganlynol nid 
oedd dim a wnelent â'r addewidion oedd yn pertbyn i'r 
eglwys: am hynny y mae'r Apostol yn dywedyd ymhellach, 
Yn estroniaid oddi wrth ammodau'r addewid. Y mae'r gair 

diathecai sydd ymma am ammodau, yn cael ei gyfieithu yn 
FHRS cyfammodau. Rhuf. 9. 4.. Y mae 'r Apostol 
ymma 'n golygu 'r cyfammod a wnaeth Duw âg Abraham ; 
Gen.17.7,8. y cyfammod a wnaeth efe âg Israel yn Horeb, 

Ex.19.5. 24. 8. Deut. 29. 12, 13. a'r cyfammod newydd. 
Jer. 91. 33. 32.40. Neu Ynteu nid yw yn golygu dim ond 
y cyfammod gras, yr hwn sydd yn cael ei alw yn gyfammod- 
au, nid am ei fod yn amrywiol, ond am ei fod yn cael ei 
amlygu ar amrywiol amserau... Y mae'n cael ei alw ammod- 
au 'r addewid, am ei fod yn gynnwysedig o addewidion 
mawr iawn a gwerthfawr, y rhai allant gael eu crynhoi mewn 
un addewid, sef yraddewid o Grist a iechydwriaeth trwyddo, 
Yr oedd yr Ephesiaid wedi bod yn estroniaid oddi wrth am- 
modau'r addewid. -Ni wyddent ddim am gyfammod grasol 
Duw: Psal, 147.19, 20. Act. 17. 30... Nid oedd ganddynt 
'ddim.hawl i'w fendithion; ac ni allent ddim cymmwyso ei 


PEN. II. EPHESIAID. YL 


addewidion attynt eu hunain. . Nid rhyfedd gan hynny fod 
yr Apostol yn ychwanegu, Heb obaith ganddynt. Nid oedd 
ganddynt un sylfaen gadarn ì obeithio am faddeuant nechod, 
am adgyfodiad y corph, nac am ddedwyddwch mewn byd 
arall. Nid oedd ganddynt un angor mewn cyfyngder, Heb, 
6.19. Ac nìd rhyfedd eu bod yu ddi-obaith, o herwydd yr 
oeddynt Aeb Dduw yn y byd.” Er eu bod yn dra awyddus i 
addoli eilunod nid oedd ganddynt ddim gwybodaeth o'r unig 
fod sydd yn deilwng i gael ei alw yn Dduw; nid oeddynt 
ddim yn eddef ei fod, nac yn credu ei fod yr hyn ydyw o 
ran ei bïiodoliaethau a'i berthynas a'i greaduriaid; nid oedd 
ganddynt ddim dyledus barch iddo fel Duw; yr oeddynt yn 
amddifaid o'i sanctaidd ddelw; nid oeddynt ddim. yn 
gwneuthur arddeliad o hono; nid oeddynt ddim yn rhoddi 
erefyddol addoliad iddo; nìd oedd ganddynt ddim hawl 
gyfammodol ynddo; nid oeddynt ddim yn wrthddrychau ei 
neillduol ewyllys da; ac nid oeddynt ddim yu cael cymmun- 
deb âg ef. Yr oeddynt felly ym mhob rhan o'r byd, pa le 
bynnag yr oeddynt yn byw; mewn cyferbyniad i'r rhai sydd 
Ynghrist, yr oeddynt yn y byd, heb gael eu galw allan o 
hono, sef ymhlith annuwiolion ; ac yr oeddynt yn ymddwyn 
yn ol dull y byd presennol, trwy addoli y rhai wrth natur- 
iaeth nad ydynt dduw. Gal, 4.8, 
WU , J yR 
'— 13 Eithr yr awrhon yng Nghrist Iesu, 
chwychwi, y rhai oeddych gynt ym mhell, a 
wnaethpwyd yn agos trwy waed Crist. 


Ar ol dwyn ar gof i'r Ephesiaid y sefyllfa y buasent 
ynddi, Adn. 11,12. y mae'r Apostol ymma 'n gosod o'u 
blaen y eyfnewidiad oedd wedi cymmeryd lle yn eu cyflwr. 
Pan y mae'n dywedyd, Eithr yn awr Ynghrist Iesu, y mae 
yn golygu y modd y mae pethau'n bod yu bresennol, yn 
nheyrnas Crist, dan oruchwiliaetli yr efengyl, ac yn gosod 
allan gyflwr y rhai sydd nid yn unig mewn perthynas weledig 
â Christ, ond yn credu ynddo, wedi cael eu dwyn i undeb 
ag ef, eu gwneuthur yn gymmeradwy ynddo ef ar gyfrif 
ei gyfryngdod. _ Yr oeddynt wedi bod gynt ym mhell, Cyn 
i'r efengyF gael ei phregethu iddynt, a thra heb gael eu hail 


6 EPHESIAID, PEN. II. 


eni, yr oeddynt ym mhell oddi wrth Dduw; Psal. 73. 27. 
oddi wrth adnabyddiaeth o hono, cariad atto, tebygol- 
rwydd iddo, ei ewyllys da, a thuedd i'w wasanaethu a'i 
addoli. Yr oeddynt ym mhell oddi wrth Grist a'r bendith- 
ion trysoredig ynddo; oddi wrth Yspryd Duw a'i weithred- 
_ iadau cadwedigol; oddi wrth eglwys Dduw ei chyfreithiau 
a'i breintiau; oddi wrth obaith iechydwriaeth a sylweddol 
gyssuron. Yr oeddynt yn gorfod addoli yn y cyntedd nesaf 
allan. Ond yn awr yr oeddynt wedi eu gwneuthur yn agos 
irwy waed (rist Fel yr oedd yr Israeliaid wedi cael eu 
dwyn at Dduw ei hun, Ex. 19.4. a phan heb eu halogi, 
neu pan wedi eu glanhau yn ol y gyfraith, yn cael agosau. 
at Dduw fel pobl sanctaidd, ac yn cael addoli ynghyntedd 
y gynnulleidfa, felly yn awr dan yr efengyl yr oedd yr 
Ephesiaid wedi cael eu gwneuthur yn bobl agos at Dduw. 
Yr oeddynt wedi cael eu dwyn i adnabyddiaeth o hono; i 
gyflwr o gymmod âg ef; i berthynas neillduol âg ef fel ei 
bobl gyfammodol; i fod dan ei nodded a'i amddiffyniad ; 
i'w garu; i gymdeithasu ag ef; aei debygoli iddo. Ac yr 
oeddynt wedi cael eu dwyn i gymmundeb yr eglwys, ac yn 
feddiannol ar hawl i holl ragorfreintiau pobl Dduw. Yr 
oedd hyn wedi cymmeryd lle irwy waed Crist. Nid trwy 
enwaediad na defodau 'r gyfraith, ond trwy fod Crist wedi 
marw yn aberth dros bechod, y mae dynion yn cael eu 
dwyn yn agos at Dduw: ac effaith tywalltiad gwaed Crist 
yw fod y Cenhedloedd yn cael eu dwyn i gymmundeb y 
eglwys, ac i fwynhau ei neillduol ragorfreintiau, 5 


14. Canys efe yw ein tangnefedd ni, yr hwn 
a wnaeth y ddau yn un, ac a ddattododd ganol- 
fur y gwahaniaeth rhyngom ni; ŵg. 


I brofi fod yr Ephesiaid wedi eu gwneuthur yn agos 
trwy waed Crist, y mae'r Apostol yn dywedyd, Canys efe 
yw ein tangnefedd ni. Y mae'n awdwr tangnefedd rhwng 
Duw a phechaduriaid. Y mae wedi rhoddi iawn dros bech- 
od; 2Cor. 5.19,21. y mae'n anfon ei genhadon i gyhoeddi 
y cymmod; 2Cor. 6. 20, y mae'n anfon ei Yspryd i ddwyn 


PEN. II, EPHESIAID., a1 


dynion i gymmodi â pherffeithrwydd Duw, ei lywodraeth, 
a'i drefn i achub; ac y mae'n parhau yr heddwch trwy eir- 
iol ar ran troseddwyr. 1loan 2.1. Y mae'n rhoddi tangnef- 
edd cyfreithlon yn y fynwes, trwy ddwyn ei bobl i weled 
gogoniant trefn y cymmod ; trwy ddangos fod pob awdur- 
dod yn y nef ac ar y ddaear yn ei law ei hun; a thrwy 
roddi hollol foddlonrwydd y câ pob peth gydweithio er eu 
daioni. Ac y mae'n ganol bwynt undeb rhwng luddewon a 
Chenhedloedd crediniol. O berwydd y mae wedi symmud 
yr hyn oedd yn eu cadw oddi wrth eu gilydd, yn gorchym- 
myn iddynt garu eu gilydd yn yr Arglwydd, yn rhoddi 
iddynt i ymhyfrydu y naill yn y llall, ac yn eu gwneuthur 
yn ochelgar rhag tramgwyddo y naill y llall. Gyda golwg 
ar hyn yn neillduol y mae'r Apostol yn dywedyd, Yr hwn a 
wnaeth y ddau yn un. Y mae wedi dwyn credinwyr o blith 
Iuddewon a Chenhedloedd i fod yn un eglwys, yn un praidd 
dano ei hun fel bugail mawr y defaid. loan 10. 16. Y 
mae wedi rhoddi iddynt hawl i'r un breintiau yn ei deulu, 
Gal, 3. 28, 29. ac wedi rhoddi iddynt anian ag sydd yn eu 
tueddu i fod yn un yn eu cariad at Dduw ac at y naill y 
llall, yn un yn eu gwrthwynebiad i ì deyrnas j y tywyllwch, ac 
yn eu hymdrechiadau i ogoneddu 'r Arglwydd. I'r diben i 
wneuthur y ddau yn un efe a ddattododd ganolfur y gwahan- 
iaeth rhyngddynt. Dan yr hen Destament yr oedd mur'o 
bedair troedfedd a hanner o uchder rhwng cyntedd Israel a 
chyntedd y Cenhedloedd, ac nid oedd ddim yn gyfreithlon 
ìi neb o'r Cenhedloedd fyned tu fewn i'r mur hwnnw. Fel 
“ byn yr oedd y” enwaededig yn cael eu cadw ymhellach.na 
ado Israeliaid pan yn.dyfod i addoli yn y deml. Ezec. 42. 
20. 41.7. Act. 91. 8. Yr oedd hyn yn ddarluniad arwydd- 
occaol o'r gyfraith ddefodol, trwy 'r hon yr oedd y Cenhedl- 
oedd a'r Iuddewon yn cael eu cadw oddi wrth eu gilydd, fel 
nad oedd fawr o gyfrinach rhyngddynt. Est.3.8. Act. 10.28, 
Ond yn awr y mae Jesu Grist, trwy ddiddymmu y gyfraith 
ddefodol, a gosod i fynu ddull o addoli yr hyn a all gael 
ei gyflawnu ym mhob man, fel'eu gilydd, wedi symmud ym- 
maith yr hyn oedd yn cadw Iuddewon a Chenhedloedd oddi 
wrth eu gilydd, ac wedi gwneuthur y naill bobl yn gyd-radd 
a'r Hall yn eu bagosâd at yr Arglwydd. 


7e EPHESIALD, PEN, II. 


15 Ac a ddirymmodd irwy ei gnawd ei 
hun y gelyniaeth, sef dedd y gorchymmyn- 
ion mewn ordeiniadau, fel y crêai y ddau 
ynddo ei hun yn un dyn newydd, gan wneuth- 
ur heddwch ; 


Y mae Crist wedi dattod canol-fur y gwahaniaeth rhwng. 
Iuddewon a Chenhedloedd, Adu. i4. ac wedi dirymmu yn ei 
gnaud ci hun, y gelyniaeth, sef deddf y gorchymynnion mewn 
ordeiniadau. Y mae deddf y gorchymynnion yu arwyddo 'r 
gyfraith ddefodol, yr hon oedd yn cynnwys amryw o orch- 
ymynnion pendant, ac yn rhwymo 'r luddewon i ufuddhau, 
nid ar gyfrif unrhyw ddaioni yn y pethau a orchymynnir a'u 
hystyried ynddynt eu hunain yn unig, ond trwy rinwedd 
dwyfol orchymmyn. Yr oedd mewn ordeiniadau, fel yr oedd 
yn cynnwys amryw osodiadau neillduol, megis enwaediad, 
aberthau, golchiadau, ymgadw oddi wrth amryw fwydydd, 
dyddiau gwyl, swyddogion y cyssegr, &c. Y mae'n cael 
eì galw yn elyniaeth, am eu bod, trwy orchymmyn aberthau 
a golchiadau, yn dangos gelyniaeth Duw at bechod; neu 
am ei bod trwy osod beichiau trymion, yn achlysuri gyn- 
hyrfu gelyniaeth y dyn anianol yn erbyn Duw; neu yn hytr- 
ach am ei bod yn achlysur o lawer o elyniaeth rhwng 
Iuddewon a Chenhbedloedd, Yr oedd yr Iuddewon yn dir- 
fawr ffieiddio 'r Cenhedloedd fel rhai nad oeddynt ddim yn. 
ymostwng i gyfraith Moses. Ni wnaent ddim cyfrinachu â 
hwynt, nac eistedd i fwytta gydâ hwynt. Ioan 4. 9. Act. 
10,28. Yr oeddynt mewn ffordd o ddiystyrwch yn eu galw 
yn ddi-enwaededig; Gen, 34. 14. Darn. 16. 18, 1 Sam, 17. 
26,931. 31.4. Ezec. 28. 30. 31.18. yn bechaduriaid; Gal, 
2.15. ïe ac yngwn. Mat.15.26. Yr oeddynt yn gwa- 
hardd pregethu iddynt; 1'Thess.2. 16. ac am ladd Paul am 
eì fod yn dwyn rhai o honynt i'r deml. Act. 21.31. O'r 
tu arall yr oedd y Cenhedloedd yn ffieiddio 'r Iuddewon, fel 
gelynion « eu duwiau, ac fel rhai yn cyflawnu y pethau mwyaf 
gwrthun, &c. yr oeddynt yn eu melldithio fel y gwaethaf o 
ddynolryw. Est. 3. 8. Jer. 24. 9. 42, 18... Yr hyn oedd yn 
achlysur neillduol i'r gelyniaeth hyn oedd y gyfraith ddef- 


PEN. II, EPHESIAID. 79. 


odol. Yn awr yr oedd Crist wedi dirymmu hon yn eî gnawd 

ei hun. 'Trwy ddioddef yn y cnawd fe gyflawnodd Crist y 

gyfraith ddefodol: erbyn hyn yr oedd diben rhoddiad y gyf- 

raith hon wedi eí gyflawn atteb: yr oedd marwolaeth Crist, 

gan bynny, yn gosod terfyn arni, fel nad oes ar neb bellach: 

ddim rhwymau i ufuddhau iddi. Fel byn y mae marwol- 

aeth Crist wedi symmud achlysur y gelyniaeth oedd rhwng 

Iuddewon a Chenhedloedd. Yr oedd cyfammod cyfeillgar- 

wch yn cael ei gadarnhau trwy aberth. Jer. 34, 18, 19. 

' Felly y mae Crist yn gyfammod pobloedd. Es. 42. 6. 49.8. 

O herwydd efe a ddirymmodd y gelyniaeth trwy ei gnawd 

ei hun, fel y crêai y ddau ynddo ei hun yn un dyn newydd, 

gan. wneuthur heddwch. Y mae Iuddewon a Chenhedloedd 

yn cael eu gwneuthur yn feddiannol ar yr un anian sanet- 
aidd; eu dwyn i gofleidio yr un dwyfol wirionedd; ìi fedd- 
iannu ŷr. un cariad at Dduw ac at y naill y llall; i rodio; 

nid yn ol gosodiadau Iuddewig, nac arferiadau Cenhedlig, 

ond yn ol cyfreithiau Crist; i fod yn un eglwys, wedi eu 

cyssylltu ynghyd, er addoliad efangylaidd; ac i gyd-gyfran- 

nogi o holl fendithion teyrnas Crist yn y byd hwn ac ŷn y 

bydiddyfod. Y maent yn cael eu crêu yn un dyn newydd 

ynddo ei hun, sef Ynghrist. Y mae hyn yn cymmeryd lle 

yn nheyrnas Crist, trwy 'r Yspryd Glan yr hwn sydd yn 

cael ei anfon gan Grist, a thrwy gael eu «lwyn i undeb a 
Christ fel Pen corph yr eglwys. Yn y modd byn y mae 

heddwch. yn cael ei wneuthur. Y mae undeb a chyfeillgar- 

wch yn cymmeryd lle rhwng credinwyr o bob cenedl y rhai 
sydd oll mewn undeb a Christ trwy ffydd, ac yn cael eu 

gwneuthur yn un ynddo ef. Cafodd deddf y gorchymynn- 

ion ei dirymmu i'r diben i ddwyn oddi amgylch yr heddwch 

hwn. Ni allasai undeb ddim cymmeryd lle tra 'r oedd 

— achlysur ei ddy at eu u gilydd HB ei THY oddi ar 

ME 


16 Ac fel y cymmodai y ddau â Duw yn 
un corph trwy 'r groes, wedi big y gelyn- 
iaeth trwyddi hi. | 


Fe ddirymmodd Iesu ddeddf y fedfclifeifandtn 'n mewn 


90 EPHESIAID, PEN. II, 


ordeiniadau, nid yn unig fel y byddai iddo grêu Iuddewon 
a Chenhedloedd ynddo ei hun yn un dyn newydd, gan 
wneuthur heddwch, Adn. 15. ond hefyd fel y cymmodai y 
ddau â Duw yn un corph trwy'r groes. Yr oedd Iuddewon 
a Chenhedloedd wedi myned yn elynion ìi Dduw, a thrwy eu 
hamrywiol bechodau wedi gwneuthur eu hunain yn agored 
i'w anfoddlonrwydd. -Ond y mae Iesu Grist wedi dwyn 
pechodau y naill a'r llall yn ei gorph ei hun: 1 Pet. 2. 24. 
a thrwy yr hyn a ddioddefodd ar y groes y mae wedi rhoddi 
ìawn am bechod. I1loan 2. 2. Ar gyfrif yr iawn hon y 
mae pechaduriaid o blith Iuddewon a Chenhedloedd yn cael 
eu cymmodi â Duw: 2 Cor. 5. 18, 19, 21. a thrwy fendith 
yn cyd-fyned a'r ymadrodd am y groes y maent yn cael eu 
gweithredol ddwyn i dderbyn y cymmod. 2 Cor. 5. 20. 
Y mae credinwyr o blith Iuddewon a Chenhedloedd wedi eu. 
cymmodi yn un corph, trwy fod cymmod wedi cael ei 
wneuthur drostynt yn un corph Crist. Ioan 12. 32, Col. 1. 
21, 22. Yr oedd y cymmod hwn yn cael ei wneuthur, nid 
dros bob un ar ei ben ei hun, ond dros ei holl eiddo o blith 
Iuddewon a Chenhedloedd, fel un corpÌì i ba un y mae efe- 
' yn ben, : Col, 1. 18. Rhuf. 12, 5. Ac y mae'r ystyriaeth 
o'u bod wedi cyfarfod unwaith yngborph ei Cynddrychiolwr 
mawr yn cael effaith neillduol ar eu meddyliau, i'w dwyn i. 
garu y naill y llall, ac i gyd-uno yngwasanaeth Duw. Y mae 
” wedi eu cymmodi fel hyu trwy'r groes, wedi lladd y gelyn- 
iaeth trwyddi hi. Yr oedd y gyfraith ddefodol yn dal allan 
fod dyn yn greadur euog, ac yn haeddu digofaint Duw. Y 
mae Crist, trwy farw ar y groes, nid yn unig wedi symmud 
ymmaith achlysur y gelyniaeth oedd rhwng yr Juddewon a'r 
Cenhedloedd, ond hefyd wedi rhoddi iawn am bechod, yr 
hwn oedd wedi gwneuthur rhwyg rhwng Duw a dyn fel y 
mae Duw Ynghrist yn cymmodi r byd âg ef ei hun heb 

gyfrif iddynt eu pechodau. Fe wnaeth ei farwolaeth ar 
y groes ffordd i'r Yspryd Glan gael ei anfon i ladd y 
gelyniaeth sydd -yngbalon pechadur: ac y mae athraw- 
iaeth y groes yn rhoddi 'r amlygiad helaetha o gariad Duw, 
ac yn rhoddi lle i bechadur obeithio am gymmod, Y mae 
byn yn tueddu i ladd ei elyniaeth, 


P&N, HI, EPHESIAID. 1 


| 17 Ac efe a ddaeth ac a_bregethodd 
dangnefedd i chwi Mf rhai pell, ac 'Pr rhai 
agos. 


I osod o'u blaen yr hyn oedd Crist wedi eì wneuthur 
ymhellach tu ag at gymmodi I»ddewon a Chenhedloedd â 
Duw trwy 'r groes, y mae'r Apostol yn dywedyd, Ac efe a 
ddaeth, ac a bregethodd dangnefedd i chwi y rhai pell, 'Yr 
eedd y credinwyr o blith y Cenhedloedd wedi bod 

“gm mhell. Gwel Adn. 13. Daeth Crist at y rhai 'n, 
mid trwy ei weinidogaeth ei hun, ond trwy weinidogaeth 
'ei genhadon. 2Cor. 5. 18—20. 13. 3. a phregethodd 
dangnefedd iddynt. 'Trwy ei genhadon efe a wnaeth yn 
adnabyddus y gall pechaduriaid gael eu cymmodi â Duw, 
— beth sydd wedi cael ei wneuthur tu ag at ddwyn bynny. oddi- 
U wch; pa fodd y mae heddwch yn gweitbredol gymmeryd 
a pha beth yw 'r manteision sydd yn canlyn hynny. 
'Guŵododd o'u blaen y cyfryw wirioneddau ag »ydd yn 
tueddu ìi ddwyn heddwch cydwybod. . Cyhoeddodd iddynt 
— fod-Fuddewon a Chenhedloedd crediniol i gael eu cymmodi 
 a'wgilydd.. Mat. 8/11, loan 10. 16. A dangosodd iddynt 
- yr angenrheidrwydd i'w ganlynwyr fod yn dangnefeddus yn 
“eu plith eu hunain, ac i ddilyn heddwch â phob dyn a sanct- 
eiddrwydd. Rhuf. 12.19. 14.19. Heb. 12. 14. Pregeth- 
edd yr un tangnefedd i'r 1Aai agos Aefyd. Yr oedd y 
genedl Iuddewig yn agos o ran eu pertbynas allanol â Duw 
fel ei bobl weledig: Psal. 108. 14. ac wrth addoli yr oedd- 
'ynt yn cael myned yn nes nar Cenbedloedd at y cyssegr 
saneteìiddiolaf. Fel gweinidog yr enwaediad fe bregethodd. 
Crist ei bun dangnefedd i'r Iuddewon. Rbuf. 15. 8. Mat. 
«15.24. Felly hefyd, trwy ei genhadon efea bregethodd 
“efengyl y tangnefedd iddynt hwy, cyn iddi gael ei cbyhoeddi 
Pr Cenhedloedd. Luc 24 47. Act. 9. 26..19. 98. Fel byn 
' nid oes dim gwahaniaeth yn cael ei wneuthur yn awr rhwng 
” Huddewon a Chenhedloedd; ond y mae yr un efengyl wedi 
— êi phregethu iddynt, a rhai o blith y naill a'r llall wedi cael 
u'r md â Uuw ac â'u gilydd SAL 


(ŵ 18 Oblegid, irwyddo ef y mae i ni ein ì dau 
ddyfodfa mewn un id du at y Tad. | 


LLYFR v. 


82 EPHESIAID, PEN, 1], 


Y mae Crist wedi dyfod a id tangnefedd i bell 
ac agos. Adn.17. Ymma y mae'r Apostol yn dangos pa 
ham y mae wedi gwneuthur hynny. Y mae i'r ddau sef 
credinwyr o blith Iuddewon a Chenhedloedd, ddyfodfa aty 
Tad. Y mae iddynt yr un dyfodfa i'w heddwch; i berthyn- 
as gyfammodol ag ef fel eì blant mabwysiadol; at ei orsedd, 
i “badodu eu calon ger ei fron mewn gweddi; i gyflwyno ov; 
hunain i'w wasanaeth; i addoli yn yr un dull ysprydol; 

i'w bresennoldeb digyfrwng yn y diwedd. Y mae Mu fib y 
ddyfodfa hon trwyddo ef, sef trwy Iesu Grist. Rhuf. 5. 2: 
Eph. 3. 12. Heb. 10. 19, 20. Efe yw'r drws a'r ffordd at 
y Tad. Ioân 10.9. 14.6. Trwyddo ef y maent yn cael eu 
dwyn i gyflwr o gymmod â Duw, Col. 1. 20—22. Rhuf. 6. 
10. 2Cor. 5. 18, 19. i fod yn blant i Dduw, Gal. 3. 26: 
4.5. Ioan 1. 12. yn cael agosau at orsedd gras, Heb. 4. 
14—16. Ioan 15. 16. 16. 29, 24. eu gwasanaeth 'yn cael ei: 
gymmeradwyo, Heb. 9. 14. 1 Pet. 2. 5, 24. a'u cyrph a'u 
heneidiau yn cael eu cyflwyno yn ddifeius î Dduw yn y 
diwedd. loan 6. 39. 1Cor. 5. 24. Eph. 5. 27. Y mae 
iddynt y ddyfodfa hon mewn un Yspryd. 'Trwy weithredïad- 
au yr un Yspryd tragywyddol y mae Iuddewon a-Chenhedl- 
oedd yn cael eu hargyhoeddi o'u pechod a'u trueni, Ioan 16. 
7—9. eu dwyn i weled addasrwydd a digonolrwydd Crist fel 
Gwaredwr, Ioan 16, 14, a'u nerthu i gredu ynddo er íech- 
ydwriaeth. 2Cor. 4. 13. Gal. 5. 22, Y mae hyn yn eu 
dwyn i heddwch Duw, ac i gael hawl i ragorfreintiau ei. 
deulu. Trwy fod yr Yspryd Glan yn argraffu ar eu meddyl-. 
iau ystyriaeth o'u hangen, yn dangos iddynt barodrwydd 
Duw i gyfrannu, ac yn cynhyrfu ynddynt ddymuoiadau hir- 
aethlon, y mae'n eu dwyn ât orsedd Duw. Zech. 12.10. 
Rhuf. 8. 6. Eph. 6. 18... Trwy fod yr Yspryd yn preswylio 
ynddynt y maent yn rhodio yn neddfau 'r Arglwydd. Ezee. 
36.27. A thrwy fod yr Yspryd yn eu cynnal y maent yn 
'cael eu dwyn rhagddynt ryd 'onì ddelont i Wyau gyda 
Duw wled y We Psal, ô1. Wd: wrn rib 


& 3 e g “ u 
t 1 ŵ uu A “4 gd i 


19 Weithian. gan sy sndrin «Wi Tr chwi 
mwyach yn. ddïeithriaid a dyfodiaid, Orhd. yn 


PEN. H. 'EPHESIAID. 89 


gyd- -ddinasyddion â'r saint, ac yn deulu 
Duw; 


Y mae i Iuddewon a Chenhedloedd yn awr ddyfodfa 
mewn un Yspryd at y Tad. Adn, 18. Yr oedd digon o 
sail, gan hynny, ìi ddywedyd wrth yr Ephesiaid, Weithian, 
gan hynn y, nid ydych chwi mwyach yn ddieithriaid a dyfod- 
iaid. Dieithriaid yw y rhai nad ydynt ddim yn byw mewn 
dinas, nac yn meddiannu hawl i'w breintiau.  Dyfodiaid yw 
y rhai sydd yn dyfod am ryw amser i aros mewn dinas, ond 
heb un hawl i'w neillduol ragorfreintiau. Y maer gair 
paroicoi, dyfediaid, yn arwyddo rhaî heb dŷ, neu ymdeith- 
wyr. Act.7.6. Yr oedd yr Ephesiaid wedi bod yn ddi- 
eithriaid i Dduw, i gyfoeth ei drugaredd, i Grist, i'w lais, 
i'w. gyfiawnder, i'r Yspryd Glân yn ei oleuni, ei weithred- 
iadau sancteiddiol, a'i ddiddanwch, i'r cyfammod newydd 
a'i fendithion, &c. Er bod yn achlysurol ymhlith yr Iuddew- 

on, yr oeddynt yn ddieithriaid oddi wrth wladwriaeth Israel 
heb un Hawl i freintiau neillduol eglwys Dduw, Adn, 12, 
Yn. awr fel credinwyr, wedi eu cymmodi â Duw, nid oedd- 
ynt ddim. felly mwyach; ond yr oeddynt yn gyd-ddinasydd- 
ion. â'r saint, ac yn deulu Duw. Ymma y mae eglwys Dduw, 
pa un bynnag ai ar y ddaear aì yn y nefoedd, yn cael ei 
hydmaru i i ddinas. Y mae ynddi lawer o drigolion: y mae 
ganddi gyfreithiau neillduol: y mae breintiau neillduol yn 
perthyn iddi: ac y mae iddi furiau cedyrn. Y mae'r gair 
saint ymma 'n cael ei arfer naill ai am yr Iuddewon, y rhai 
oeddynt ymgenedl sanctaidd, wedi eu neillduo i'r Arglwydd, 
Ex 19. 6. neu ddynion duwiol, y rhai sydd yn feddiannol 
ar anian sanctaidd, ac yn sanctaidd yn eu hymarweddiad. 
Yn: awr yr oedd y Ephesiaid crediniol yn meddiannu 'r un 
hawl â'r rhai'n i holl freintiau eglwys Dduw, ac yn cyd- 
barchu ei chyfreithiau. Yr oeddynt hefyd yn deulu Duw. 
“Yr oeddynt yn perthyn yn agos i Dduw fel ei blant, o wa- 
hanol oedran a maintioli, yn aros yn y tŷ, yn wrthddrychau 
gofal y Penteulu, yn cyflawnu 'r gwaith a berthyn iddynt yn 
yty, dan. ddisgybliaeth a chyfreithiau 'r ty, yn byw ar ar- 
a rty, ac yr oedd panddynt hawl i'r etifeddiaeth a 
berthyni bawb o'r teulu, Rhuf, 8. 17. Gal. 4,7. 


84 EPHESIAID. PEN,aT7, 


'20 Wedi eich goruwch-adeiladu ar sail yr 
apostolion a'r prophwydi, ac Iesu Grist ei hun 
dieudag congl. /aen. 

Yr ocdd yr Ephesiaid yn awr yn gyd-ddinasyddion â'r 
saint, ac yn deulu Duw, Adn. 19. wedi eu goruwch adeiladu 
ar sail yr Apostolion a'r Prophwydi. _ lesu Grist yw 'r sail. 
1Cor.3.11. Y mae'n sylfaen ffydd, cymmod, mabwysiad, 
dyfodfa at orsedd gras, diogelwch yngbanol. enbydrwydd, 
cysur mewn gorthnymdsrau, gobaith, a thragywyddol iech- 
ydwriaeth_ Y. mae 'n sail yr Apostolion ar Prophwydi. 
lCor. 3. 10. Es. 28. 16. Yr oedd yr Apostolion dan y 
'Testament newydd, a'r Prophwydi dan yr hen Destament, 
yn cyd-uno i osod allan Berson Crist, fel y mae'n Dduw- 
dyn, ei ddwyfol osodiad i fod yn Gyfryngwr, ei  gnawdol- 
iaeth, ei ufudd- dod, ei ddioddefiadau a'i farwolaeth, ei ad- 
gyfodiad, ei esgynniad i'r nef, eì eisteddiad ar ddeheulaw 
Duw, ei eirioliaeth, y bendithion trysoredig ynddo, ei barod- 
rwydd i i'w. cyfrannu i i bechaduriaid, &c. Crist oedd yr ; uni 
sylfaen oedd yn cael ei osod gan y rhai'n. Yr oedd. yr 
Ephesiaid yn cael eì goruwch adciladu ar y sylfaen hon. Yr 
_ oeddynt yn cael eu huno âg ef trwy ffydd, yn pwyso ar yn 
hyn oedd yr Apostolion a'r Prophwydi yn ddywedyd am 
dano, yn eu hundeb ag ef yn cael eu hune a'u gilydd, i 
wneuthur i fynu un ces YG ac yn cael eu dwyn 
rhagddynt ar gynnydd. Ymma y mae Crist, nid. yn unig. yn 
sylfaen, ond hefyd yn ben conglfaen. Y mae yn uno a 
rhwymo ynghyd gredinwyr Cenhedlig ac Iuddewig. ynddo 
ei hun yn un eglwys: y mae yn neillduol harddwch i'r holl 
adeiladaeth ysprydol: ac y mae'n rhoddi cadernid a diogel- 

wch i bawb sydd yn cael eu hadeiladu arno. Yr oedd dyn- 
ion o brif awdurdod a chadernid i'r wladwriaeth yn cael eu 
galw yn gonglau'r bobl. 1Sam. 14. 38. Es. 19. 13. Ym 
myl y ddalen, al 


_ ,21 Yn yr hwn y mae yr holl adeilad wedi 
ei chymmwys gyd-gyssylltu, yn cynnydd yn 
deml sanctaidd yn yr Arglwydd; “i 


. 


PEN, 1, EPHESIAID, 85 


Y mae Crist yn ben congl-faen, Adn. 20. yn yr hwn y 
mae 'r holl adeiladaeth wedi eì chymmwys gyd-gyssylltu. 
Mewn undeb â Christ, trwy rinwedd yn deilliaw oddi wrtho, 
'neu arno ef fel sylfaen, y mae pob rhan o'r eglwys gyffred- - 
inol, yr hon sy 'n cynnwys credinwyr Iuddewig a Chenhedl- 
ig, yn cael eu cymmwys gyd-gyssylltu, trwy gael eu huno 
â Christ y sylfaen, trwy ffydd, ac â naill y llall, trwy gar- 
iad brawdol a disgybliaeth eglwysig, a thrwy fod pob un yn 
cael eì osod yn ei briodol le gyda golwg ar lesad y cyfan, 
Fel byn y mae'n cynnyddu yn deml sanctaidd yn yr Arglwydd. 
Y mae eglwys Dduw yn demf. Y mae'n cael ei hadeiladu 
yn ol cyfarwyddiadau Duw ei hun; y mae ei defnyddiau 'n 
cael eu parottoi cyn cael eu gosod yn eu priodol le; y mae, 
fel teml Solomon, yn neillduol o hardd a gogoneddus; y 
mae yn cael ei chyflwyno i'r Arglwydd; y mae Duw yn cael- 
-eì ogoneddu ynddi; ac y mae arwyddion presennoldeb Duw 
i'w fwynhau ymma. Gwel ymhellach 1 Cor. 3.16. Y mae. 
yn deml sanctaidd. Y mae 'n cael ei neillduo i Dduw; ac 
y mae gwir dduwiolion yn feddiannol ar anian sanctaidd, yr 
hyn sy'n eu tueddu i fyw yn sanctaidd ym mhob ymarwedd- 
iad. Y mae n deml sanctaidd yn yr Arglwydd. - Y mae 'n 
cael ei ffurfio gan Yspryd yr Arglwydd; y mae'n cael ei 
chyflwyno i'r Arglwydd, ifod yn deml sanctaidd iddo ef; 
y mae'r Arglwydd yn cael ei addoli a'i ogoneddu ynddi; y 
mae'r Arglwydd yn amlygu ei ogoniant ynddi; ac y mae ei 
chynnydd trwy ddylanwadau 'r Arglwydd. Y maent yn 
cynnyddu i fynu yn adeiladaeth ysprydol, trwy barhaus 
chwanegiad o ddychweledigion newydd, a thrwy fod y naill 
a'r llall o honynt yn cael eu dwyn rhagddynt mewn goleuni, 
cariad at Dduw, ysprydolrwydd, aw dorau i ogoneddu 
Duw, &c. Y maent yn feini bywiol, 1 Pet, 2, 5. wedi der- 
byn bywyd oddi wrth Grist, ac yn cael eu dii yn cb trwy 
ei ddylanwadau. Felly y maent yn cynnyddu. 


22 Ynyr Â val y 'ch cyd-adeiladwyd chwith 
au yn breswylfod i Dduw trwy yr, Yspryd. 


— Y mae 'r holl idwnâd' yn cynnyddu yn deml sancfaidd - 
yu yr Arglwydd. Adp.21. Yr oedd yr Ephesiaid hefyd 


ôG EPHESIAID, PEN. 11I, 


wedi eu cyd-adeiladu ynddo ef... Yr oeddynt wedi eu ffurfio 
yn eglwys efangylaidd trwy.awdurdod a dylanwadau, Crist, 
'ac wedi eu bywiol uno âg trwy ffydd. Fel y cyfryw yr 
oeddynt hwythau, fel eglwys neillduol, wedi eu gwnenthur 
i fynu o gredinwyr Cenhedlig ac Iuddewig. yn cael eu cyd- 
adeiladu, írwy gael eu gosod ar yr un sylfaen, eu huno a'u 
gilydd mewn cariad a disgybliaeth, eu dwyn rhagddynt 
ar gynnydd yn yr un profiad a gweithrediadau grasol, ac yn 
meddiannu hawl i'r un bendithion cadwedigol. _ Yr. oedd 
hyn yn cymmeryd lle fel y byddent yn breswylfod i Dduo 
lrwy'r Yspryd. Y mae Duw yn preswylie yn ei eglwys, ac 
ym mhob duwiol yn neillduol trwy fod ei Yspryd yno'n 
gweithredu mewn modd effeithiol a chadwedigol. . Ioan 14. 
17. Rhuf. 8. 9. 1Cor. 3. 16. Y mae 'n debygol fod yr 
Yspryd Glan yn preswylio yn rhai o'r Ephesiaid trwy ei fod 
wedi eu cynnysgaeddu â doniau gwyrthiol: yroedd. yn 
preswylio ynddynt oll, os yn wir dduwiolion, trwy eu cadw- 
- edigol oleuo, eu sancteiddio, eu nerthu, a'u diddanu, 





PENNOD III. 


E, mwyn hyn, myfi. Paul, carcharor asu 
Grist trosoch chwi y Cenhedloedd ; 


Yr oedd yr Apostol wedi Mdbcdadu Nad uedd y SAa 
wyr cenhedlig ddim mwyach yn ddieithraid a dyfodiaid; ond 
eu bod yn gyd-ddinasyddion â'r saint ac yn deulu Duw, a'u 
bod yn cael eu cyd-adeiladu yn. breswylfod i Dduw trwy 'r 
Yspryd. Pen.2.19,22. Er mwyn hyn, neu gyda golwg 
ar ddwyn hyn ymmlaen,. fel y mae'r gair charin weithiau 'n 
arwyddo, Tit, 1. 5, 11. Jud. 16. yr oedd Paul yn garcharor 
Crist. Neu o herwydd, neu oblegid hyn, fel y mae 'r gair 
yn cael ei gyfieithu mewn mannau eraill, Luc 7. 47. Eph. 
3.14. Gal. 3.19. Yr oedd yr Apostol yn bresennol yn 
dioddef rhwymau a charehar. Yr oedd yn ymdrechgar 
iawn i bregethu i'r Cenhedloedd, yn gosod allan fod en- 


PEN. III, EPHESIAID. 87 


waediad wedi ei ddileu, fod y Cenhedloedd yn cael eu cym- 
meryd i fod yn bobl i Dduw, a'u bod yn cael eu cyfiawnhau , 
trwy ffydd heb weithredoedd y ddeddf, Oblegid y pethau 
hyn yr oedd yr luddewon wedi chwerwi yn ei erbyn, ac 
wedi arfer mesurau ag oedd wedi ei arwain ìi fod yn garchar- 
or. Act. 21. 28, 29. 22.21, 22, 26. 19—21._ Ond yr oedd 
yn garcharor Crist. Yn achos Crist yr oedd yn dioddef: | 
yr oedd yn wrthddrych neillduol efal Crist, er yn y carchar; 
ac yr oedd ì fod yn y sefyllfa hon tra fyddai Crist yn. 
gweled hynny yn oreu. Yr oedd yn garcharor Crist dros y 
Cenhedloedd, bynny yw mnaill'ai oblegid ei ymdrechiadau-i 
bregethu i'r Cenhedloedd ; neu yr oedd yn ymroddi i ddi- 
oddef yn y modd hyn gyda golwg ar eu llesâd ysprydol, 
Col. y 24, Yr oedd ei ddioddefiadau yn tueddu i'w cadarn- 
hau yn ngwirionedd yr efengyl, i'w gwneuthur yn ddianwadal 
yn y ffydd, Heb. 12. 1, ac felly i'w dwyn i'r yn Ô 
eth gyflawn: RA 2.9,10. Fi. aps bagl 
LU rt 

“2 Os. elywbbch am oruchwyliaeth. ewn. 


Duw, yr hon. a mwyd i mi tu ag Atoch 
chwi: 


“ Yr oedd Paul yn wt, Cris diŵs y. Genheduaddi 
Adn,1. Ni allasai'r Ephesiaid ddim llai na gwybod mai 
hyn. oedd yr achos ei fod yn garcharor: yn neillduol os 
oeddynt. wedi clywed, am oruchwiliaeth gras Duw, yr hon 
a roddasid iddo ef tu ag attynt hwy. Gras Duw yw eian- 

haeddiannol ewyllys da... Y mae i'w weled yn y gosodiad o 
Grist i fod yn Gyfryngwr, etholedigaeth i fywyd tragywydd- 
ol, prynedigaeth. trwy waed croes Crist, galwedigaeth o. 
dywyllwch i ryfeddol oleuni, ail enedigaeth, cyfiawnhad, 
sancteiddiad, parhad byd y. diwedd, . diddanwch. mewn 
gorthrymderau, goruchafiaeth ar angeu a dedwyddwch di- 
ddiwedd ym myd yr ysprydoedd.. Y mae goruchwiliaeth y 
gras hwn yn arwyddo yr: athrawiaeth oedd yn ei amlygu, 
cymmwysiadau i i'w gyboeddi, ac awdurdod i wneuthur hynny 
fel Apostol Crist. Rhif. 1. 5. Gal; 2..9. Yr oedd yr 
oruchwiliaeth hon wedi-ei rhoddi i. Paul, trwy ei fod wedi 
cael dwyfol ddadguddiad o'r efengyl, ei gynnysgaeddu â 


88 EPHESIAID. PEN, 1I.. 


doniau i'w chyhoeddi, a'i awdurdodi a'i anfon i fod yn oruch- 
wiliwr ar amryw ras Duw. _ Yr oedd i ofalu, nid yn unig am 
fod ymberth addas yn cael ei roddi i deulu Duw, ac ar 
fod cyfran yn cael ei roddi i bob un yn ei bryd, ond 
hefyd ar fod pob un yn cyflawnu ei briodol waith, a bod 
cyfreitbiau 'r ty'n cael eu cadw yn eu purdeb. Yr oedd . 
yr oruchwiliaeth hon wedi ei rhoddi iddo tu ag at yr Ephes- 
iaid a Chenhedloedd eraill. Cafodd Crist ei ddadguddio 
ynddo fel y pregethai ef ymmhlith y Cenhedloedd; Gal. 1. 
16. cafodd orchymmyn i fyned at y Cenhedloedd ; Act... 
15. 22.21. 26. 17, 186... Yr oedd byn er mwyn ufudd dod 
ffydd ym mhlith yr holl genhedloedd ; Rhuf. 1. 5. . gweith- 
iodd Duw yn nerthol ynddo tu ag attynt; Gal. 2. 8. at yn 
ganlynol yr oedd wedi bod dros amrywiol flynyddoedd yn 
pregethu i'r Cenhedloedd pa le bynnag y cai gyfleusdra. 
Rhuf. 15. 18, 19... Yr oedd yu rhaid fod yr Ephesiaid wedi 
clywed am hyn. Y mae'r gair os weithiau'n cael ei ar fer, 
nid i arwyddo unrhyw amheuaeth, ond pan gymmerir yn 
ganiattaol fod peth yn bod yny modd byn neu'r modd 
arall. loan 14.3. Eph. 4.21, 1P&t.1.17. 2.3... 

83 Mai trwy ddatguddiad yr hysbysodd efe 
i mi y dirgelwch (megis Ny T« ysa HON o'r 
blaen ar ychydig eiriau, CC 


' Yr oedd yr Ephesiaid wedi elywed. am. omairydÌ66th 
gras Duw, yr hon a roddasai efe i Paul, Adn. 2. sef mei 
trwy ddadguddiad yr hyspysodd efe iddo y dirgelwch, Y mae. 
yc gair dirgelwch ymma'n arwyddo'r efengyl. Pen, 1.0, 
Col, 2.9. 4, 3. 1Tim. 8.9,16. Heb ddwyfol ddadgudd-: 
ìad ni buasai un creadur yn medru dyfod o hyd i'r hyn a 
osodir allan ynddi: y mae ei gwirioneddau, er wedi eu cy- 
hoeddi, uwchlaw amgyffred y dyn anianol: 1 Cor. 2. 14, 
nid oedd ddim yn cael ei gosod allan mor amlwg dan yrhen 
Destament ag y mae yn bresennol: ac y mae eito. mewn 
mesur mawr yn guddiedig oddi wrth y rhai sydd. ynu ei had-, 
nabod oreu, 1Cor.13.12. Neu fe ddichon fod y gair dir- 
gelwch ymma'n arwyddo yn fwya neillduol aîwad y Cenhedl- 
oedd. Nid oedd byn ddim wedi cael ei osod allan mewn. 


PEN..11I, EPHESIAID. 89 


modd eglur a goleu dan yr hen Destament. Ond yr oedd 
yr Arglwydd Iesu, i'r diben i gymmwyso Paul i bregethu 'r 
efengyl i'r Cenhedloedd, wedi amlygu iddo, trwy ysprydol- 
iaeth ddigyfrwng, yu gystal a thrwy amrywiol weledigaeth-, 
au, yr efengyl yn gyflredinol, a galwad y Cenhedloedd yn 
neillduol. Act. 22.17, 21. 26:15—18 Gal. 1.12. Yr 
oeddi hyn: megis yr ysgrifennasai efe o'r blaen ar ychydig eir- 
iau, Yr oedd, yn y ddwy bennôd gyntaf o'r llythyr hwn 
wedi dywedyd ychydig wrthynt am ddirgelwch yr efengyl. 
Ac yr oedd wedi son, mewn modd byr am y dadguddiad 
oedd wedi cael « ei wneuthur iddo ef o hyn. Pen. 1.9, 10. 
" 'a 
AA Wrth ; yr dhyn y as osgled pan ddarllen, 
och, w wybod fy neall i yn nirgelwch: Crist). 


“cês y 
Yr dedd; yr Madeh wedi ysgrifennu at yr. Enheigd Y 
J yiii eiriau. mewn perthynas i'r dadguddiad a gawsai efe 
o ddirgelwch yr efengyl. Adn. 3. Yr oedd yn golygu y. 
gwnai'r Ephesiaid ddarllen y pethau hyn. Rhoddai hyn 
ìddynt gyfleusdra i wybod ei ddeall ef. yn nirgelwch Crist, 
Wrth sylwi a myfyrio ar yr byn oedd yn ei osod o'u plaen,, 
'yr oedd yn hawdd iddynt weled fod ganddo helaeth adna-, 
byddiaeth o'r dirgelwch oedd Crist. wedi ei ddadguddio 
iddo; neu €î fod wedi cael y udynt, o dreiddio. ym- 
mhell i'r hyn. 'oedd yr efengyl yn ei osod allan mewn perthyn- 
as i berson Crist, ei swyddau cyfryngol, y bendithion trysor- 
edig ynddo, ei barodrwydd i'w cyfrannu, &c. Fe ddichon 
mai hwn yw 'r llythyr mwya. ardderchog, a _ ysgrifennodd. 
Paul; a bod Duw yn. trefnu hyn i wobrwyo 'r Ephesiaid y. 
rhai a werthasent en llyfrau dewiniaeth. . Yn y llythyr. hwn 
| ymae eu colled yn cael ei helaeth wneuthur i Fr fynu, bu 
M.W ik 
5. Yr hwn. yn: oesoedd eraill nid eglurwyd 
|i feibion dynion, fel ymae yr awrhon, wedi ei 
 ddatgnddio'i i'w sanctaidd. egr mysoo a'i broph- 
| yd bwy. yr Ysprydi? 20^bti0 bcsgiione 
. CD RWoddaiU 'r His Meidri6darpudu Paul.  gyflensdra i'r 


.. Ephesiaid ddeall eì wybodaeth ef yn nirgelwch Crist, Adn. 
LLYFR V. M 


90 EPHESIAED, PEN, II. 


4. yr liwn yn ozsoedd eraill nid eglurwyd i feibion dynion. 
Yr oedd yr Efengyl wedi cael er phregethu i Abraham, Gal. 
9.8. ac i'r Israeliaid yn y diffaethwch: Heb. 4. 2. ac yr. 
oedd galwad y Cenhedloedd wedi ei fynych rag-ddywedyd 
' yn yr hen Destament. Gen. 22. 18. 49. 10. Psal, 2. 8. 
Es. 11.10, 49.6. Ond ym mlaenorol oesoedd yr eglwys, 
cyn, a than y gyfraith, nid oedd y dirgelwch hwn ddim yn 
cael ei wneuthur yn adnabyddus i'r Cenhedloedd. Dan 
oruchwiliaethau blaenorol, nid oedd neb hyd yn nod o'r 
rhai mwya enwog o rai anwyl Duw wedi cael dadguddiad. 
mor gyflawn ac eglur o'r efengyl yn gyffredinol, nac o alwad 
y Cenhedloedd yn neillduol, ag oedd yn cael ei roddi ym 
bresennol. Dan yr hen Destament yr oedd yr efengyl yn 
guddiedig mewn cysgodau a phrophwydoliaethau tywyll; 
ac nid oedd yr Iuddewon ddim yn gwybod y byddai i ganol- 
fur y gwahaniaeth gael ei ddattod, y byddai i'r Cenhedloedd 
gael eu derbyn heb eu henwaedu, a'u gwneuthur yn gyd- 
gyfrannogion â hwynt o frasder yr olewydden. Iê, er fod 
Crist wedi amlygu hyn yn eglur, Ioan 10, 46, 12. 92, 33. 
Mat. 28. 19, 20. Marc 16. 15, 16. etto yr oedd hyd yn nod 
y rhaì oedd yn credu Ynghrist yn amharod iawn i feddwl y , 
dylasid gwneuthur derbyniad o'r Cenhedloedd heb eu hen- 
waedu, Act.10. 44, 45. 11. 1—8. 15.1—5._ Nid eeddid. 

ddim o'r blaen yn deall hyn fel y mae'r awr hon wedi eê_ 
ddadguddio i'w sanctaidd Apostolion a'i, Brophwydi. irwy 'r 
Yspryd. Feroddodd Crist raì ì fod yn Apostolion. Gwel 
Pen.1.1. Rhoddodd eraill i fod yn Brophwydi. Act. 16. 
92. Yr oedd y rhai'n nid yn unig yn llefaru er adeiladaeth, 
a chyngor a chysur, I Cor. 14. 3. ond hefyd yn rhagfynegi 
pethaui ddyfod, Act.11.27,28. 21. 10,11. Yr oedd y 
rhan yn sanctaidd, nid yn unig fel yr oeddynt yn feddian- 

nol ar anian sanctaidd, ac yn sanctaidd yn eu hymarweddiad, 
ond hefyd am eu bod wedi cael eu neillduo at wasanaeth yr 
Arglwydd. I'r rhai'n yr oedd amlygiad helaeth o ddirgel- 
wch Crist wedi cael ei wneuthur gn —— digyfrwng 
o —— r Yspryd Glan. yi sy iir “ 


6 Y byddai y Cenhedloed d yn ner celifedd- 
ion, acyn gyd-gorph, ac yn gyd-gyfrannog- 


. PEN, Ì1I, EPHESIAID. 91 


ion o'i addewid ef yng Nghrist, trwy yr 
efengyl: 


Y dirgelwch oedd yn awr wedi ei ddadguddio i'r sanct- 
aidd Apostolion a'r Prophwydi, trwy yr Yspryd, oedd, Y bydd- 
ai i'r Cenhedloedd gael eu gwneuthur yn gyd-etifeddion. Er fod 
yy rhai'n wedi bod yn ddieithraid i wladwriaeth Israel, yn 
_ estroniaid oddi wrth ammodau 'r addewid, &c._ Pen. 2, 12. 

Yr oeddynt yn awr i gael eu gwneuthur yn blant i Dduw, 
'âe yn ganlynol i fod yn gyd-etifeddion â'r Iuddewon eredin- 
iol. Yr oeddynt îi gael yr un hawl ìi bob bendith ysprydol, 
am eu bod yn had ysprydol Abraham; Gal. 3.29. yr oedd- 
'ynt 1 gyd-feddiannu maddeuant pechod, dyfodfa at orsedd 
gras, perth yn ol y dydd, diddanwch yr Yspryd Glan, llesad 
oddi wrth yr hyn oil a'u cyfarfyddo, a diddiwedd ddedwydd- 
wch ym myd yr ysprydoedd., Yr oeddynt i fod yn gyd- 
gorph, trwy gael eu cymmeryd i mewn gyda'r Iuddewon 
crediniol i wneuthur i fynu un eglwys, i fod yn yr un berth- 
ynas â Christ, yn gyd-ddarostyngedig iddo ef fel eu Pen, yn 
'gyd-wrthddrychau ei gariad a'i neillduol ofal, yn cyd-dderbyn 
WU oddi wrtho; yn meddiannu yr un bywyd; ac yn 
ddrychau cariad a chyd-ymdeimlad y naill y llall. Ae 

'ldynt i fod yn gyd-gyfrannogion o'i addewid ef 
dirfottrwy 'r efengyl. Y mae ei addewid ef yn arwyddo 
yr addewid a wnaeth Duw i Abrabam, y byddai'n Duw iddo 
ef ac i'w had, y byddai i holl genhedloedd y ddaear gael 
eu bendithio yn. yN had ef; y byddai iddo dywallt ei Yspryd 
ar bob cnawd, neu na chollir pwy bynnag a gredo yn Iesu 
Grist, ond y bydd iddynt gael bywyd tragywyddol. Y 
'mae Cenhedloedd crediniol yn cael gogyfnwch hawl a neb 
'o'r Iuddewon i'r bendithion sydd yn gynnwysedig yn yr 
addewid: yn ganlynol y maent yn gyd-gyfrannogion o 
dionynt trwy fod yr addewid yn cael ei chyflawnu i'r naill yn 
| gystal a'r llall. Y mae hyn yn cymmeryd lle Ymnghrist. 
'Yn nheyrnas Ciist y mae bendithion yr addewid i'w mwyn- 
bau: ar gyfrif Crist y maent yn cael eu cyfrannu : a thrwy 
undeb. cadwedigol â Christ y mae eneidiau”n cael eu.dwyn 
i'w gweithredol feddiannu. Y mae trwy'r efengyl. Y mae 
yr efengyl yn cael ei phregethu i'r Cenhedloedd: y mae'r 


ii 


99 EPHESIAID, PEN, III, 


efengyl hon yn dal allan fendithion yr addewid ; y mae'n 
cael ei harddel gan Dduw i fod yn foddion offerynnol i 
ddwyn eneidiau i gredu Ynghrist, ac yn ganlynol i fwynhau 
bendithion yr addewid trwyddo ef. 


7 Vr hon y'm gwnaed i yn weinidog g, yn ol 
rhodd gras Duw yr hwn a roddwyd i mi, - ol 
grymmus weithrediad ei allu ef. 


Y mae'r Cenhedloedd yn gyd-gyfrannogion o addewid 
Duw Ynghrist, trwy'r efengyl. Adn. 6.. I'r efengyl hon 
ŷr oedd Paul wedi cael ei wneuthur yn weinidog, 2 Cor. 3. 
'6. Col, 1.23, 25... Fel gweinidog i'r efengyl yr oedd i gy- 
hoeddi, egluro, cadarnhau, ac amddiffyn, yr hyn a osodir 
allan ynddi: a thrwy hyn yr oedd ì wasanaethu'r Arglwydd, 
yn gystal ag ìi fod yn wasanaethgar ì eneidiau. Yr oedd 
“wedi cael eì wneuthur yn weinidog, trwy gael ei gymmwyso 
i'r gwaith, a'i awdnrdodi i'w gyflawnu. Cymmerodd hyn 
le yn ol rhodd gras Duw, yr hwn a roddwyd iddo ef. Ni 
ddarfu iddo ddim ymwrthio i'r swydd o hono ei hun: ni 
dderbyniodd efe'mo honi oddi wrth ddyn, na thrwy ddwy- 
law dyu. Gal.1.1. Ond cafodd ei wybodaeth o ddirgel- 
edigaethau 'r efengyl, ei ddawn i'w gosod allan, awdurdod 
i'w chyhoeddi, a doniau gwyrthiol i brofi ei ddwyfol anfon- 
iad, eu rhoddi iddo gan Grist, Pen yr eglwys. Yr oedd hyn 
'o ras Duw, neu ei anhaeddiannol ewyllys da. Yr oedd 
gelyn wedi ei dderbyn i gyflwr o gymmod â Duw: yr oedd 
'erlìdiwr trahaus wedi cael ei dderchafu i'r swydd ucha yn 
nheyrnas y Cyfryngwr: ac yr oedd wedi cael ei ddirfawr 
anrhydeddu yn y swydd honno. Yr oedd yn ol grymmus 
weithrediad ei allu ef.. Yr oedd y dwyfol allu wedi grymmus 
'weithredu yn nhroedigaeth Paul; yn y tuedd cryf oedd wedi 
cael ei osod ynddo at waith y weinidogaeth yn wyneb yr 
hell wrthwynebiadau oedd hyn yn ei wneuthur yn agored 
iddynt; yn y cymmwysiadau rhagorol a pha rai yr oedd 
wedi ei gynnysgaeddu; yn y cynnorthwyon oedd yn dderbyn 
i lafurio yn dra helaeth, a hynny yn wyneb dirfawr ddi- 
galondid; yn y gweithredoedd gwyrthiol oedd yn cael eu 
cyflawnu trwyddo; Act. 15. 19. ac yn yr helaeth lwyddiant 
oedd yn cyd-fyned a'i weinidogaeth, 


PEN. III. “ EPHESIAID, 93 


8I mi, y llai nâ'r lleiaf o'r holl saint, y 
rhoddwyd y gras hwn, i efengylu ym mysg y 
Cenhedloedd anchwiliadwy olud Crist; 


Yr oedd Paul wedi ei wneuthur yn weinidog yn ol rhodd 
grasDuw. Adn.8. Yr oedd yn ystyried hyn fel amlygiad 
neillduol o ras Duw, am ei fod yn golygu ei' hun fel y Hai 
na'r lleiaf o'r holl saint. Y maer gair saimt yu cael ei arfer 
am rai sydd yn feddiannol ar anian sanctaidd, ac yn rhodio 
yn sanctaidd ym mhob ymarweddiad. Gwel Pen. 1.1. Y 

' mae hefyd yn arwyddo y cyfryw ag sydd yn cael eu neillduo 
at wasanaeth Duw, yn. neillduol am weinidogion y gair. 
Adn, 5. Pen. 4. 12... Y mae rhai o'r saint yn ai na'u 
gilydd. “1loan 2. 12—14. Y mae rhai'o honynt yn llawer 
dai nag eraill, o ran cryfdwr eu galluoedd eneidiol, eu 
gwybodaeth o bethau Duw, cadernid eu ffydd; eu gostyng- 
“eiddrwydd, eu bysprydolrwydd, eu cariad at Dduw, eu 
'gwiliadwriaeth, eu hawyddfryd i ogoneddu” r Arglwydd, eu 
' hymdrechiadau dros Dduw, eu hamynedd dan ortbrymder- 
“au, &c. Y mae rhai o weinidogion y gair yn llai nag eraill 
yn eu hadnabyddiaeth o ddirgelwch Crist, eu doniau i osod 
“allan y gwirionedd, eu bywiog ymdrechiadau i daenu achos 
' Crist, eu llwyddiant yn y weinidogaeth, &c. Yr oedd Paul 
“yn golygu eì hun yn llai na'r lleiaf o'r holl saint. Yr oedd 
“yn ei ystyried ei hun fel y gwaela, ïe, ymhell islaw 'r gwaela 
' o'r rhai sydd wedi cael eu gwirioneddol sancteiddio, ac yn 
“anheilwng i gael ei gyfrif ymhlith y saint. 1 Tim. 1, 15. 
' Nid oedd ddim yn meddwl ei hun yn deilwng i gael ei alw 
“yn Apostol: 1 Cor. 15.9. Iê, yr oedd yn edrych arno ei 
hun yn fwy anheilwng na'r credadyn gwaela i gael ei alw i'r 
cyfryw swydd: ac yr oedd yn ystyried ei hun yn llai na'r 
| Heiaf o weision ei Arglwydd, Y dynion mwya sanctaidd 
^m 'r dynion mwya gostyngedig, Gen. 18. 27, 32, 10. 
Sam. 26. 20. Job 42. 5,6. Psal. 29.6. Yr oedd Paul yn 
4 'Hettya meddyliau distadl am dano ei hun, trwy ei fod yn 
eael ei gadw dan ystyriaeth o fawredd Duw; Es. 6. 1—9. 
' o ysprydolrwydd ei gyfraith, Rhuf. 7, 9. o'r hyn oedd efe ci 
“bun wedi bod yr amser a aethai heibio, 1 Tim. 1.13. o'r 
 Hygredd oedd yn brofi ynddo.ei hun yn barbaus, Rhuf.'7, 


94 EPHESIAID. PEN. iiI, 


14,18, 24. y rliwymau oedd arno i Dduw, Psal, 103. 1—4. 
yn gystal a thrwy ei fod yn lleítya meddyliau mawr yn barhaus 
am ei frodyr. Rhuf. 12.10. Yn wyneb yr amrywiol bethau 
hyn y mae'n sylwi gyda syndod, mai iddo ef y rhoddwyd y 
gras hwn, i efangylu ymhlith y Cenhedloedd anchwiliadwy 
olud Crist.. Y mae golud Crist yn arwyddo helaethrwydd o'i 
bethau gwerthfawr. Y mae'n cynnwys yn neillduol mawr- 
edd ei gariad, helaethrwydd ei gymmwysiadau i fod yn 
Waredwr, digonolrwydd ei haeddiant, yn gystal a lliosogr- 
wydd y bendithion sydd wedi eu trysori ynddo ef gyda 
golwg ar wneuthur i fynu angen ei bobl dros amser a thrag- 
ywyddoldeb. Y mae 'r golud hwn yn anchwiliadwy. Y 
mae Crist yn cadw ty agored i wneuthur i fynu angen ei 
holl eiddo yn y nef ac ar y ddaear: y maen cyfrannu i 
bawb o'r rhai'n laweroedd o fendithion mawr eu gwerth : y 


mae 'n cynnal ei holl eiddo o oes i oes, ac yn cyfrannu: 
iddynt oll ddigon i'w gwneuthur yn gyflawn ddedwydd i bob. 


tragywyddoldeb: y mae ganddo ddigon i gyfoethogi pwy 
bynnag a ddeuant atto, a bynny er eu bod y mwya anghenus 
o greaduriaid Duw: pa gymmaint bynnag y mae efe yn 
gyfrannu, nid yw hyn ddim yn ei wneuthur yn llai cyfoeth- 
og: y mae'n etifeddu pob peth: ni ellir dim treiddio i 
waelod ei drysorau, na chael allan holl amrywiaeth, cyflawn- 
der, ac ardderchawgrwydd ei olud: ac ni bydd dim diwedd 
ar eì gyfoeth i dragywyddoldeb. Yr oedd Paul yn efangylu 
'y golud hwn 'ym mhlith y Cenhedloedd. Yr oedd yn cy- 
hoeddi ym mhlith Cenhedloedd eilun-addolgar y newyddion 
da mewn perthynas i'r golud hwn. Yr oedd yn gosod allan 
yn neillduol fod yr holl olud hwn Ynghrist; ei fod yn neill-. 
duol addas gyferbyn ag angen pechaduriaid ; ei fod yn 
ewyllysgar iawni gyfrannu o hono; ei fod yn barod i gyf- 
rannu i'r pennaf o bechaduriaid; fod y cyfan yn cael ei 


gyfrannu'n rhad; a'i fod yn cyfrannu drachefu a thrydhya 


heb ddanuod, ac heb flino, Yr oedd Paul yn ei ystyried y 

ras neu yn amlygiad o anhaeddiannol ewyllys da'r Arglwydd 
tu ag atto, ei fod wedi ei alw i wneuthur hyn. Yr oedd yn 
eofio yr hyn oedd efe wedi bod yr amser a aethai heibio: yr 
oedd yr Arglwydd wedì ei ddewis ef yn bytrach na neb 
eraill o'r Apostolion i fod yr offeryn mwya enwog i helaethu 


PEN. III, EPHESIAID. 95 


terfynau teyrnas Crist ym mhlith y Cenhedloedd: yr oedd 
yn cael yr anrbydedd o dreulio ei amser i wneuthur daioni i 
eneidiau dynion, a hynny yn y golygiadau mwya pwysig: yr 
oedd yn llafurio gyda golwg ar ddwyn oddi amgylch yr hyn 
a ddygai dragywyddol ogoniant i enw'r Arglwydd; yr oedd 
Crist yn cyfrif fod y rhai a'i derbynient ef, a'r rhai oeddynt yn 
llafurio yn yr un achos, yn ei dderbyn ef ei hun: Luc 10. 
16. ac y mae 'r wobr yn dra gogoneddus. Dan. 12. 3. 
2 Tim. 4. 7, 8. | z 


9 Ac i egluro i bawb beth yw cymdeithas 
y dirgelwch, yr hwn oedd guddiedig o dde- 
cad y byd yn Nuw, yr hwn a greodd bob 
peth CM Iesu Grist: | ; 


Yr oedd Paul sedd cael y gras i FER ym em Milith y 
_ Cenhedloedd anchwiliadwy olud Crist, Adn. 8. ac â egluro â 
bawb beth yw cy ymdeithas y dirgelwch. Y mae 'r dirgelwch 
hwn yn arwyddo 'r efengyl, neu alwad y Cenhedloedd. 
Gwel Adn. 4... Wrth gymdeithas y dirgelwch yr ydym i 
ddeall gyd-fwynhad o'r efengyl, neu gyd-gyfrannogiad o'r 
bendithion a osodir allan ynddi. Y mae hyn yn cymmeryd lle 
trwy fod Iuddewon a Chenhedloedd yn cael eu gwneuthur 
yn un eglwys Ynghrist eu Pen. Yr oedd Paul wedi cael 
eî wneuthur yn weinidog i'r dìben fel y byddai iddo wneuthur 
hyn yn amlwg i bawb y cai ei anfon attynt. Yr oedd y dirgel- 
wch hwn yn guddiedig o ddechreuad y byd yn Nuw. Cyn, a 
than yr oruchwiliaeth Iud dewig, nid oedd ddim yn cael ei osod 
allan mewn modd eglur megis y mae yn bresennol: a chyn 
i'n byd ni gael ei grêu yr oedd yn guddiedig ym meddwla 
chyngor Duw, yr hwn a greodd bob peth irwy Iesu Grist. 
__ Cafodd pob peth ei ddwyn i fod ar y cyntaf trwy Iesu Grist. 
Ioan 1,3. Col.1.16. Heb. 1.2. Yn yrun modd efe yw 
vdwr yr amrywiol oruchwiliaethau crefyddol sydd wedi 
cael eu gosod i fynu yn y byd. Es. 65.17. Trwyddo ef 
hefyd y mae dynion yn cael eu Wy UC greaduriaid. 
— byd 2 Cor, 5.17. Eph. 2. 10, 15. 


10 Fel. y byddai yr Roy yn hysbys i i'r 


96 EPHESIAID. PEN, IiL,: 


tywysogaethau ac i'r awdurdodau yn y nefol- 
ion leoedd, trwy yr eglwys, fawr amryw 
ddoethineb Duw, 


Yr oedd Paul wedi cael ei alw i egluroi bawb beth yw 
cymdeitbas y dirgelwch, yr hwn oedd guddiedig o ddechreu- 
ad y byd yn Nuw... Adn. 9. Ymma fe osodir o'n blaen un 
o ddibenion gogoneddus ei weinidogaeth, neu un o'r effeith- 
iau oedd yn canlyn y cyflawniad o honi sef gwneuthur yn 
hyspys fawr amryw ddoethineb Duw. Neu fe ddichon mai 
gosod allan y mae 'r Apostol, yn y geiriau hyn ddiben, neu 
effaith creadigaeth pob peth trwy Iesu Grist. Y mae 'r 
ysgrythyrau yn mynych briodoli doethineb ŷr Arglwydd. 


Job9.4. 19.13. 36. 5. Dan. 9, 20, Rhuf. 11. 33. Y mae. 
yn golygu 'r diben mwyaf rhagorol, yn arfer y moddion 


mwyaf addas tu ag at ddwyn ei amcanion oddi amgylch, yn. 
gwneuthur pob peth ynyr amser mwyaf cyfaddas, ac yn. 
rhagweled a pharottoi gyferbyn sy'n tueddu i'w rwystro í_ 
gyflawnu ei fwriadau. Y mae mawr amryw ddoethineb Duw. 
yn arwyddo dwyfol ddoethineb yn ardderchog ymddisgleirio ; 
aramrywiol amserau, ac mewn llaweroedd o wahanol ffyrdd, 
Y mae 'r doethineb hwn yn cael ei hyspysu trwy'r Eglwys, 
sef trwy ymddugiadau Duw tu ag atti, yn neillduol yn ei 
phrynedigaeth, ei gosodiad a'i ffurfiad, y gwirioneddau a 
amlygir iddi, ei breintiau, ei llywodraeth, ei gwahanol ddull 
dan wahanol oruchwiliaethau, &c. Ym mhrynedigaeth yr 
eglwys y mae doethineb Duw yn llewyrchu 'n ddisglaer, Y 
mae'r Prynwr wedi ei gymmwyso at ei waith, trwy undeb 
dwy natur ag oedd yn anrhaethol bell oddi wrth eu gilydd ; 
y mae anwyl Fab Duw wedi dioddef cuddiadau wyneb ei 
Dad, a bynny heb gael dim cam; ac y mae darostyngiad y 
Gwaredwr wedi agor ffordd i'w dderchafiad. Y mae'r. 
casineb mwyaf wedi cael ei ddangos at bechod, a'r cariad. 
mwyaf at bechadur; y parch mwyaf i'r gyfraith; a'r tir- 
iondeb mwyaf at droseddwyr; dwyfol gyfiawnder yn cael ei 
ddadguddio yn ei fanyldra, a dwyfol ras a thrugaredd yn 
cael eu hamlygu byd yr eitha; yr amlygiad helaetha o 
ddigofaint Duw, a'r annogaeth gadarna i'w barchu a'i garu; 


y' 
o 


PEN. III, EPHESIAID. 97 


y dadguddiad mwya cyflawn o gasineb Duw at bechod, a'r, . 
cysur mwyaf i bechadur; y tiriondeb mwyaf at raì wedi, 
sathru deddfau Duw dan draed, a'r annogaeth gadarnaf ìi. 
ufudd-dod. Y mae'r dwyfol briodoliaethau yn cael eu cyd- 
egoneddu; y priodoliaethau y meddylid eu bod yn gofyn 
dinystr dŷn, yn cael eu gogoneddu yn ei achubiaeth, yn. 
gofyn ei gadwedigaeth, ac yn fwy gogoneddus yn hynny na, 
phe buasai'r troseddwr yn cael eì gospi yn ol ei haeddiant,. 
ïe, y dwyfol briodoliaethau yn cael eu helaethach ogoneddu, 
na phe buasai pechod heb ddyfod i'r byd. Y mae amryw- 
iaeth o fendithion yn cael eu dwyn i ddynion, a hynny trwy 
y moddion mwyaf annbybygol.. Y mae gelynion yn cael eu 


cymmodi; y rhai oedd yn baeddu dwyfol lid yn cael ewyllys. 


da'r Arglwydd ; y rhai na feddent gyfiawnder yn cael eu. 
cyfiawnhau; y rhai oeddynt yn blant digofaint yn cael eu. 
gwneuthur yn blant mabwysiadol i Dduw; y rhai na feddent 
ddim, yn cael eu cyfoethogi â'r bendithion sy 'n rhoddi. 
hollol foddlonrwydd; y bendithion sy'n eu gwneuthur yn: 
ddedwydd ym mhob amgylchiad, ac i bob tragywyddoldeb; 
y rhai oedd wedi syrthio i ddwfn drueni yn cael eu huchel 
dderchafu mewn dedwyddwch a gogoniant; dynion yn 


' gweled mwy o gariad Duw, yn cael eu dwyn i undeb agos- 


ach ag ef, ac yn cael mwy o flas ar eu dedwyddwch na phe . 
buasai pechod heb gymmeryd lle; y mae hyn oll wedi cael 
eî ddwyn oddi amgylch trwy fod y cleddyf wedi deffro a 
thafo cyfaill y Tad, a thrwy fod eneidiau 'n cael eu dwyn, 
nid i weithio, ond i gredu yn yr hwn sy 'n cyfiawnbau 'r 
annuwiol. Y mae 'r diafol yn cael ei hollol siommi a'i 


waradwyddo. Y mae'n cael ei orchfygu yn y matur 


Ud 


oedd wedi cael ei gorchfygu; y mae ei amcanion yn cael 
eu troi yn ei erbyn ei hun; y mae ei ymdrech i ddinystrio 
teyrnas Crist yn penderfynu yn ninystr teyrnas y tywyll- 
wch; y mae pechod, yr byn oedd efe wedi ei fwriadu 
er tragywyddol ddianrhydedd Duw, yn cael ei wneuthur 
yn achlysur i ddwyn y gogoniant mwyaf i'r Arglwydd byth; 
'y mae amlhad pechod yn rhoddi acblysur i ogoniant Duw 
lewyrchu 'n fwy yn iechydwriaeth troseddwyr; y mae byn 
yn cael eì ddwyn oddi amgylch trwy foddion neillduol o 
wael, sef, trwy waradwydd a chroes Crist. Tu ag at gasglu 


'yr €eglwys-yngbyd, y mae'r efengyl yn cael ei chyhoeddi trwy 
LLYFB V. N 


98 EPHESIAID,. PEN. HT. 


: ddynion amddifaid o fanteision bydol; y mae llwyddiant y 
rhai'n yn cael ei wneuthur yn fwy, bwÊ eu bod yn eael eu 
herlid a'u careharu; ac y mae llawer o'r rhaì a ellid eu golygu. 
fel defnyddiau tra angbymmwys, yn cael eu cymmeryd i 
wneutbur i fynu y deml mwya hardd; y mae Iuddewon a 
Chenhedloedd, y rhai oedd mor wrthwynebol i'w gilydd ym. 
cael eu gwnenthur yn un teulu; y mae amrywiol ddoniau ^n, 
cael eu cyfrannu i'r eglwys, ond oll yn cyd-uno i.ddwyn 
oddi amgylch yr un diben; y mae breintiau a djsgybliaeth. 
yr eglwys yn aíteb i'w hoed a'i sefyllfa, pa un bynnag ai yn 
y cyflwr o fabandod, neu fel etifedd wedi dyfod i'w gyflawn 
oed; ac y mae*r hyn oll sydd yn cymmeryd lle yn rliaglun- 
iaeth yn cyd-weithredu er daioni.i'r eglwys. Y mae hyn'yn. 
cael ei wneuthur yn hyspys i'r tywysogaethau a'r awdurdodau, 
yn y nefolion leoedd. Y-mae angylion uchel radd, yrhai 
sydd yn preswylio yn y drydedd nef, yn: dywysogaethaw ac. 
awdurdodau, fel y maent, naill ai yn meddiainu awdurdod; 
ar ryw gymdeithasau yn y byd uchod, neu yn cael eu. osod: 
i flaenori yn llywodraeth y byd isod hwn, neu yn rhyw ran 
arall o ehang ymmerodraeth Duw, ac yn rhagori. mewn 
nerth i gyflawnu 'r dwyfol ewyllys. Psal. 103. 20, . Y mae 
y rhai'n, wrth sylwi ar yr eglwys, yn canfod, uŵsidehio. 
drych, y dwyfol ddoethineb yn llewyrchu 'n llawer mwy î 
disglaer nag oeddynt hwy wedi ei weled o'r blaen. 'Y mae 
yn cael eì wneuthur yn hyspys iddynt yr awr hon, sef pan y 
mae Crist wedi gorphen gwaith y prynedigaeth, pan y. wod 
dadguddiad cyflawn wedi cael ei roddi o gyngor Duw, a 
oruchwyliaeth efangylaidd wedi cael ei gosod. i fynu. Y 
oedd Paul yn efangylu i'r Cenhedloedd, fel y byddai i'r 
eglwys gael ei dwyn i'r cyflwr & roddai helweth mlygiad o 
ddoethineb Duw. Neu fe ddarfu i Dduw greu 'r bydoedd 
ar y cyntaf, a dwyn i mewn yr oruchwiliaeth newydd, trwy 
Iesu Grist, fel y byddai i'w ddoethineb gael ei ad 
ei ymddugiadau tu ym at ytelwys: siDb 1b Fy yy ” 
yn nb 1 Wdu Yn gyr 

i Jd Yn ol. yr dfrfaieth. dragy wyddol, yr. Mr 
a awnaeth efe wne Nghrist lesu e ein. wn 


ba a. y Tw “y eî 





ryv an 


Sy hb 2b y1 în “v MU MU « t snt de IE ery 
' Y mae mawr amryw. ddoethineb Puŵg yni euel ei 


G" 


PEN. II. . EPHESIAID. 99 


wneuthur yn hyspys i'r tywysogaethau a'r awdurdodau yn y 
nefolion leoedd, trwy'r eglwys. Adn. 10.” Y mae hyn yn 
cymmeryd lle yn o! yr arfaeth dragywyddol. Yr oedd Vaul 
_yn efangylu ym mhlith y Cenhedloedd, anchwiliadwy olud 
Crist; yr oedd Duw wedi creu pob peth trwy Iesu Grist, ac 
yr oedd mawr amryw ddoethineb Duw yn cael ei wneuthur 
.yn hyspys trwy 'r eglwys... Adn. 8—10. Yr oedd y pethau 
hyn oll yn cael eu dwyn oddi amgylch yn ol g' adn neu 
ddoeth a digyfnewid fwriad Duw. Yr oedd yr arfacth hon 
yn dragywyddol, hynny yw, yn ddi-ddechreuad, o herwydd 
ni bu ddim dechreu i fwriadau 'r digyfnewid Jehofah, Te 
wnaeth Duw yr arfaeth hon Ynghrist Jesu ein Harglwydd ni. 
Arfaethodd Duw i'w holl rasol fwriadau mewn perthynas i i'w 
“eglwys, gael eu cyfiawnu trwy Iesu Grist; yn ei fwriadau 
grasol i i wneuthur daioni i'r eglwys, yr oedd yn ei golygu fel 
'Ynghrist, ei Phen; ac yr oedd. eì arfaeth gyda golwg ar ei 
eglwys i'i benderfynu yngogoniant y Cyfryngwr. Mewn 
; ias i Iesu Grist ein MWY YR ni, gwel Pen. y 3; 
A MA 
5. 12-Yn yr hwn y mae i ni i hyfdra, a. dyfodfh 
newn. hyder, ” ei mn ef. | i 
adw ocs; 
> Y mae faethu Ryw wedi ei gwneuthur Xnglnie ein 
'Harglwydd ni, Adn. 11. yn yr lwn y maeini hyfdra, a dyfod- 
fa mewn hyder. Ar gyfrif ufudd-dod a dioddefiadau Crist, 
a llwyddiant ei eiriolaeth, a thrwy rinwedd undeb ag ef, y 
'mae duwiolion yn meddiannu Jyfdra. _ Wedi cael eu dwyn i 
adnabod Duw, eu hadferu i'w heddwch, a'u dwyn i berthynas 
agos ag ef, y maent yn cael gwasanaethu'r Arglwydd yn 
“ddiofn, ac yn cael gosod eu hachos o'i flaen yn ddiarswyd. 
Y mae iddynt ddyfodfa trwy eu bod yn cael agosau at orsedd 
'gras, fel plant yn agosau at eu Tad. Rhuf. 8. 15. Gal, 4 
G6. Y maent yn cael y ddyfodfa hon mewn Ayder, trwy eu 
'bod yn cael hollol foddlonrwydd mewn perthynas i i ewy llys 
da'r Arglwydd tu ag attynt, digonolrwydd. aberth Crist, y 
cyflawnder sydd wedi ei drysori ynddo, llwyddiant ei eiriol- 
4 dlondeb Puw i'w addewidion, ei allu i'w cyflawnu, 
gwrandawiad. eu gweddïau pan yn. gofyn am un rhyw beth 
yn unol ag ewyllys Duw, &c.. Y mae ganddynt yr hyfdra 
 hwntrwyei ffydd ef, sef trwy y ffydd o ba un y mae efe 






100 EPHESIAID, P&N, III, 


yn awdwr, Heb, 12. 2. neu trwy gredu ynddo ef fel addas 
wrthddrych ffydd. Gwel Pen. 1. 139. Fel y mae ffydd yn 
sicrwydd y pethau nid ydys yn eu gweled, Heb. 1l.1. dc 
mae 'n dwyn hyder i'w pherchennog. 


13 O herwydd paham yr wyf yu Fyn» 
na lwfrhâoch oblegid fy mlinderau i drosoch, 
yr hyn yw eich gogoniant chwi. 


Y mae i dduwiolion byfdra a dyfodfa mewn hyder trwy 
ei ífydd ef. Adn. 12. O herwydd pa ham, bynny yw, gan 
fod yr Ephesiaid, trwy weinidogaeth Paul, wedi eu derchafu 
i'r mwynhad o'r fath freintiau, yr oedd yn dymuno na byddai 
“iddynt ddim llwfrhau oblegid ei flinderau ef drostynt. Yr 
oedd blinderau Paul yn cynnwys gwaradwydd, llabyddio, 
fflangellu, rhwymau, carchar, &c. 2Cor.11.23—27. Yr 
oedd yn dioddef y blinderau hyn dros yr Ephesiaid. Yr 
achos o'i ddioddefiadau oedd, nid un rbyw ddrwg oedd efe 
wedi bod yn euog o hono, ond ei fod wedi pregethu i'r 
Cenhedloedd, ac wedi cyhoeddi 'r athrawiaeth eu bod yn 
cael eu hachub heb ymostwng i enwaediad. Gwel Adn, 1. 
Ac yr oedd yn ymostwng i ddioddefiadau yn achos Crist, fel 
y byddai iddynt hwy gael eu cadarnhau yn y gwirionedd, 
ac fel y byddai iddynt weled ynddo ef pa fodd yr oedd 
iddynt ymddwyn yn wyneb gwrthwynebiadau. Yr oedd yr 
Ephesiaid yn agored i lwfrhau oblegid blinderau Paul. 
'Trwy fod athrawon yr enwaediad yn haeru mai pethafreidiol. 
oedd iddo wneuthur ei hun yn agored i'r fath ddioddefiadau; 
a thrwy weled eu bod hwy eu hunain yn agored infnelau 

ddioddefiadau, yr oeddynt mewn enbydrwydd o gael eu 
dychrynu a'u digalonni fel y byddai iddynt ddiffygio yn eu 
“gyrfa,a rhoddi i fynu yr ymdrech. Ond yr oedd yr Apostol 
yn difrifol ddymuno ar iddynt, trwy ddwyfol gynnorthwyon, 
ymdrechu yn erbyn hyn, gan gymmeryd calon ac ymwroli i 
fyned oy ON yn wyneb pob gofidiau. I'w hannog i hyn 
'y mae'n dywedyd, Yr hyn yw eich gogoniant chwi. Yr oedd 
blinderau Paul yn dgoniant iddynt hwy yn gystal ag iddo ef 
ei hun. Yr oedd gwaith Duw yn anfon cennad wedi ei gyn- 
mysgaeddu' â'r fatli gymmwysiadau i dreulio eì amser a'i 
“nerth, ac i aberthu ei rydd-did yn achos y Cenhedloedd; yn 


PEN. III. EPHESIAID. 101 


'ddirfawr anrhydedd iddynt: yr oedd y cysur oedd Duw yn 
ei roddi iddo dan ei ddioddetiadau, yn anrhydedd, nid yn 
'unig iddo ef ei hun, ond hefyd i'r rhai yr oedd efe yn 
dioddef yn eu hachos: yr oedd ei ddioddefiadau yn achos 
yr efengyl yn gadarnhad o wirionedd yr hyn oeddynt hwy 
yn ei dderbyn: ac fe fyddai eu gwaith yn peidio llwfrhau 
yn ogoniant iddynt. Gwnai ddangos mai nid heb fwrw'r 
draul yr oeddynt wedi dyfod i arddel y gwirionedd; eu bod 
yn caru Crist a'i achos yn fwy na'u heinioes eu hunain; ac 
nad oeddynt ddim yn greaduriaid anwadal, yn cael eu cylen- 
arwain gan bob awel ddysgeidiaeth. 


dio'n 14 O herwydd hyn yr wyf yn fy! fy 
ngliniau at Dad ein Harglwydd Iesu Grist, 


'". Wr oedd yr Apostol yn dymuno 'n fawr na byddai i'r 
 Ephesiaid ddim llwfrhau oblegid ei flinderau ef drostynt. 
jAdn. 13. O herwydd hyn, sef gan ei fod yn diragrith 
“ddymuno iddynt gael eu cadw rhag digalonni, yr oedd yn 
plygu eì liniau at Dad ein Harglwydd Iesu Grist, Yr oedd 
“yn arfer agwedd ag oedd yn dangos parch a gostyngeidd- 
rwydd. Luc 22. 41. Act. 7.60. 9 40. 20 36. Gwrth- 
ddrych ei weddi aedd Tad ein Y Iesu Grist. Gwel 
_Pen.1. “ 


ye 15 O'r hwn. yr enwir yr holl Meulu yn y 
nyg ac ar y ddaear, 


gg 


Fd Yr cedd Paul yn plygu eí udo at Dad ein Harglwydd 
ynn Grist; Adn. 14. o'r hwn yr enwir yr holl deulu yn y 
nefoedd ac ar y ddaear. Y mae'r holl deulu yn y nefoedd ac 
ar y ddaear yn arwyddo pob Creadur yn y gwahanol fydoedd 
hyn, neu yn hytrach, yr holl gorph o wir addolwyr, yn 

cynnwys angylion ac ysprydoedd y cyfiawn yn y nefoedd, a 
ehredinwyr ym mhob gwlad, ac o blith pob cenedl ar y 
ddaear, Y mae'r rhai 'n yn deulu, fel y maent mewn 
perthynas neillduol â'r Pen teulu, yn wrthddrychau ei gar- 

iad a'i ofal, yn cael eu llywodraethu ganddo, yn ymddibynnu 

arno, yn:ei garu, ac yn ei arddel; ac fel y maent yn dwyn 

Hen byndin. a'u gilydd, yn meddiannu hawl i'r nn breintiau, yn 


102 EPHESIAID. P&N, HI; 


nbŷ eu Tad, yn cael llawer o' gymdeithasa'u gilydd, a than 

rwymau ìi ymddwyn mewn cariad y naill tu ag at y liall, 
Y mae 'r holl deulu bwn yn cael ei enwi oddi wrth Jesu 
Grist, yr hwn sydd wedi eu corpholi yn un gymdeithas ar 
, eì enw ei hun, Y maent yn cael eu galw yn Gristnogion, 
'Neu y maent yn cael eu henwi oddi wrth Dad ein Harglwydd 
Iesu Grist, fel y maent yn cael eu galw yn feibion i Dduw; 
Ioan 1.12. 1loan 8. 1. ac yn deulu Duw. Eph. 2. 19. 


16 A'r roddi o hono ef i chwi, yn ol cyf- 
oeth ei ogoniant, fod wedi ymgadarnhâu mewn 
nerth, rwy ei Huidldal ef, yn y dyn oddi 
mewn; Jl . a! ye nid 


_ Ar ol dywedyd ei fod yn plygu ei liniau at Dad ein 
Harglwydd Iesu Grist, Adn. 14. y mae'r Apostol ymma, 
ac yn y tair Adnod ganlynol, yn hyspysu iddynt beth oedd 
efe yn ei ddymuno ar eu rhan. Yr oedd yn gweddio ar 
roddi o hono ef y pethau hyn iddynt, yn ol cyfoeth ci ogoniant. 
Gogoniant Duw ydyw ei fod yr hyn ydyw, sef yn anfeidrol 
ddoeth, galluog, daionus, trugarog, graslawn, a ffyddlawn. 
Gweddi yr Apostol ar ran yr Ephesiaid oedd, ar i'r Arglwydd, 
yn gyfattebol i'r hyn ydyw ynddo ei hun, roddi iddynt 
hwy fod wcdi ymgadarnhau mewn nerth, irwy ei Yspryd ef, 
yn y dyn oddi mewn. Y mae cael eu cadarnhau yn arwyddo 
cael eu nerthu i arfer pob gras, megis ffydd, cariad, gob-. 
aith, ofn parchus, casineb at bechod, amynedd, &c.; profi 
tuedd mwy cryf i gyflawnu pob dyledswydd tu ag at Dduw 
a thu ag at eu cyd-greaduriaid; eu gwneuthur yn fwy gwrol. 
i wrthwynebu profedigaethau 'r diafol, hudoliaethau r byd, 
a llygredd-eu calonnau eu hunain; eu gwneuthur yn fwy 
ewyllysgar i ddwyn y groes, ac i ddioddef holl ewyllys Duw | 
>yn ddi-rwgnach; eu llanw yn fwy â chysuron ynghanol eu 
gorthrymderau; a'u cynnorthwyo i ddal eu ffordd yn wyneb 
pob anhawsderau, ac felly i barhau byd y diwedd. Y mae 
y cadarnhad hwn yn cymmeryd lle trwy Yspryd Duw, Y 
mae 'r 'Yspryd. Glân yn gwneuthur pethau ysprydol yn fwy 
amlwg i'w meddyliau; yn eu cynhyrfu, trwy eì ddylanwadau 
galluog, i sylwi ar y pethau hyn, ac i ystyried eu tuedd ; ac 


PEN. III. EPHESIAID, 103 


felly yn effeithioli moddion i atteb diben eu gosodiad. Y 
mae'r cadarnhad hwn jn y dyn oddi mewn; yr hyn sydd yn 
arwyddo amrywiol alluoedd yr enaid, neu y dyu newydd. 
Rhuf, 7. 22. 2 Cor. 4. 16, 


17 A'r fod Crist. yn trigo trwy ue, yn 
eìch calonnau. chwi; 


Yr oedd yr Apostol yn gweddio ar i'r Ephesiaid fod 
wii ymgadarnhau mewn nerth yn y dyn oddi mewn, Adn. 
16. Gan fod hyn yn dyfod oddi wrth y Cyfryngwr,.yr 
oedd yn dymuno ar fod Crist. yn trigo irwy ydd. yn eu ca- 
lonnau hwy. Y mae Crist yu (rigo yn ei bobl. Ioan 14. 20. 
Rhuf. 8, 10. 2C0r. 13. 5. Gal. 2. 20, Gellir dywedyd ei 
fod yn frigo ynddynt pan y maen cael ei amgyffred yn eu 
deall; yn llanw eu meddwl a'u. myfyrdod ; yn wrthddrych 
eu cariad, eu hiraeth, a'u dymuniadau; yneu llywodraethu 
â'i gyfreitbiau; yn eu nerthu. a'u cynnorthwyo i. ddwyn 
ffrwyth ; Phil, 4. 13. Ioan 15. 5. ac yn eu diddanu trwy 
amlygiadau o'u gariad. Ioan 14. 18, 25. Gwel Gal. 4. 19. 
Y mae'n trigo. ynddynt. trwy ffydd. Mewn perthynas i 
ffydd, gwel Pen. 1.15... Y mae ffydd yn gwneuthur derbyniad 
o Grist, ac yn gweithredu 'n fywiog arno, fel y mae'n ei 
ddwyn megis i wneuthur ei drigfan yn.y galon. Y mae'r 

. Apostol ymma 'n gweddio ar fod. eu ffydd yn. gweithredu 'n 
fwy bywiog, fel y byddai. GYN gael GAU helaethach 
o bresennoldeb Crist. TM 

W^ mie 


ael8. 'Fel y y galloch, — wedi eich. gwreiddio 
diw seilio mewn cariad, amgyffred gyd â 
holl saint, beth yw y lled, a' r 'r hŷd, a'r Fn 


y Sw Ŵ on 
der, a” a 'r uchder; 
* 


. , 
ì “ten. a” 
>l A4 


wdi Paul oedd, ar fod, WG yn, n. trigo, hwy ffydd 
ynghalonnau 'r Ephesiaid.. Adu. 17. Yr oedd yn dymuno 
hyn iddynt, fy gallent, wedi eu gwreiddio a'u seilio mewn 
cariad, &c. Y mae i yn cynnwys, bod yn ddiogel yngafael 
cariad Duw, a bod yn ddiamheuol s sicr o hono, yn yd a 
bod fydda wyda' yn eu cariad at Dduw, 'ei bobl, 

achos, &c. Td dead yr Apostol” yn chwennych yn fr 


104 EPHESIAID, P RN; TIT. 


iddynt fod wedi eu gwreiddio a'u seilio fel hyn mewn cariad, 
tel y gallent amcyffred gyda'r holl saint, beth yw'r hyd, a'r 
lled, a'r dyfnder, a'r uchder. Mewn perthynas i'r saint, 
gwel Pen. 1. 1. Y mae'r rhai'n oll yn «mgyffred, neu 'iìî 
deall mewn rhyw fesur beth yw hyd a lled y deml ysprydol, 
fel y mae'n cyrraedd i blith Iuddewon a Chenhedloedd, ym. 
mhob gwlad; ei dyfnder, fel y mae wedi ei sylfaenu yngrasol 
gyngor Duw, a'i huchder, fel y mae'n cyrraedd hyd y nef- 
oedd. Neu yn bytrach y mae'r Apostol yn golygu cariad 
Crist, am yr hwn y mae'n sôn ymhellach yn yr Adnod gan-- 
lynol. Y mae'r cariad hwn o anfesurol helaethrwydd. O 
ran ei byd, y mae o dragywyddoldeb i dragywyddoldeb. 
Psal. 103.17. O ran ei led, y mae'n cyrraedd Cenhedloedd: 
yn gystal ag luddewon, pob sefyllfa a gradd o bechaduriaid, 
eu holl anghenion, a'r holl wahanol amgylchiadau y gallant 
fod ynddynt, O ran ei ddiwaelod ddyfnder, y mae wedi. 
dwyn yr hwn ag sydd goruwch pawb,'i'r sefyllfa iselaf o' 
ddarostyngiad a dioddefiadau, Phil. 2. 6—8. ac wedi ym- 
ddarostwng at bechaduriaid yn eu hisel gyflwr o bechod: 
athrueni. Psal,40. 2. Zech. 9.11. O ran ei annhraethol 
uchder, y mae'n rhwymo Crist ì feddwl am bechaduriaid ae. 
ì eiriol ar eu rhan, yn ei gyflwr o dderchafiad ar ddeheulaw 
y Tad, Heb. 7. 26, 26. Y mae'n derchafu ei wrthddrych- 
au i'r mwynhad o'r breintiau mwyaf gogoneddus, ac fe wna 
eu derchafu, mewn amser cyfaddas, ìi fwynhau annhraethol 
lawenydd a gogoniant ym myd yr ysprydoedd. Ioan 14. 2. 
3. Gweddi'r Apostol oedd ar i'r Ephesiaid allu deall, a 
phrofi effeithiau 'r cariad hwn, mor belled ag y gallai eu 
galluoedd gymmeryd i mewn, yn y mwynhad o ddwyfol 
«dadguddiad, a than ddylanwadau 'r Yspryd tragywyddol. 


19 A gwybod cariad Crist, yr hwn sydd 
uwch law gwybodaeth, fel y" 'ch cyflawner â 
holl gyflawnder Duw. 


Gweddi yr Apostol oedd ar mr Ephesiaid wybod Fe AU 
Crist, yr hwn sydd uwchlaw gwybodaeth. Yr oedd yn dymuno 
iddynt gael meddyliau mwy ehang mewn perthynas i natur 
eariad Crist, fel y mae 'n hunan-gynhyrfiol, boreuol, rhad, 
neillduol, pen-arglwyddiaethol, cadarn, a digyfnewid;. gwy- 


PEN. III, EPHESIAID. 105 


bodaeth helaethach o'r modd y mae wedi eì amlygu, trwy ei 
fod wedi eì gynhyrfu ìi ymrwymo ar ran pechaduriaid, cymmer- 
yd y-natur ddynol i undeb â'i Berson dwyfol ei hun, marw yn 
lle gwrthryfelwyr, rhoddi iawn dros gamwedd, dwyn cyfiawn- 
der tragywyddol i mewn, eiriol yn y nef, a chyfrannu bendith- 
ion i wneuthur i fynu eu holl angen; a belaethach adnabydd- 
iaeth brofiadol o effeithiau ei gariad arnynt eu hunain, yn 
neillduol fel y mae'n rhwymo ei eiddo i garu yr hwn a garodd 
nïor fawr, lloan 4, 19. ac yn eu llonni ynghanol eu holl or- 
thrymderau. Y mae'r pethau hyn a'r cyffelyb i'w gwybod mewn 
perthynas i gariad Crist. Ar yr un pryd y mae uwchlaw gwy- 
bodaeth, nid yn unig fel y mae'n rhagori ar bob gwybodaeth 
Mo dynion yn meddwl yn fawr am dani, ond hefyd fel y 
a€ ynddo ei hun, ac yn ei effeithiau y fath, fel nad oes.un 
creadur a ddichon ei hollol amgyffred. Yr oedd yr Apostol 
yn dymuno iddynt wybod yr hyn oedd i'w wybod mewn perth. 
ynas i'r cariad hwn, fel y byddai iddynt gael eu cyflawnu â â 
holl gyflawnder Duw. “Ddi hyn arwyddo cyfrannogi.yn 
fwy fwy o'r duwiol anian, 2 Pet. 1. 4, neu gael eu llanw ynfwy . 
fwy â'r sancteiddrwydd, y cyfiawnder, y cariad, y tosturi, y 
trugarogrwydd, a'r tuedd i faddeu, o ba rei y mae Duw 
yn gyflawn. Neu ŷ mae 'r geiriau 'n arwyddo y cyflawnder 
hwnnw o oleuni a gwybodaeth o Dduw a'i ewyllys, o sancteidd- 
rwydd, o dangnefedd, o gysur a gorfoledd, o_ ddoniau a 
chymmwysiadau ag y mae Duw wedi ei fwriadu yn eì gyngor, 
ac yn ei gyfammod wedi addaw eu cyfrannu i'w bobl ar y 
ddaear. Neu fe allai mai dymuno y maer Apostol ymma 
iddynt gael eu dwyn, yn y diwedd, i gael perffaith adnabydd- 
iaeth a. mwynhad o Dduw, ac i fod yn berífaith ar ei ddelw, 
'pan fydd holl lestri trugaredd wedi eu llanw hyd. yr ymmyl. 
Psal. 16.11. Y mae gwybod cariad Crist yn tueddu i ddwyn 
; eneidiau i gael eu llanw â holl gyflawnder Duw. Nid oes dim 
a lanw eneidiau'n fwy ag adnabyddiaeth o Dduw yn ei ddaioni, 
ei sancteiddrwydd, eì gyfiawnder, ei ddoethineb, ei ffyddlon- 
deb, &c.; ac nid oes dim a chymmaint tuedd ynddo i lanw 
au Â chariad at Dduw, casineb at bechod, tangnefedd 
a chysur yn eu mynwesau eu hunain, tosturi at eu cyd-gre- 
aduriaid, a pharodrwydd i faddeu i'r rhai fyddo wedi troseddu 
yn eu herbyn. wu Adn 
“EWWRBN. g^ o 


106 EPHESIAID, | - PEN. UE 


20 Ond i'r hwn a ddichon wneuthur yn dra 
rhagorol, y tu hwnt i bob peth yr ydym ni yn 
eu dymuno, neu yn eu meddwl, yn: ol y nerth 
sydd yn gweithredu ynom ní, 


I benderfynu'r weddi gynhwysfawr hon, y mae'r Apostol 
yn dywedyd, Ond i'r hwn a ddichon wneuthur yn dra rhag- 
orol, y tu hwnt i bob pelh yr ydym ni yn eu dymuno, 
neu yn eu meddwl. Y mae duwiolion wedi eu goleuo 
gan ddwyfol ddadguddiad, ac wedi cael rhyw fesur o adna- 
byddiaeth brofiadol o fawrion-weithredoedd Duw: y mae hyu 
yn eu cymmwyso a'u tueddu i geisio a meddwl âm bethau 
mawrion a thra gogoneddus. Ond fel y mae Duw yn holl- 
alluog, y mae yn berffaith ddigonol i wneuthur beth bynnag, 
fydd ei-bobl yn ei geisio neu yn meddwl am dano, mor belled 
ag y byddo'n unol â'i ewyllys, ac yn cael ei ofyn mewn “ffydd, 
lê, efe a fedr wneuthur iddynt ac erddynt yn dra- helaeth 
uwchlaw yr hyn oll a fedrant ei ofyn, neu feddwl am dano; 
Medr gyfrannu yr hyn y maent yn ei geisio, i raddau helaeth- 
ach nag y maent hwy yn medru amgyffred, a chyfrannu hen- 
dithion nad ydynt hwy ddim yn meddwl am danynt. I roddi 
boddlonrwydd i'r Ephesiaid ar y pen hwn, y mae'r Apostol 
yn dywedyd, Yn ol y nerth sydd yn gweithredu ynom ni. Y 
mae Duw yn dangos rhagorol fawredd ei nerth trwy yr hyn y 
mae yn ei weithredu yn ei bobl. Y mae wedi eu bywhau pan 
oeddynt yn feirw: y mae'n eu nerthu i gyflawnu y dyledswydd- 
au mwyaf anhawdd, i ddwyn ffrwyth lawer, i wrthwynebu prof- 
edigaethau cryfion, ac i ddal eu ffordd yn wyneb llawer o an- 
hawsderau: ac efe a orphen y gwaith da a ddechreuodd ynddynt. 
Neu fe ddichon mai yr byn a olygir ymma yw, fod Duw yn 
gweithredu yn nerthol yn yr Apostolion. Yr oedd yn eu cyn- 
nysgaeddu â doniau gwyrthiol, yn eu nerthu i lefaru 'r gair yn 
hy a di-dderbyn wyneb, yn eu gwneuthur yn amyneddgar dan . 
eu dioddefiadau, yn eu diddanu yn eu gorthrymderau, &c, 
Gwel Pen, 1.19... Yr oedd y pethan hyn yn io y dishen 
eíe Faotu yn dra rhagorol, &c. 


Tr 
i-r 


21 Iddo ef y byddo y ua 


PaN. III, EPHESIAID, 107 


eglwys a” Grist Iesu, dros yr holl Er 
aethau, hyd yn oes oesoedd. Amen. 


Ymma y mae'r Apostol yn myned yn y blaen â'r hyn a 
«ldechreuasai yn yr Adnod flaenorol. Ei ddymuniad oedd ìi 
Dduw gael y gogoniant yn yr eglwys trwy Giist Iesu. Y mae 
gogoniant yn cael ei roddi i Dduw, pan y mae ei greaduriaid 
yu ei foliannu, neu yn dywedyd yn dda am dano, yn ei ddi- 
ragrith garu, yn credu ynddo, yn ddiolchgar iddo, yn ufudd- 
hau i'w orchymynnion, yn plygu'n ddi-rwgnach i'w drefniadau, 
yn ei arddel yn ddi-gywilydd, ac yn glynu wrtho yn wyneb pob 
wrthwynebiadau. Y mae gogoniant yn ddyledus iddo ar gyf- 
rif ei hanfodol berffeithrwydd, ei gyngor a'i fwriadau, ei 
waith fel Creawdwr, yr hyn y mae'n ei wneuthur yn barhaus 

yn ei ragluniaeth, ac yn enwedigol am yr hyn a wnaeth, ac y 
mae'n ei wneuthur fel Duw 'r iechydwriaeth. Wrth feddwl 
am eì waith yn ethol, yn prynu, yn galw, yn cyfiawnhau, yn 
mabwysiadu, yn diddanu, yn nerthui barhau hyd y diwedd, &cs, 
pwy na ddywedai, Iddo ef y byddo y gogoniant? -Y mae'r 
Apostol yn dymuno i'r gogoniant hwn gael ei briodoli i ' Dduw 
yn yr eglwys... Y mae hyn yn arwyddo, nid yn unig ym mhob 
eglwys neillduol, ond hefyd yn yr eglwys gyffredinol, ar y 

ddaear ac yn y nefoedd... Y mae'r eglwys dan neillduol rwym- 
au i ogoneddu Duw, a thrwy weithrediadau'r Yspryd wedi ei 
chynnysgaeddu â chymmwysiadau i'w ogoneddu. Y mae'r 
gogoniant hwn i gael ei gyflwyno i Dduw trwy Grist Iesu, fel 

yr unig Gyfryngwr, trwy yr hwn y mae mawl a gweddiau 'r 

eglwys yn cael eu hoffrymmu i Dduw, ac ar gyfrif yr hwn y 

maent yn cael eu cymmeradwyo. Eph. 5. 20. Col. 3. 17. 

Heb.13.15, 1 Pet.2.5. 4.11. Ond gellir sylwi y dichon y 

geiriau gael eu cyfieithu fel hyn, Iddo ef y byddo y gogon- 

— ant yn yr eglwys sydd Ynghrist. Mewn perthynas i fod 
Ynghrist, gwel Pen. 1. 1... Yr oedd yr Apostol yn dymuno i'r 
gogoniant bwn gael ei briodoli i Dduw dros yr holl, genhedl- 

aethau, hyd yn oes oesoedd, ueu dros holl genhedlaethau oes yr 
oesoedd. Y mae tragywyddoldeb yn cael ei alw oes yr oesoedd, 
am ei fod yn anfeidrol ragori ar bob oes arall, ac fel y mae'n 
cynnwys yr holl oesoedd ynddi eì hun. Y mae Duw yn 
deilwng o'r gogoniant tra parhao holl gênhedlaethau 'r oes 
ddi-ddiwedd hon, Y mae'r Apostol yn chwanegu ei Amen 


108 .EPHESIAID. PEN, IV. 


i'ddangos ei byder y byddai felly, yn gystal a'i ddymuniad 
i hynny fod. | 





PENNOD EV. 


*w 


T NEISYF gen hynny arnoch yr wyf fi, y 

a a yn yr Arglwydd, a'r rodio o 
cwyr yn addas i'r alwedigaeth y 'ch galwyd 
eb 8i? ŵy 





Y mae'r tair FN flaenorol yn cynnwys y bred ynedd 5 
iaethol o'r llythyr hwn. Ymma y mae'r Apostol yn dechreu 
ar y rhan ymarferol. Yr oedd wedi ysgrifennu yn helaeth , 
mewn pertbynas i ras Duw a breintîau credinwyr. | wneuthur 
cymmwysiad o'r pethau hyn at yr Ephesiaid, y mae'n dywed- 
yd, Deisyf gan hynny arnoch yr wyf fi, y carcharor yn yr 
Arglwydd. Yr oedd Paul yn garcharor yn yr Arglwydd. 
Gwel Pen. 3.1. Y mae ymma yn ail enwi hyn i ddangos nad 
oedd arno ddim cywilydd o'i gadwyn. Fel carcharor yn yr 
Arglwydd y mae 'n difrifol ymbil arnynt yn enw Crist, a thrwy 
y rhwymau oedd efe yn eu dioddef er ei fwyn, ar rodio o honynt 
yn addas i'r alwedigaeth y galwyd hwynt iddi. Ymma y mae 
y gair galwedigaelh yn arwyddo y sefyllfa neu'r swydd i ba un 
yr oedd y naill a'r llall o honynt wedi cael eu galw yngoruch- 
wiliaeth rhagluniaeth; neu yn hytrach yr alwedigaeth efangyl- 
aidd, sef gwaith Duw, trwy weinidogaeth y gair, a gweinidog- 
aeth awdurdodol yr Yspryd, yn galw dynion o dywyliwch i 
ryfeddol oleuni, &c, Gwel Pen. 1. 18. Y mae, rhodio 'n 
addas i'r alwedigaeth, sef y swydd, neu'r sefyllfa y byddo dyn- 
ion ynddi, yn arwyddo ymddwyn yn ol yr byn a fyddo 'r cyí- 
yyw swydd nen sefyllfa yn ei ofyn. Y mae rhodio'n addas i. 
alwedigaeth yr efengyl yn arwyddo ymddwyn, yn holl ystod. 
bywyd, mewn modd eg sydd yn gweddu i'r byn y maent wedi 
eu galw aíto. Y mae galwad i ryfeddol oleuni Duw, i edifeir- 
wch, i gredu 'r gwirionedd, i ras Crist, i gymdeithas anwyl Fab 
Duw, i dangnefedd Duw, i rydd-did, i sancteiddrwydd, ì 


PRN,1V. "EPHESIAID. 102 


.deyrnas Dduw a'i ogoniant, yn gosod, neillduol rwymau ar y 
galwedigion i ymddwyn yn ol yr anrbydedd a osodwyd arnynt, 
a'r gobaith sydd wedi cael eì osod o'u blaen... Nid oedd Paul 
ddim yn meddwl y byddai rhodiad addas yr Ephesiaid yn syl- 
faen eu cymmeradwyaeth ger bron Duw: ond yr oedd yn 
golygu y byddai'n foddion i ogoneddu uw, ì wneuthur da- 
ioni i'w cyd-greaduriaid, ac i roddi boddlonrwydd iddynt hwy 
eu hunain, yn gystal ag i eraill, eu bod yn greaduriaid 
newydd, | 


mt 9 Gyd â phob gostyngeiddrwydd ac add- 
fwynder, ynghyd â hir-ymaros, gan oddef Meh. 
a mewn cariad ; 


ên Ar<col deisyf arnynt i rodio 'n addas i'r alwedigaeth 
oeddynt wedi ei galwiddi, Adn. 1. y mae'r Apostol yn dyfod 

i sylwi ar rai rhannau neillduol o ymddugiad addas. | Y mae'n 

“ dechreu trwy ddywedyd, Gyda phob gostyngeiddrwydd, Y 
mae gostyngeiddrwydd yn cadw dyn dan ddwfn deimlad o'i 

_ waeledd ei hun, Psal. 144. 3, 4. yn ei dueddu i feddwl yn 
— fawr am drugareddau Duw, Psal. 8. 4, 5. yn ei ddwyn i bri- 
 odoli ei holl ddaioni i ras Duw, 1 Cor. 15. 10. 2 Cor. 8. 5. yn 
ei rwymo i ymddarostwng yn ddi-ragrith i holl drefniadau 
Duw, 1Sam. 3. 18. yn ei wneuthur yn foddlon i gyflawnu y. 
gwasanaeth gwaela dros Dduw, Psal. 94. 10. yn peri iddo 
feddwl eraill yn well nag efe ei hun, Phil. 2. 3. yn ei arwain i. 
gymmeryd addas sylw o'r rhaì isel radd, yn ei ddysgu i ddi- 
oddef diystyrwch yn ddi-gynnwrf, Psal. 38.2, 3. yn ei wneatÌ- 
ur yn ewyllysgar i dderbyn addysg oddi wrth y gwaela, ynei 

| attal: i geisio clod oddi wrth ddynion, yn eì rwystro i gynfig- 
ennu pan y mae eraill yn rbagori arno ei hun, ac yn eì ddysgu'i 

| fod yn wyliadwrus yn yr byn y mae'n ei ddywedyd am dano-ei 
“ hun, ac am ei gyd-greaduriaid. I rodio'n addas i'r alwedigaeth 
_ nefol y mae'n angenrheidiol befyd i ymddwyn gyd ag add- 
| fwynder. Y mae addfwynder yn tueddu un i dderbyn gwirion- 
edd Duw yn ddi-wrthwynebiad; Iag. 1. 21. i ymostwng yn 
' dawel i drefniadau Duw; i fod yn ofalus rhag rhoddi tram- 
gwydd, trwy air, neu weithred; i fod yn ochelgar rhag cym- 
meryd (ramgwydd; i ddioddef cam yn hytrach nag ymryson; 

i ymgadw rhag ymddial; i amddiffyn ei hun, pan fyddo bynny 


” 


ii0 EPHESIAID, PEN, ïV, 


yn apgenrheidiol, heb ymgynhyrfu, na dymuno drwg i'w wrth- 
wynebwyr; i arfer pob moddion tirion ag a fedro cyn cospi 
am drosedd; i ymgadw rhag amharehu a gwaradwyddo, yr hwn 
y byddo dan angenrheidrwydd o'i gospi; i fod yn hawdd 
ganddo i faddeu, &c. Dylai gostyngeiddrwydd ac addfwyn- 
der fod gyda phob Air-ymaros.. Y mae hyn yn cynnwys peidio 
bod yn gyflym i sylwi ar wendid, annoethineb, tymmerau ati- 
nymunol, geiriau byrbwyll, ac ymddugiadau anaddas eu cyd- 
greaduriaid; peidio bod yn fyrbwyll i ffurfio barn galed atn 
eu gilydd ; disgwyl yn amyneddgar am ddiwygiad oddi wrth 
yr hyn a fyddo'n feius; ac ymattal byd ag y gallont rhag 
dangos anfoddlonrwydd yn erbyn yr hyn fyddo yn eu hanfodd- 
loni. Yn y modd hyn dylai Cristnogion oddef eu gilydd mewn 
eariad. Ni ddylent ddim cyd-ddwyn â phechodau eu gilydd : ^ 
Lef. 19. 17. Dat. 2. 2. ond dylent feddloni i'w brodyr gael 
eu fïordd eu hunaig, mor belled na byddo bynny ddim yn 
dwyn canlyniadau niweidiol; peidio tramgwyddo wrthynt er 
fod rhyw bethau annymunol i'w gweled yn eu hysprydoedd, 
ac fe ddichon yn eu geiriau a'u hymddugiadau; peidio bod yn 
rhy barod i briodoli eu golygiadau a'u hymddugiadau i egwydd- 
orion drwg; a pheidio ymddwyn yn llym tu ag attynt ar bobam- 
lygiad o'u gwendid a'u hannoethineb. Dylai hyn ddeilliaw 
oddi wrth gariad at Grist, ac at ei eiddo er ei tŵr: | 

1 


3 <y fod yn ddyfal i gadw undeb yr Ys 
pryd y'nghwlwm. tangnefedd, 


Dyledswydd Crist'nogion yw goddef eu gilydd mewn car- 
ad, Adu. 2. gan fod yn ddyfal i gadw undeb yr Yspryd. Y 
mae'r andeb hwn yn cynnwys yr un ebyfiial mewn perthynas 
i ddrwg a haeddiant pechod, ymorphwysiad ar yr un cyfiawnder 
ì'w eymmeradwyo ger bron y Duwdod, yr un cariad at Dduw 
ac at y naill y llall, yr un awyddfryd i ogoneddu Duw ac i 
wneuthur daioni i'w gilydd, yr un gwyliadwrus ofal rhag rhoddi: 
tramgwydd y naill i'r llall, yr un cyd-ynideimlad â'u gilydd, &c.. 


Y mae'n undeb yr Yspryd, fel y mae ysprydoedd dynion yn. 5 


cael. eu gwneuthur yn un yn eu golygiadau, eu hymddiried, eu: 
cariad, eu dymuniadau, &c. Y mae'n undeb mewn pethau. 
ysprydol ; ac y mae'n undeb ag sydd yn ffrwyth yr Yspryd, 
neu yn cael ei ddwyn oddi amgylch trwy ddylanwadau yr Ys-. 


a 
1 cd 
wer y Ms 


PRN.1V. EPHESIAID. 14b 


pryd Glân. Y mae'r undeb hwn i gael ei gadw, neu i gael ei 
ddal i fynu, trwy fyfyrio llawer ar yr hyn ydynt ï Grist, ac i'r 
naill y llall, cyfrinaebu llawer â'u gilydd mewn modd brawdol, 
cyflawnu pob dyledswydd orphwysedig arnynt tu ag at eu gilydd, 
a bod ar wyliadwriaeth yn erbyn beth-bynnag fyddo 'n tueddu 
i feithrin dieithrwch ac oerfelgarwch. Y mae'r amherffeith- 
rwydd a wêl y naill yn y llall, y llygredd a ga pob un yn ei 
galon ei hun, ac ymdrechiadau'r diafol ìi ddwyn ìi mewn oer- 
felgarwch ac anghydfod, yn gwneuthur yn angenrheidiol i 
dduwiolion fod yn ddyfal ìi gadw yr undeb hwn. Y mae'r gair 
spondazo, sydd ymma am fod yn ddyfal, yn cael ei gyfieithu 
bod yn ddiwyd, Gal.2.10. 2Pet.1.10. bod yn astud, 1 Thess, 
2.17. a gwneuthur ei oreu, 2Pet. 1.15. 3.14. Dylai duw- 
iolion osod eu meddwl ar waith, arfer pob diwydrwydd, a 
gwneuthur eu goreu tu ag at gadw a pharhau undeb. Y mae 
ì gael ei gadw ynghwhwm tangnefedd. _ Crist yw tanguefedd ei 
bobl. Eph. 2.14. Yn eu perthynas ag ef, a thrwy ei Yspryd 
ef y mae duwiolion wedi eu nwyn yn un. Neu fe ddichon 
fod y gair tangnefedd ymma 'n arwyddo tuedd ac ymddugiad. 
heddychol, yr hyn yw 'r Mu ym mha un y mae eneDedi 
yn cael eu rhwymo yn un.. Tm” 

wes _ 


4 Un. corph. sydd, ac un yliau yn megis ag 
y'ch galwyd yn un gobaith eich galwedigaeth; 
Uy dr 


Pw hannog i ì i fod yn ddyfal i gadw undeb yr Yspryd, y 
mae 'r Apostol yn yr Adnod hon, a'r ddwy Adnod ganlynol yn 
gosod o'u blaen amrywiol bethau ag oedd yn galw arnynt i fod 
yn un. Y peth cyntaf ymae yn sylwi arno yw, Un corph sydd. 
Nid yw yr eglwys gyffredinol ond un eorph, i ba un y mae 
Crist yn Ben, a chredinwyr yn gyd-aelodau. 4 Cor. 12, 12, 
27. Gwel Pen. F, 29. Ni ddylai un aelod ddim niweidio 'r 
llall; ond dylent gyd-ymdeimlo â â'u gilydd, a chyd-ofalu y 
— maillam yllall. 1 Cor. 12. 25, 26. Felly hefyd un Yspryd 
| sydd. Nid yw yr eglwys yn gyfrannog ond o un Yspryd Glân, 
yr hwn-sydd yn bywhau, yn goleuo, yn argyhoeddi, yn pres- 
wylio ym mhob aelod o gorph Crist, yn nerthu mewn gweddi, 
yn sancteiddio, yn Yspryd mabwysiad, yn diddanu, yn sêl, 
ac yn ernes yr etifeddiaeth. 1Cor. 12. 11. Y mae ym 
gweithio yn yr holl:gorph yr un yspryd a thymmer, yn ol ei 


112 EPHESIAID. PEN. 1vV; 


ddelw ei hun, fel y mae'n Yspryd cariad, tangnefedd, &c, 
Dylai duwiolion gan hynny ymddwyn yn ol cyfarwyddiadau 'r 
Yspryd, dan eî ddylanwadau, ac mewn tebygolrwydd iddo. 

Dylent ystyried ymhellach eu bod wedi. eu galw yn un gobaith 
eu galwedigaeth. Yr oeddynt wedi cael eu galwi gymdeithas 
Mab Duw, i deyrnas Uduw a'i ogoniant, &e.. Gwel Pen 1.18. 
Dymma ^r hyn oedd y naill a'r llall o. honynt yn obeithio am 
dano: ac yn eu galwedigaeth yr oeddynt wedi eu gwneuthur 
yn gyfrannogion o'r un a'r unrbyw obaith da trwy ras, yn pwyso 
âr yr un sylfaen, ac yn cael yr un effeithiau dymunol ar eu' 
heneidiau. Eu dyledswydd, gan liynny, oedd ymddwyn fel: 

rhai ag oedd yn gobeithio cael mwynhau yr un etifeddiaeth. 


5 Un Arglwydd, un ffydd, un bedydd, 


bd 

Annogaeth arall i undeb yw, mai un Arglwydd sydd. Y. 

mae Crist yn Arglwydd i'w eglwys. Ioan 13, 13. Gwel Eph. 

1.2. Efe yw unig Arglwydd yr eglwys. 1Cor. 8.6. Dylai. 

ei bobl, gan bynny, fod yn un yn eu hymostyngiad i Grist, eu 
hufudd-dod iddo, a'u cariad at y naill y llall fel ei ddeiliaid. 
Yn yr un modd nid oes ond un ffydd. Nid oesi eglwys. Dduw. 


ond un rheol ac athrawiaeth ffydd, sef yr Ysgrythyrau sanct- ì 


taidd: nid oes ond un gwrtbddrych ffydd, sef Iesu Grist: ac 
nìd ees ond un math o werthfawr ffydd, trwy ba un y mae pob 
duwiol yn cael ei gyfiawnhau. Dylai hon weithio trwy gariad 
at Grist ei gwrthddrych, ac at ei bobl er ei fwyn, Felly liefyd. 
nid oes ond un bedydd. Nid yw 'r bedydd Crist'nogol ond un 
fel y mae i gael ei weini â dwfr; yn enw'r Tad a'r Mab, a'r 
Yspryd Glân, y Duwi ba un y mae 'r bedyddiedig yn cael ei 
weledig a'i ddifrifol gyflwyno; i gael ei weini ddim ond un- 
waith; yn arwyddo llygredd y natur ddynol, yr angenrheïd- 
rwydd o lanhad, a bod Duw, wedi trefnu ffordd i'r aflan gael: 
€ì sancteiddio; ac yn gosod neillduol rwymau ar y bedyddied- 
ig ì fyw fel eiddo'r Arglwydd, i'r hwn y mae wedi ei eym 


6 Un Duwa Thad oll, yr hwn s ydd goruweb: dí 


oì Wy oll, ac ynoch Who ue 


Ay iolfaetl arall i undeb-yw, nad o oes ond ŵn Duw a Thad. F 


ol4, Feì nad yw galw Crist yn un Arglwydd, Adn, 5, ddim yn? 


PEN. IV. EPHESIAID. 119 


gwadu arglwyddiaeth y Tad; ac fel nad yw galw yr Yspryd- 
Glân yn un Yspryd, Adn. 4. ddim yn gosod allan nad Yspryd 
yw'r Tad, felly hefyd nid yw yr hyn a ddywedir ymma ddim 
yu anghysson â goruchel Dduwdod y Mab a'r Yspryd Glân. 


' Y mae 'r hyn a ddywedir yn niwedd yr Adnod hon am y Tad, 


yn cael ei ddywedyd mewn mannau eraill am Grist. Rhuf. 9. 
5. 1C0r. 8.6. Epb.1. 23. Ond meddwl yr Apostol yw nad 
oes gan Grist nogion, pa un bynnag ai Iuddewon ai Cenhedl- 
oedd, ddim ond un gwir Dduw, mewn cyferbyniad i amrywiol 
dduwiau 'r Cenhedloedd. Rhuf. 3. 29, 30. Yr un Bod yw 
gwrthddrych eu haddoliad: yr un yw ffynnon eu dedwyddwch, 
Y mae'r Duw hwn yn ad oll, fel y mae wedi creu pob peth, 


. fel y mae yn gofalu am bob peth, ac yn eu llywodraethu. Ond 


yr hyn a olygir ymma yn fwya neillduol yw, ei fod yn Dad i'w 
hoH bobl, fel y mae wedi cyfrannu iddynt anian sanctaidd, fel 
y mae yn eu caru, yn gofalu am danynt, yn eu dysgu a'u 
hyfforddi, yn tosturio wrtbynt ac yn eu harbed, yn gwrando 
eu gweddiau, yn eu ceryddu am eu beiau, yn darparu ar eu 
cyfer, &c. Am y Duw hwn y mae'r Apostol yn dywedyd, 
Yr hwn sydd goruwch oll, a thrwy oll, ac ynoch oll. Y mae 
yn anfeidrol uwchlaw ei holl bobl, yn ei natur a'i berffeith- 
rwydd, yn gystal ag yn eilywodraeth arnynt: y mae yn dderch- 
afedig goruwch pob moliant. Y mae trwy oll yn ei ragluniaeth 
gyffredinol : yn ei ras y mae trwy'r cyfan o dyngu dog 
pechadur: ac yn ei ddylanwadau neillduol y mae'n ymdaenu 
trwy bob 'rhan o gorph dirgelaidd Crist, i'w gynnal, i'w lywodr- 
aethu, ac i 'wneuthur i fynu ei boll angen. Y mae trwy ei 
Yspryd yn preswylio ym mhob credadyn, megis yn ei deml, ae 
yn gweithio ynddynt yr byn sydd gymmeradwy yn ei olwg trwy 
Iesu iet Heb. 19. 21. 
dis FA 

” Eithr ì i bob un o hretfofn y rhoed gras, yn 

olr mesur dawn Crist. 


n Yn yr Adnodau blaenorol ni a gawsom amrywiol annog- 


aetliau i fod yn ddyfal i gadw undeb yr Yspryd ynghwlwm 


tangnefedd.  Ymma y mae'r Apostol yn dyfod i ddangos fod 
gwahaniaeth yn cael ei wneuthur rhwng y naill a'r llall o 


' aelodau corph Crist, ond bod hyn yn hollol gyd-sefyll â'r un- 


deb mwyaf agos, ac yn llesol i'r eglwys fel y mae yn un corph, 
LLYFR V. P 


114 EPHESIAID. PaN. Iv, 


Fel na byddai i neb anfoddloni, ymfalchïo, cynfigennu,. na 
diystyru eraill, y mae'n dywedyd, Eithr i bob un o honom y 
rheed gras. Y mae gan bob gwirioneddol aelod o ddirgelaidd 
gorph Crist, ras, neu amlygiad o anhaeddiannol ewyllys da 
Duwtuag atto. Dichon hyn gynnwys anian sanctaidd, goleuni, 
edifeirwch, ffydd, maddeuant, hawl i'r nefol etifeddiaeth, 
dyfodfa at orsedd gras, nerth yn ol y dydd, cysuron mewn 
gorthrymderau, nerth i barhau byd-y diwedd, &c. _ Y mae gan 
rai ddoniau gweinidogaethol, a'r naill swydd neu'r llall yn 
eglwys Dduw. Y mae'r rhai'n yn cael eu galw yn ras. Rhuf. 
1.ô. 12.6. Nid oes neb wedi cael y cyfan, ond: y mae un yn 
cael un gras, a'r llall ras arall, fel y mae'r naill yn ddefnydd- 
iol i'r llall: am hynny dylent fod yn un. _ Y mae 'r gras hwn 
yn cael ei roddi i bob un yn ol mesur dawn Crist. Y mae'n 
cael ei drysori yn ol yr hyn a drysorwyd Ynghrist cyn sylfaenu: 
iy byd, neu yn.ol yr hyn a dderbyniodd efe ar ei dderchafiad 
i'r uchelder, neu yn ol fel y mae efe'n gweled yn. add i gyf- 
rannu i'r naill a' 7 llall o'i aelodau. 3 


£. 


. 8 O herwydd paham y mae efe yn dywedyd, 
Pan ddyrchafodd i'r uchelder, efe a gaethiwodd. 
gaethiwed, ac a roddes roddion i ddynion. 


'Y mae gras yn cael ei roddi i dduwiolion yn ol mesur dawn 
Crist. Adn. 7. Y mae hyn yn cyd-fyned â'r hyn sydd wedi 
cacl ei rag ddywedyd yn Psal. 68.18. Yno. y mae'r Tad yn 
gosod allan yr hyn a wnaeth y Messiah pan dderchafodd i'r 

uchelder. Ar ol ennill y faddugoliaeth ar ei holl elynion, efe a 
dderchafodd; meu a esgynnodd, mewn modd buddugoliaethus 
i'r drydedd nef. Aeth yno i eiriol ar ran troseddwyr, i anfon 
yr Yspryd Glân, i barottoi lle i'w ddisgyblion, ì gymmeryd 
'meddiant o'r nefol drigfannau fel rhagflaenor ei bobl, ac í dder- 
byn y gogoniaut dyledus iddo ei hun. Pan dderchafodd, efe 
a gaethiwodd gaethiwed. Yr oedd ei bobl yn cael eu cymmer- 
yd yn gaeth gan ddiafol: y mae efe yn darostwng y rhai'n 
iddo eí hun, trwy ei ras. Ar ei adgyfodiad ef, fe adgyfododd 
; llawer o gyrph y saint, y rhai oeddynt yn cael eu dal yn-gaeth 
gan angeu, a chawsant eu dwyn gydag ef i ogoniant. : Mat. 27. 
62, 53. Yr oedd byd a diafol wedi cymmeryd lluoedd yn 
gaeth, Gorchfygodd Crist y rhai'n, attaliodd-eu-cynddaredd 


PEN.1V, EPHESIAID, 115 


felna allent wneuthur dim yn ychwaneg na 'r byn y mae efe 
yn ei ganiattau: ac y mae?n eu gwneuthur, fel ei gaeth-weis- 
ion, yn wasanaethgar i ddwyn ei anicanìon €i hun oddi am- 
gyleh. Y mae hefyd wedi rhoddi rhoddion i ddynion. Pan 
fyddai cad-flaenor buddugoliaethus yn dyfod i mewn i brif 
ddinas, peth cyffredin oedd iddo wasgaru rhoddion ymhlith y 
milwyr, ïe, ac i gyfrannu i'r bobl, â llaw haelionus. Ex. 15. 
9. Darn, 5. 90. Y mae Crist wedi yspeilio tywysogaethau ac 
awdurdodau: Col.2,15. ac ar ei esgynniad i'r gogoniant y 
mae wedi cyfrannu rhoddion i ddynion mewn modd tra hael- 
ionus. Y mae'r rhoddion hyn yn cynnwys cymmwysiadau 
gweinidogaethol, a doniau cyffredinol ac anghyffredinol yr 
Yspryd Glân; Adn.11. yn gystal a'r bendithion y mae holl 
aelodau 'r sein yn cael eu gwneuthur yn gyfrannogion o 
honynt. Y mae'r rhoddion hyn yn cael eu cyfrannu fel y 
preswyliai'r Arglwydd yn eu plith, Psal. 68. 16. ac er adeil- 
adaeth corph Crist. Eph. 4. 12. í 


| '9 (Eithr efe a ddyrchafodd, beth yw ond 
darfod iddo hefyd ddisgyn yn AA i hartBau 
isaf y ddaear? 


— Y mae'r Salmydd wedi dywedyd fod Crist wedi derchafu 
i'r uchelder. Adn. 8. . I alw 'r Ephesiaid i sylwi ar y dystiol- 
aeth hon, yy mae'r Apostol yn dywedyd, Eithr efe a dderchafodd, 
bet) t yw ond darfod iddo hefyd ddisgyn yn SH ? Sylfaen 
derchafiad Crist yw ei ddarostyngiad. Phil. 2. 7—9. Pan 
ydym yn cael, gan hynny, ei fod wedi xn mewn modd 
buddugoliaethus a neillduol ogoneddus, beth sydd i ni ei ddeall 

with hyn, ond ei fod, yn flaenorol i'w dderchafiad, wedi dis- 
gyn? Y mae disgyniad Crist yn cynnwys cymmeryd y natur 
ddynol i undeb â'i Berson dwyfol, byw mewn tlodi, myned. 
'dan ddirfawr ddiystyrwch a gwaradwydd, ymostwng i arteith- 
iau a dioddefiadau chwerwon, rhoddi i fynu yr Yspryd a 
' marw, ac aros dan awdurdod marwolaeth hyd y trydydd dydd, 
Disgynnodd i barthau isaf y ddaear. Dichon hyn arwyddo 
ffurfiad ei. natur ddynol yn y groth, Psal, 139. 15. ei ddyfod-. 
dad 'r byd. isod hwn, ei waith ys byw mewn cyflwr isel tra ar 
y, ddaear, ac yn cael ei osod o'r diwedd yn y bedd, Psal, 


162. Ri WW |l. ys San o 


116 EPHESIAID, PEN. IV, 


10 Yr hwn a ddisgynodd, yw yr hwn hefyd 
a esgynodd goruwch yr holl nefoedd, fel y cyf- 
lawnai bob peth) 


Y mae Crist wedi disgyn i barthau isaf y ddaear. Adn, 
9. Ond yr hwn a ddisgynnodd, yw yr hwn hefyd a esgynnodd 
goruwch yr holl nefoedd. Yr Vesu hwnnw a ddarostyngodd ei 
hun yn y modd a grybwyllir yn yr Adnod flaenorol, yw yr 
hwn ag sydd, ar ol buddugoliaethu ar ei holl ysprydol elyn- 
ion, wedi esgyn yn y natur ddynol i eistedd ar ddeheulaw 'r 
mawredd, lle y mae goruwch yr holl nefoedd Y mae hyn yn 
arwyddo ei fod ym mhell uwchlaw ardaloedd yr awyr, a'r holl 
uefoedd weledig, yn gystal ag yn dderchafedig mewn gogon- 
iant uwchlaw holl drigolion y drydedd nef. Un o neillduol 
ddibenion ei esgynniad oedd, fel y cyflawnai bob peth. Y mae 
hyn yn cynnwys cyflawnu rhag-ddywediadau 'r Prophwydi a'r 
cysgodau o hono ei hun, nad oeddynt wedi eu cyflawnu etto; 
cyflawnu yr hyn oedd yngweddill o'i swyddau cyfryngol; ei 
swydd offeiriadol, trwy eiriol ar ran troseddwyr; ei swydd 
' brophwydol, trwy anfon ei Yspryd i ddadguddio'r gwirionedd 
i'r Apostolion, a gwneuthur pethau Duw yn adnabyddus i 
eneidiau; ei swydd frenhinol, trwy anfon gwialen ei nerth 9 
Sion, &c,, a chyflawnu yr eglwys â swyddogion, y swyddogion 
byn â doniau a chymmwysiadau, ei bobl â gwybodaeth a 
thueddiadau-sanctaidd, â chysur, a llawenydd. Gwel 1 Pen. 
1.23, 


_1l Ac efe a roddes rai yn apostolion, a rhai. 
yn brophwydi, a rhai yn efengylwyr, a rhai, yn. 
fugeiliaid ac yn athrawon; 3 | 

Esgynnodd” Crist fel y cyflawnai bob peth. Adn, 10.. I 
Awyn oddi amgylch ei amcan grasol, y mae, ymhlith pethau: 
eraill, o'i fawr haelioni, wedi rhoddi i'w eglwys amrywiol 
swyddogion anghyffredinol, y rhai oeddynt yn angenrheidiol 

,ar blanniad cyntaf yr efengyl. Rhoddodd rai yn Apostolion. 
Yr oedd y rhai'n, fel prif swyddogion ei deyrnas, wedi.gweled' 
eu Harglwydd, ar ol ei adgyfodiad, wedi derbyn eu hawdur. 
dod mewn modd digyfrwng oddi wrtho ef ei Bun, wedi eu 


- 


PEN, IV. EPHESIAID. 117 


cymmwyso i osod allan holl wirionedd yr efengyl dan ddwyfol 
ysprydoliaeth, ddim yn cael eu sefydlu mewn un rhyw fan 
neillduol, ond i fyned i'r holl fyd a phregetliu 'r efengylpa 
le bynnag y caent gyfleusdra, wedi eu cynnysgaeddu â don- 
iau gwyrthiol, ac wedi eu hawdurdodi ì osod eu dwylaw ar 
gredinwyr fel y byddai i'r Yspryd Glân gael ei gyfrannu iddynt. 
Yr oedd rhai wedi cael eu rhoddi i fod yn Apostolion cyn i 
Grist esgyn i'r uchelder. Ond ar ol ei esgynniad fe ddarfu 
iddo gyhoeddus gadarnhau y rhai'n yn eu swydd, eu cyn- 
 nysgaeddu i raddau helaethach nag o'r blaen trwy helaeth 
dywalltiad o'i Yspryd arnynt, ychwanegu rhai at y cyfryw ag 
oedd efe wedi eu dewis o'r blaen, a'u hanfon allan i'r holl fyd, 
Y mae yr hyn a briodolir ymma i Grist yn cael ei briodoli i 


. Dduw. 1Cor. 12. 286. Y mae hyn yn brawf o. Dduwdod 


Crist. Rhoddodd rai yn brophwydi. Yr oedd y rhai'n wedi-eu 
cynnysgaeddu â chymmwysiadau neillduol i egluro proph- 
wydoliaethau yr hen Destament, a rhai o' honynt yn rhag- 
ddywedyd pethau i ddyfod. Rhoddodd rai yn efangylwyr. 
Yr oedd y rhai'n i deithio gyda'r Apostolion, i weini iddynt, 
i ddwyn. cennadwri oddi wrthynt, fel y byddai angenrheid- 
rwydd, i sefydlu eglwysi yn y mannau y buasai'r Apostolion 
yn pregethu, ond lle na allasent aros i ddwyn ym mlaen y 
gwaith a ddechreuasent, Rhoddodd hefyd rai yn fugeiliaid 
ac yn athrawon. Y mae wedi gosod rhai i fod yn swyddog- 

mn cyffredin, y rliai a fyddant yn angenrheidiol yn yr eglwys 
yd ddiwedd y byd. Y mae, nid yn unig wedi trefnu, ond 


_ defyd wedi cynnysgaeddu rhai â doniau ìi fod yn fugeiliaid. 


Y mae'r rhai'n yn cael eu galw hefyd yn Esgobion ac yn 
Henuriaid, Y maent yn cael eu sefydlu mewn eglwysi neill- 


“. duol, yn cymmeryd gofal y praidd; yn adnabyddus o honynt; 


. 


yn eu porthi, trwy bregethu'r gair, gweini gosodiadau tŷ 
Dduw, cynghori ac hyfforddi yn ddirgelaidd, &c.; yn gwylio 
drostynt i'w diogelu rhag bleiddiaid ysglyfaethus; yn ym- 


drechu i iachau eu auhwyldeb a'u harchollion; ac yn gwneuth- 


ur eu goreu i'w hadferu o'u dirywiadau. _ Y mae'r gair Athraw- 


on yn arwyddo rhai yn dysgu ac yn hyfforddi eraill, pa un 


— ai yn gyhoeddus ai yn ddirgelaidd. Os yw bugeiliaid 
ac athrawon yn arwyddo gwahanol swyddogion, y mae'r gair 
bugeiliaid yn cael ei arfer am y rhai sydd â gofal yr eglwys. 


>> arnynt, a'r gair athrawon am y rhai sydd yn caeleu galw i 


î18 EPHESIAID. PEN. IV. 


osod allan athrawiaeth y gair, ond nid i fugeilio 'r eglwys. 
Ar y golygiadau hyn y mae pob bugail yn athraw, er nad yw 
pob athraw ddim yn fugail, _ Ond y mae'n deilwng o sylw nad 
yw 'r Apostol ddim yn dywedyd, rhai yn fugeiliaid, a rhai yn 
athrawon, fod athraw yn cyflawnu rhan neillduol o waith 
bugail, pan yn cyhoeddi 'r dwyfol wirionedd, ac na all athraw; 
Cristionogol ddim bod yn ddieuogrwydd os bydd iddo beidio 
sylwi ar y praidd pan fyddo yn eu gweled yn myned ar aa 
eiliorn. 


- 


12 I berífeithio y saint, i waith y weinidog-. 
aeth, i adeilad corph Crist: bb; 


: Rhoddodd Crist rai i fod yn Apostolion, &c.. Adn, 11, 
Y diben oedd ganddo mewn. golwg yn y gosodiad hwn oedd 
perffeithio 'r saint. Y mae'r gair samt yn arwyddo, yrhai y. 
mae Duw wedi eu neillduo iddo ei hun yn ei arfaeth, y rhai 
sydd yn cael eu gwneuthur yn feddiannol ar anian sanctaidd, . 
ac yn cael eu dwyn i weithredu wrth reol sanctaidd, Y mae'r 
rhai'n yn cael eu perffeithio pan y mae eu rhifedi yn cael ei. 
wneuthur i fynu; pan y mae 'r naill a'r llall yn cael ei ddwyn. 
i fod yn helaeth mewn gwybodaeth, yn gywir mewn cariad, 

yn gadarn mewn ffydd, &c.; pan y maent yn cael eu huno yn 
y cyfryw Todd fel y byddont yn glynu wrth Grist trwy ffydd,. 
ac wrth y naill y llall trwy gariad brawdol; pan yn cael e 
huno mewn cymdeithasau rheolaidd; pan yn cael eu cyfan- 
gyssylltu yn yr un meddwl ac yn yr un farn, 1 Cor. 1. 10, a. 
phan fyddo aelodau ag a fyddo wedi eu taflu o'u lle yn cael eu. 
hadferu i'w lle drachefn... Gosododd Crist Apostolion, &c., ê. 
wsailh y weinidogaeth. Y mae swyddogion eglwysig, nid i. 
arglwyddiaethu ar eglwys Dduw, ond i weini, neu i wasanaethu, 

gyda golwg ar ddwyn ym mlaen achos Crist, a bod yn ddefn- 
yddiol i'w bobl, trwy eu hymdrechiadau i'w dwyn ar gynnydd. 

mewn gwybodaeth, cysur, a sancteiddrwydd, Y mae gwaith. 
y weinidogaeth yn cynnwys pregethu 'r gair, ymdrechiadau. 
mwy dirgelaidd i hyfforddi a gwneuthur daioni i wrthddrychau . 
eu gofal, gweini gosodiadau neillduol tŷ Dduw, a gofalu am 

gadw a gbliauh eglwysig yn ei phurdeb, Nid allan o le. 
fydda sylwi y dichon y geiriau gael eu cyfieithu yn y modd 
hyn, i beffeilhio dynion santlaidd i waith y weinidogaeth. 







PEN. IV. 'EPHESIAID. 119 


Trwy bregethau ac ysgrifennadau 'r Apostolion, &c., yr oedd 
dynion sanctaidd yn cael eu cymmwyso at waith y weinidog- 
aeth, Cafodd yr Apostolion ac eraill eu rhoddi î adeilad corph 
Crist. Y mae'r eglwys yn.gorph Crist. Pen. 1.23. Y mae , 
'yn cael eì hadeiladu pan yn cael eì dwyn ar gynnydd o ran 
yhifedi aelodau, yn gystal ag mewn goleuni, ffydd, eariad, 
sancteiddrwydd, a llawenydd. Y mae'r weinidogaeth efangyl- 
aidd Wyn ddefnyddiol at byn; ». 


13 Hyd oni ymgyfarfyddom oll yn rhit 
ffydd, a gwybodaeth Mab Duw, yn wr perffaith, 
at fesur oedran cyflawnder Crist: 


gc Y mae 'r Apostol yn myned rhagddo i osod allan ddiben 
a pharhad y weinidogaeth efangylaidd. Y mae hon i barhau 
-hyd oni ymgyfarfyddom oll yn undeb ffydd, a gwybodaeth Mab 
Duw. Y mae'r rhai sy 'n gwneuthur i fynu gorph Crist yn 
wasgaredig yn bresennol, nid yn unig trwy eu bod yn byw 
mewn gwahanol wledydd a gwahanol oesoedd, ond hefyd feì 
y maent o wahanol olygiadau mewn perthynas i rai pethau, a 
bynny yn rhoddi mantais i'w llygredd i'w cadw ymhellach nag 
y gweddai iddynt fod oddi wrth eu gilydd o ran eu serchiadau. 
Ond y mae'r holl aelodau, pa un bynnag aì o blith Iuddewon 
ai Cenhedloedd, pa un bynnag ai yn yr amser a aeth heibio, 
í y dyddiau presennol, neu mewn oesoedd i ddyfod, i gael 
_ eu dwyn i fod yn un yn eu crediniaeth o'r dwyfol wirionedd, 
yn eu hymorphwysiad ar Grist, fel unig a dizonol Waredwr i 
bechadur, yn y gweithrediadau trwy ba raì y mae ffydd yn am- 
ŷ lygu ei hun, yn gystal ag yn y mwynhad o'r bendithion sydd 







—“ yn gyssylltedig â gwirioneddol ffydd, ” Y maent i gael eu dwyn 
ii undeb gwybodaeth Mab Duw, hynny yw, i fod oll yn gwybod 
yr un pethau mewn perthynas iddo. Y mae hyn yn cynnwys 
gwybodaeth o hono fel gwir Dduw, fel Duw wedi ymddangos 
yn y cnawd, fel un wedi dibrisio ei hun a chymmeryd arno 
agwedd gwas, fel Prophwyd, Offeiriad, a_Brenin yr eglwys, 
fel un wedi ei dra derchafu, fel un a ddichon gwbl iachau y 
rhai trwyddo ef sydd yn dyfod at Dduw, fel un yn rhoddi 
rhoddion i ddynion, felun na fwrw allan neb o'r rliai a ddeuant 
atto, &c.. Y mae'r weinidogaeth efangylaidd wedi ei threfnu 
i'r diben'ìi ddwyn duwiolion i'r undeb hwn. A phan fyddo 

Î 


130 EPHESIAID, PEN, 1V. 


wedi atteb ei diben fe fydd yr eglwys wedi ei dwyn ìi gyflawn 
undeb ffydd. Yna fe fydd yr eglwys yn wr perffaith, at fesur 
oedran cyflawnder Crist. Bydd yn debyg i wr perffaith pan 
fyddo pob aelod wedi dyfod i'w le, a phan fyddo 'r gwaredig- 
ion, nid yn unig yn hollol rydd oddi wrth lygredd, ond hefyd 
yn gyflawn o wybodaeth, sancteiddrwydd, a llawenydd, a'u 
cyrph wedi eu cyfodi yn anllygredig, a'u gwisgo ag anfarwol- 
deb. Bydd at fesur oedran cyflawnder Crist, pan wedi eyrr- 
aedd y cyflawnder, o ran aelodau, o ran gras a gogoniant, ag 
y mae Crist wedi ei fwriadu i'w eglwys; pan fyddo wedi dyfod 
i'r maintioli sydd i'w gyrraedd trwy dderbyn o gyflawnder 
Crist; neu pan fyddo wedi cyrraedd cymmaint o gyflawnder 
o ran sancteiddrwydd a dedwyddwch ag a ddichon corph dir- 
geledig Crist ei gynnwys. Y mae cynnydd graddol yr eglwys 
yn arwain at byn: ond nid yw ddim i'w ddisgwyl yn ei hel- 
aethrwydd eithaf hyd oni chyfarfyddo'r holl dduwiolion ar 
ddeheulaw 'r Barnwr. CYW 


14 Fel na byddom mwyach yn blantos yn 
bwhwmman, ac yn ein cylch-arwain â phob 
awel dysgeidiaeth, trwy hocced dynion, irwy 

gyfrwysdra i gynllwyn i dwyllo: | be 


Taw 


Y mae'r weinidogaeth efangylaidd wedi cael ei bwri 
ymhellach, fel na byddom mwyach yn blantos, yn bwhwm 
Nid yw plant ond gweiniaid iawn mewn gwybodaeth a deall; 
rhaid iddynt gael eu porthi â llaeth ; nid oes ganddynt fawr o 
gymmwysder i farnu; y maent yn barod i gymmeryd i-fynu 
â plïob peth newydd; y maent yn ansefydlog, ac yn anwadal 
yn eu barn; y mae'n hawdd eu cam-arwain; ac ni fedrant 
ddioddef fawr o galedi. Ystyr y gair cludonizomai sydd ymma 
am fwhwman, yw; cael ein taflu gan donnau. Y mae'n dyfod 
oddi wrth y gair cludon, ton. Y mae ymma 'n arwyddo bod 
yn ansefydlog, fel llong fyddai'n cael ei thaflu gan donnau 'r 
môr. Pan fyddo dynion yn ansefydlog y maent yn agored i 
gael eu cylch-arwain gan bob awel dysgeidiaeth. Y maent mewn. 
enbydrwydd o gael eu dwyn gydag athrawiaethau cyfeiliornus, 
yr un fath ag y mae'r cymmylau'n cael eu gyrru gany gwynt. 
Y mae athrawiaeth gyfeiliornus yn debyg i awel, fel y mae'n 










PEN. Iv. EPHESIAID, 121 


mynych droi, yn gwneuthur llawer o swn, yn gyflym, ac weith- 
iau n.dwyn pob peth o'i blaen. Y mae 'r gweiniaid yn yr 
eglwys yn neillduol agored i gael eu dwyn ymmaith gan gyfeil- 
iornadau, (rwy hocced dynion, trwy gyfrwysdra i gynllwyn â 
dwyllo. Y mae dynion dichell-ddrwg yn dal gatael ar bob , 
cyfleusdra ag.a allont i hudo eraill i gofleidio yr hyu y maent 
yn ei osod allan, I'r diben byu y maent yn ymresymmu gyda 
llawer o gyírwysdra, yn ymdrechu i ddwyn dynion-i feddwl 
eu bod yn meddiannu gwybodaeth helaeth, eu bod yn ddyn- 
ion sanctaidd, yn meddiannu llawer o barch i'r gwirionedd, 
yn gystal a llawer o gariad at eneidiau dynion. Y mae'r 
weinidogaeth efangylaidd wedi cael ei threfnu i'r diben-i ddi- 
gelu eneidiau rhag cael eu gwyro trwy gddycehiadd Gy 
o'r fath hyn. 


wrt Eithr, gan fod yn gywir mewn cariad, 
Slymydou o honom iddo ef ym mhob peth, yr 
hwn yw y Pen, sef' Crist: | 
; Yy ie 
y TY lle bod yn blantos, yn bydyn ac yn cael eu cylch- 
arwain gw bob awel dysgeidiaeth y mae duwiolion ì fod yn 
gywir mewn cariad. Y mae hyn yn cynnwys bod yn ddirag- 
ríth yn eu cariad at Dduw ac at eu cyd greaduriaid. Neu fe 
ddichon fod y geiriau 'n arwyddo glynu wrth wirionedd yr 
ce syl gyda'r cariad y mae yn ei ofyn, gosod allan y gwirion- 
a dadleu drosto mewn yspryd cariad. Yn y modd hyn y 
Hyw gynnyddu iddo ef ym mhob peth, yr hwn yw y Pen, sef 
Crist. Y maent i gynnyddu mewn gwybodaeth o Grist, mewn 
morphwysiad ar Grist, mewn cariad at Grist, mewn cyd-ym- 
urfiad â Christ, a thebygolrwydd iddo, mewn darostyngiad i 
ewyllys Crist, ac mewn ymdrechiadau i ogoneddu Crist. 
2Pet.1.5,6. 38.186, Mewn PF i Grist fel Pen, gwel 
— Pen. 1.22.0 
t^ ' 
16 O'r HR; y mae yr holl gorph wedi ei 
gyd-ymgynnull a'i gyd-gyssylltu, trwy bob cym- 
mal cynnaliaeth, yn ol y nerthol weithrediad 
ym Ran pob rhan, yn gwneuthur cynnydd y 


corph, i'w adeiladu ei hun mewn cariad. 
UC EYFR UN. (&) 







a a dM br tio 


129 EPHESIAID. P&N. IV, 


Ar ol son am Grist fel Pen, Adn. 15. y mae'r Apostol 
yn dywedyd, O'r Awn y inae'r holl gorph wedi ei gyd-ymgyn- 
null, a'i gyd gyssylltu. Y mae corph dirgelaidd Crist yn cyn- 
nwys amrywiol aelodau: ond ymae pob aelod wedi ei osod yn 
rheolaidd yn ei le eì hun, ac y mae undeb agos rhyngddynt â 
Christ, ac â'r naill y llall. Oddi wrth Grist y mae eu cyd- 
gynnulliad a'u cyd-gyssylltiad. Efe, trwy ei Yspryd, sydd yn 
eu gwneutbur yn feddiannol ar anian sanctaidd; yn eu dwyn i 
undeb ag ef ei hun trwy ffydd; yn eu tueddu i uno mewn 
_ cymdeithas eglwysig yn ol rheolau 'r gair; ac yn eu rhwymo i 

fod yn un mewn cariad, Wrth bob cymmal cynnaliaeth yr ydym 
i ddeall pob gosodiad eglwysig, neu yn hytrach pob swyddog 
a osododd Crist yn ei eglwys, a phob aelod ag sydd yn ei 
briodol le yn ddefnyddiol i eraill yn y corph, Trwy'r rhai'n 
y niae Crist yn nerthol weithredu ì gyfrannu ymborth ysprydol 
ir corph. Y mae pob un, yn ei briodol le, yn cael ei ddwyn 
i gyfrannu i eraill yr hyn a dderbyniodd” oddi wrth Grist. Fel 
hyn y mae ym mesur pob rhan, neu yn ol y cymmwysiadau : a'r 
doniau â pha raì y mae 'r naill a'r llall wedi ei gynnysgaeddu, 
yn offerynnol i i wneuthur cynnydd y corph, i'w adeiladu ei hun 
mewn cariad. Y mae'r holl gorph yn cael ei ddwyn ar gyn- 
nydd mewn rhifedi, gwybodaeth, ffydd, gostyngeiddrwydd, 
hunan-ymwadiad, gwyliadwriaeth, ymdrechiadau i ogoneddu 
Duw, diddanwch mewn gorthrymderau, &c. _ Trwy hyn,y mae 
yn Gael ei adeiladu mewn cariad at Grist, ac at y naill y llall. 

ty ŵn 

17 Hyn g gan hynny yr yt yn ei ddywedyd, 
ac ynei dy dfbiebnbdiau yn yr Arglwydd, na rod-_ 
ioch chwi mwyach fel y mae y Cenhedloedd. 

eraill yn rhodio, yn oferedd eu meddwl; < 
” Yr oedd breintiau neillduol yn perthyn i'r Ephesiaid fel 
aelodau Crist. Adn, 11—16. _ Gan hynny yr oedd yr Apostol 
yn dywedyd, ac yn tystiolaethu yn yr Arglwydd. Yr oedd yn 
difrifol ddymuno arnynt, ac yn gorchymmyn iddynt, trwy aw- 
durdod yr Arglwydd lesu, trwy nerth oddi wrtho, a than ;ys- 
tyriaeth o'i bresennoldeb, fel un ag oedd yn dyst o'r hyn oedd 
yn ei ddywedyd. Yr byn oedd yn ei ddymuno oedd, na fyddai 
iddyut. rodio mwyach fel y mae'r Cenhedloedd yn rhodio, yn 
oferedd eu meddwl. _ Yr oedd oferedd meddwl y Ceuhedloedd yn 


Z7 


PEN. IV. EPHESIAID, 123 


cynnwys eu gwag ddychymmygion am danynt eu hunain, am 
Dduw, am y modd i'w addoli, am wir ddedwyddwch, am fyd 
arall, &c.; eu gwagder o'r pethau mwya sylweddol, fel yr 
oeddynt heb wybodaeth o Dduw, heb ei anian, heb ei ofn, ac 
heb wir gariad atto; eu prif ymofynniad am bethau gwag a 
difudd, a'u byfrydwch pennaf yn yr byn na wnai iddynt ddim 
lles; a'u hollol apalluii gyrraedd y dedwyddwch oeddynt yn 
“ ymofyn amdano. Yr oeddynt yn rodio yn oferedd eu meddwl, 
trwy droi eu cefnau at y gwir Dduw, trwy ymroddi i eilun- 
addoliaeth, trwy ymdroi mewn pob ymarweddiad llygredig a 
pheehadurus, a thrwy ddiystyru gwahoddiadau mwyaf tirion 
yr efengyl. Ond er fod yr Ephesiaid wedi bod yn rhodio fel 
Cenhedloedd eraill, y mae 'r Apostol yn difrifol dystiolaethu 
iddynt na ddylent o hyn allan ddim ymddwyn felly mwyach, 
Yr oeddynt yn awr yn aelodau i Grist, yn deml y Duw byw, 
yn'bobl briodol i'r Arglwydd, yn frenhinol offeiriadaeth, yn 
feibion: buw, yn gyd-etifeddion â Christ, &c. Y mae 'r gras 
oedd wedi cael ei ddangos tu ag attynt yn galw arnynt i beidio 
cyd-ymffurfio. â'r byd annuwiol: ar ol rhoddi eu hunain i 
' Dduw, byddai 'n angbyfiawn iddynt rodio fel ei elynion: 
trwy rodio fel y Cenhedloedd hwy fyddent yn ymddwyn yn 
waeth at Dduw nag oeddynt wedi bod yn ymddwyn gynt tu 
ag at y diafol: ac fe fyddai'n taflu mwy o waradwydd ar 
Dduw na - buasent heb roddi eu byi erioed i fynu iddo. 
GW MHFISD oe 
rn. M8 Wedi tywyllu euw rw wedi ymddi- 
eithrio. oddi wrth fuchedd Dduw, trwy yr an-. 
- wybodaeth sydd ynddynt, trwy dWnDineb eu 


“ca alon: 


“I roddi dwilofiiad o'r Cenhedloedd sy'n rhodio yn oferedd 
eu meddwl, y mae'r Apostol-yn dywedyd eu bod wedi tywyllu 
ew deall: Act. 26. 18. Rhuf. 3. 11. Es. 1.93. Yr oeddynt 
ŵedi eu geni fel ebol asyn wyllt: yr oedd cam-ddarluniadau 

o bethau ysprydol wedi cael eu gosod o'u blaen: yr oedd Satan 
wedi dallu eu meddyliau: 2Cor. 4. 4. yr oeddynt hwythau, 
trwy eu. balchder, eu rhagfarn, a'u. nwydau, wedi gwrthod 
adnabod y yr Arglwydd: Jer, 3. 6. Rhuf. 1. 19—21. ac yr oedd 
Duw, mewn ffordd o farn, wedi eu rhoddi i fynu i ddallineb 
eu calonnau eu hunain, Ioan 12. 40. Yr effaith o hyn oedd. 


194 EPHESIAID, PEN. 1V. 


eu bod wedi ymddieithrio oddi wrth fuchedd Dduw. Y mae 
buchedd Dduw yn arwyddo y bywyd y mae Duw yn ei orchym- 
myn ac yn ei gymmeradwyo; y bywyd y mae efe yn awdwr o 
hono; Pen. 2. 5. y bywyd y mae efe yn ei fyw yn yr enaid, a 
thrwy yr hwn y mae'r enaid yn byw iddo ef ac er ei ogoniant; 
y bywyd o debygolrwydd iddo ef mewn purdeb, cyfiawnder, 
gwirionedd, daioni, trugarogrwydd, &c.; bywyd ffydd; neu 
fywyd o ymddibynniad arno ef; a bywyd cynnwysedig mewn 
tebygolrwydd ìddo ef. Yr oeddy Cenhedloedd wedi ymddi- 
eithrio oddi wrth y bywyd hwn. Nid oeddynt yn gwybod dim 
am dano, neu ddim yn ei gymmeradwyo, nac yn ymhyfrydu 
ynddo. Yr oeddynt wedi ymddieithrio oddi wrth y bywyd hwn 
irwy'r anwybodaeth oedd ynddynt. Pale bynnag y mae an- 
wybodaeth o Dduw, mid oes yno ddim byw yn ol ei ewyllys, 
ddim ffydd ynddo, ddim ymddibynniad arno, na dim cymmun- 
deb ag ef. Yr oedd yr anwybodaeth hwn yn deilliaw, nid 
oddi wrth ddiffyg manteision, ond oddi wrth ddallineb eu calon. 
Yr oeddynt yn amddifaid o'r anian sydd yn hollol angenrheid- 
iol tu ag at iawn amgyffred pethau ysprydol. Ond gellir 
dal sylw fod y gair poresis sydd ymma am ddallineb, yn cael eì 
gyfieithu caledwch, mewn amrywiol fannau. Marc 9. 5. 6. 62, 
loan 12.40. Y mae'r galon yn galed pan fyddo yn ddi-deiml- 
ad dan gyhoeddiadau o farn Duw, ac amlygiadau o'i anfodd- 
lonrwydd; pan na byddo saethau argyhoeddiadau ddim yn 
trywanu, ond yn cael eu taflu yn ol; pan na byddo geiriau nac 
ymddugiadau Duw yn gwneuthur dim argraph arni; pan na. 
byddo ddim yn cael ei thoddi gan amlygiadau o ddwyfol dda- 
ioni, &c. Y mae'r galon yn cael ei chaledu trwy ei llygredd 
ei hun, egwyddorion drwg, ymarferiadau pechadurus, y cyn- 
llun, neu 'r ensampl ddrwg y mae eraill yn osod, a gwaith 
Duw yn oedi tywallt barn ar droseddwyr. Y mae'r caledwch 
hwn yn achos o anwybodaeth, Y mae'n rhwystro un i sylwi 
ar yr hyn fyddo'n cael ei osod o'i ílaen, yn ei dueddu i wrth-. 
wynebu yr hyn sydd yn groes i'w anian: ac fel byn y mae'n 
cau allan y BRAW íu y WE WN 


19 Y rhai wedi diddarbodi, a ymroísant i 


 drythyllwch, i yngufhur pab aílendid yn un 
chwant —” 


PEN, 1v. EPHESIAID, 125 


I ddarlunio'r Cenhedloedd ymhellach, y mae 'r Apostol 
yn dywedyd eu bod wedi diddarbodi. | Y mae'r gair diddarbodi 
yn arwyddo bod yn ddi-feddwl, bod yn esgeulus, peidio 
edrych ym mlaen, a pheidio rhag-barottoi. Nid oedd y Cen- 
hedloedd yn meddwl dim am burdeb Duw, am ddrwg pechod, 
na'r enbydrwydd oeddynt ynddo fel creaduriaid euog: nid 
oeddynt ddim yn edrych ym mlaen at ganlyniadau eu hannuw- 
iol ymddugiadau; nac yn parottoi gyferbyn a'r cyfrif oeddynt 


âw roddi yn y farn. Ond y mae'r gair apalgeo, sydd ymma 


“ .am ddiddarbodi, yn arwyddo peidio bod mewn poen, neu 
beidie galaru. Yr oedd y Cenhedloedd yn euog o fawrion 
bechodau: ac yr oeddynt yn gwybod fod y pethau hyn yn 
haeddu barn Duw. RKhuf.t.92. Er bynny yr oeddynt yn 
ddieithraíd ìi ddwysbigiadau cydwybod: 1Tim.4.2. nid oedd- 
ynt yn profi dim eywilydd na gofid wrth feddwl am eu ffieidd- 
dra, dim galar wrth edrych ar y llun oedd arnynt, na dim 
“arswyd wrth feddwl am farn i ddyfod. Jer. 3. 3. 5. 3. 6.15. 
Ezec. 3.7. Zeph. 3. 5. Oblegid hynny hwy a ymroisant i 

 drythyllwch.. Gwirfoddol roddasant eu hunain i bob math o 

— anniweirdeb a flieidd-dra, o ran serchiadau, geiriau, ac ym- 


“ddugiadau, i wneuthur pob aflendid yn un chwant. Nid oedd. 


'un math o aflendid nad oeddynt yn ymroddi iddo, Y mae'r 
'gair pleonocsia, a arferir ymma am un ehwant, yn cael ei gyf- 
“ ieithu cybydd-dod ym mhob man arall y mae'n cael ei arfer yn 
“y Testament newydd. Gwel Marc 7. 22. Luc 12. 2 Rhuf. 
“1.29. 2Cor.9. 5. Eph. 5. 3. Col. 3. 5. 1Thess. 2. 5. 2 Pet, 
98,14. 'Yr oedd y Cenhedloedd yn ddios yr un det af 
'bob aflendid ag y mae'r cybydd yn ei ddangos at y byd, Yr 
oedd ynddynt yr awydd mwyaf i borthi eu tueddiadau llygred- 
ig: yr oeddynt yn dyfal chwilio am gyfleusdra i wneuthur 
hynny: yr oeddynt yn barod iawn i gyflawnu pob pechod mor 
gynted ag y caent gyfleusdra: nid oedd dim fath beth ag 
iddynt fedru bod yn gyssurus tra heb gael boddhau eu nwyd- 
“au: ni fedrent ddim bod yn llonydd heb gael eu boddhau yn 
ddioed: nid oeddynt ond diystyru a gwneuthur gwawd o'r 
bygythion oedd yn cael eu cyhoeddi yn eu herbyn: a pho 
fwyaf o o CY, oedd ar eu ffordd, ml 'r oeddynt i 
gael &u. eu hamcan. 

rr tmy^” gr RYS 
— 20 Eithr chwychwi, Md felly. y MAWR 

Grist; 


Ô. 


126 . EPHESIAID. PEN, IV. 


Yr oedd y Cenhedloedd wedi ymroddi i drythyllwch, í 
wneuthur pob aflendid yn un chwant. Adn. 19. ” Ond y mae 
yr Apostol yn dywedyd wrth yr Ephesiaid, Eithr chwychwi, nid 
felly y dysgasoch Grist". Yr oeddynt wedi dysgu Crist. Yr 
oedd yr efengyl wedi dadguddio iddynt fod Crist goruwch pawb, 
yn Dduw bendigedig yn oes oesoedd; ei fod yn Dduw wedi 
ymddangos yn y cnawd; ei fod yn Gyfryngwr rhwng Duw a 
dynion; ei fod yn Prophwyd cyffelyb ìi Moses, yn Archoffeir- 
iad mawr ar dŷ Dduw, yn Ben, ac yn Frenin yr eglwys; ei fod 
wedi dangos y cariad mwyaf at bechaduriaid; y dichon yn 
gwbl iachau y rhai sydd trwyddo ef yn dyfod at Dduw; na 
'. fwrw efe allan neb o'r rhai a ddeuant atto; ac na chyll efê 
ddim o'r cwbl a roddodd y Tad iddo. Nid oedd y ddysgeid- 
iaeth hon ddim yn eu dwyn i fod fel y Cenhedloedd, Adn. 
17—19. Nid oes dim yn yr efengyl yn arwain i benrhydd- 
did: yn y gwrthwyneb, y mae'n dysgu i ni wadu annuwioldeb 
a chwantau bydol, &c. Tit. 2.11. 1Ioan 2.1. O herwydd 
y mae 'n rhoddi yr amlygiad helaethaf o ddrwg pechod, a'r 
dadguddiad mwya cyflawn o gariad Duw at bechaduriaid: y 
mae'n a mn orchymmyn sancteiddrwydd, ac yn tystiolaethu 
nad yw'r grefydd ac sydd hebddo ond gwag a diles. Am fod 
yr Ephesiaid, gan hynny, wedi dysgu Crist, nid ysyd gen 
i fyw. fel y Cenhedloedd. 

21 Os bu i chwi ei glywed ef, ac os dysgwyd. 
chwi ynddo, megis y mae y gwirionedd yn kw 
Iesu: 


$ 


Nid oedd yr Eplesiaid ddim wedi dysgu Crist mewn modd 
ag a oddefai iddynt fyw fel y Cenhedloedd. Adn. 20... Nid 
oedd dim amheuaeth o hyn os bu iddynt ci glywed ef, neu, gan 
eu bod wedi ei glywed ef. Gwel Pen. 8.2. Y mae Crist yn 
llefaru yn yr efengyl, Heb. 12. 25. a thrwy weinidogaeth ei. 
Genhadon. 1Cor. 2. 16. Yr oedd yr Ephesiaid wedi ei 
glywed ef yn cael ei osod allan gan y rhai'n: yr oeddynt wedi 
clywed ei leferydd awdurdodol ef yn yr byn oeddynt wedi ei 
glywed â'u elustiau: ac yr oeddynt wedi cael eu rhwymo i 
sylwi ar yr hyn oedd y» cael ei osod o'u blaen, ac ìi gyd-ym- 
ffurfio â'r hyn oedd yn cael ei draddodi iddynt. Yr oeddynt 
wedi-eu dysgu ynddo, mesis y mae'r gwirionedd yn yr To Yr 


PEN. IV. EPHESIAID, 123 


oeddynt wedi eu hyfforddi yn y pethau a berthynent i Grist: 
ac fel rhai mewn undeb â Mab Duw yr oeddynt wedi cael eu 
dysgu i ymddwyn yn addas i'w perthynas ag ef. Yr oeddynt 
wedi derbyn y gwirionedd yn y symlrwydd o hono, fel yr oedd 
ym meddwl Crist, wedi cael ei osod allan ganddo ef ei hun, a 
ehan ei Apostolion trwy eì awdurdod; yr oedd yn cael yr un 
argraph arnynt ag a gawsai ar galon Crist ei hun; ac yr oedd 
yn cael yr un lle ganddynt ag oedd yn ei gael ar bawb ag sydd 
mewn undeb â Christ. 


22 Dodi o honoch heibio, o ran yr ymar- 
weddiad cyntaf, yr hen ddyn, yr hwn sydd 
lygredig yn ol y chwantau twyllodrus; 


Yr oedd yr Ephesiaid wedi clywed Crist, a'u dysgu ynddo, 
fel y mae'r gwirionedd yn yr lesu. Adn. 91. Yr oeddynt 
wedi eu dysgu i ddodi heibio, o ran yr ymarweddiad cyntaf, 
yr hen ddyn. Y mae'r hen ddyn yn arwyddo llygredd natur, 
Rhuf.6.6 Y mae'n cael ei alw'n ddyn, am ei fod yu ym- 
daenu trwy 'r holl ddyn, ac am ei fod yn cynnwys amrywiol 
aelodau, y rhai sydd yn gynnorthwyol i'w gilydd. Y mae yn 
hen ddyn, fel y mae yn y byd oddiar amser Adda; yr oedd 
yn y duwiol cyn iddo gael anian newydd; y mae yn llawn o 
gyfrwysdra, yn ddrwg ei nwydau, yn anhardd, ac yn dad- 
feilio, Yr oedd yn amlygu ei hun yn eu hymarweddiad cyntaf, 
sef yn eu tymmerau, eu geiriau a'u gweithredoedd, tra 'r 
oeddynt heb eu dychwelyd at Dduw. Ond yn awr yr oeddynt 
wedi eu dysgu a'u tueddui beidio ufuddhau iddo, ond i fod 
yn ofalus i'w fwrw ymmaith fwy fwy, ac i'w daflu o'r naill du 
gyda ffieidd-dra, fel y gwnaent â hen ddilledyn nad yw ddim 
mwyach yn gymmwys i'w wisgo. Y mae yn llygredig yn ol y 
chwantau twyllodrus. Y mae 'r anian lygredig ynddi ; ei hun 
yn ffiaidd ac yn atgas: y mae'n llygru galluoedd yr enaid ac 
aelodau'r corph: ac y mae'n tueddu at dragywyddol ddinystr, 
ac yn sicr o benderfynu yn hynny lle nad yw eneidiau 'n cael 
eu gwaredu o dan ei hawdurdod. Y mae chwantau 'r anian 
hon | yn arwyddo tueddiadau 'r galon y rhai sydd yn gwneuthur 
dyn yn barod ac yn awyddus i bob pechod, ac yn ei ddwyn i 
ymhyfrydu yn yr hyn sydd yn ddrwg ynddo ei hun. Yn ol fel 
y mae'r chwantau hyn yn gweithredu, y mae dyn yn cael ei 


126 EPHESIAID. PEN. IV. 


lygru. Y maent yn dwyllodrus, trwy eu bod yn hudo dynion 
i feddwl nad yw ddim yn ddrwg iddynt gael eu boddhau, i 
roddi enwau cymmeradwy i wahanol bechodau, ac i roddigwag 
esgusodion dros eu cam-ymddugiadau; a thrwy addaw elw, 
anrhydedd, hyfrydwch, boddlonrwydd, a dedwyddwch, pan 
nad ydynt ddim yn dwyn y pethau byn, ond yn gadael rhyw 
golyn poenus ar eu hol... Es.56.12. 55.2. Dihar. 23. 31, 82. 


23 Ac ymadnewyddu yn yspryd eich medd- 
wl; : i 


Yr oedd yr Ephesiaid wedi eu dysgu, nid yn unig i fwrw 
heibio yr hen ddyn, Adn. 22. ond hefyd ì ymadnewyddu yn 
yspryd eu meddwl. Fe ddichon fod yspryd eu meddwl yn ar- 
wyddo eu hyspryd lwy, sef eu meddwl. Os felly yr oedd 
gwybodaeth o Grist yn eu cynhyrfu i ymestyn at bellach ym- 
adnewyddiad yn holl alluoedd eu heneidiau, trwy gael mwy o 
oleuni ym mhethau Duw i lanw eu deall, eu hewyllys yn fwy 
cyd-ffurfiol ag ewyllys Duw, a'u serchiadau yn gweithredu yn 
ol cyfarwyddiadau Duw, ac er ei ogoniant. Neu y mae'r 
geiriau 'n arwyddo tuedd eu meddwl at y naill wrthddrych a'r 
llall. Y mae dysgu Crist yn dwyn dynion i fod â'u tuedd yn 
fwy at wrthddrychau ysprydol, i weithredu arnynt yn fwy byw- 
iog, ac yn fwy cysson. Neu fe allai fod yr Apostol yn golygu 
yr Yspryd Glân, yr hwn sydd yn gweithio ym meddwl y duw- 
iol. Y mae gwybodaeth gadwedigol o Grist yn rhwymo duw- 
iolion i fod yn awyddus am ychwaneg o adnewyddiad trwy 
sancteiddiol ddylanwadau 'r Yspryd Glân. 


24 A gwisgo y dyn newydd, yr hwn yn ol 
Duw a grêwyd mewn cyfiawnder a gwir sanct- 
eiddrwydd. 


Yr oedd yr Ephesiaid wedi eu dysgu, nid yn unig i ym- 
adnewyddu yn yspryd eu meddwl, Adn. 23. ond hefyd i wisgo 
y dyn newydd, Y mae'r dyn newydd yn arwyddo *r anian sanct- 
aidd, yr hon sydd yn cael ei chyfrannu yn yr adenedigaeth. Y 
mae'n cael eì galw yn ddyn am ei bod yn llywodraethu.yr holl. 
ddyn, ac megis yn gynnwysedig o amrywiol aelodau, Y mae 
yn ddyn mewydd, fel nad oes fawr oddiar pan y mae wedi eì 


PEN, 1V, EPHESIAID, 129 


ffurfio yn yr enaid; fel y mae'n dwyn dyn ìi weled a chlywed 

mewn modd newydd, yn rhwymo'r serchiadau ìi weithredu mewn 

modd newydd, yn cynhyrfu un i fwriadu a gweithredu mewn, 
modd newydd, ac yn dysgu un i gyflawnu gwahanol ddyled-, 
swyddau i ddiben newydd; ac nid yw ddim yn llygredig fel yr 

hen ddyn. Y mae gwisgo'r dyn newydd yn arwyddo eu haddurno 

eu hunain â gweithrediadau'r anian hon, fel y byddo hynny 

yn weledig i'w cyd-greaduriaid oddi amgylch iddynt. Y mae 

y dyn newydd, yn ol Duw, wedi ei greu mewn cyfiawnder a gwir 
sancteiddrieydd.. Y mae yn ol Duw, trwy ei fod wedi cael ei 
fod oddi wrth ei ben-arglwyddiaethol ewyllys da, ei ras, ei allu, 

a'i ddoethineb, Eph. 2, 10. a thrwy ei fod ar ddelw Duw, fel 

yr oedd Adda yn ei gyflwr creadigol, Gen.1.27. Y mae 

wedi ei greu, hynny yw, wedi ei ffurfio gan ddwyfol allu, a'i 

wneuthur yr hyn ydyw, nid.yn ol un tuedd oedd yn yr enaid 
yn flaenorol at hynny, ond yn ol boddlonrwydd ewyllys Duw. 

Y mae mewn cyfiawnder fel y mae'n tueddu dyn i ymddwyn yn 

> gyliawn yn y cyflawniad o ddyledswyddau gorpEwysedig arno 

. tu ag at Dduw a dyn. Y mae mewn sancteiddrwydd, fel y 

mae 'n rhwymo eneidiau i fod yn bur ym mhob peth, aci 

gyflwyno eu hunain yn gyflawn i'r Arglwydd, . Y mae'n wir 

sancteiddrwydd fel y.mae 'n dufewnol, mewn cyferbyniad i 

allanol a defodol lanhad y gyfraith Iuddewig; fel y mae 'n 

wirioneddol, mewn cyferbyniad i'r hyn nad yw ond ffugiol a 
rhagrithiol; ac fel y mae'n sancteiddrwydd ag sy'n cael ei. 
feitlirin trwy wybodaeth o'r gwirionedd. Cel. 3, 10, 


25 O herwydd paham, gên fwrw ymmaith 
gelwy dd, dywedwch y gwir bob un wrth ei gym- 
my dog: Ary aelodau ydym i'n gilydd. 


XT oedd. yr Ephesiaid wedi eu dysgwi ddodi heibio y hen 
ddyn, i ymadnewyddu yn yspryd eu meddwl, ac i wisgo 'r dyn 
newydd, Adn.22—94. O herwydd pa ham, sef am eu bod 
wedi cael y fath ragorfraint, ac wedi cael eu gosod dan y fath 
rwymau, y mae'r Apostol yn eu gosod ar eu gocheliad yn er- 
byn y pechodau oeddynt wedi bod yn ymdrybaeddu ynddynt 
yr. amser. aaethaì heibio, ond y rhai oedd yn hollol anaddas i 
Gristnogion fyw ynddynt. I ddechreu ar hyn, y mae'n dy- 
wedyd, Gan fwrw ymmaith gelwydd, dywtdwch y Hwn bob un 

'LWYTR V, R 


130 EPHESIAID. P&N, Iv, 


wrth eí gymmydog. Col. 3.9. Y mae un yn dywedyd cel- 
wydd, pan fyddo'n dywedyd yr hyn nad yw wir, gyda diben i 
dwyllo. Dylai Crist'nogion gadw yn eitha pell oddi wrth byn, 
fel y mae'n bechod neillduol o adgas, yn myned dan sylfaen 
pob moesoldeb, yn hollol anheilwng o ddyn, llawer mwy anheil- 
wng o Gristion. Yn eu bymddiddanion cyffredin, pan yn cael 
eu galw i ddwyn tystiolaeth, wrth wneuthur addewidion ac 
addunedau, yn eu holl ymddugiadau, yn gyffredinol, ac yn 
neillduol wrth osod allan feddwl Duw, dylent fod yn gydwy- 
bodol i ddywedyd y gwir bob amser. Zech. 8. 16. Wrth 
ddywedyd celwydd, y mae dynion yn dangos eu hunain yn 
blant i'r diafol: Ioan 8. 44. pan yn dywedyd y gwir y maent 
yn dwyn tebygolrwydd i Dduw: 'Num. 29. 19. ac y mae'r 
celwyddwyr yn cael eu cau allan o'r nefoedd. Dat. 21. 27. 
22.15. I'w hannog i ddywedyd y gwir, y mae'r Apostol yn 
dywedyd, Oblegid aclodau ydym i'n gilydd. Y mae credinwyr 
yn aelodau o gymdeithas wladol gymmaint ag erioed: y maent 
o'r un teulu ag eraill yn ddechreuol, yn gyfrannogïon o'r un. 
natur ddynol, dan rwymau i arfer pob ffyddlondeb tu ag at eu 
cyd-greaduriaid yn gyffredinol. Ac y maent yn aelodau o'r un 
corph ysprydol, i ba un y mae Crist yn Ben. Oblegid hynny 
dylent ochelyd twyll, a bod yn ofalus am ddywedyd y gwir 
wrth eu gilydd, i'r diben i fod yn gynnorthwyol, ac nid yn 
niweidiol y naill i'r llall, fel aelodau o'r un corph. 


26 Digiwch, ac na phechwch: na fachluded 
yr haul ar eich digofaint chwi: 


Fel rhai wedi diosg yr hen ddyn a gwisgo'r newydd, yr 
oedd yu angenrheidiol i'r Ephesiaid wilio ar eu nwydau, ac 
edrych ar eu bod yn cael eu cadw dan addas lywodraeth. Am 
hynny y mae'r Apostol yn dywedyd ymhellach, Digiwch, ac 
na phechwch. Y mae'n gyfreithlon i Gristion ddigio: o her- 
wydd y mae Duw yn ddigllon wrth yr annuwiol; Psal, 7. 11. 
yr oedd yr Iesu yn ddigllon oblegid caledrwydd calonnau 
dynion; Marc 3. 15, ac ni ddylai duwiolion ddim bod yn fodd- 
loni i bechod ynddynt, en hunain nac eraill. Ond nid gorch- 
'ymmyn sydd ymma i ddigio. Y mae'r geiriau'n cyfarwyddo 
pa. fodd i ymddwyn pan fyddo angenrheidrwydd i fod yn ddig. 
A'r mae un yn digio heb bechu, pan. fyddo yn digio w wrth bechod 
yn fwy nag wrth y pechadur, wrth ei becliodau' ei hun yn 


PEN, IV. EPHESIAID. 1al 


gystal a phechodau eraill, wrth bob pechod fel eu gìlydd, a 
phan fyddo ei ddigofaint yn deilliaw oddi wrth fwr serch at 
ogoniant Duw, anrhydedd crefydd, a lles eneidiau. Y mae 
' digofaint yn bechadurus pan fyddo heb achos, neu ar gyfrif 
rbyw bethau bychain yn unig; pan fyddo un yn digio wrth 
eraill pryd y dylai yn bytrach ddigio wrtho ei bun; pan fyddo un 
yn digio wrth rai nad yw ddim yn addas ìi ddigio wrthynt; pan 
fyddo digofaint yn difeddiannu un o hunan-lywodraeth, yn 
tywyllu 'r deall fel na welo un ddim daioni yn y rhai y byddo 
yn ddìg wrthynt, yn anghymmwyso at ddyledswyddau crefydd- 
ol, yn dwyn un i esgeuluso y dyledswyddau gorphwysedig arno 
iu ag at ei gyd-greaduriaid; pan y mae'n tueddu un i gasau 
ei gyd-greaduniaid, eu diystyru, ac ymddial arnyut; a phan 
y mae'n cynhyrfu un i ddywedyd a gwneuthur yr hyn ag sydd 
yn anaddas. Os bydd i Gristion un amser gael eì gyffroi i 
ddigofaint, cyngor yr Apostol yw, Na fachluded yr haul ar 
eich digofaint chwi. Dylent yn ddioed weddio am gymmorth, 
'ac edrych ar gadw digofaint ì lawr, ac ymgymmodi â'u brodyr 
ar frys. Ni ddylaì digofaint ddim cael gorphwys yn eu mynwes, 
Ecel, 7. 9. Ni ddylai ddim aros gyda hwynt hyd faehludiad 
haul, ì aflonyddu eu meddyliau, a'u angbymmwyso at weddi 
hwyrol, yr bon a ddylai fod heb ddigter na dadl. 1 Tim, 9. 8. 
Ac nì ddylai ddim cael gorwedd gyda hwynt i aflonyddu eu 
cwsg, ac i gyfodi gyda hwynt y dydd canlynol. 


27 Ac na roddwch le ï ddiafol. 


I'w hannog ì fod yn wìliadwrus rhag digio mewn modd pech- 
adurus, y mae'r Apostol yn dywedyd, Ac na roddwch le i ddiafol. 
Y mae'r gwrthwynebwr diafol yn ymdrechgar ìawn ìi gynhyrfu 
.a meithrin ysprydoedd llidiog ac ymddialgar.. Ac y mae hyn 
yn tueddu 'n fawr ì wneuthur drwg i'r cyfryw fyddo dan lywodr- 
aeth y cyfryw yspryd, ac i eraìll: oblegìd y mae'n dybygol. 
jawn ì'w dwyn ì fod yn euog o lawer o bechodau eraill, ac 
selly ì ddwyn rhwygìadau, a phob annbrefu i'r eglwys, Fel na 
— Crist'nogìon, gan hynny, ddìm goddef : satan gael 

eu calon, na rhoddi ìddo un fantais yn eu herbyn, trwy 
ffordd ì nwydau llidiog a niweidiol, ma chael eu dwyn, 
trwy eì gynhyrfiadau, i fod yn euog o bechodau eraill, mewn 
gŵìr na gweithred, hwy a ddylent fod vn dra gwiliadwrus, pa 


192 EPHESIAID. PEN, fV, 


bryd bynnag y byddo eu hysprydcedd yn cael eu cynhyrfu, i 
wrthwynebu diafol yn lew yn y ffydd. 1Pet.5.8,9. Ond 
fel y mae'r gair diabolos, diafol, yn cael ei arfer weithiau am 
un a fyddo yn enllibaidd, 'Fit. 2. 3. fe ddichon fod yr Apostol 
ymma ^n gosod yr Ephesiaid ar eu gocheliad rhag rhoddi clust 
iraia fyddai'n enllibio eu cymmydogion, ac yn cynhyrfu y 
naill yn erbyn-y llall, a thrwy bynny yn rhoddi lle i anghredin- 
wyr i ddywedyd yn ddrwg am eu crefydd. Gellir dywedyd 
ymhellach fod dynion yn rhoddi lle i ddiafol, pan yn esgeu- 
luso meddwl am eu cyflwr truenus trwy bechod, pan nad 
ydynt ddim yn cadw ystyriaeth o wirionedd Duw ar eu meddwl, 
pan ddim yn gochelyd yr hyn sydd yn achlysur i bechod, pan 
yn cymmeryd pethau difrifol mewn modd celiwairus, pan yn 
rhoddi ffordd yn ormodol i nwydau, pan ddim yn gwrthwynebu 
y cynhyrfiadau cyntaf i bechod, pan yu ystyried dim ond un 
olwg ar beth, pan yn meddwl yn fawr am danynt eu hunain, 
pan yn cymmeryd i fynu â chrefydd mewn modd rhagrithiol, 
pan na fyddo ganddynt iawn ddiben yn eu golwg, pan yn 
esgeuluso defnyddio arfau 'r efengyl, pan yn myned allan 'o 
lwybr eu dyledswydd, pan yn rlioddi clust i wrando ar lais 
profedigaethau, pan yu cydsynio â hwynt, a phan yn —— 
yr un pechod drachefn a thrachefn. 


'28 Yrhwna lad rattâodd, na ladratted Mg 
ach: eithr yn hytrach cymmered boen, gan. 
weithio â'i ddwylaw yr hyn sydd dda; fel y 
byddo ganddo beth i'w gyfrannu i'r hwn y Tr 
angen arno. 


Yr oedd rhai o'r Cenhedloedd yn golygu nad oêdd ddia 
yn ddrwg iddynt chwiw ladratta a gwneuthur cam â'u cym- 
mydogion, a'u twyllo, gyda golwg ar gyflawnu eu hangen eu 
hunaiu, neu i gynnal eu hunain i fyw mewn diogi a segurdod. 
Y mae'n-dybygol iawn fod rhai o'r Ephesiaid, cyn cael eu . 
dwyn i adnabyddiaeth o Grist, wedi bod yn-euog o hyn: ac 
fe ddichon eu bod, ar o) eu troedigaeth, yn llettya meddyliau 
rhy ysgafn mewn pertbynas. i'r pechod hwn, ac felly yn profì 
fuedd atto. Y mae'r Apostol yn dywedyd, gan hynny, Yr 
hwn a ladrattaodd, na ladraíted mwyach. Y mae lladratta yn. 
cynnwys cymmeryd eiddo arall mewn modd anghyfiawn, attal 


PEN. IV, EPHESIAID. 133 


dyledus daliad, mynnu mwy am beth nag a dâl, peidio rhoddi 
cymmaint am beth ag a dâl, benihycca heb dalu yu ol, an- 
fiyddlondeb i'r hyn fyddo wedi ei ymddiried i un, cadw yr 
byn fyddo un wedi dyfod o byd iddo, heb ei roddi i'w berch- 
'ennog, calonnogi lladron, &c. Dylai Cristnogion ddangos 
-fod eu crefydd yn eu dysgu i hollol ffieiddio, a chydwybodol 
“ymgadw oddi wrth y pechod hwn. Y mae'n drosedd o'r 
gyfraith foesol; ac yn hollol anghysson â chyfraith Crist, yr 
'hwn a orchymynnodd i'w ganlynwyr wneuthur i eraill fel y 
“maent yn ewyllysioi eraill wneuthur iddynt hwythau. Am 
bynny na ladratted Cristion: Eithr yn hytrach cymmered boen, 
gan weithio â'i ddwylaw yr hyn sydd dda. Rhag i segurdod ei 
arwain i ladratta etto, dylai ymroddi i wneuthur rhyw beth a 
fyddo'n fuddiol, nid yn unig i gynnal ei hun a'r cyfryw a 
fyddo 'n ymddibynnu arno, ond hefyd yn llesol yn y naill 
ffordd neu 'r llall, i'w gyd-greaduriaid, Ac os yw ei amgylch- 
iadau yn gofyn hynny, dylai fod yn ddiwyd i fwytta eì fara 
trwy chwys ei wyneb. Gen. 3, 19. Dylai wneuthur hyn, fel 
Jy byddo ganddo. beth i'w gyfrannu i'r hwn y mae angen arno. 
. Y mae rhaì mewn angen. Y mae rhai fellŷ trwy eu bod yn 
analluog i weithio, gan eu bod wedi colli eu hiechyd, neu dan: 
ryw wendid corphorol, neu wedi myned yn oedrannus: nìd 
yw'r gwaith a all rhai ei wneuthur ddim yn ddigonol. i ddwyn 
iddynt yr hyn sydd yn angenrheidiol i gynnal eu hunain a'u 
teuluoedd: y mae rhai-yn cael colledion yn nhrefn rhaglun- 
iaeth, a'rhai, a'r gyfrif eu crefydd, yn cael eu hyspeilio o'n 
meddiannau: ac nid oes gan rai yn y fath amgylchiadau a 
hyn, ddim cyfeillion na pherthynasau i'w cynnorthwyo, Y 
mae 'n ddyledswydd orphwysedig ar Gristnogion i gyfrannu i'r 
rhaì'n. Y mae dynoliaeth yn gofyn hyn: y mae crefydd Crist 
yn ei orchymmyn mewn modd pendant, ac yn neillduol: gyda 
golwg ar y rhei sydd o deulu'r ffydd, Y mae'r rhai sydd yn 
gweithio â'u dwylaw i gyfrannu; ïe, y rhai a fu, mewn amser 
aaeth heibio, yn euog o ladratta. _ Dylai'r rhai'n' weithio fel 
y byddo. ganddynt gyfleusdra i fod yn ddefnyddiol i'w cyd- 
greaduriaid, 'trwy gyfrannu ar achlysuron priodol, o'r byn 
fy Em. cob Ya, trwy ——— llafurus, Ew 


u 


29. et ddeucd un ymadrodd llygredig allan 
och genau chwi, ond y cyfryw un ag a fyddo 


134 EPHESIAID. PEN. 1v. 


da i adeiladu yn fuddiol, fel y paro ras i'r 
gwrandawyr. 


Dylai Cristnogion fod yn wiliadwrus ar eu geiriau yn 
gystal ag ar eu gweithredoedd. Am hynny y mae'r Apostol 
yn dywedyd, Na ddeued un ymadrodd llygredig: allan o'ch gen- 
au chwi. Y mae'r gair sapros, sydd ymma am /ygredig, yn 
cael ei gyfieithu drig, ym mhob man arall yn y Testament 
newydd. Mat.7.17,18. 12.33. 19.48. Luc 6 43. Y mae 
ymadrodd llygredig, neu ddrwg, yn cymmeryd i mewn eir- 
ìau gwag ac ysgafn, cellwairus, gweniaithgar, enllibaidd, ym- 
ffrosigar, anniwair, celwyddau, llwon, melldithion a rhegfíe- 
ydd, cymmeryd enw 'r Arglwydd yn ofer, cableddau, &ec. Y 
maent yn lygredig am eu bod yn deilliaw o galon lygredig, ac 
yn tueddu ì lygru yrhaì sydd yn eu clywed. 1 Cor. 15. 38, 
Dylai Cristnogion fod yn ofalus iawn nad arferont y fath ymad- 
roddion, ond y cyfryw ag a fyddo dai adeiladu'n fuddiol. Y mae 
ymadrodd yn dda, pan fyddo yn wir, yn ddoeth, yn amserol, 
yn addas i'r lle y byddo 'n cael ei arfer, i'r rhai y byddo un yn 
Hefaru wrtbynt, neu i'w clywedigaeth, ac i'r amgylchiadau a'r 
achlysuron fyddo'n galw ar uni lefaru. Y mae'n tueddui . 
adeiladu 'n fuddiol, pan fyddo'n tueddu i ddwyn y rhai y bydd- 
om yn ymddiddan â hwynt ar gynnydd mewn gwybodaeth, 
sancteiddrwydd, diddanwch, &c. Pan fyddo ymadrodd Crist- 
ion o'r fath hyn, efe a bair ras i'r gwrandawyr. Dichon ym- 
«diddan am ras Duw fod yn foddion i ddwyn dynion i gael y 
gras o oleuni, edifeirwch, ffydd, maddeuant, cysur, gobaith 
da, &c. Dichon hefyd fod yn foddion ìi ddwyn ar gynnydd 
eu gwybodaeth o bethau Duw, eu gostyngeiddrwydd, eu casineb 
at bechod, eu cariad at Grist, eu cariad at eu cyd-greaduriaid, 
eu hawyddfryd i ogoneddu Duw, &c. 


30 Ac na thristêwch Lân Yspryd Duw, trwy 
yr hwn y'ch seliwyd hyd ddydd prynedigaeth. 


_ Vw hannog i fod ar eu gocheliad yn erbyn y pechodau a 
grybwyllir yn yr adnodau blaenorol, yn gystalag i ymgadw 
rhag pob pechod arall, y mae'n dywedyd, Ac na thristewch 
Lân Yspryd Duw. Y mae yr Yspryd Glân yn Yspryd Duw, 
nid yn vnig am ei fod yn feddiannol ar natur ddwyfol, ond 


PEN. IV. EPHESIAID, 135 


hefyd am ei fod yn cael ei roddi a'i anfon gan Dduw, i fywhau 
eneidiau, eu sancteiddio, eu diddanu, &c.; ac am ei fod yn 
gweithredu mewn modd tra nerthol ae ardderchog. Y mae'n 
Lân Yspryd, fel y mae'n anfeidrol sanctaidd ynddo ei hun, fel 
y mae yn caru yr hyn sydd lân, fel y mae 'n gorchymmyn 
purdeb, ac fel y mae'n cyfrannu anian sanctaidd, ac yn dwyn 
gwaith sancteiddiad ar gynnydd yn eneidiau dynion. Fel dwy- 
fol Berson ni all efe ddim teimlo un rhyw boen nac aflonydd- 
wch; ond y mae'n cael ei dristâu.  Psal. 78. 40, 95. 10. Es. 
7.13. 69. 10. Y mae hyn yn cymmeryd lle trwy fod dynion 
yn ymddwyn tu ag atto mewn modd ag a dristâi gyd-greadur, 
yr hwn a fyddai yn aros gyd ag un, ac wedi dangos llawer o 
ewyllys da tu ag atto, sef mewn modd annoeth ac anniolch- 
gar; trwy wneuthur yr hyn a'i tristâi pe byddai efe yn agored 
i dristwch, sef yr hyn sydd yn hollol wrthwynebol i'w natur 
sanctaidd, i'w ewyllys dadguddiedig, i duedd ei weithrediadau, 
ac i'r dyledswyddau gorphwysedig ar ddynion tu ag atto; a. 
thrwy ei annog i wneuthur yr hyn y mae un wedi ei dristâu yn 
ei wneuthur, sef i ddangos ei anfoddlonrwydd tu ag attynt 
trwy gymmeryd ymmaith ei bresennoldeb grasol oddi wrthynt, 
a'u gadael yn amddifaid o'i gysuron. Y mae'n cael ei dristâu 
pan ymae dynion yn llettya meddyliau anaddas am dano o ran 
ei Berson, a'i weithrediadau neillduol yn iechydwriaeth pech- 
aduriaid; pan nad 5Jynt ddim yn meddwl yn barchusam beth- 
au'r Yspryd ; pan nad ydynt ddim yn gwrando ar ei gynghor- 
ion, nac yn sylwi ar ei gynhyrfiadau, ond yn ymroddi i wneuth- 
ur yr hyn y mae efe yn ei wahardd, ac yn esgid yn hyn y 
. mae yn eì orchymmyn, yn neillduol pan yn euog o'r pethau a 
enwir yn yr adnodau blaenorol a'r rhai canlynol; pan fyddont. 
yn meddwl yn wael am Grist, yr hwn y mae efe yn eì ogon- 
eddu; pan fyddont yn cam-ddefnyddio ei air, a'r doniau y 
mae efe wedi eu cyfrannu iddynt eu hunain ac eraill; pan na 
fyddont ddim yn hiraethu am fod yn gyfrannogion o'r Ysy i 
nac yn gweddio am dano; pan fyddont yn esgeuluso arfer y 
moddion trwy ba rai y mae efe yn arfer gweithredu ; pan na 
fyddont ddim yn ymddiried ynddo yn eu holl ffyrdd; a phan 
na fyddont ddim yn ddiolchgar iddo am ei weithrediadau. 
Dylai Cristnogion fod ar eu gwiliadwriaeth yn erbyn y pethau 
byn a'r cyffelyb, am fod yr Yspryd yn sanctaidd, am ei fod yn 
un-o brif roddion Duw, ac am ei fod yn gwneuthur y fath 


136 EPHESIAID. PEN, 1Y, 


bethau mawrion i dduwiolion, eu bywhau, eu saneteiddio, eu. 
nerthu, eu diddanu, &c, Gyda golwg ar hyn y mae'r Apostol 
yn dywedyd, Trwy'r Awn y'ch seliwyd hyd ddydd prynedigaeth. 
Mewn perthynas i waith yr Yspryd yn selio, gwel Pen. 1. 19. 
Y mae'r gair apolutrosis, syd ymma am brynedigaeth, yn. 
arwyddo ymwared. Luc 21. 26. Heb. 9.15. 11.95. Bydd. 
dydd marwolaeth yn ddydd prynedigaeth i eneidiau duwiolion ; 
canys dyna'r pryd y cânt eu gwaredu oddi wrth lygredd, prof- - 
edigaethau, amheuon, ofnau, a phob digalondid. Bydd dydd 
yr adgyfodiad yn ddydd prynedigaeth y corph. Rhuf. 8. 22.. 
Dyna'r pryd y ca eu cyrph eu cyflawn waredu oddi wrt 
lygredd, gwendid, ammhareh a marwoldeb. Y mae 'r sel y 
mae'r Yspryd yn osod arnynt yn rhoddi sicrwydd iddynt y, 
daw dydd y prynedigaeth: a pban ddaw y dydd hwnnw, da 
wna Duw ymddwyn tu ag attynt fel rhai wedi. eu nhodi fel € 
eiddo ei hun, 


3l Tyne oddi wrthych bob chwer- ŵ 
wedd, a llid, a dig, a llefain, a chabledd, — 
â poh drygioni. TT | 


yg oedd gwaith yr Yspryd yn eu selio hyd ddydd prynediu “y 
aeth yn galw am ymddugiad cyfattebol. Am hynny y mae'r, 
_ Apestol yn dywedyd wrtbynt, Tynner ymmaith oddi wrthych. 

bob chwerwedd. Fel rhai wedi cael. neillduol drugaredd, 
ac fel rhai na ddymunai ddim colli presennoldeb diddan- 
ol yr Yspryd, eu Cylfdawydd oedd gwilio yn erbyn íym-, 
mer afrywiog, sarrug , aflywodraethus a chreulon. Dylent 
ymgadw hefyd oddi yN lid, a dig. Er fod yn gyfreithlon 
ìddynt ddigio, dylent ymgadw rhag digio yn ddiachos, neu i 
raddau gormodol, a rhag parhau yn df yn hwy nag y mae 'n n. 
'addas iddynt. Dylent hefyd ochelyd lefain, a chabledd, Y mae 
llefain yn arwyddo gwaeddi, neu siarad yn uchel, pan | fyddo. 
dynion, oddi ar ddigofaint a llid, yn cecrus ymryson, yn derch-. 
afu eu llais, ac yn arfer iaith anaddas. Y mae cabledd. yn. 
cynnwys, nid yn unig geiriau ammharchus mewn. perthynas i i 
Dduw, ond hefyd difenwi ac enllibio cyd-greaduriaid. I gryn-. 
hoi'r cyfan i un gair, dylent ymgadw oddi wrth bob drygioni. 
Y mae hyn yn cynnwys pob math o feddyliau, geiriau, a. 
gweithredoedd drygionus, . Fel y mae'r cyfryw bethau yn gas. 


PEN. IV, EPHESIAID, 197 


gan Yspryd Duw, ac yn anweddaidd i'r rhai sydd wedi eu 
gwneuthur yn demlau iddo, fe ddylai Crist'nogion fod ar eu 
gwiliadwriaeth yn eu herbyn. 


32 A byddwch gymmwynasgar i'ch gilydd, 
yn dosturiol, yn maddeu i'ch gilydd, megis y 
maddeuodd Duw er mwyn Crist i chwithau. 


Y mae'n angenrheidiol i Gristnogion nid yn unig ym- 
gadw oddi wrth beehod, ond hefyd i ragori mewn gweithred- 
oedd da. Am hynny y mae'r Apostol yn dywedyd, A bydd- 
wch gymmwynasgar i'th gilydd, Y mae'r gair chrestos, 
sydd ymma am gymmwynasgar, yn cael ei gyfieithu tirion. 
£ Pet.2. 3, Dylai duwiolion fod yn dirion tu ag at eu gilydd, 
trwy feithrin tymmer serchiadol ac addfwyn tu ag at y naill y 
llall, edrych yn hawddgar ac yn siriol ar eu gilydd, a siarad yn 
fwynaidd â'u gilydd. Dylent wneuthur pob daioni ag a allont 
i'w gilydd, a hynny gyda golwg ar gorph ac enaid, Y mae'r . 
cymmwynasgar yn barod, yu ol ei amgylchiadau, i gyfrannu 
i'r hwn sydd mewn angen, yn hawdd ganddo i roddi benthyg, 
yn barod i wneuthur yr hyu a allo tu ag at amddiffyn yr hwn 
fyddo'n dioddef cam, yn foddlon i hyfforddi a chyfarwyddo 
yr anwybodus, ac yn teimlo tuedd i geisio dwyn i'r iawn y 
cyfryw ag sydd yn myned ar gyfeiliorn, &c.. Dylent fod yn 
dosturiol. Y mae hyn yn cynnwys cyd-ymdeimlo â'u gilydd, 
bod y naill yn gofidio wrth weled y llall mewn adfyd, Job 30, 
25. a bod yn barod i estyn llaw o gymmorrh i'r cyfryw a fyddo 
mewn angen. Col. 3.12. “ Dylent hefyd faddeu i'w gilydd. 
Os cânt eu hanfoddloni trwy gam-ymddugiad neb o'u brodyr, 
pi ddylent ddim bod yn g galon-galed, na dal gwg tu ag attynt, 
ma cheisio ymddial arnynt; ond dylent fyned heibio i'w beiau, 
a'u anghofio mor belled, fel na byddont ddim am wneuthur un 
; >n iddynt o'u plegid, ond yn barod i wneuthur iddynt bob 
iaioni, yr un fath a phe buasent Heb droseddu erioed yn eu 
herbyn. Gellir darllen y geiriau fel byn, Gan faddeu i chwi 
eich hunain. Y mae duwiolion yn un corph; am hynny y mae 
yr hwn sydd yn maddeu i'w frawd, yn maddeu iddo ei hun. 
I'w hannog i faddeu i'w gilydd, y mae 'r Apostol yn dywedyd, 
Megis y FD, Duw, er mwyn Crist, i chwithau. Yr oedd 
Duw wedi maddeu aml a mawrion bechodau iddynt hwy, wedi 
LLYFR V, S 


138 EPHESIAID. PEN, V. 


cu maddeu yn rhad, yn gyflawn, ac am byth. Y mae wedi 
gwneuthur hyn ar gyfrif ufudd-dod a dioddefiadau ei anwyl 
Fab, yr hwn a esododd ac a anfonodd efei fod yn Iawn dros 
eu pechodau. Rhuf. 3. 25. 2Cor. 5.19. Yr oedd hyn yn 
annogaeth iddynt hwythau i faddeu i'w gilydd, dan ystyriaeth 
o fawr ddaioni Duw tu ag attynt eu hunain, yn gystal: ag mewn 
teby golrwydd iddo, 





PENNOD V. 


pp DDWCH gan hynny ddilynwyr Dydd fel 
plant anwyl; 


Yr eedd Dnw wedi maddeu er mwyn Crist FF Ephesiaid, 
Pen, 4, 32. Eu dyledswydd hwy, gan hynny, oedd bod yn 
ddilynwyr Duw. Y mae hyn yn cynnwys bod o'r un tuedd a 
Duw, gwneuthur yr hyn y mae efe yn ei wneuthur, ei wneuthur 
yn y? un dull ag y mae efe yn ei wneuthur, a gwneuthur hyn yn 
barhaus. Y maent i'w ddilyn mewn sancteiddrwydd a chyfìawn- 
der; Eph.4.24, Phil.2.15. 1Pet. 1.15, 16. 1loan 9.9. trwy 
wneuthur daioni heb obeithio dim drachefn; ïe, i elynion;. Luc 
6.95. Mat. 5.44, 45. trwy fod yn drugarcgion; Luc 6 36. trwy 
barodrwydd i faddeu beiau, &c.. Eph.4.32. Y maent i fod yn 
ddilynwyr iddo fel plant anwyl. Y maent yn blant. Y maent 
vn gyfrannogion o'i anian, ac wedi eu mabwysiadu i'w deulu. 
'Y maent yn blant anwyl, yn wrthddrychau ei neillduol garïad, 
'Y mae wedi dangos byn trwy eu hethol i iechydwriaeth; Epb. 
1.4. anfon ei Fab, a'i draddodi drostynt; loan 3. 16 Rhuf. 
8.92. ei wneuthur yn adpabyddusiddynt Gn r efengyl; 1Tim, 
9.16. eu gwneuthur hwy yn deimladwy o'u hangen o hono; 
' *eu nperthu'i gredu yng Nghrist er cyfiawnder; maddeu eu holi 
“bechodau, a'u cymmodi ag ef ei hun; eu mabwysiadu i'w 
'deulu; 1loan 3. 1. rhoddi ei Yspryd yn eu calonnau; Gal, 
"4. 6. tosturio wrthynt, a'u harbed; Psal. 103. 13. Mal. 3. 
'i7. eu ceryddu am eu beiau; Heb. 12. 6, 7, 10, eu hamddiff- 
“yn rhag cael eu dinystrio pn eu gelynion; a darparu erddynt, 
ymbortb, Es, 25. 6. gwisg, Zech, 9, 4, a nefol etifeddiaeth, 


PEN. V. EPHESIAID, 199 


Mat. 25. 94. Y maent i ddilyn Duw am eu bod yn blant 
anwyl, sef fel y gweddai i rai y mae'r fath anrhydedd wedi 
ei osod arnynt, ac yn ol natur a thuedd yr egwyddor sydd 
wedi eì chyfrannu iddynt. Fel hyn y maent yn dangos eu bod 
yu blanti Dduw. Gellir dywedyd hefyd mai po fwyaf y 
gwnelont ddilyn Duw, mwyaf anwyl y. byddant ganddo. 


2 A rhodiwch mewn cariad, megis y carodd 
Crist ninnau, ac a'i rhoddodd ei hun drosom nî, 
yn offrwm ac yn aberth i Dduw o arogl peraidd. 


I'w cyfarwyddo pa fodd i ddilyn Duw fel plant anwyl, y 
mae'r Apostol yn dywedyd, A rhodiwch mewn cariad. Fe: 
ddichon ei fod ymma yn golygu cariad at Dduw. Y mae hwn 
yn dwyn un i lettya meddyliau parchus i iawn am yr Arglwydd, 
i fynych feddwl am dano, i ofni ei anfoddloni, i ufuddhau i'w 
ewyllys, i beidio edrych ar un peth yn ormod i'w wneuthur 
drosto, i lawenhau pan fyddo ei ogoniant yn cael ei amlygu, i 
ofidio pan fyddo 'n cael ei ddianrbydeddu, ac i hiraethu am ei 
gymdeithas. Neu fe allai mai cariad brawdol a olygir ymma. 
Mewn perthynas i'r cariad hwn, gwel Pen. 1. 15. Y mae 
ehodio mewn cariad yn arwyddo bod eu holl gyflawniadau 
crefyddol, a'u holl ymddugiadau tu ag at eu gilydd, a hynny 
trwy holl ystod eu bywyd, yn dylifo oddi wrth gariad, ac mai 
eu dyledswydd yw cynnyddu beunydd mewn cariad. I'w han- 
mogi hyn, y mae'r Apostol yn dwyn ar gof iddynt yr hyn a 
wnaeth Crist. Y mae efe wedi caru ei eiddo. Gal. 2. 20. 
Dat.1.5. Y mae cariad Crist at ei bobl yn arwyddo ei duedd 

a'i benderfyniad i wneuthur daioni iddynt. Y mae wedi am- 
lygu hyn trwy ymrwymo ar eu rhan, cymmeryd eu natur i 
undeb â'r natur ddwyfol yn ei Berson ei hun, rhoddi ei einioes 

' yn bridwerth drostynt, loan 15. 12. 1loan 3. 16. eiriol ar eu 
rhan yn y drydedd nef, anfon ei Yspryd i'w bywhau, rhoddi 
iddynt edifeirwch i fywyd, maddeu eu holl bechodau, eu cym- 
'meryd i undeb ag ef ei hun, rhoddi iddynt bawl i'r nefol 
etifeddiaeth, cyd-ymddwyn â hwynt yn wyneb llawer o am- 
herffeithrwydd, perffeithio ei nerth yn eu gwendid, cyd-ym- 
deimlo â hwynt yn eu hadfyd, eu diddanu yn eu hamrywiol 
orthrymderau, gofalu.am danynt fel na chollo neb o hon- 

_ ynt, &e. Dylai ystyriaeth o'i gariad ef eu rhwymo hwythau 


140 EPHESIAID. PEN, v. 


rodio mewn cariad ; ac fe ddylai eu cariad fod mor debyg i'w 
gariad ef ag y mae modd iddo fod. I enwi amlygiad neillduol 
o'i gariad ef y mae'r Apostol yn sylwi, iddo roddi eì hun 
drosom ni, yn offrwm ac yn aberth íi Dduw. Gwir-foddol rodd- 
odd ei hun i ddioddef drostynt yn ei gorph a'i enaid; trwy 
hyn yr oedd yn offrymmu ei hun yn aberth. Heb. 7.27. 9 
14,26, 28. 1Cor. 5. 7. Fel y cyfryw yr oedd yn berffaith 
sanctaidd; 1 Pet. 1. 19. Heb 7. 26. cafodd ei osod i farwol- 
aeth; nid o achos un rhyw fai o'i eiddo ei hun, ond ar gyfrif 
pechodau eraill; 1Cor. 15.3. Heb.10. 12. athrwy hyn cafodd 
cymmod ei wneuthur, a phechod ei dynnu ymmaith. Heb. 2. 
17. 7.26, 28. Yr oedd ei aberth o arogl peraidd. Dywedir 
i'r Arglwydd arogli arogl esmwyth ar boeth-offrymmau Noah: 
Gen. 8. 20, 21. ac yr ydym yn cael fod y poeth-offrwm a'r 
aberth dros bechod yn arogl peraidd i'r Arglwydd. Ex, 29. 
18. Lef.1.9. 4.31. Dywedir ymma yr un peth am Grist i'r 
dibeni ddangos fod ei aberth yn dderbyniol gyda Duw. Yr 
oedd yn neillduol gymmeradwy ar gyfrif mawredd ei Berson, 
Act. 20. 28. ei sancteiddrwydd difrycheulyd, Heb, 9. 14. y 
gwir-foddol gyflwyniad oedd yn ei wneuthuro hono ei hun, Heb. 
10. 5—7. y gofal oedd yn cael ei ddangos ymma am anrhydedd 
y dwyfol lywodraeth, Psal.40.8. perffeithrwydd ei nfudd-dod, 
Phil.2. 9. mawredd y cariad oedd yn cael ei ddangos at bech-. 
aduriaid, Ioan 16. 13. yr amynedd, yr yspryd maddeugar, a'r 
hyder yn Nuw oedd yn cael ei amlygu yn ei ddioddefiadau, 
Es. 63. 7. Luc 23. 34, 46. a'r gogoniant a ddug hyn i'r holl 
ddwyfol briodoliaethau byth. l ddangos fod yr aberth yn 
gymmeradwy, fe wnaeth Duw bethau tra rhyfeddol er anrhyd- 
edd i'w Fab, pan oedd efe ar y gwaith o offrymmu ei hun; 
cyfododd ef y trydydd dydd oddi wrth y meirw: derchafodd 
ef i nef y nefoedd; gosododd ef i eistedd ar ei ddeheulaw ei 
hun yn y. goruwch-leoedd : y mae iechydwriaeth yn cael ei 
chyhoeddi yn ei enw ef byd eithaf y ddaear: y mae'r Yspryd 
Glân yn cael ei anfon i ogoneddu Crist: y mae pechodau pawb 
a gredant yn cael eu maddeu er eì fwyu ef, a hynny o oesi. 
oes: y mae eneidiau pawb a roddant eu hunain iddo, yn gys- . 
tal. a'u gwasanaeth, yn cael eu cymmeradwyo, ynddo ef: ymae 
y rhai a gredant ynddo yn cael heddwch cydwybod, a'u llanw 
â diddanwch ysprydol: ac y mae y nefol stifeddingilh yn cael. 
c) rhoddi. iddynt j yn sy diwedd, i. Algiyng — 


*- ” î 


PEN, v. EPHESIAID. 141 


83 Eithr godineb, a phob aflendid, neu gyb- 
ydd-dra, na enwer chwaith yn eich plith, megis 
y gweddai i saint; 

Yr oedd yr Apostol wedi enwi amrywiol bethau y rhai y 
'*lylasai'r Ephesiaid fod ar eu gwiliadwriaeth yn eu herbyn, 
'Pen.4.25—31. Y mae ymma 'n myned rhagddo i sylwi ar 
rai pethau eraill o'r un natur. Y mae'n eu gosod ar eu gochel- 
:iad yn neillduol yn erbyn godineb, a phob aflendid. Y mae 
' godineb yn arwyddo anghyfreithlon adnabyddiaeth gnawdol y 
rhai nad ydynt ddim mewn pertbynas briodasol â'u gilydd. Y 
'mae aflendid yn air mwy helaeth, ac yn cynnwys pob ânni- 
weirdeb yn y meddwl, y dychymmyg, a'r-dymuniadau; pob 
edrychiad trythyll; pob agwedd ac ymddugiad anweddaidd a 
'digywilydd; a phob math o ymddugiad anllad. Y mae pethau 
o'r fath hyn yn amlygu fod y galon yn llygredig, ac y maent 
yn tueddu i gynhyrfu llygredd yn eraill. Dylent hefyd fod 
ar eu gwiliadwriaeth yn erbyn cybydd-dra. Y mae cybydd-dra 
'yn cynnwys afreolaidd gariad at gyfoeth bydol, anghymmedrol 
"ddymuniad am gael ei feddiannu, anfoddlonrwydd grwgnach- 
lyd yn y sefyllfa y mae un wedi cael ei osod ynddi, parod- 
rwydd i arfer moddion gwarthus ac anghyfiawn tu ag at gael 
meddiant o gyfoeth, gafael gormodol ynddo ar ol ei gael, an- 
ewyllysgarwch i ymadael â'r hyn sydd yn addas er gogonïant 
Duw a daioni cyd-greaduriaid, a dirfawr alar pan yn ei golli. 
Y mae'r gair pleonecsia, sydd ymma am gybydd-dra, yn cael 
ei gyfieithu yn un chwant. Pen.4.19. Fe ddichon ei fod yn. 
'arwyddo dymuniadau afreolaidd a gwangeus i borthi nwydau 
llygredig. Gyda golwg ar y fath bethau y mae'r Apostol yn 
dywedyd, Na enwer chwaith yn eich plith. Ni ddylai byth gael 
eì ddywedyd fod Crist'nogion yn euog o'r pechodau hyn: ni 
ddylent ddim son am danynt ond gyda'r ffìeidd-dra mwyaf: 
Ecs. 23. 19. Psal. 16. 4. 1 Cor. 5. 1. ni ddylent ddim bod yn 
adnabyddus yn eu plith: ïe, ni ddylai neb son âm danynt 
mewn modd afreidiol, rliag i bynny fod yn acblysur i gynhyrfu 
nwydau llygredig ynddynt eu hunain neu eraill, Dylent fod 
ar eu gwiliadwriaeth, megis 'y gweddai i saint. Mewn perth- 
ynasisaint, gwel Pen. 1. 1. Y mae'n weddusi'r rhai'n ymgadw 
oddiwrth odineb ac aflendid. O herwydd y maent yn cym- 

' meryd y gaìr sanctaidd yn rheol; wedi cyflwyno eu cyrph a'u 


142 EPHESIAID. PEN. Ŷ. 


heneidiau í Dduw; yn aelodau Crist; yn demlau 'r Yspryd 
Glân; yn un yspryd â'r Arglwydd; yn cael cymdeithas â 
Duw; yn oleuni'r byd; i gael eu cyfodi mewn gogoniant; ac 
i etifeddu tragywyddol ddedwyddwch. Ac y mae'n weddus 
- 4ddynt ymgadw rhag cybydd-dra _ O herwydd y mae cybydd- 
dod yn eilun-addeliaeth; yn cyhuddo Duw am roddi moe 
Âleied iddynt, ïe, er ei fod wedi eu benditliio â phob bendith 
ysprydol; yn deilliaw oddi wrth ddiffyg ymddiried yn Nuw, 

ar ol yr holl gariad y mae efe wedi ei ddangos tu ag aítynt ; 
yn rhwymo r meddwl wrth y ddaear, pan y gweddai fod eu 
hymarweddiad yn y nefoedd ; yn dwyn profedigaeth a magl; 

yn eau allan o deyrnas Dduw; ac yn dwyn My Duw a ar 
blant anufudd- dod. CA 


4 Na sertliaddd nac ysbeab id ffol, na Ìoep 
ddigrifwch, pethau nid ydynt weddus: eithr Ng 
hy (rach rhoddi dïolch. 


Peth arall na ddylai ddim cael ei enwi ym mhlith Crist. 
'nogion ydyw serthedd. Y mae'r gair yn arwyddo ymadrodd 
ìfygredlig; Pen. 4 29. neu y cyfryw eiriau trythyll, anniwair, 
ag sydd yn ddigoni beri i greadur syml i wrido. Dichon y 
gair gynnwys hefyd ymarferiadau gwaradwyddus, y rhai y 
byddai” n gywilyddus ì son am danynt. Dylent hefyd ymgadw 
oddi wrth ymadrodd ffol, a choeg ddigrifwch. Y mae hyu ye 
cymmeryd i mewn bob math o wag chwedlau, a phob math. o 
eirìau cellwairus, y rhai nad ydynt ddim yn dda i adeiladu yn 
fuddiol, a phob math o ymadroddion ysgafn, y rhai sydd mor 
dueddol i gynhyrfu ysgafnder yn erdíll. Y mae'r rhai'n yn 
bethau mad ydynt weddus. Nid ydynt ddim i'w golygu. yn 
ddigrifwch diniweid a chyfreithlon; ond y maent yn anfudd- 

“iol, yn atgas gan Dduw, yn annioddefol gan glust diwair, ac 
yn. 'tneddu i gynhyrfu meddyliau ac ymddugiadau anaddas. 
Nid ydynt ddim yn weddus i rai sydd â'u calonnau wedi eu 
puro, a'u tafodau yn ogeniant iddynt, Psal. 16. 9. yn credu 
eu bod i roddi cyfrif am eu holl eiriau, Mat. 12. 36, 37. a. 
chanddynt gymmaint o achos ìi ddefnyddio eu tafodau ì well 
dibenion. Gyda golwg ar hyn y mae 'r Apostol yn dywedyd, 
Eithr yn hytrach rhoddi diolch. Dylai Crist'nogion arfer cu 
tafodau ì ddiolcbgar gydnabod daioni Dnw, fel Creawdwr, fel 


, 


PEN. V.. EPHESIAID, 143 


Duw rhagluniaeth, ac yn enwedigol feÌ Duw 'r iechydwriaeth. 
Y mae hyn yn weddus fel y mae'n dangos ystyriaeth o'e 
mawrion rwymau, yn foddion i osod allan ogoniant Duw, ac 
yn tueddu i fod o leshad i'w cyd-greaduriaid. 


5 Canys yr ydych chwi yn | gwybod hyn, am 
bob putteiniwr, neu aflan, neu gybydd, yr hwn 
sydd ddelw-addolwr, nad oes iddy nt etifeddiaeth 
yn nheyrnas Crist, a Duw. | 


Ar ol sylwi. ar anweddeìdd- dra. geiriau ac gmddugiadau 
snaddas,; y mae'r Apostol yn dyfod i osod allan.drueni y rhaî 
sydd yn euog o honynt. Gan fod yr Ephesiaid wedi dysgu 
Crist, Pen. 4. 20. yr oeddynt yn gicybod am bob puiteiniwr, 
neu aflan. Ni.allent ddim llai na gwybod, a'u dyledswydd 
oedd. difrifol. ystyried, beth oedd. cyflwr y rhai oedd yn chwan- 
nog i odineb, ac yn byw yn yr ymarferiad o roddi ffordd . ì 
nwydau llygredig ac ymarferiadau trythyll, _ Yr oeddynt yn 
gwybod hefyd am gyflwr y cybydd, yr kwn sydd ddelw-addolwr. 
Mewn perthynas i'r cybydd, gwel Adn. 3. Y mae bwn. yn eilun- 
addolwr. Y mae 'n llettya meddyliau. mawr.am gyfoeth, gan 
ei olygu yn ddigon i bob peth; y mae'n ei oruchel garu ; y 
mae'n rhoddi ìddo fynych le yn ei feddyliau ; y mae'n. .ym- 
 ofyn:am ddedwyddwch yn y. mwynhad o hono; y mae'n ym- 
ddiried ynddo, ac yn ei wneuthur yn brif wrthddrych ei ob- 
aith; y mae'n gwneuthur cwbl gyflwyniad o hono ei hun i fynu 
iddo; ac y. mae'n ei wueuthur yn brif ddiben yn y cyfan. . Yr 
byn a wyddai” r. Ephesiaid mewn perthynas i'r rhai'n . oedd, 
nad oes iddynt etifeddiaeth yn nheyrnas Crist, a Duw. Y mae'r 
deyrnas a grybwyllir ymma yn cynnwys yr. eglwys efangylaidd. 
yn y byd hwn, a'r nefoedd tu draw i angeu. Y mae'n deyrnas 
Crist, a ; Duw, fel y mae'n deyrnas ( Crist yr pl sydd Dduw ;. 

neu fel ymae Crist a'r Tad yn un yn eu hawl iddi, a'r rhodd-. 
iad o boni;, neu am fod Crist wedi ei phwrcasu, -a' I gyfiawnder 

yn ì rhoddi hawl iddi, a'r iad yn ei gariad wedi ei | pharottoì; 
neu am. ei bod yn deyrnas, Crist yu y byd hwn, ac yn deyrnas 
Dduw yn y byd i ddyfod. Nid oes gan y rhai sydd yn par- 
hau yn: n anedifeiriol yn y cyllawniad o'r pechodau a grybwyllir _ 
ymma, ddim hawl. i'r deyrnas hon; ond y maent yn cael eu 
cau allan o honi, 1 Cor, 6. 9, 10, Dat, 21, 8. SD 19. 


144 EPHESIAID. PEN. v. 


6 Na thwylled neb chwi â geiriau ofer: can- 
ys oblegid y pethau hyn y mae digofaint Duw 
yn 'Elwh, ar blant yr anufudd- dod. 


Y mae aflendid a ani: dod yn cau allan o deyrnas 
Crist a Duw. Adn. 6. Ond fe wyddai 'r Apostol y gwnai 
rhai ymdrechu i.ddwyn yr Ephesiaid i feddwl yn fwy tirion am 
bethau o'r fath byn. Am hynny y mae 'n dywedyd, Na 
thwylled neb chwi â geiriau ofer. Y mae'r geiriau ofer hyn yn 
cynnwys cyfrwys ymresymmiadau 'r Philosophyddion Cenhedl- 
ig, esponiadau cyfeiliornus yr athrawon luddewig, gau athraw- 
iaeth y rhai oedd yn troi gras Duw yn drythyllwch, a haerllug 
ddywediadau y rhai nad oeddynt ddim yn cymmeryd arnynt i 
fod yn grefyddol. Fe ddichon fod rhai yn amddiffyn godineb 
a chybydd-dod, ac yn dywedyd, nad oedd dim enbydrwydd o 
fyw ynddynt: haerai eraiil na chai neb byth eugalw i gyfrif 
am bethau o'r fath hyn: dywedai eraill nad oeddynt ond peth- 
au bychain, ac nad oedd ynddynt ddim cymmaint o ddrwg ag 
oedd rhai yn ei ddywedyd ; dywedai eraill nad oes neb yn ber- 
ffaith tra ymma ar y ddaear: daliai eraill sylw fod Dnw yn 
drugarog, a bod ei ras yn ddigon i faddeu: gallai eraill ddy- 
wedyd eu bod yn gobeithio yr edifarhaent.etto oblegid y pech- 
odau hyn: fe ddichon fod eraill yn barod ìi ddywedyd eu bod 
hwy yn cyflawnu amrywiol o ddyledswyddau, er eu bod yn €u- 
og o rai pechodau: dywedai eraill yn hy eu bod hwy, fel 
Cristnogion, yn credu yng Nghrist, ac felly yn gymmeradwy 
yn ei gyfiawnder ef, ac am hynny na raid iddynt hwy ddim 
ofni y gwnai pechod un niweid iddynt. Ond geiriau efer yw 
pob geiriau o'r fath hyn, O herwydd ni wnant ddim ond 
twyllo y rhai a wrandawo arnynt. Am hynny dyledswydd 
Crist'nogion yw bod ar eu gwiliadwriaeth na byddo iddynt 
ddim cymmeryd eu harwain gan y rhaia ddywedant y cyfryw 
bethau. I ddangos nad ydynt ond geiriau ofer, y mae'r Apos- 
tol yn dywedyd, Canys oblegid y pethau hyn y mae digofaint 
Duw yn dyfod ar blant yr anufudd-dod. Y mae'r pechodau 
hyn nid yn unig yn cau allan o deyrnas nefoedd y cyfryw ag 
sydd yn byw ynddynt, ond hefyd yn cynhyrfu, ac yn dwyn i 
Jawr ddigofaint Duw, mewn barnedigaethau tymhorol-ac ys- 
prydol yn y byd hwn, ac mewn cospedigaeth dragywyddol yn 
y byd ì ddyfod, ar y rhai sydd yn diystyru deddf Duw, acyn 


PEN. V. | EPHESIAID, 145 


troi clust fyddar atei efengyl, Mewn pertbygaŵ ì lant, an- 
ufudd-dod, gwel Pen. 2. 2. 


7 Na fyddwch gan hynny gyfrannogion â 
hwynt; | H 


Y mae aflendid a chybydd-dra yn dwyn digofaint Duw ar 
blant yr anufudd-dod. Adn.6. Y mae'r Apostol, gan hynny, 
yn gosod yr Ephesiaid ar eu gocheliad rhag bod yn gyfrannog- 
ion:â hwynt. — Y mae rhai yn gyfrannogion ag eraill yn eu pech- 
dau, írwy wneuthur yr un pethau; Eph. 2. 2, 3. trwy.osod 

cynllun, neu siampl ddrwg o flaen- eraill; trwy orchymmyn 
iddynt wneuthur yr hyn sydd.yn bechadurus; trwy eu Uym 
 durdodi i gyflawnu yr hyn sydd ddrwg; trwy eu hannog a'u 
' denu i fod yn euog o,bechod ; Dihar. 1. 10. trwy eu gyd ar 
:y. ffordd i gael. porthi eu nwydau llygredig; 2Sam. 13. 5. trwy 
“ì eu bygwth osmna chyflawnant y cyfryw a'r cyfryw sand 
“trwyeu gwawdio a'u diystyru am ymgadw oddiwrth yr hyn 
sydd yn feius; trwy achwyn arnynt a'u cospi am gadw. cyd- 
sd dlirwystr tu ag. at Dduw; trwy gydsynio â hwynt yn 
“eu trosedd; 2 Bren. 21. 10, 19. trwy gyd-ymfoddloni â'r rhai 
$ sydd. a pethau anghyfreithlon; Rhuf. 1. 92. trwy 
“ beidio sylwi ar feiau eraill, nac arfer un moddion tu ag at eu 
. rhwystro; “1Sam. 9.19. trwy amddiffyn eu cam- ymddugiadau, 
gan eu cyfiawnhau, neu beth bynnag eu gwneuthur yn rhyw 
“bethau bychain; trwy beidio symmud ymmaith yr hyn sydd 
' .yn dra thybygol o fod yn achlysur i'w dwyn i bechod, &c. 
” Dylai Crist'nogion fod yn wiliadwrus.na fyddont ddim yn gyf- 
“ .rannogion ag eraill yn yr ystyriaethau hyn a'r cyffelyb. Y maent 
Fg cael eu galw i ddyfod allan o'u canol hwyntac i ymddidoli; 
” ymae Duw, ynghyfoeth eì drugaredd, wedi gwneuthur rhag- 
' oriaeth. rbyngddynt hwy ag eraill; y.maent wedi eu gosod i 
. — fod ym.oleuni'r byd, ac yn halen y ddaear; y maent, yn cym- 
' meryd arnyut i barchu a derbyn athrawiaeth sydd yn arwain 
“at sancteiddrwydd ; byddai bod yn euog o bechodau rhai. eraill 
” yn dangos. gelyniaeth at Dduw; ac fe fyddai cyfrannogi ag an- 
:nuwiolion yn sicr o'u. gwneuthur yn agored i anfoddlonrwy ydd 
Pn a | i 


ys 


nn yr oeddy 'ch ehwi ey yn dywyllweh, 
'L1Yrm V. 


146 EPHESIAID. PEN. v. 


ond yr awrhon goleuni ydych yn ŷr Arglwydd: 
rhodiwch fel plant y goleuni; 


I'w hannog i beidio cyfrannogi ag eraill yn eu pechodau, 
y mae'r Apostol yn dwyn ar gof iddynt y cyfnewidiad oedd 
wedi cymmeryd lle yn eu cyflyrau. _ Yr oeddynt gynt yn dyw- 
yllwch. Yr oeddynt wedi bod unwaith yn eithaf anwybodus o'r 
gwir Dduw, o'i gyfraith, o'u sefyllfa eu hunain, o'r ffordd i 
gyrraedd gwir ddedwyddwch, o'r cyflwr y bydd dynion ynddo 
byth, &c. Ioan 12. 35. 1loan 2.11. Yr oeddynt wedi bod 
yn rhodio yn ffyrdd pechod, y rhai sydd yn dywyllwch: Adn. 
11. 2Pet. 1.9. 1Ioan 1. 6. 2. 9. ac yr oeddynt wedi bod 
mewn sefyllfa dra thruenus, ac ar y ffordd i dywyllwch eithaf. 
Mat. 25. 30. Gwel Pen. 4.18. Y mae'n addas i ddwyn ar 
gof i dduwiolion yr hyn oeddynt mewn amser a aeth heibio. 
Gwel Pen. 2.11. Ond yr awrhon goleuni oeddynt yn yr Arg- 
lwydd. Yn awr pan oedd yr efengyl wedi cael eì phregethu 
iddynt, a chyfnewidiad cadwedigol wedi ei ddwyn oddi am- 
gylch yn eu cyflwr, yr oedd eu meddyliau wedi cael eu yspryd- 
, ol oleuo i adnabod y gwirionedd fel y mae yn yrIesu. Pen. 
4. 20, 91. Yr oeddynt wedi cael iawn adnabyddiaeth o'r 
gwir Dduw, o ddrwg. pechod, o annigonolrwydd eu cyfiawn- 
derau eu hunain, o ffordd iechydwriaeth trwy waed croes 
Crist, o'r llwybrau ar hyd pa rai y dylent rodio gyda.golwg ar 
ogoniant Duw, o ogoniant byd arall, &c. Yr oeddynt hefyd 
wedi cael eu cyfoethogi ag egwyddorion sanctaidd, fel yr oedd 
eu calon a'u bywyd wedi cael eu dwyn ì gyd-ymffurfiad â'r 
gwirionedd. Ac yr oeddynt mewn cyflwr dedwydd, fel yr 
oeddynt mewu cymmod â Duw, ac yn meddiannu hawl i ogon- 
iant tragywyddol. Yr oeddynt felly yn yr Arglwydd, Yr 
oedd ganddynt bob goleunì yn yr Arglwydd fel eu Pen: yr oedd 
ganddynt oleuni ag oedd yn deilliaw oddiwrth yr Arglwydd fel 
yr Awdwr o hono: a thrwy fod mewn undeb â'r Arglwydd, 
Goleuni'r byd, yr oeddynt hwythau yn oleuni. Eu dyledswydd 
gan hynny oedd, rhodio fel plant y goleuni, Yr oeddynt dan 
yr oruchwiliaeth mwyaf goleu, wedi cael eu cadwedigol oleuo 
trwy 'r Yspryd, ïe, wedi cael eu cenhedlu gan Dduw, y Goleuni 
pur, ae felly yn gyfrannogion o'i natur fel goleuni. Yr oedd 
hyn yn galw am rodiad addas. Y mae rhodio fel plant a gol- 
euni yn cynnwys gwerthfawrogi'r goleuni, ac ymhyfrydu ynddo; 


PEN. Vv, EPHESIAID., 147 


ymddwyn tu ag at wahanol wrthddrychau yn ol fel y maent yn 
ymddangos i rai wedi eu goleuo; ymgadw ymhell oddiwrth 
bechod, yn ol tuedd yr anian sanetaidd sydd wedi ei chyfrannu 
iddynt; gwilioa bod yn sobr; 1 Thess. 5. 5—7. ymddangos 
yn hardd, gan wisgo arfau 'r goleuni; 1 Thess. 5. 8. bod yn 
ddiwyd yn eu gwaith; a rhoddi goleuni i eraill oddi amgylch 
iddynt. Eu dyledswydd a'u braint yw byw yn barhaus yn y 
modd hyn, ïe, a myned ar gynnydd mewn ymddugiad addas 
———“— ragorfreintiau.. Gwel Rhuf. 13. 12—14. 


oe (Canys ífrwyth yr Yspryd sydd ym mhob 
daioni, a chyfiawnder, a gwirionedd) / 


“Pw hannog i rodio fel plant y goleuni, y mae'r Apostol 
'yyn enwi iddynt raì o ffrwythau 'r Yspryd, y rhai sydd oll yn 
sanctaidd. Y mae ffrwyth yr Yspryd yn arwyddo'r hyn sydd 
yn deilliaw oddiwrth yr Yspryd Glân, fel y mae ffrwyth yn 
deilliaw oddiwrth nodd sydd yn y pren. Y mae'r Yspryd, 
nìd yn unig yn gorchymmyn y pethau a enwir ymma, ac yn an-' 
'nog i'r cyflawniad o honynt, ond hefyd, trwy ei ddylanwadau 
cadwedigol, yn nerthol dueddu eneidiau attynt. Neu fe 
ddichon fod y geiriau'n arwyddo ffrwyth yr anian newydd, yr 
'hon sydd yn cael ei chyfrannu yn yr ad-enedigaeth. Y mae'n 
cynnwys pob daioni, cyfiawnder, a gwirionedd. Y mae daioni 
yn cymmeryd i mewn burdeb calon a bywyd, neu ddaioni 
sancteiddrwydd, a pharodrwydd i wneuthur yr hyn a fyddo 
yn llesol i eraill, neu ddaioni haelioni. Mic. 6. 8. Heb, 13, 
16. Y mae cyfiawnder yn cynnwys tuedd i roddi i Dduw a 
'dyn yr hyn sydd yn ddyledus, yn gystal ag ymddugiad cyfat- 
tebol.. Y mae. gwirionedd weithiau'n. arwyddo cywirdeb, neu 
'ddiragrithrwydd.  Psal. 51. 6. Ond y mae'r gair yn fwyaf 
cyffredin yn cael ei arfer am y cy fryw eiriau ag sydd yn wrth- 
wynebol i gelwydd, Psal. 15. 2.. Y mae'r geiriau. hyn yn 
cael eu harfer naill ai wrth ddywedyd y modd y mae pethau'n 

“bod, neu wrth wneuthur addewidion ac addunedau. Gan fod 
duwiolion wedi cael eu gwneuthur yn brennau cyfiawnder, fe 
weddai fod y a Fn a'r cyffelyb i'w gweled yn eu holl 
ymddngiadau.. 


ynydd 3 


Mudo b brofì beth sydd gy YAIAUO Jan yr. 
Arglwydd, .l9H | Uen 


- 


146 EPHESIAID. PEN, Y, 


Dyledswydd yr Ephesiaid oedd rhodio fel plant y gol- 
euni, Adn. 8. gan brofi. beth sydd gymmeradwy gan yr Arg- 
lwydd. Y mae'r Ysgrythyrau'n crybwyll amrywiol bethau, y 
rhai sydd yn gymmeradwy gan yr Arglwydd. Gellir enwi 
cynnyddu mewn gwybodaeth am Dduw, Col. 1. 10. rhoddi 
ein cyrph yn aberthau byw a sanctaidd i'r Arglwydd, Rhuf. 
12;1. gwasanaethu Duw gyda gwylder a piarchedig ofn, Heb. 
12.28. oíni Duw a gweithredu cyfiawnder, Act.«10.35. Dihar. 
21. 3. gwneuthur daioni a chyfrannu, Heb.13.16. Phil,4. 
18. dwyn ílrwyth ym mhob gweithred dda, Col. 1.10, bod yn 
dda ein hamynedd pan yn dioddef, I Pet. 2. 20. gweddio a 
thalu dioleh dros bob dyn, &c.. 1Tim, 2. 1—3.. Y mae'r 
— gair docimazo, sydd ymma am brofi, yn arwyddo deall, Luc 
12. 56. tybied yn dda, Rhuf. 14. 22. a dangos bod peth yn 
gymmeradwy. l1Cor. 16. 3. Dyledswydd Crist'nogion yw 
defnyddio 'r goleuni sydd wedi tywynnu yn eu plith, i'r diben 
' i gael adpabyddiaeth helaethach o'r hyn sydd yn gymmeradwy 
gan.yr Arglwydd; golygu hynny yn dda, neu yn gymmeradwy; 
dangos eu bod yn ei gymmeradwyo, trwy gyd-ymffurfio â'i 
ewyllys; Rhuf 12.2. yn gystal ag ymofyn am brofiad helaeth- 
ach o'r cysur sydd i'w fwynhau pan yn cydwybodol rodio 
Begninnod ag sydd-yn rhyngu bodd i'r Arglwydd, wydn 

íì Jy 


Mu Ac na fydded i chwi gyd-gyfeillach. â 
gweithredoedd anffrwythlawn y tywyllwch, 
eithr. yn hy rtrach argyhoeddwch hwynt. FFA 


am 


I'w cyfarwyddo ym mhellach pa fodd i rodio fel plant y gol-. 
euni, y mae'r Apostol yn dywedyd, Ac na fydded î chwi gyd-gyf- 
eillach & gweithredoedd anffrwylthlawn y tywyllwch. Y mae ym- 
arferiadau pechadurus yn weithredoedd y tywyllwch. Y maent 
yn deilliaw oddiwrth ddallineb ysprydol yn yr enaid; y maent 
yn groes i oleuni natur, deddf, ac efengyl; ac am bynny ni 
oddefant ddim eu chwilio wrth olenni cydwybod, na'r farn a 
fydd: trwy brofedigaethau tywysog y tywyllwch y mae dynion. 
yn cael eu cynhyrfu i fod yn euog o honynt; y maent yn cael 
eu cyflawnu yn fynych yn nhywyllwch y nos, neu mewn modd 
dirgelaidd, i'r diben i'w cadw yn guddiedig: ac, os na chânt 
eu maddeu yn nhrefn Duw, y maent yn sicr o arwain i'r tywyll- 
wch eithaf yn y diwedd, Gwcl Rhuf, 19, 12, Y maent. yn 


PEN, V. EPHESIAID. 149 


anffrwythlawn, Nid ydynt ddim yn dwyn boddlonrwydd: 
2Sam.13. 15. ni ddugant un anrhydedd: Dihar,14, 34, Dan. 
12.92. ni bydd yr ennill a ddugant ddim yn atteb i'r golled: 
'Mat. 16. 26. mewn gair, y maent, nid yn unig yn ddiles, ond 
“yn dra niweidiol. Gal.6. 8. Gwel Rhuf. 6.21. Am hynny 
“ni ddylai fod gan Gristnogion ddim cyd-gyfeillach â hwynt. 
Gwel Adn.'7. Ond dylent yn hytrach eu argyhoeddi hwynt. 
Y mae hyn yn cynnwys ymdrech ffyddlon i ddangos y drwg o 
honynt, gwneuthur yn amlwg enbydrwydd y rhai sydd yn ym- 
drybaeddu ynddynt, eu mwynaidd rybuddio na wnelont ddim 
byw yn yr ymarferiad o honynt, ac yn neillduol ymarweddiad 
diargyhoedd, yr byn sydd yn dangos ymddugiad cob FY 
We ei wrthun eihun. Heb.11.7. 


12 Canys brwnt yw adrodd y YHA a MU 
g anddynt hŵy' yn ddirgel, 


wjr i bêr 
— I roddi. pes am y cyligo yn yr adnod flaeiiowalbwg y 
mae'r Apostol yn dywedyd, Canys brwnt. yw adrodd y pethau 
a'wneir ganddynt hwy yn ddirgel. Y mae'n dra thybygol 
fod yr Apostol yn cyfeirio'n neillduol at ddirgelaidd ymarfer- 
iadau 'r Cenhedloedd yn eu haddoliad. Y mae annuwiolion 
yn cyflawnu llawer o weithredoedd drygionus mewn modd mor 
ddirgelaidd ag y medront, am y byddai arpynt gywilydd i'w 
harddel, o herwydd ni oddefant y goleuni. Nid ydynt ddim 
yn ystyried fod Duw yn eu gweled yn y dirgel, nac yn meddwl 
y bydd iddo ddwyn pob peth dirgel i farn, Ond fe fyddai'n 
gywilyddus i Grisi nogion gymmaint ag enwi llawer o'r pethau 
ffiaidd hyn. Oblegid bynny ni ddylent ddim son am danynt, 
ond yn unig. o jyglo wa YI OLNAU i'w orgyhoeddio 
Gwel Adn. 3 
WD EN 
13. Eithr. pob peih, wedi yr enan, Ewyn a 
eglurir gan y goleuni: canys beth bysuneg) sydd 
yn egluro, goleuni ee | 
Ml AN | í 
' Pw MUN ymhellach ìi argyhoeddi gweithredoedd an- 
ffrwythlawn y tywyllwch, y mae'r Apostol yn dywedyd, Eithr 
pob peth, wedi yr argyhoedder, a eglurir gan y goleuni. Pau 
oeddynt hwy yn argyhoeddi gweithredoedd y tywyllwch, yr 


150 EPHESIAID, PEN. v. 


oeddynt, trwy oleuni rheswm, dwyfol ddadguddiad, a'u hym- 
arweddiad sanetaidd eu hunain, yn eu dangos yn eu lliw eu 
hunain, ac felly yn gwneuthur yn eglur eu bod yn dra phech- 
adurus, na allent ddim goddef y goleuni, eu bod yn anffrwyth- 
lawn, eu bod yn dwyn y niweid mwyaf dros amser, ac i dragy- 
wyddoldeb, ac felly yn hollol anaddas i'r rhai oedd yn cael eu 
galw ar enw'r Arglwydd. Yr oedd yn rhaid eu bod hwy eu 
. hunain wedi eu gwneuthur yn oleuni yn yr Arglwydd, pan 
oeddynt yn argyhoeddi'r gweithredoedd anffrwythlawn hyn: 
canys beth bynnag sydd yn egluro, goleuni yw. Nid oes dim 
ond goleuni yn dangos gwahanol wrthddrychau yn eu priodol 
liw: yn yr un modd, ni buasent hwy eu hunain ddim wedi 
gweled y gweithredoedd cywilyddus hyn yn eu lliw eu hunain, 
oni buasai eu bed wedi cael eu gwneuthur yn oleuni yn yr 
Arglwydd. Felly hefyd trwy'r goleuni oeddynt hwy wedi ei 
dderbyn, yn gystal a thrwy sancteiddrwydd eu bymddugiadau, 
yr oeddynt yn medru egluro i eraill mor wrthun yw gweith- 
HY anffrwythlawn y tywyllwch. swr e> 


14 O herwydd paham y mae efe yn ymdend 
yd, Deífro di yr hwn wyt yn cysgu, a chyfod 
oddi wrth y meirw; a Christ a oleua i iFffeitr 


1? 


A cir 


'Yr oeddynt hwy yn awr yn dedi yn yr Arglwydd: Adn, 
8. ac yr oedd eu goleuni yn egluro y gweithredoedd oedd. yn 
cael eu argyhoeddi ganddynt. Adn13. O herwydd paham 
y mae efe yn dywedyd, Deffro di yr hwn wyt yn cysgu, a 
chyfod oddi wrth y meirw. 'Tra y mae dyn yn ei gyflwr an- 
nychweledig y mae yn cysgw. Nid yw ddim yn gweled gwa- 
hanol wrthddrychau; nid yw ddim yn.clywed yr hyn sy'n 
cael ei ddywedyd; nid yw ddim yn ymborthi ar yr hyn y 
mae eraill yn gwledda arno; nid yw ddim yn symmud; nid 
yw ddim yn gofalu am ddiogelu ei hun; y mae yn hynod o 
ddiwaith ; nid yw yn meddwl dim am y pethau sydd o'r pwys 
mwyaf iddo; ond fe ddichon ei fod yn llawn o freuddwydion 
a dychymmygion. Y mae annuwiolion yn cael eu darlunio 
ymhellach fel yn feirw. Gwel Pen. 2. 1.. Ond fe ddichon 
fod yr hwn sydd yn cysgu yn arwyddo duwiolion mewn cyflwr 
o farweidd-dra a di-deimladrwydd. Rhuf. 13.11. 1 Cor. 15. 
34. Yn eu dadfeiliad y mae'r rhai'n ym mhlith y meirw, Y 


PEN. v. EPHESIAID, 151 


maent wedî myned yn ormodol i'r un yspryd ag annuwiolion, 
ac oddi ar hynny yn gormodol hoffi eu cymdeithas, ac yn 
myned yn rhy bell mewn cyd-ymffurfiad â'u hymarferiadau. 
Ond y mae efe yn dywedyd, Deffro di yr hwn wyt yn cysgu, &c. 
Megis yr oedd Crist yn galw ar y marwii gyfodi, Marc 5, 41. 
Luc 7. 14. Ioan 11. 493. felly fe ddichon ei fod, pan ymma ar 
y ddaear, wedi arfer y geiriau y mae'r Apostol yn eu crybwyll 
ymma. Neu y mae'n dywedyd hyn trwy ei weinidogion, y 


_ rhai-sydd yn ei enw yn llefaru wrth eu cyd-bechaduriaid, 


Neu y mae geiriau yn arwyddo hyn yn cael eu harfer gan yr 
Arglwydd, mewn gwahanol fannau yn yr hen Destament, pan 
y mae'r Prophwydi yn rhag-ddywedyd galwad y Cenhedloedd. 
Es.9.2. 26.19. 60.1, 2. Neu fe ellir dywedyd mai dymma 
duedd yr holl Ysgrythyr, a sylwedd yr holl efengyl. Y mae'r 
hyn a ddywedir ymma yn dangos dyledswydd pechaduriaid. 
Dylent ddifrifol ystyried y cyflwr y maent ynddo, yr alwad 


. sydd yn seinio yn eu clustiau, a'r waredigaeth sydd yn cael ei 


gosod o'u blaen, a dyfod o blith y rhai sydd yn byw yn hollol 
ddi-deimlad o'u sefyllfa. Ac fe ddichon fod y geiriau yn dal 


allan ymhellach, beth y mae'r Arglwydd yn fwriadu ei wneuth- 
ur trwy ei Yspryd. Mewn ffordd o annogaeth y mae'n dy- 


wedyd, A Christ a oleua i ti. Y mae Crist wedi ei roddi i fod 


' yn Oleuni'r Cenhedloedd. Es. 49. 6. Y mae, nid yn unig 
Uu Mme air, yn rhoddi goleuni gwybodaeth, ond hefyd, trwy 


ei Yspryd, yn dwyn dynion i adnabod yr hyn a osodir allan yn 
y gair, 2 Cor. 4, 6. yn rhoddi goleuni sancteiddrwydd, goleu-- 
ni a a goleuni awganian iU Col, 1, 12. 


| — Gwelwch gan hynny pa fodd , y rhodioch. 
yn ddïesceulus, nid fel annoethion, ond fel 
doethion; | | | 


Gan fod goleuni yn. We ei addaw i'r rhai a wnant ddifiro 
a chyfodi oddiwrth y meirw, dyledswydd Cristnogion yw 
gwilio pa fodd y rhodiont yn ddiesgeulus, Y mae 'r gair 
acribos sydd ymma am ddiesgeulus, yn arwyddo manwyl, Mat. 
2.8. dyfal, Luc 1. 3. diwyd, Act. 18. 25. a hyspys. 1Thess. 
5. 2. Pan fyddo Crist'nogion yn argyhoeddi eraill, dylent 
edrych ar rodio eu hunain yn ddychlynedd ac yn ofalus yn eu. 


' holl-ymarweddiad, Y mae hyn yn cynnwys gofal neillduol i 


162 'EPHESIAID. PEN. V, 


rodio ys ol rlieol y gair; Gal, 6.16. cadw golwg bob amser ar 
y cynllun â osododd Crist o'u blaen; 1 loan 2. G. gwilio rhag 
gwyro ar y naill law neu ar y llall; gochelyd y maglau sydd 
oddi amgylch y llwybrau; Psal. 119. 110. parhau i ymddwyn 
yny modd hyn trwy holl ystod bywyd; Es. 40. 31. a gwneuth- 
ur yn amlwg i bawb oddi amgylch iddynt eu bod yn rhodio yn 
ddiesgeulus, Mat. 5. 16. Y mae'r rhodiad diesgeulus hwn 
yn angenrheidiol am fod y llwybr yn gul; a'r rheol yn neillduol 
ofanwyl; Mat. 7. 14. Deut. 5. 32. am fod Duw yn sylwiar 
bob rhan o'n rhodiad; Psal. 119. 168. am fod duwiolion yn 
blant y goleuni, oddiwrth y rhai y disgwylir rhodiad cyfatteb- 
ol i'w neillduol ragorfraint; Ads. 8. am fod eraill ìi weled eu 
gweithredoedd da; Mat. 5. 14. am fod llawer o. faglau oddi 
amgylch eu llwybrau; am fod.satan yn gwilio am fantais.yn eu, 
Nerbyn; 1 Pet. 5. 8. am fod annuwiolion yn gwilio am.eu 
cwymp; Jer. 20. 10. am y byddai eu dirywiad yn rhwystr i'r 
gweiniaid; Mat. 18. 6. am y dugai cam-ymddugiad lawer 6 
ofid iddynt eu hunain; am fod ynddynt ddrwg, yn barod i'w 
harwain allan o'r llwybr, &c. Ond trwy rodio yn ddiesgeulus, 
hwy a fyddant nid fel annoethion, ond fel doethion. Annoeth- 
ion yw'r rbai sydd yn ddi-feddwl mewn perthynas i'w sefyl!fa, 
yn cymmeryd camrau sydd yn arwain i anghysur a dinystr; 
ddim yn ystyried i ba le y maent yn myned, yn cymmeryd eu 
harwain gan ymddangosiadau teg, yn afreidiol redeg i enbyd- 
rwydd, ddim yn gwneuthur y goreu o'u ífordd, ond yn rhoddi 
eu meddyliau 'n ormodol ar y naill wrthddrych a'r llall oddi 
amgylch iddynt, &c. _ Or tu arall, fe ellir dywedyd mai rhodio 
fel doethion y mae'r rhai sydd yn cymmeryd gofal neillduol 
am gadw ar y ffordd y dylent fyned ar hyd-ddi, yn brysio 
rhagddynt, gan wneuthur y goreu o'u ffordd, yn gwilio rhag 
y maglau sydd oddi amgylch eu llwybrau, yu rhoddi heibio bob 
pwys a fyddo yn attalfa iddynt fyned yn y blaen yn gyflym, yn 
parottoi gyferbyn a'r anfanteision all eu cyfarfod ar eu taith, 
yn cadw pen yr yrfa yn wastadol yn eu meddwl, &e......., 


16 Gan brynu yr amser, oblegid ce 
sydd ddrwg. Yu o 


r'r Wr. 
Tu ag at ynìd dwyn nid fel endau wed fel doethion, 
y mae'r Apostol yn eu cynghori i brynu yr amser. Y mae'r 


“gair amser yn arwyddo^”r pellder sydd rhwng y naill beth a'r 
Mall, megis rhwng creadigaeth y byd a dydd y farn, rhwng 
dydd genedigaeth dyn a'i farwolaeth, &c. Y mae 'n cael ei 
rannu i oesoedd, blynyddoedd, misoedd, wythnosau, dyddiau, 
-oriau, munudau, tarawiadau amrant, &c, Y mae'r gair yn 
'eael ei arfer hefyd am amser cyfaddas. Gal. 6.10. Y mae 
4£ennym amser eyfaddas pan fyddo gennym gyfleusdra manteis- 
iol ìi ddwyn yn y blaen yr hyn fyddo gennym yn ein golwg, Fel 
hyn pan y mae bywyd ac iechyd yn cael eu parhau, pan y mae 
galluoedd eneidiol a rhannau corphorol yn eu cryfdwr, pan y 
'mae eyfranniadau rhagluniaeth yn ein meddiant, pan y mae 
moddion gras yn ein plith, pan ydym yn mwynhau ein rhydd- 
did crefyddol, pan ydym yn profi argyhoeddiadau dyfnion, 
€ymmelliadau cryfion at yr hyn sy'n dda, &c., fe ellir dywedyd 
fed gennym amser i gael sylweddol fudd i'n heneidiau ein 
hunain, i fod o ryw ddefnyddioldeb i'n cyd-greaduriaid, yn 
gystal ag i ddwyn teyrn-ged o ogoniant i'r Arglwydd. Y mae 
| Grynu'r amser yn cynnwys ei olygu yn werthfawr; ymdrechu 
cael cymmaint ag a ellir o hono. allau o feddiant pechod a 
satan, y rhai oeddynt wedi cymmeryd hollol feddiant o hono; 
ymadael ag esmwythdra, byfrydwch daearol, boddhau 'r cnawd, 
'€ymmeradwyaeth gydag annuwiolion, &c., er mwyn cael cyf- 
-Jeusdra naill ai i dderbyn budd, neu i wneuthur daioni; a gofal 
.neillduol am ddal gafael ar bob cyfleusdra er mwyn. cael ei 
ddefnyddio i'r diben goreu. Y mae llawer o ystyriaethau 'n 
dangos yr angenrheidrwydd o brynu'r amser. Y mae yn 
“neiliduol o werthfawr; gall pethau o'r pwys mwyaf gael eu 
Alwyn oddi amgylch gan y rhai sydd yn ei feddiannu, gall pob 
rhan o hono gael ei ddefnyddio i ryw ddiben da, ac y mae 
“tragywyddoldeb o ddedwyddwch neu drueni yn ymddibynnu 
ernao. Nid yw ond byri'r hwn sy 'n cael mwyaf o hono, Y 
“mae'n hollol ansicr o ran ei barhad. Ni ellir dim ei alw yn ol 
“pau fyddo unwaith wedi myned heibio. Y mae llawer wedi ei 
. gŷolli eisoes, a bynny y rhan oreu o hono. _ Y mae gennym lawer 
— o.waith i'w wneuthur. Yr ydym yn gyfrifol i Dduw am bob 
“ rhan.o hono. Y mae annuwioìion yn prynu'r amser at ddwyn 
:oddi amgylch amcanion bydol. Y mae satan yn ddiwyd gan 
“ei fodyn gwybod nad ees iddo fawr amser. Ni raid i ni roddi 
end ychydig iawn yn, bresennol am dano; ychydig o esmwyth- 
'dra, gwag hyfrydwch, boddhau 'r cnawd, &c, Bydd yn ym- 
Luwyrn V, U 


154 EPHESIAID. PEN, V, 


ddangos yn neillduol o werthfawr pan ar ddarfod, ac yn enwed--. 
igol pan na fydd mo'r fath beth a chael byth y rhan leiaf o hono. 
Y mae'r Apostol yn enwi un ystyr neillduol, Oblegid y dyddiau 
sy ddrwg. Y mae'n amser o lawer o anwybodaeth ac anfoes- 
oldeb: y mae llawer yn barod i ddywedyd yn ddrwg am gref- 
ydd: y mae cyfeiliornadau yn “ymdannu: y mae disgyblion 
Crist yn cael eu herlid: y mae llawer yn gwilio am weled duw- 
ioliom yn cloffi: y mae Me yn yog Mo YMYWN Wan 

cad &c. ŵ 


17 Am hynnyna fydd wth annoethion, e eithr 
yn deall. beth yw ewyllys yr Arglwydd, 
sn Ew 
Y mae'r dyddiau” n ddrwg:  Adn.16. Dan ystjrieth o- 

hyn y mae'r Apostol yn dywedyd, Am hynny na.fyddwch 
' annocthion. Eithaf annoeth fyddai bod yn anystyriol o'r peth- 
au mwyaf eu pwys; oedi meddwl am y pethau sydd yn gofyn : 
cael eu hystyried yn ddioed; gadael cyfleusderau gwerthfawr, i i 
fyned heibio, pan fyddo yn hollol ansicr pa'un a geir un ar eu 
hol byth aì peidio; ymddwyn mewn modd ag a fyddo'n tu- 
eddu i amìlau anhawsderau, &c.. Gwel Adn. 5. . Yn lle ym- 
ddwyn yn annoethion, dylai Crist'nogion fod yn deall beth yw 
ewyllys yr Arglwydd. Y mae cwyllys yr Arglwydd yn arwyddo 
naill'ai ei ewyllys da, neu yr hyn y mae wedi ei ewyllysio mewn 
_ perthynas i ïechydwriaeth pechaduriaid; Luc 2. 14. Eph, 1, 
5. neu yr hyn y mae efe yn ewyllysio ìi gymmeryd lle yngoruch- 
wiliaeth rhagluniaeth; Rhuf, 1.10. 15.92. new yr hyn y mae efe 
yn ewyllysio i i'w greaduriaid wneuthur er eî ogoniant. 2Cor. 8. 
5. Eph. 6. 6. 1 Thess. 5. 18. Heb.10.36. 13.21. 1Pet.2 
15. ' Gyda golwg ar iechydwriaeth pechaduriaid, y mae'r 
“ Arglwydd wedi ewyllysio trugarhau wrth greadurmid.euog, 
“Rhuf 9 15, 16. rhoddi eì Fab ì fod yn bridwerth dros lawer- 
| oedd, loan 3. 16. ì Grist gael ei ddryllio, Es. 59. 10. i wir- 
| ionedd yr efengyl gael eì gadarnhau, trwy arwyddion a rhy- 
feddodau, Heb. 2. 4. ìi eneidiau gael eu adgenhedlu, Iag. 1, 
16. i bob credadyn gael bywyd tragywyddol, Ioan 6. 40. i 
“ etifeddion yr addewid gael gweled dianwadalwch eyngor Duw, 
Heb. 6. 17. na byddo i Grist golli dim o'r ewbl a roddes y 
_ 'Tad iddo, &c. loan 6. 39. Gyda golwg ar oruchwiliaethau 
— rhagluniaeth, fe ellir dywedyd ei fod yn ewyllysio dwyn oddi 


PEN. Vv, 'EPHESIAID, 155 


amgylch yr hyn fydd yn amlygu eì ogoniant ei hun, ac i bob 
'peth gyd-weithio er daioni i'r rhai sydd yn eì garu. Y mae 
ewyllys yr Arglwydd fel y mae'n rheol ymddugiad ei bobl, 
wedi cael ei ddadguddio yn yr amrywiol orchymynnion a'r cyf- 
arwyddiadau sydd wedi eu rhoddi ar lawr yn i air. Dyled- 
swydd duwiolion yw arfer diwydrwydd i geisio deall ewyllys yr 
Arglwydd yn y naill a'r llall o'r golygiadau hyn. Ac arwydd 
:'o annoethineb fyddai iddynt fod yn ddiofal mewn UDD i 
yp. | 


(died 8 Ayneifaddwer chwi gan win, yn yr hyn 
'y mae gormodedd; eithr llanwer chwi â'r Ys- 


pu 


datsdRol- y Mi yn fwy cymmwys i ddeall cdd yr Arg- 
lwydd, aci'r diben i ymgadw oddiwrth yr a'n glen gu oedd efe 
wedi -bod yn dywedyd yn eu herbyn, y mae'r Apostol yn dy- 
wedyd, Ac na feddwer chwi gan win, yn yr hyn y mae gormod- 
edd." Fe ellir dywedyd fod un yn feddw pau fyddo wedi yfed 
“gwin, neu ryw ddiod gadarn arall, nes y byddo'n cael ei 
 anghyminwyso i ymddwyn yn rheolaidd, neu megis y gweddai i 
Gristion. Y mae yn hyn ormodedd. Y mae gormodedd o win, 
“ neu o ddiod gadarn yn cael ei gymmeryd: y mae nwydau'n 
“ cael eu cynhyrfu i weithredu'n ormodol: ac yn y cyffredin y 
' mae gormodedd o siarad yn cyd-fyned â meddwdod: y mae 
gormodedd o drugareddau 'n cael eu gwario i borthi tuedd 
llygredig. Y mae'r gair asotia, sydd ymma am ormodedd, yn 
' arwyddo afradlondeb. 'Tit,1,6. Yr oedd llawer o hyn yng- 
wleddoedd eilun-addolgar y Cenhedloedd, yn enwedig y rhaia 
“ gadwent er anrbydedd Bacchus, neu dduw 'r gwin. Dylai 
_ Crist'nogion fod ar eu gwiliadwriaeth yn erbyn. y pechod 
gwarthus bwn. Y mae'n cael ei fynych wahardd yngair Duw; 
. Dihar, 23. 20. Luc 21. 34; yn gwneuthur neillduol gam-ddef- 
nydd o drugareddau Duw; yn gwneuthur dyu yn waeth nac 
_ anifeilaidd; yn dwyn tlodi; Dihar. 23. 21. yn dinystrio 'r 
“ >€orph; Dihar, 23. 29, 30. yn gwanhau ac yn halogi holl allu- 
oedd yr enaid; Dihar. 20,.1.. Es. 28.7. Hos. 4. 11. yn ang- 
| hymmwyso dyn at wahanol ddyledswyddau; yn taflu dyn 
oddi ar ei wiliadwriaeth, ac yn ei wneuthur yn agored i bob 
' pechod arall; yn cau allan o eglwys Crist; 1 Cor. 5, 11, yn 


t56 EPHESIAID. PEN. V. 


gwneuthur yn agored i lawer o fygythion; Es. 5.11, 22. ac 
yn câu o'r nefoedd yn y diwedd. 1 Cor, 6. 9—11.. Mewn 
cyferbyniad gan hynny i gael eu meddwi gan win, y mae'r 
Apostol yn dywedyd, Eithr llanwer chwi â'r Yspryd. Y mae 
“y gaìr Yspryd weithiau'n arwyddo anian sanctaidd, yr hon sydd 
yn tueddu dyn i ymgadw oddiwrth bechod, ac yn ei gynhyrfu 

i wneuthur yr liyn sydd yn rhyngu bodd Duw; ond o'r Yspryd 
Glân y dywedir yn gyffredin fod dynion yn gyflawn. Act. 6. 
5. 7.55. 11. 24. Y mae efe yn cael ei gydmaru i ddwfr byw- 
iol: nid ees dim enbydrwydd i neb gael gormod o'r dwfr hwn, 
naci helaeth gyfrannogi o hono fod ynu foddion i'w harwain i 
ymddwyn mewn modd anaddas. Nid oedd yr Apostol ddim. 
yn golygu mai dyledswydd yr Ephesiaid oedd bod yn gyfran- 
nogion o'r Yspryd Glân yn ei ddoniau gwyrthiol, megis yh 
Act. 2. 4. 4; 91. ond o'r Yspryd yn ei ddylanwadau ; grasol, 
fel y mae'n tueddu dynion i ymddwyn yn addas tu ag at Dduw, 

a thu ag at eu cyd-greadauriaid; Adn.19—21. ac yn peri 
iddynt ddwyu ffrwyth ym mhob rbinwedd efangylaidd. Adn; | 
9. Gal, 5. 22. Y mae'n cynnwys yn neillduol y goleuni y . 
mae'r Yspryd yn gyfrannu, trwy 'r efengyl; eì ddylanwadau. 
sancteiddiol; ei gynnorthwyen i wneuthur a dioddef _yr hyn y 
maent yn cael eu galw atto; Rhuf. 8. 26. Phil. 1.19. the 
lawenydd a'i gysuron. Rhuf: 15. 13. 8.16. Gal. 4,6. Eph, 
4.30. 2Cor. 5.5. Gal, 5.5. Fe ellir dywedyd fod dynion. 
yn cael eu llaniw â'r Yspryd, pan fyddo holl alluoedd eu hens_ 
eidiau dan ei ddylanwadau; pan fyddo ei weithrediadau yn 1 
sefydlog a chysson; pan fyddont yn weithgar a nerthol; a phan 
fyddont yn dwyn amrywiaeth o ffrwythau, I'r diben i gaeleu 
llanw â'r Yspryd dylid disgwyl am dano yn yr arferiad o fodd«. 
ion gosodedig. Yn neillduol dylid diwyd chwilio am adnabydd-. 

_ iaeth o'r gwirionedd dwyfol; difrifol ystyried y berthynas sydd. 
rhwng y gwirionedd a'n cyflwr ein hunain; taer weddio am _ 
Yspryd; ymgadw oddiwrth yr byn sydd yn wrthwynebol i'w 
natur a thuedd ei weithrediadau ; ac edrych ariawn: ddefnyddid 
argyhoeddiadau ac argraffiadau difrifol fyddo 'n cael eu 
gwneuthur ar y meddwl. Nid allan o le fyddai sylwi ygally 
geiriau gael eu cyfieithu fel hyn, Llanwer chwi try'r Yspryds 
A'u cymmeryd felly y maent yn dal allan y dylai Crist'nogion 
ymofyn, yn yr arferiad o bob moddion gosodedig, am gael, 
trwy ddylanwadau'r Yspryd Glân, eu llanw â mwy o oleuni 


PEN, V. EPHESIAID. 167 


ym mhethau Duw, â mwy o gariad at Dduw ac at y maill y 
llall, â mwy o gasineb at bechod, â mwy o awyddfryd i ogon- 


. eddu 'r Arglwydd, â mwy o ddoethineb ysprydol, â mwy o 


lawenydd yn llwybrau sancteiddrwydd, â mwy o âmynedd 
mewn gorthrymderau, â mwy o wroldeb i ddal eu ffordd, â 
mwy. o gyd-ymdeimlad â'u brodyr mewn gwahanol amgylchiad- 
au, â mwy o debygolrwydd i'r Arglwydd, ac â mwy o aedd- 
fedrwydd i wlad y purdeb. | 


' 19 Ganlefaru wrth eich gilydd mewn psalm- 
au, a hymnau, ac odlau gmnyddd gan ganu a 
phyngoio yn eich calon i'r Arglwy âd; 


— Yr oedd y rhai a feddwid gan win yn barod iawn i siarad 
yn ynfyd, ac ì ganu yn fasweddgar. Ond os cai yr Ephesiaid 
eu llanw â'r Yspryd, hwy gaent eu tueddu i /efaru wrth eu 
gilydd mewn psalmau, a hymnau, ac odlau ysprydol. Y mae'n 
dybygol fod y gair psalmau ymma 'n arwyddo y rhan o " hen | 
Destament ag sydd yn cael ei alw felly. Fe ddichon fod y. 
gair. Aymnau yn cael ei arfer am gyfansoddiadau. yn cynnwys 
mawl i Dduw, pa un bynnag ai wedi eu cymmeryd allan ê. 


. lyfr y Psalmau, neu o ryw ran arall o 'r Ysgrythyr sanctaidd, 


Ac fe ddichon fod odlau ysprydol yn arwyddo cyfansoddiadau 
prydyddol, neu ganiadau yn gosod allan yr hanesion, yr 
athrawiaethau, y gorchymynnion, y gwahoddiadau, yr addew- 
idion, neu'r bendithion a grybwyllir yngair Duw.. Gellir galw 
y rhai'n yn ysprydol, am eu bod yu gosod allan beíhau. ys 
prydol, yn cael eu cyfansoddi trwy gynbyrfiadau” r Yspryd ; Ŵr 
Luc 1.41—45, 67—79. ac i ddibenion ysprydol, sef er gogon- 
iant Duw, 'ac adeiladaeth a chysur ei eiddo, Psal.50. 23, 
Trwy gyd-ganu naill ai psalmau, neu hymnau, neu odlau ys- | 
prydol,. yn eu cartref-leoedd, neu ynghyoeddus addoliad Duw, 
y mae duwiolion ìi ddysgu a rhybuddio eu gilydd.  Psal. 149. 

1. Col. 38.16. Ond dylent edrych ar ganu a phyngcio yn cu ; 
etÌonnau i'r Arglwydd. Ni ddylent ddim boddloni ar ganu â 
thafod ac â llais yn unig, yr hyn ni 'byddai ddim ond rhagiith: 


ond dylai'eu calon fod hefyd ar waith, trwy eu bod yn canu 


mawl yn ddeallus, Psal. 47.7. 1Cor. 14.15. a 'u serchiadau, 
yn. - ac megis yn cyd-esgyn gyda' u Hais, 


158 EPHESIAID. PEN, V. 


20 Gan ddïolch yn wasfad i Dduw a'r Tad 
am bob peth, yn enw ein Harglwydd esu 
Grist; | 


Y mae Crist'nogion i ganu a phyngcio yn eu dibyn i'r 
Arglwydd. Adn. 19. Y mae hyn i gymmeryd lle, nid yn 
unig yn eu haddoliad cyhoeddus, ond hefyd trwy eu holl 
fywyd. Am bynny y mae'r Apostol yn dywedyd, Gan ddiolch 
yn wastad i Dduw a'r Tad am bob peth. Y maent ì ddiolch 3 yn 
wastad. Psal. 84.1. Nid yw eu holl amser ddim i gael ei 
weithredol gyflwyno at y gwaith o ddioleh; ond y mae'n ang- 
enrheidiol eu bod, bob amser, yn meddiannu calon, neu 
duedd, i fod yn ddiolchgar, a'u bod yn dangos y parodrwydd 
hwnnw. rwy weithredol ddiolch ar bob achlysur addas. Y 
maent i ddiolch ìi Dduw a'r Tad, sef i'r Duw sydd yn Dad 
oll, fel y mae^n Greawdwr, Pen. 4. 6. yn Dad ein Harglwydd 
Ïesu, Pen. 1. 8. ac yn Dad duwiolion ynddo ef. Pen. 1.2. 
Y maent i ddiolch am ob peth, 1 Thess. 5. 18. Psal, 103. 2. 
Dylent gydnabod daioni Duw yn eu creadigaeth; Psal, 100. 3. 
119.79, 139. 13—16. yn eu trugareddau tymhorol; Deut, 8, 
7 —10. Psal. 136. 25. 1 Tim, 4. 4. yn eu breintiau crefyddol; 
Psal. 147. 19, 20. yn eu bendithion ysprydol; Eph. iim 5 
mewn cystuddiau ac adfyd; Job 1. 21, 2. 10. Psal. 119. 6. «4 
71. Rhuf. 8. 29. ac am yr hyn y maent. yn obeithio am. ano. 
iPet.1. 3,4. Dylent ddiolch yn enw ein Harglwydd. Iesu 
Grist. €ol. 3. 17. Wrth ddiolch i Dduw am ei roddion, 
dylent en golygu fel ffrwyth cyfryngdod Crist, a chyflwyno eu 
diolebgarwch trwyddo eî fel eu Harch-offeiriad mawr ar 'dŷ 
Dduw. Heb. 13. 15. 1Pet, 2, 5.. Trwyddo ef y mae eu 
mawl yn gystal a'u gweddiau i fod yn gymmeradwy. — g 
: 721 Gan smstdernia. i'ch gilydd yn ofn 
Duw. mn ND 


Trwy fod yr Ephesiaid yn cael eu llanw â'r Yspryd, Adn, 
18. yr oeddynt yn cael eu tueddu, nid yn unig i ganu mawl, 
aci ddiolch i Dduw am bob peth, Adn, 19. 20. ond hefyd i 
ymddarostwng i'w gilydd yn ofn Duw. _ Y mae hyn yn ddyled- 
swydd ar bawb. Pet. 5, 5. Y mae yn cynnwys bod yn 


PEN. V. EPHESIAID. 159 


wasanaethgar i'w gilydd yn y cyflawniad o'r dyledswyddau 
gorphwysedig arnynt yn eu gwahanol berthynasau a'u sefyll- 
faoedd. Mat. 20. 25—927. Heb.13. 17. Rhuf.13.4. 1 Pet. 
2.19,14. Neu y mae'r Apostol ymma'n gosod allan ddyled- 
swydd y rhai ag sydd, o ran eu perthynas a'u sefyllfa, i ufudd- 
hau i eraill. Neu y mae'n eu cyfarwyddo ì ymddwyn tu ag 
at eu gilydd mewn modd gostyngedig, gan feddwl eraill yn 
well nâ hwy eu hunain, Phil. 2. 3. Ac fe ddichon ei fod yn 
eu hannog i ymddarostwng i gyngor a cherydd, fel y byddai 
achos yn gofyn. Heb. 3.13. Psal. 141. 5. Y mae'n rhaid 
i'r ymostyngiad hwn fod yn ofn Duw. Y mae'r ofn y mae 
'Duw yn ei blannu ynghalonnau ei bobl yn eu gwneuthur yn 
wìliadwrus na fyddo: iddynt ddim ei ddigio, trwy esgeuluso yr 
byn y mae efe wedi ei orchymmyn: ac y maent i ymddaros- 
twng i'w gilydd mor belled ag y mae hynny yn cyd- sefyll ag ofn 
Duw, i'r hwn y maent dan fwy o rwymau i ymostwng nag 
| Wei i neb eraill, 


22 Y gwragedd, ymosty mgwch i'ch gwŷr 
. prïod, megis i'r Arglwydd. | 


yt Ar ol sylwi y dylai Crist! nogîon ymostwng i'w eilydd -h 
'ofn Duw, Adn. 2I. y mae'r Apostol yn dyfod i ymdrin yn fwy 
neillduol ag amrywiol ddyledswyddau perthynasol. 1 ddechreu 
ar hyn y mae'n dywedyd, Y gwragedd, ymostyngwch i'ch gwyr 

priod. Dyledswydd gwragedd yw cydnabod gosodiad Duw, 
'ufuddhau i'w gwyr priod, a chymmeryd eu llywodraethu gan- 
ddynt. Dylent ystyried i'r wraig gael ei chreu ar.ol dyn, 1 Tim. 
2.13. o hono, ac er ei fwyn, 1Cor. 11. 8, 9. mai hi fu gyntaf 
yn y camwedd, t Tim, 2. 14. eì bod yn llestr gwannaf, 1 Pet. 
-9.7. abod ei darostyngiad o ddwyfol osodiad. Gen. 3. 16. 
Y maent i ymostwng megis i'r Arglwydd. Y mae hyn yn 
cynnwys ymostwng mewn ufudd-dod i ewyllys yr Arglwydd, 
_yr hwn sydd ŵedi. trefnu byn; ymostwng yn ewyllysgar ac yn 
. ddiragrith, megis yngolwg a phresennoldeb yr Arglwydd Crist; 
ymostwng fel rhai wedi cyflwyno eu hunain i'r Arglwydd ; 
ymostwng. gyda golwg ar ei. ogoniant. ymostwng, mor belled 
ag ymae. 'n unol â'i ewyllys, fel y mae^n ddadeguddiedig yn ei 
air; ac ymostwng. mewn tebygolrwydd i'r modd y. mae 'r 
eglwys ì ufuddhau i'r Arglwydd Iesu, 


u 


160 EPHESIAID. PEN; v. 


25 "Oblegid y gwr yw pen y wraig, megis ag 
y mae Crist yn Beni i'r eglwys; ac efe yw Iach- 
awdwr y corph. 


Dyledswydd gwragedd yw ymostwng i'w gwyr priod. 
Adn. 2. Oblegid y gwr yw pen y wraig. Megis y mae y pen- 
naturiol yn gwilio, yn gweled, yn clywed, yn siarad, &ec,, dros 
yr holl gorph, felly y mae'r gwr wedi ei osod í fod yn am- 
ddiffynnydd ac yn arweinydd i'r wraig. Ac fel y mae'r hwn 
sydd yn ben ar un rhyw gymdeithas yn feddiannol ar awdurdod 
i lywodraethu yn eu plith, felly y mae'r gwr wedi ei osod ìi 
lywodraethu'r wraig. Gen.3.16. Ymae hyn megis ag y mae 
Crist yn Ben i'r eglwys. Yn y cyfammod newydd ymae Crist. 
wedi ei osod i fod yn llywodraethwr ac amddiffynnydd .eî eg- 
lwys. Fel y eyfryw y mae efe o'r un natur a'i eglwys, mewn 
undeb agos â hi, yn feddiannol ar awdurdod arni, yn ecyd-ym- 
deimlo â hi, yn cyfrannu iddi, &c.. Gwel Pen. 1.22. Ac efz 
yw Iachawdwr y corph. Y mae'r eglwys yn gorph Crist. 
Gwel Pen. 1. 23. Y mae efe yn Iachawdwr i'w.gorph. Y 
mae 'n achub ei eiddo rhag drygau tymhorol pan y maen. 
gweled hynny yn addas. 1 Pet. 3.20. Y mae'n eu beb 
rhag digofaint, Rhuf. 5. 9. rhag llywodraeth arglwyddiaetho 
pechod, Mat. 1. an. ac yn diogelu iddynt ddedwyddwci 
tragywyddol, Heb. 5.9. Yn hyn y mae wedi gosod cynllun, 
neu ênsampl o flaen gwyr, y rhai a ddylent wneuthur cym- 
maintag a allont tu ag at ddiogelu eu gwragedd rhag yr hyn 
fyddo yn niweidiol iddynt, yn gystal a thu ag at eu rigyn 
yn 'bresennol a Uid gyw yddol ddedwydd, ds 


24 Ond fel y mae yr- eglwys yn Mead 
edig i Grist, felly hefyd bydded T Wen car 
i'w gwŷr prïod ym mhob peth. 


'Y mae Orist yn Ben i'r eglwys. Adu. 23, Mewn canlyn- 
iad ìi hyn y mae'r cglwys yn ddarostyngedig â i Grïst, Y mae 
'yn eael gorchymmyn i wrando arno: Mat. 17. 6. y mae'n 
gwir-foddol ymroddi i fod ym-eiddo Crist: Rhuf. 6. 13. ac y 
mae o'r gâlon yn cyd-ymffurfio â'i gyfarwyddiadau a'i orchym- 
ymiion. HRhuf.6.16. I ddangos beth oedd ganddo-yn fwya - 
neillduol-yn eì olwg wrth grybwyll hyn," “v mae^r 'Apostol yn 


PEN. V. .EPHESIAID. 161 


dywedyd, Felly hefyd bydded y gwragedd i'w gwŷr priod ym 
mhob peth. Mewn tebygolrwydd i'r eglwys, er nid gyda'r un 
hollol ymddarostyngiad ag sydd yn ddyledus i Grist, dylai 
gwragedd fod yn ddarostyngedig i'w gwyr eu hunain ym mhob 
peth ag y mae'r Arglwydd-yn gorchymmyn iddynt ddangos eu 
hufudd-dod ynddo. Col, 3. 18. Gwel Adn. 22. 


25 Y gwŷr, cerwch eich gwragedd, megis 
ac y carodd Crist yr eglwys, ac a'i rhoddes ei 
hid drosti; » 


Âr ol gosod allan ddyledswydd dad tu ag at eu 
gwyr, Adn. 22—94. y mae'r Apostol yn dyfod i osod o flaen 
gwyr y modd y dylent ymddwyn tu ag at eu gwragedd... Dylent 
garu eu gwragedd. Y mae byn yn cynnwys meddyliau parchus 
am danynt, diragrith ewyllysio eu daioni, a pharodrwydd i 
ymddwyn yn gyfattebol tu ag attynt. Lle mae 'r cariad. hwn, 
_ nid yw gwyr (dim yn afrywiog, neu yn chwerw wrth eu gwrag- 

edd: Col.53.19. nid ydynt ddim yn ymddwyn mewn modd traws- 
_arglwyddaidd a thra-awdurdodaidd: y maent yn ofalus i ym- 
gadw oddiwrth beth bynnag fyddo'n tueddu i wneuthur drwg, 
eu i beri gofid iddynt: y maent yn ymhyfrydu yn eu cym- 
.deithas; Dihar. 5. 18, 19. yn edrych arnynt gyda sirioldeb; 
yn rhoddi parch iddynt; i Pet. 8. 7. yn llettya meddyliau 
tirion am eu hbymddugiadau; yn cyd-ymdeimlo â hwynt ym 
'mhob amgylchiad; yn paroítoi erddynt, ac yn rhwydd gyf- 
rannu iddynt bob peth angenrheidiol, mor belled ag y mae eu 
hamgylchiadau yn caniatfau; yn ofalus iawn i'w hamddiffyn 
rhag cam ; yn gwneuthur cymmaint ag a allont er eu daioni 
presennol a thragywyddol; ac yn ymdrechu i wneuthur yr iau 
mor esmwyth a dymunol ag y medront. Dylai'r cariad hwn 
fod yn fwy nâ chariad at rieni; Gen. 2, 24, fel cariad dyn at 
eigorph ei hun; Adn. 28. ïe, yn debyg i gariad Crist at yr 
eglwys. Ac nid heb achos: o herwydd y mae'r wraig wedi 
eì rhoddi i fod yn ymgeledd cymmwys i'w gwr; y mae wedi 
ymadael â thŷ ei thad, a rhoddi ei hun i'w gwr; y mae'n 
eiddo iddo ei hun trwy gyfammod priodasol; y mae iddo fel 
ei gorph ei buu; ac y mae Crist wedi gosod cynllun, neu en- 
sampl ardderchog o flaen gwyr. Gyda golwg ar hyn y mae'r 
Apostol yn dywedyd, Megis ag y carodd Crist yr eglwys, ac 

LLYFR V, Xx 


' 163 EPHESIAID, PEN. v. 


o'i rhoddes eì hun drosti. Mewn perthynas i'r eglwys, gwel 
Pen.1. 22. Y mae Crist wedi caru yr eglwys. Gwel Adn. 2. 
Amlygodd ei gariad trwy roddi ei hun drosti. Rhad-roddodd 
ei hun i ddioddef marwolaeth yn ei lle, ac er ei hysprydol a'i 
thragywyddol lesad. Rhoddodd ei hun i fod yn bridwerth, 
Mat. 20. 28. ac yn offrwm ac yn aberth ìi Dduw. Gwel Adn, 
2. Dylai gwyr sylwi ar hyn, ac ystyried y rhwymau y mae'n 
ei osod arnynt i garu eu gwragedd, 


26 Fel y sancteiddiai efe hi, a'i glanhâu â'r 
olchfa ddwfr, trwy y gair; 


Fe garodd Crist yr eglwys, ac a'i rhoddes ei hun drosti. 
Adn.25. Ei ddiben yn hyn oedd, fel y sancteiddiai efe hi, a'i 
glanhau. Fe ddichon fod yr Apostol ymma'n cyfeirio at yr 
arferiad o lanhau'r gwyryfon oedd i fod yn wragedd brenhin- 
oedd. Est. 2.9,9,12. Yr oedd yr eglwys yn aflan o ran 
. calon ac ymddwgiadau: ond y mae Crist yn ei sancteiddio, 
trwy eì neillduo oddiwrth y byd, i'r diben i fod yn eiddo pri- 


odol iddo ei hun. 'Tit. 2.24. Y mae yn ei glanhau, nid yn 


unig trwy eî phuro oddiwrth euogrwydd pechod trwy ei hyn | 


Heb. 1. 3. 9. 14, 22. 10. 2. ond hefyd San gyfrannu i'w 
haelodau anian sanctaidd, trwy eu tueddu a'u cynhyrfu i ym- 
'ddwyn yn sanctaidd yn eu holl ymarweddiad, a'u dwyn o'r 
diwedd i fod yn berffaith rydd oddiwrth eu holl halogrwydd, 
Y mae hyu yn ffrwyth ei farwolaeth. 'Trwy farw dros yr 
eglwys yr oedd yn diogelu y byddai i'r Yspryd gael ei gyf. 
rannu i'w glanhau: ac y mae ystyriaeth o'i farwolaeth, fel y 
maen amlygu y casineb mwyaf at bechod, y parch mwyaf i'r 
gyfraith, a'r cariad mwyaf at bechaduriaid, yn tueddu yn neill- 
duol at sancteiddiad yr eglwys. Y mae'n dwyn ei amean i ben 

â'r olchfa ddwfr, trwy y gair. Y mae dwfr, fel y mae'n elfen 
dduliaol, yn arwyddo 'r Yspryd, trwy'r hwn y mae eneidiau 'n 
cael eu glanhau oddiwrth eu halogrwydd ysprydol. Ezec. 36, 
25. I arwyddo byn yr oedd yn cael ei arfer dan y gyfraith. 
Num. 19.17—19. Ond fe ddichon fod yr Apostol ymma 'n 
golygu yn fwya neìllduol y dwfr a arferir yn y bedydd. Y mae 
bedydd yn arwydd o sancteiddiad, neu neillduad i Dduw; yn 
dal allan drefn Duw i lanhau yr aflan ; ac yn gosod rhwymau ar 
y bedyddiedig i fyw yn sanctaidd, Y mae 'r gair hefyd yn cael 


PEN, V, EPHESIAID. 163. 


ei ddefnyddio i'r diben i sancteiddio a glanhau yr eglwys. Y mae 
y gair yn cyhoeddi'r angenrheidrwydd o sancteiddiad ; Heb, 
12. 14. yn cynnwys gorchymynnion sanctaidd, Rhuf.'7,12. 
addewidion i sancteiddrwydd, Mat. 5. 8. a chynllun neu en- 
sampl sanctaidd Crist; 1 Pet. 2. 21, 22. ïe mewn gair, y mae 
holl athrawiaeth gras yn tueddu at sancteiddrwydd. “dg 2. 
11, 12. 


27 Fel y gosodai efe hi yn ogoneddus iddo 
ei hun, yn eglwys heb arni na brycheuyn na 
chrychni, na dim o'r eyfryw; ond fel y byddai 
yn sanctaidd ac yn ddifeius. 


Yr byn oedd gan Grist yn ei agro wh roddi ei hun dros 
ei êglwys; i'w sancteiddio a'i glanhau oedd, fel y gosodai efe 
hì yn ogoneddus iddo ei hun. Y mae Crist wedi bwriadu gosod 
ei holl eiddo ger bron presennoldeb ei ogoniant ei hun. Jud, 
24. Luc 21. 36. Yna hwy a gânt fod yn wastad ger ei fron. 


1 Thess. 4.17, 2Cor. 5.8. Byddant ger ei fron fel gwrth- 


ddrychau ei neillduol gariad, fel ffrwyth a gwobr ei ddioddef- 
iadau, ac fel tystiolaethau tragywyddol o nerthol weithrediad- 
au eì Yspryd. Byddant yn ogoneddus. Col. 8.4. 2Thess. 1: 
10. Bydd eu cyrph yr un ffurf a chorph gogoneddus Crist : 
Phil. 3. 21. eu hysprydoedd wedi eu perffeithio, Heb. 12. 23, 
yn gweled wyneb yn wyneb, 1 Cor. 13. 12. yn meddiannu'r 
golud gwell a pharhaus yn y nefoedd, Heb, 10.34. yn gwisgo 
coron anllygredig, 1 Cor. 9. 25. ac yn mwynhau digonolrwydd 
llawenydd ger bron Duw. Psal. 16. 11. Bydd y duwiolion y 
pryd hyn yn eglwys heb arnì na brycheuyn, na chrychni, na 
dim o'r cyfryw. Fe ellir dywedyd fod brycheuyn ar beth pan 
fyddo yr ychydig lleiaf o fudreddi yn glynu wrtho, Y mae 
crychni ar beth pan fyddo yn cael ei gasglu at ei gilydd, fel 
croen hen bobl, neu ddillad heb gael eu llyfnhau. Y mae 
pethau o'r fath byn yn gwneuthur peth yn wrthun, Fe fydd 
yr eglwys, nid yn unig wedi ei golchi yngwaed Crist, a'i gwisgo 
â'i gyfiawnder, ond hefyd wedi ei hollol sancteiddio trwy 
weithrediadau ei Yspryd, fel na bydd ynddi ddim llygredd, 
_ na dîm i'w gwneuthur yn wrthun nac yn anhardd. Ni bydd yno 
un rhagrithiwr, dim cyfeiliornad, dim dirywiadau, na cham- 
ymddugiadau. Ni bydd yno ddim tywyllwch; Dat, 22, 5, 


164 EPHESIAID., PEN. v. 


.na neb yn dlawd, Dat. 7. 16. dim poen, na chystuddiau, na 
chorph y farwolaeth, na thristwch, na marwolaeth. Dat, 2. 4. 
1Cor. 15. 54. Ond fe fydd yr eglwys yn sanctaidd ac yn 
ddifeius.. Fel yr oedd yr aberthau i fod yn berffaith-gwbl, 
Lef. i. 3. felly y mae yr eglwys i fod yn berffaith mewn sanctr 
eiddrwydd yn gystal a dedwyddwch, Can. 4. 7. Col. 1. 22, 
Jud, 24. 


28 Felly y dylai y gwŷr garu eu gwragedd, 
megis eu cyrph eu bunain. Yr hwn a garo ei 
wraig, sydd yn ei garu ei hun. 


I gymmwyso yr hyn a ddywedasai am gariad Crist, at yr 
hyn sydd ganddo mewn llaw, y mae 'r Apostol yn dywedyd, 
Felly y dylai y gwŷr garu eu gwragedd, megis eu cyrph eu 
hunain, Dylai ystyriaeth o gariad Crist gynbyrtu gwyri ddwyn 
tebygolrwydd iddo, trwy garu eu gwragedd. Dylent eu caru am 
mai eu cyrph eu hunain ydynt; neu fel y maenr yn caru eu 
cyrph eu hunain, sef yn.ddiragrith, yn fawr, yn weithgar, yn 
ddianwadal, ac yn barhaus. Y mae hyn yn dra rhesymmol, o 
herwydd, Yr hwn a garo eì wraig, sydd yn ei garu ei hun. Caf- 
odd y wraig ei chymmeryd ar y cyntaf o'r gwr; ac nid ydynt 
ill dau ond megis un cnawd. Adn. 91. Nid yw, gau bynny, 
yr hwn sydd yn dangos cariad at ei wraig, yn gwneuthur dim, 
mewn rhyw ystyriaeth, ond caru ei bun: ac y mae'n gwneuth- 
ur yr hyn sydd yn-llesol iddo ei hun. Pan y mae ei gariad yn 
ei rwymo i ymdrechu i ddwyn ym mlaen sancteiddrwydd. ei 
wraig, y mae 'n caru ei ddedwyddwch ei hun. 


29 Canys ni chasâodd neb erioed ei gnawd 
ei hun; eithr ei fagu a'i feithrin y mae, megis. 
Pe Arglwydd am yr eglwys: ; 
 . Y mae'r bwn sydd yn caru ei wraig yn ei: garu ei hun, 
Adn, 26. Afresymmol iawn, gan hynny, fyddai i wr beidio 
earu ei wraìg ; canys ni chasâodd meb erioed ei gnawd ei hun. | 
Ni bu neb erioed, yn ei iawn bwyll, mor amddifad.o hunan- 
gariad fel y medrai gasau ei gorph ei hun,. ac oddi ar hynny. 
eì esgeuluso a'i amharchu, neu wneuthur yr hyn fyddai yn ni- 
weidiol i'w iechyd, neu ddim yn cydsefyll â'i ddedwyddwch. 


PEN. v. EPHESIAID, i65 


Eithr ei fagu a'i feilhrin y mae. Y mae'n naturiol iddo ddar- 
paru erddo, ei borthi, ei ddilladu, ei ddadebru, ei amddiffyn, 
a gwneuthur cymmaint ag a allo er ei ddaioni. Y mae hyn 
megis ag'y mae yr Arglwydd am yr eglwys. Nid yw yr Arglwydd 
. Iesu ddim yn casau ei bobl, er eu bod yn haeddu hynny, er 
eu bod yn meddwl ei fod yn eu casau, er ei fod yn-casau eu 
hymddugiadau, er ei fod yn ddig wrthynt, ac er ei fod weith- 
iau heb amlygu ei gariad iddynt. Ond y mae, yn ei anfeidrol 
gariad, yn cymmeryd y gofal mwyaf am y rhai y mae efe wedi 
eu dyweddïo a'u dwyn i undeb ag ef ei hun. Y mae'n dar- 
paru erddynt bob peth ag sydd yn angenrheidiol er eu ded- 
wyddwch, yn eu porthi â bara'r bywyd, yn eu gwisgo â'i gyf- 
iawnder ei hun, yn eu dadebru ag amlygiadau o'i gariad, yn 
eu hamddiffyn rhag pob rhyw elynion, ac yn gosod ei allu a'i 
ddoethineb ar waith i'r diben i'w gydhatmthog yn dragywyddol 
. ddedwydd. | 


80 Oblegid aelodau ed o'i Gwah ef, o'i 
gwawd' ef, ac o'i esgyrn ef. 


. Nid yw yr ycgawy ddim yn casau ei eglwys, ond y mae 
yn ei mhagu a'i mheithrin. Adn. 29. I broíi hyn y mae'r 
Apostol yn dywedyd, Oblegid aelodau ydym o'i gorph ef, o'i 
gnawd ef, ac o'i esgyrn ef... Y mae eredinwyr yn aelodau o 
gorph Crist, sef eì eglwys; mewn undeb mor agos ag ef, mor 
anwyl ganddo, ac yn derbyn mor wirioneddol a pharhaus oddi- 
wrtho a phe buasent yn gnawd o'i gnawd, ac yn asgwrn o'i 
asgwrn, fel yr oedd Efa pan wedi ei chymmeryd o gorph Adda. 
Gen,2.22,23. Ni oddef efe, gan hynny, ddim i'w bobl gael 
eu gwahanu oddiwrtho mwy nag y goddefai dyn i'w gnawd 
'a'i esgyrn g gael eu gymraeg FD oddiwrtho. : 


31 Am hynny yg gâd dyn ei dad a'i fam, ac 
'y glŷn wrth ei ydig a —_ a fyddant ill dau 
“aM un enawd. Wygyr in yd £g db 


iy Ìôn oi darlunio” r undeb ding Crist a'i eglwys yn yr iaith 
a arferir gyda golwg ar undeb Adda ac Efa, y mae'r Apostol 
yn myned rhagddo i grybwyll 'ychwaneg o'r hyn a ddywedir yn 
Genesis mewn pyn ì wra gwraig. Am hynny y gâd dyn 


166. EPHESIAID, P&N. v, 


ei dad a'ì fam, ac y glŷn wrth ei wraig. Y mae'r fath undeb 
rhwng gwr a gwraig, ac fe ddylai'r naill garu 'r llall yn y cyf- 
ryw fodd fel y byddo i'r hwn a briodo wraig gael ei ddiddyfnu 
gymmaint oddiwrth ei dad a'i fam, fel y byddo 'n gosod ei serch 
arni yn fwy nac ar neb arall, ac felly yn barod i adael hyd yn 
nod ei anwyl rieni, os bydd bynny yn angenrheidiol, i'r diben 
i gael byw gyda'i wraig. Gâd y rhai'n yn hytrach nâ'i wraig. 
Gen.2.24. 4 hwy a fyddant ill dau yn un cnawd. Y mae'r 
ddau hyn i gael eu hystyried fel un, ac i ymddwyn tu ag at eu 
gilydd fel pe na byddent ond un corph. Y mae gan y naill 
awdurdod ar gorph y llall; 1 Cer. 7. 4. y maent i gyd-fyw: ac 
y maent i gyd-ymdrechu fel rhai nad oes ganddynt ond un 
achos i ofalu am dano. R 


82.Y dirgelwch hwn sydd fawr: eithr am- 
Grist ac am yr eglwys yr wyf fi yn dywedyd. 


“ Gyda golwg ar yr hyn a ddywedasai o Adn. 28. hyd ym- 
ma, y mae 'r Apostol yn dywedyd, Y dirgelwch hwn sydd 
Jfawr. Y mae'r hyn sydd wedi ei grybwyll mewn perthynas i'r 
undeb sydd rhwng Crist a'i eglwys, ac am gariad Crist at ei: 
bobl, yn ddirgelwch mawr, fel yr oedd, i fesur helaeth, yn 
guddiedig eddiwrth yr oesoedd gynt; ni all y dyn anianol. 
ddim ei amgyffred, ac nid yw duwiolion eu hunain ddim yn 
medru ei adnabod ond mewn rhan. Neu y mae'r hyn sydd 
wedi eì ddywedyd gyda golwg ar Adda ac Efa, ac mewn perth- 
ynas i'r undeb sydd rhwng gwr a gwraig, yn ddarluniad byw- 
iol o briodas mwy ardderchog, ac o undeb yr hwn sydd uwch- 
law ein cyrhaeddiadau ni. I egluro hyn y mae'r Apostol yn 
chwanegu, Eithr am Grisl ac am yr eglwys yr wyf f& yn dy-' 
wedyd. Yr.hyn oedd am osod o'u blaen, wrth grybwyll yr hyn 
a ddywedir mewn perthynas ìi Adda ac Efa, oedd, yr hyn oedd 
y pethau hynny yn ragddarluniad o honynt mewn perthynas i 
Grist a'i eglwys. Nid da oedd fod dyn ei hun: Gen. 2.18. 
gellir dywedyd yr un peth mewn rhyw ystyr am Grist. Ioan 
12.44. Cafodd Efa ei chymmeryd o Adda; Gen.2.23. O 
Grist y mae yr eglwys yr hyn ydyw. Cafodd Efa ei chymmer; 
yd o ystlys Adda, a hynny pan oedd efe mewn trymgwsg: Gen. 
2.21,922. Y mae'r eglwys yn cael ei bod oddiwrth ddioddef-. 
iadau Crist. Ioan 19, 94, Dygodd Duw Efa at Adda; Gen. 


PEN, V; EPHESIAID, 167 


2.92. y mae'n dwyn eneidiau at Grist. Ioan 6.44. Ar hyn 
fe ddarfu i Adda ei harddel fel ei eiddo: Gen. 2, 23... Y mae 
Crist yn derbyn ac yn arddel y rhai a ddugir atto: Ioan 6. 37. 
Yr oedd Adda ac Efa yn un cnawd: Gen. 2, 24. y mae Crist 
a'i eglwys yn un Yspryd, Y mae dyn i ymadael â'i dad a'i 
fam, ac i lynu wrth ei wraig: Gen. 2. 24. y mae Crist wedi 
dyfod i'r byd er mwyn ei bobl, ac efe a lŷn wrthynt hyd y 
diwedd, 


33 Ond chwithau hefyd cymmain un, felly 
cared pob un o honoch ei wraig, fal ef ei hunan; 
a'r wraig edryched a'r iddi berchi ei gwr, 


Yr oedd yr hyn oedd yr Apostol wedi bod yn ymdrin ag 
ef yn ddirgelwch mawr. Adn. 32. Ond yr oedd geiriau Adda 
| mewn perthynas i Efa a'r sefyllfa briodasol i'w cymmewyd 

hefyd mewn ystyr lythyrennol fel yn perthyn i ddyledswyddau 
gwyr a gwragedd. Am hynny y mae'r Apostol yn dywedyd, 
Ond chwithau hefyd cymmain un, cared pob un o honoch ei wraig, 
fal ef ei hunan. Yn ol cyfraith priodas, ac oddi ar ystyriaeth 
o gariad Crist at ei eglwys, dylai pob gwr garu ei wraig â'r un 
diragrith, mwynaidd a neillduol gariad ag sydd ganddo atto ei 
hun. Dylai ddangos hyn trwy roddi iddi gynllun, neu siampl 
' dda, ei hyfforddi, 1 Cer. 14. 35. ei chysuro, 1Sam. 1, 8, can- 
iattau ei rhesymmol ddymuniadau, Gen. 21. 10, 14. ymddir- 
ied iddi achosion teuluaidd, Dihar. 31, 11. arfer ei awdurdod 
$yda mwyneidd-dra, Col. 3. 19. siarad yn barchus am dani, 
Dihar. 21. 28. a dangos ei anfoddlonrwydd, pan fyddo hynny 
yn angenrheidiol, gyda llawer o dynerwch. Job 2. 10. 
Gwel ymhellach Adn. 25. A'r wraig edryched a'r iddi 
berchi eî gwr. Dylai gwragedd lettya meddyliau parchus am 
'eu gwyr, siarad yn barchus â hwynt, ac am danynt, k Pet, 3 
“6. ac ymddwyn yn barchus tu ag attynt; yn neillduol trwy. 
fod yn ostyngedig iddynt, Adn. 24, 'Tit, 2.5, gofyn eu cyngor 
a gwrando arno. 2 Bren, 4. 10, 


MU ON 


dw Mn u A j syd 2 â 


168 — RPHESIAID. PEN, VI, 


PENNOD VI. 


Y PLANT, ufuddh6wch i 'ch Yhïeni yn yr 
tyn Hio canys hyn sydd gyfiawn. . 


Ar ol gosod allan ddyledswyddau gwyr a gwragedd, Pen. 
ô. 22—933. y mae'r Apostol yn myned rhagddo i ddywedyd, 
Y plant, ufuddhewch-i'ch rhieni yn yr Arglwydd. Dylai meib- 
ion a merched, beth bynnag fyddo eu-hoedran, neu eu ham- 
gylchiadau yn y byd, gofio 'r rhwymau y maent danynt i'w 
tadau a'u mamau, a gofalu am gyflawnu pob dyledswydd tu 
ag aftybt.. Oddi ar barch iddynt, a pharodrwydd meddwl i 
wneuthur yr hyn sydd. yn rhyngu eu bodd, dylent wrando ar 
etfrgorchymynnion a'u cynghorion; a rhwydd a gostyngedig. 
ufuddhau iddynt ym mhob peth cyfreithlon. Dylent ufudd- 
hau yn yr Arglwydd, mewn ufudd-dod i'r Arglwydd, fel y 
gweddai i rai sydd yn yr Arglwydd, er gogoniant i'r Arglwydd, 
ac mor belled ag y mae'n unol â meddwl yr Arglwydd. Dylent, 
ufuddhau yn y modd hyn, canys hyn sydd gyfiawn. Y mae 
plant yn rhwymedig i'w rhieni, dan Dduw, am eu bod; wedi 
cael eu dwyn i fynu ganddynt; yn ymddibynnu ar eu cariad 
a'u gofal; ac felly dan y fath rwymau fel y mae'n gymmwys 
iddynt roddi ufudd-dod iddynt. N ' 


2 Anrhydedda dy dad a'th fam (yr hwn yw 
y gorchymmyn cyntaf mewn addewid) 


I annog plant i ufuddhau i'w rhieni, y mae'r Apostol yn 
dwyn ar gof iddynt y pummed gorchymmyn, Anrhydedda dy dad 
a'th fam. Nid yw'r gorchymmyn hwn ddim wedi ei ddiddymmu. 
Mat. 15.4. Dylai plant lettya meddyliau parchus am eu rhi- 
eni, ac ymddwyn mewn modd parchus tu ag attynt. Dylent 
. ddangos y parch hwn trwy sôn am eu rhieni, ac ymddiddan â 
_ bwynt mewn modd parchus; ufuddhau i'w gorchymynnion a'u 
cynghorion; canlyn eu siampl a thebygoli iddynt yn yr hyn 
sydd dda; cuddio eu gwendidau; ymostwng i'w ceryddon; 
Heb. 12. 9. ymddwyn mewn modd ag a fyddo'n anrhydedd 
iddynt; Dihar.10,1. a'u cynnorthwyo yn eu henaint, os bydd 


PREN. VI. —  EPHESIAID. 109 


yn angenrheidiol. 1Tim. 5.4. I ddangos y pwys o ufudd- 
hau i'r gorchymmyn hwn, y mae'r Apostol yn sylwi ei fod y 
gorchymmyn cyntaf mewn addewid. Hwn yw y gorchymmyn 
blaenaf yn yr ail lech: nid oes. dim ond y gorchymmyn hwn 
yn perthyn i ddyledswyddau yr ail lech ag addewid wrth ei 
gefn: ïe, yr unig orchymmyn yw yn yr holl ddeddf foesol ag 
sydd ag addewid neillduol Wa idog iddo ei hun wedi ei 
pbsedd ag ef. 


8 Fel y byddo yn cw et i ti, ac fel u'i lf 
hirhoedlog ar y ddaear. 


Yr oedd addewid yn “de edgfiory â'r Gyn. gorchym- 
myn. Adn. 2. Yr oedd yr addewid honno yn rhedeg fel 
hyn, Fely byddo yn dda i ti, ac y byddech hir-hoedlog ar y ddacar, 
Yr oedd yr addewid hon yn golygu yn gyntaf yr. hawddfyd a 
gai'r Israeliaid yngwlad Canaan. Y mae 'n cael ei chyflawnu 
hefyd ypmgoruchwiliaeth gyffredin rhagluniaeth, trwy fod y rhai 
sydd yn anrhydeddu eu rhieni yn cael eu llwyddo yn eu ham- 


'gylehiadau allanol, a'u dyddiau ar y ddaear yn cael eu hestyn 


allan i oedran teg. 1'Tim. 4, 8. Ca ei cbyflawnu mewn ystyr 
mwy ardderchog yng ngwlad y purdeb, 


A A chwithau dadau, na yrrwch eich plant i 
Mdiaio ; ond maethwch hwynt yn addysg ac 
athrawiaeth yr. Arglwydd. 


Ar ol rhoddi ar lawr ddyledswyddau WU Adn. 1—3. 
y mae 'r Apostol yn dyfod at ddyledswyddau rhieni. A 
chwithau dadau, na yrrwch eich plani i ddigio. Dylai tadau, 


yn. gystal a mammau, ofalu na byddont ddim yn rhy lym yn 
eu , hymddugiadau tu ag at eu plant. Dylent edrych na wnel- 


nt ddim a fyddo'n tueddu i gynhyrfu eu plant i chwerwi, ac 
ìi rodc di ffordd i nwydau digofus. _ Ni wna hyn ond eu digalonni, 
Col. 8. 21. eu tueddu i beidio. ymddiried yn eu rhieni, ond i 


fod yn rhagfarnllyd yn eu herbyn, aci feddwl fod eu crefydd 


yn eu dysgu i fod yn sarrug ac yn ddrwg eu natur, ac i ym- 


ddwyn yn llym tu ag attynt. Dichon hyn gael ei wneuthur 


4rwy osod gorchymynnion rhy drymmion arnynt, peidio can- 
iaftau iddynt yr byn sydd,yn addas, arfer geiriau Sarrug,a 
Lyr V. Y 


150 EPHESIAID, PEN, VI. 


chynhyrfus, eu ceryddu yn anghymmedrol, dangos mwy 'o 
hoffder yn y naill blentyn nâ'r lTall, byw yn afradlon fel na 
byddo ganddynt ddim i'w adael iddynt, eu di-etifeddu o'r hyn 
y byddo ganddynt le rhesymmol i ddisgwyl am danio, &c. Yn 
lle ymddwyn yn y modd hyn, dylai rhieni eu maethu hwynt yn 
addysg ac athrawiaeth yr Arglwydd. Dylent ofalu na byddont 
ddim yn rhy dirion tu ag attynt.” Y mae'r gair paideia, sydd 
ymma am addysg, yn cael ei arfer am gerydd: Heb. 12.7. ac 
y mae'r gair nouthesia, sydd ymma am athrawiaeth, yn cael eì 
arfer am rybudd. 1 Cor. 10.11. Fel y mae mammaeth yn 
rhoddi maeth i fabanod, felly y dylai rhieni fagu eu plant yng 
ngeiriau 'r ffydd. 1 Tim. 4. 6. Trwy gyfarwyddiadau addas, 
yn gystal a thrwy gynllun, neu ensampl gyfattebol, dylent eu 
hyfforddi ym mhen eu ffordd. Dihar.22,6. Y mae hyn yn cyn- 
nwys cyfarwyddiadau ac annogaethau i ymddwyn mewn modd 
addas tu ag at Dduw, a thu ag at gyd-greaduriaid, Dylent 
hefyd eu hegwyddori yn athrawiaeth gair Duw. 2 Tim. 8. 15. 
Y mae hyn yn cynnwys gosod o'u blaen yr hyn a ddywed yr 
Ysgrythyr mewn perthynas i Dduw, ei gyfraith, llygredd dyn, 
trueni pechadur, y ffordd a drefnodd Duw i achub trosedd- 
wyr, dedwyddwch y rhai a achubir yn nhrefn Duw, &e._ Dylent 
eu ceryddu am eu beiau.  Dihar. 19. 24. 19. 18. 22. 15. 23. 
18,14. 29.15,17. Heb.12.9. Dylent hefyd eu rhybuddio 
i fod ar eu gwiliadwriaeth yn erbyn y nwydau, y cyfeiliornad- 
au, a'r pechodau ag sydd yn sicr o fod yn niweidiol ì'w cysur, 
eu cymmeradwyaeth, a'u defnyddioldeb yn y byd hwn, ae yn 
offerynnol i'w harwain i drueni di-ddiwedd ym myd yr yspryd- 
oedd, os na chânt eu gwaredu oddi wrthynt. 


5 Y gweision, ufuddhêwch i'r rhai sydd 
arglwyddi i chwi yn ol y cnawd, gyd âg ofna 
“dychryn; yn symlrwydd eich calon, megis | 
Grist; 


Ar ol gosod allan ddyledswyddau plant a rhîeityd Adn, 
i—4. y mae'r Apostol yn- dyfod i ddapgos y modd y dylai 
gweision a meistraid ymddwyn tuagat eu gilydd.” I ddechreu 
gyda dyledswyddau gweision, y mae 'n dywedyd, Y gweision, 
ufuddhewch i'r rhai sydd ar. glwyddi i chwi yn ol y cnawd. Er 
fod yr efepgyl yn dwyn dynion i rydd-did ysprydol, y mae 


uJ 


PaN, vI, EPHESIAID, 171 


rhai yn nhrefn rhagluniaeth, i fod yn weision, Dylai'r rhai'n 
wneuthur cydwybod o ufuddhau i holl orchymynnion cyf- 
reithlon y rhai sydd â hawl i'w gwasanaeth. Gall y rhai'n 
gael eu galw yn arglwyddi yn ol y cnawd, i arwyddo 
fod eu harglwyddiaeth yn. perthyn i'r corph a'r bywyd a 
dderfydd, ac nid i gydwybod a phethau crefyddol: ac fe 
ddichon y geiriau osod allan y gall llawer o honynt fod yn 
rhodio yn ol y cnawd. _ Dylai gweision ufuddhau gyd ag ofn ag 
dychryn. Dylent ofni tramgwyddo ac anfoddloni eu meistraid, 
ofni cynhyrfu eu digofaint yn eu berbyn, ofni dwyn gwarad- 
wydd ar grefydd frwy gam-ymddwyn, ac ofni digio Duw a 
gwneuthur eu hunain yn agored i'w anfoddionrwydd. Dylent 
ufuddhau yn symlrwydd ew calon, megis i Grist. Y maent i 
wneuthur gwasanaeth â chalon ddiragrith, annichellgar, a di- 
dwyll. Yn hyn y maent i ymddwyn yr un modd ag y maent i 
wasanaethu Crist ei hun: neu y maent i ufuddhau mewn ufudd- 
dod i Grist yr hwn sydd yn gorchymmyn hyn : i wneuthur fel 
y mae efe yn gofyn gyda golwg ar ei anrbydedd a'i ogoniant. 


6 Nid â golwg-wasanaeth, fel boddlonwŷr. 
dynion; ond fel gweision Crist, yn gwneuthur 
a Duw o” T Ealon; ; 


Dai gweision ufuddhau i'w barglwyddi mewn symlrwydd 
sidi, megis i Grist; Adn.ô. Nid â golwg wasanaeth, fel bodd- 
lonwyr Yiia Dylent fod yn gydwybodol, diwyd, a dyfal 
yn eu gwasanaeth, nid yn unig pan fyddo eu meistraid, neu 
eraill yn. sylwi arnynt; a gwneuthur eu gwaith, nid yn unig 
fel yr ymddangoso yn deg ì'r olwg, ond fel gweision Crist, yn 

euthur ewyllys Duw o'r galon. Dylent gyflawnu eu gwas- 
dmaiab fel rhai sydd yn wastadol ger bron Crist, yn gyfrifol 
iddo, ac yn dymuno rhoddi ufudd-dod iddo ef, rhyngu ei fodd 
a'i anrhydeddu, trwy gyflawnu eu dyledswydd tu eg at eu 
meistraid gyda phob ffyddlondeb, Fel hyn hwy a fyddant yn 
gwneuthur ewyllys Duw mewn modd diragrith, 

4. a i yn 
“ 7 Trwy ewyllys da yn gwneuthur gwasan- 
aeth, megis i'r Arglwydd, ac nid i ddynion: 


“. Dylai gweision fod yn gydwybodol i wneuthur ewyllys. 


172 EPHESIAID. PEN, VI. 


Duw o'r galon. Adn. 6.. Yn y modd hyn y maent, (rwy 
ewyllys da yn gwneuthur gwasanaeth, megis âr Arglwydd, ac nid 
i ddynion. Fel rhai yn caru eu meistraid, ac yn ewyllysio eu 
daioni, ymaent o barodrwydd meddwl, yn rhwydd a serch- 
iadol gyflawnu eu dyledswyddau tu ag attynt, ac felly yn gwn- 
euthur. yr hyn y mae yr Arglwydd yn ei orchymmyn, a hynny 
'oddi ar ystyriaeth o'u rhwymau iddo ef, fel eu goruchel Arg- 
lwydd, a chyda golwg at ei ogoniant. Wrth ymddwyn yn 
:ymodd hyn, nid dynion yn unig, ac nid dynion yn bennaf, y 
maent yn olygu yn y cyflawniad o'u dyledswydd, 


8 Gan wybod mai pa ddaioni bynnag a 
wnelo pob un, hynny a dderbyn efe can yr 
Arglwydd, pa un bynnag ai caeth ai i rhydd 


fyddo. | “ 


I annog gweision i gyflawnu eu dyledswydd, y dhefo 
Apostol yn dywedyd, Gan wybod mai pa ddaioni bynnag a 
wnelo pob un, hynny a dderbyn efe gan yr Arglwydd. Fe ddi- 
chon y gwna meistraid yn ol y enawd daludrwgam dda. Ond 
gwybydded gweision, y bydd i'r Arglwydd, barnwr pawb, 
ynghyfoeth ei ras, ac mewn ffyddlondeb i'w addewid, helaeth 
dalu yn ol iddynt, yn nydd y cyfrif, pa wasanaeth bynnag 
fyddont hwy wedi ei gyflawnu yn ol ei ewyllys ef. Mat. 16, 
27..Rhuf.2..6..2Cor, 5. 10. Gal. 672. Col. 2. 24, 25. Dat, 
22,12. Nid yw gweithredoedd da ddim ynddynt eu hunain yn. 
haeddu'r wobr: ond fel y maent yn deilliaw oddiwrth anian 
sanctaidd, ac yn cael eu cyflawnu trwy gynnorthwyon yr Ys- 
pryd, ac er gogoniant Duw, y maent yn dangos gwirionedd 
ffydd, ac felly yn brawf o undeb â Christ, ac yn ganlynol yn 
amlygu fod gan y cyfryw hawl i fywyd tragywyddol, trwy yr 
hyn a wnaeth ac a ddioddefodd yr Arglwydd lesu. Ac arol. 
i'r wobr gael ei -baddaw, y mae'n ddyledus ar gyfrif addewid 
Duw. Gwel ym mhellach Rhuf. 2. 6. Ca ei rhoddi i bob un, 
pa un bynnag aì caeth ai rhydd fyddo. Y mae'r geiriau caeth 
a rhydd yu cael eu harfer gyda golwg ar gaeth-weision, y rhai 
oeddynt felly trwy enedigaeth, wedi eu cymmeryd mewn 
rhyfel, neu wedi eu prynu, a'r cyfryw a'r nad oeddynt ddim 
tan yr iau byd oni roddasant eu hunain yn wirfoddol i fod felly, 
a'r rhai oedd ganddynt hawl i ymadael ar ben eu tymmor, neu 


bc 


PEN.'VI, EPHESIAID, 178 


ar ol rhoddi rhybudd digonol. Y mae'r hyn a ddywedir ymma 
yn wir hefyd gyda golwg ar bawb yn gyffredinol, pa un byn- 
nag ai caeth ai rhydd. 


9 A chwithau feistriaid, gwnewch yr un 
pethau tu ag aítynt hwy, gan roddi bygwth 
heibio: gan wybod fod synu Arglwydd chwi a 
hwythau yn y nefoedd; ac nid oes derbyn wyneb 
gyd âg ef. 


Ar ol ymdrin â dyledswyddau gweision, y mae'r Apostol 
yn troi at eu harglwyddi, ac yn dywedyd, A chwithau feistr- 
iaid, mwnewch yr un pelhau tu ag attynt hwy. Nid yw meistr- 
aid ddim i ufuddhau i'w gweision, fel y mae gweision i'w 
meistraid: ond y maent i wneuthur yr un pethau, trwy ym- 
ddwyn tu ag attynt yn ol yr un rheol, sef ewyllys Duw; gwn- 
euthur daioni iddynt, a hynny yn gydwybodol, mewn syml- 


rwydd calon; o ewyliys da; ac megis i Grist. Ac fel y mae 


gweision i gyflawnu eu dyledswyddau tu ag attynt hwy, y 
maent bwythau i wneuthur yr un peth, sef cyflawnu pob dy- 
edswydd orphwysedig arnynt tu ac at eu gweision, Dylent 
edrych na wnelont ddim gosod arnynt feichiau rhy drymion; 


“ dylent roddi iddynt luniaeth addas, a'r gyflog a fyddo yn ddy- 
 ledus; gofalu am danynt pan yn glaf; eu hyfforddi; gosod o'u 


'blaen gynllun, neu siampl o dduwioldeb, &c. Gan roddi 
bygwth heibio. Dylent ymddwyn tu ag attynt gyda dynoliaeth 
a phob tiriondeb, nid gyda sarrugrwydd a chreulondeb, fel 
pe byddent ryw greaduriaid o is radd, ac i gael eu trin fel ani- 
feiliaid, yn hytrach nag fel creaduriaid rhesymmol. Ni ddy- 
lent ddim arfer eu hunain i fygwth bob amser; na dim bygwth 


' mwy pethau nag â fyddo yn addas iddynt gyflawnu; na bygwth 


am bethau bychain; ac ni ddylent ddim cyflawnu eu>bygyth- 


_iom os bydd edifeirwch a diwygiad yn cymmeryd lle. I'w 
— hannog i wneuthur byn, y mae'r Apostol yn dywedyd, Gan 


wybod fod eich Arglwydd chwi a hwythau yn y nefoedd. Y 
mae Orist â'r un hawl ganddo i ufudd-dod meistraid ag sydd 
ganddo i ufudd-dod gweision: y mae'n darparu gyferbyn â'r 


. maill fel y llall: ac y mae'r naill a'r llall yn gyfrifol iddo ef, 


Y mae ei orsedd ef yn y nefoedd: y mae oddi yno yn sylwi ar 


174 EPHESIAID, PEN, VI, 


ymddugiadau pawb: efe a eilw feistraid yn gystal a gweision 
i roddi cyfrif am eu hymddugiadau: ac y mae'n sicr o ddang- 
os ei anfoddlonrwydd yn erbyn y rhai a esgeulusant gyflawnu 
eu dyledswyddau. Ac nid oes derbyn wyncb gyd az ef. Deut. 
10.17. Job 34. 19. Act. 10. 34. Rhuf. 2.11. Gal. 2. 6. Col 
9.25. 1Pet.1.17. Nid yw pawb ond cyd-radd ger ei fron 
ef: nid yw efe ddim yn edrych ar waedoliaeth, cyfoeth, an- 
rhydedd, &c. Nid yw yn gwneuthur dim gwahaniaeth rhwng 
dynion am fod un yn was a'r llall yn arglwydd. Am hynny 
yn y dydd diweddaf efe a farna mewn modd hollol ddi-duedd, 
feistraid yn gystal a gweision, ac a ymddwyn tu ag pub ŵ. 
ol eu hymddugiadau tra ymma ar y ddaear. 


10 Heb law. hyn, fy mrodyr, ymnerthweh. 
yn yr Arglwydd, ac yng nghadernid ei allu efe 


Yr oedd yr Apostol wedi gosod allan ddyidiwgddi 
gwyra gwragedd, Pen. 5.22—33. rhieni a phlant, Pen, 6, 1—4. 
gweision a meistraid: Adn. 5—9. I ddychwelyd at gynghor- 
ion cyffredinol, y mâe'n dywedyd, Heb law hyn, fy mrodyr, 
ymnerthwch yn yr Arglwydd. Y mae'r geiriau to loipon, heb 
law hyn, yn cael eu cyfieithu bellach, Mat. 26. 45. 2 Thess. 3. 
1i. 2Cor. 13. 14. weithian, Marc 14, 41. Phil. 3.1. o hyn 
allan, Act. 27. 20. 2 Tim. 4. 8. Gal. 6. 17. Heb. 10. 13. am 
ben hyn, 1 Cor. 4. 2. y mae yn ol, YCor. 7. 29. yn ddiweddaf. 
Phil 4.8. Nid oedd dim yn ol bellach gan yr Apostol ond 
yn unig annog yr Ephesiaid i ymnerthu yn yr Arglwydd. Y 
mae'n eu hannerch fel brodyr, y rhai yr oedd yn eu dirfawr 
garu, yn eu golygu fel rhai wedi eu geni o'r un Duw, yn feddiann- 
olar hawl i'r un breintiau, a than neillduol rwymau i garu y 
naill y llall fel brodyr. Y mae'n angenrheidiol i Grist'nog- 
ion ymnerthu. Y mae byn yn arwyddo ymgryfhau mewn gwy. 
bodaeth o bethau ysprydol, mewn ffydd, cariad, amynedd, gob- 
aith, &c. Neu y mae'n arwyddo bod yn galonnog, ac ymwroli 
í gyflawnu y dyledswyddau gorphwysedig arnynt, i wrthwyn- 
ebu y gelynion sydd yn ymosod arnynt, ac i beidio digalonni yn- 
wyneb yr hyn y maent yn cael eu galwi'w ddioddef, Y maent 
ì ymnerthu yn yr Arglwydd. Y maent i fod yn wrol yn aehos. 
yr Arglwydd ; i gadarn ymddiried yn naioni, trugaredd, gras, 
cariad, doethineb, a ffyddlondeb yr Arglwydd; 2 Tim, 2.1... 


— 


cs; 


PEN. VI. ; EPHESIAID. 179 


ac i ymwroli fel rhai mewn undeb â Christ, ac yn cael y 
fraint o dderbyn yn feunyddiol o'i gyflawnder. Ioan 15. 5. 
Y maent i ymnerthu yn neillduol yng nghadernid ei allu ef. Y 
mae'r Arglwydd yn Hollalluog. Gen. 17. 1. Psal. 24, 8. Es, 
26.4. Y mae'r dwyfol allu yn gweithredu mewn modd cadarn, 
Gwel Pen. 1. 19. Dylai duwiolion ymddiried ynghadernid y 
dwyfol allu, fel y mae 'n ddigonol i'w nerthu i gyflawnu 
pob dyledswydd, i attal cynddaredd eu gelynion, î nerthu 
gweiniaid i ddal eu ffordd yn wyneb llawer o brofedigaethau, 
i ddioddef yn amyneddgar yr hyn fyddont yn cael eu galw 
atto, i beri i'r hyn a'u cyfarfyddo gyd-weithredu er eu lles, i'w 
nerthu i barhau hyd y diwedd, &c. Y mae'n hollol angen- 
rheidiol iddynt ymnerthu yn y modd hyn yngallu Duw, o 
herwydd y mae ganddynt waith mawr i'w wneuthur, nid ydynt 
ond gweinia;d ynddynt eu hunain, ac y mae iddynt lawer o 
wrthwynebwyr. 


* 11 Gwisgwch holl arfogaeth Duw, fel y 
cont cig yn erbyn cynllwynion diafol. 


dini /Fel:y Uibyddai bldwil ymnerthu yn yr Arglwydd, y mae'r 
Apostol yn dywedyd wrthynt, Gwisgwch holl arfogaeth Duw. 
Y mae'r arfogaeth hon yn cynnwys y moddion sydd yn tueddu 
irwyddhau ffordd duwiolion yn eu gyrfa Gristnogol, ac i'w 
eadw rhag cael eu gorchfygu gan brofedigaethau. Gellir ys-. 
tyried gair Duw, gweddi, ymddiddan crefyddol, bedydd, swp- 
per yr Arglwydd, difrifol fyfyrdod, ffydd, sobrwydd a gwiliad- . 
wriaeth, ofn duwiol, diniweidrwydd, doethineb, cariad, gob- 


aith, &c., fel darnau o'r arfogaeth hon. 1Pet. 5. 8,9. 1 Thess,. 
6,8. Mat. 10.16. Y mae'n arfogaeth Duw. Y mae o ddwy- 


fol drefnhad, o ddwyfol wneuthuriad, yn cael ei gorchymmyn 
gan Dduw, ac y mae Duw yn ei gwneuthur yn effeithiol er am- 
ddiffyniad a diogelwch ei eiddo, Y mae gwisgo yr arfogaeth 


hon yn dal allan ei bod yn addas i'r enaid, a'i bod i gael ei 


harfer a'i defnyddio fel y byddo achos yn gefyn. Act. 24. 
16. 2Pet.1. 5—7. l'w hannog i wisgo'r holl arfogaeth hon, 
ymae'r Apostol yn dywedyd, Fel y galloch sefyll yn erbyn 
cynllwynion diafol... Y mae cynllwynion diafol yn arwyddo yr 
amrywiol ffyrdd cyfrwys a dichellgar sydd ganddo i ymosod ar 
eneidiau, Golygir ymma Aoll gynllwynion diafol, ac y mae 'r 


176 EPHESIAID. PEN, vi, 


Apostol yn rhoddi ar ddeall i ni eu bod yn dra lliosog. Nid 
yw ddim yn ymddangos yn ei liw ei bun, ond yn ymrithio fel 
angel y goleuni; 2Cor. 11. 14. y mae'n ymdrechu i gadw 
enbydrwydd o'r golwg; Gen. 3. 4. yn ymddangos fel cyfaill; 
Gen. 3. 1, 6. yn addaw rhyw ddaioni; Gen, 3. 5. Mat. 4. 9, 
9. yn myned rhagddo yn raddol yn ei brofedigaethau; Gen, 
3. Mat. 4. yn ymosod ar wendid, megis ar Efa, a Christ pan 
'oedd arno chwant bwyd; yn cadarnhau ei brofedigaethau ag 
Ysgrythyr; Mat.4.6. yn eymmeryd y gair ymmaith yn ddioed; 
Mat.13.19. yn ymdrechu i ddwyn ei amcan i ben yn yr am- 
ser mwya manteisiol; Mat. 13. 25, 39. yn dwyn gwrthddrych- 
au addas gyda'r brofedigaeth, megis ffrwyth y preni Efa; yn 
addasu ei brofedigaethau at dymmer a thuedd naturiol dyn, 
megis yn achos Judas; yn cynhyrfu dynion i gofleidio athraw- 
iaethau cyfeiliornus; 2 Bren. 22. 15,92. 1 Tim. 4. 1, ar ol 
bod yn aflwyddiannus yn un brofedigaeth, yn edrych beth all 
ei wneuthur frwy arall, fel yn achos Crist; pan fyddo dynion 
yn troi oddiwrth ryw bechod, yn ymdrechu i'w cael ì syrthio 
i bechod o wahanol natur; yn defnyddio'r offerynnau mwyaf 
addas, megis rhai mewn awdurdod, o alluoedd cryfion, yn cael 
eu cyfrif yn sanctaidd, neu â rhyw fantais ganddynt ar y rhai 
y mae efe am eu hysglyfaethu, &c. Y mae 'n angenrheidiol 
gan hynny i Gristion wisgo holl arfogaeth Duw, fel y byddo 
iddynt ymladd yn erbyn y fath elyn dichell-ddrwg, PR 
yu yr ymdrech, a chael y fuddugoliaeth arno. i'n Wn 


12 Oblegid nid yw ein TN eH ni yn er- 
byn gwaed a chnawd, ond yn erbyn tywysog- 
aethau, yn erbyn awdurdodau, yn erbyn bydol- 
lywiawdwŷr tywyllwch y byd hwn, yn erbyn 
drygau ysprydol yn y nefolion /eoedd. 


I ddangos-yr angenrheidrwydd o wisgo holl -urfefdelh 
' Duw, y mae'r Apostol yn dywedyd, Oblegid nid yw ein hym- 
drech ni yn erbyn gwaed a chnawd. Y mae Cristnogion ìi ym- 
drech. Y mae iddynt elynion; ac y maent i'w gwrthwynebu, 
Y mae gwaed a chnawd yn arwyddo y natur ddynol, fel y mae 
yn gynnwyseaig o gig a gwaed, Heb. 2. 14. neu fel y mae'n 
llygredig. loan 3. 6. Y mae'n wir fod duwiolion yn cael eu. 
gwrthwynebu gan eu cyd-greaduriaid; Gal; 4, 29,. a bod llygr- 


die EPHESIAID, i AW 


edd ŷn gwrthwynebu a anian sanctaidd.” Gal. 5, 17. 'Ond nid 
yw eu hymdrech ddim yn unig, neu yn'bennaf, yn crbyn. dyn- 
ion a llygredd y natur ddynol; nid yw ddim gymmaint yn er- 
byn. y. rhai'n ag ydyw yn. erbyn. y diafol, yr hwn sydd yn eu 
cynhyrfu. Y mae geiriau naccaol i'w cymmeryd weithiau yn 
gydmariaethol.. '1Sam. 8. 7. Dihar. 8. 10. .Luc 14. 12. Ioan 
6. 27.. Y mae duwiolion. yn cael eu galw i ymdrech: yn erbyn 
(3 ywysogaethau, yn erbyn awdurdodau, sef yn erbyn ysprydion. 
aflan, cynfigennus, cyfrwys, twyllodrus, a galluog, y rhai sydd 
fel tywysogion yn arglwyddiaethu âr angylion a dynion drwg. 
Col. 2.15. Fe ddichon fod y gair lywysogìon. yn câel ei arfer 
ymma. am y prif ysprydion, aflap, ac yn neillduol satan, yr 
hwn sydd” yn llywodraethu ar luoedd o angylion syrthiedig, ac 
ar annuwiolion. 'Y mae yn dywysog ac yn dduw.y byd hwn, 
Ioan 12, 91. .14;:30. 16 11. Eph. 2, 2. . Ac fe ddichon fod 
y gair awdwdodau yn, arwyddo yr ysprydion aflan hynny ag 
sydd, 'dan. safan,. pen- tywysog, y. fagddu, yn , blaenori yn 
llywodraeth teyrnas y tywyllwch. “Y mae. 'r rhai'n, i'r diben i 
EU ystrio ei eneidiau, ' a gwrthwynebu ffydd, sancteiddiwydd, a 
Sur y saint, yn arfer eu holl: gyfrwysdra, a hynny gyda'r 
a PY dd mwyaf. Ac. y maent. yn. fynych. yn gwneufhur 
defnyd dd, o ) waed a chnawd, fel offerynnau trwy ! barai'i geisio. 
dwyn « eu Meigen oddi amgylch. Y mae duwiolion i ryfela 
ymu ; herb yn,” Y maent i ymdrech. yn erbyn. bydol-lywiawd- 
y tywyllwch y byd Awn, Wrth y byd hwn y maei ni. 
“ ddeall anpuwiolion. Hwy yw y cyffredinolrwydd o'i drigol-' 
ion: yn y byd. hwn y mae eu rhan: ac âr y byd. hwn y mae. 
ya yd a'u  myfyrdod,. Y maent yn dywyllwch, hynny yw, yn. 
SLHGR o bethau ysprydol, yn llyg redig,. âc yn druenus, 
e ì. . FN Y mae 'r ysprydion. aflan yn. “llywiawdwyr y 
1 rt hwn. Y mae'r diafol yn ' daflu'r meddwl; 2Cor, 
4. “trwy, 'hyn'y 'y mae 'n cael dwyn” ei- lywodraeth” ym 'mlaen yn 
rch a yr. enaid; ac yn ganlynol yn “dwyn ei 
eì, iaid atto ei hun i' i r tywyllwch eithaf. 'Y mae eu bymdrech: 
hefyd yn ' erbyn drì yg eau i ysprydol ; yn y 'nefolion leoedd. Y mae 
saf a'i luoedd c o patur ysprydol, ae oblegid hynny yn au- 
i | y maent yn ddrygionus eu hunain, ac yn annog ac yn 
Tu V dynion î ì ddrygioni, Mat. 18.19. Y maent yn ym- 
i gael dynion. i fod yn euog o bechodau ysprydol, 
'megi der, digofaint, llid, cynfigen, caru 'r creadur yn. 
LLYFR V. Z 












178 EPHESIAID. Pan. VI. 


fwy nâ'r Creawdwr, cyfeiliornadau, anghrediniaeth, &c, Y 
' maent yn ddrygau ysprydol yn y nefolion leoedd, fel y maent 
wedi myned yn ddrygionus pan yn y drydedd nef; fel y maent 
yn gwibio yn yr awyr; fel y maent yn offerynuol i wneuthur 
llawer o ddrwg yn-nheyrnas nefoedd, neu eglwys Crist ar y 
ddaear; yn neillduol trwy gyfeiliornadau, llygru gosodiadau 
Crist, esgeuluso disgybliaeth, traws-arglwyddiaeth, eerfelgar- 
wch, anghydfod, rhwygiadau, a yd eaiidau y rhai sydd 
ar enw Crist, &c. neu fel y mae'r ymdrech yngbylch nefolion 
leoedd neu nefolion bethau, y rhai y mae gelynion am rwystro 
eneidiau i i gael eu meddiannu. 


13 Am hrs cymmerwch attoch holl arfog- 
Se Duw, fel y galloch wrth-sefyll yn y dydd! 
drwg; ac wedi gorphen pob peth, sefyll. 


Gan fod i Gristnogion y fath elynion, Adn. £2. nid fw 
ddim yn rhyfedd fod yr Â peitdi yn dywedyd, Am hynny cym- 
merwch attoch holl tf Og FU Duw. Am yr arfogaeth hon, 
gwel Adn, 1t.. Y mae'n ang egrheihol i dduwiolion edrych 
ar fod ganddynt bob rhan o'r arfogaeth, eu bod yn eu gwastad- 
ol ddefnyddio, ac yn ymadnewyddu yn yr arferiad o honynt. 
Y mae hyn yn ofynnol fel y gallont wrth-sefyll yn y dydd drwg. 
Cânt gyfarfod â dydd drwg. Fe ddichon fod yr Apostol yn 
golygu yr amser y byddai profedigaethau yn aml, cystuddiau 
a gorthrymderau 'n cynnyddu, cyfeiliornadau 'n cyfodi eu penn- 
au, dynion yn boddloni ar rith duwioldeb, anwiredd yn aml- 
hau, ymraniadau ' n cymmeryd lle yn yr eglwys, crefydd yn 
cael ei diystyru, canlynwyr Crist yn cael eu herlid, llawer yn 
gwneuthur llông-ddryHiad am y ffydd, neu am air Duw; yr 
Arglwydd yn cuddio ei wyneb, neu ddydd marwolaeth, Gwel 
Pen, 5.16. Y mae'n angenrheidiol i gymmeryd holl arfog- 
aeth Duw i'r diben i ddal eu ffordd, ac i gael y fuddugoliaeth 
yn wyneb amserau enbyd o'r fath hyn, ac wedi gorphen pob 
peth, sefyll. Pan fyddo pob peth wedi ei wneuthur mewn 
'ffordd o barottoad at yr ymdrech, a gelynion wedi gwneuthur 
cymmaint ag a allant tu ag at eu dinystrio, fe wna 'r rhai sy'n 
cymmeryd holl arfogaeth Duw sefyll yn y frwydr, yn gadarn 
mewn sancteiddrwydd a gobaith, heb gael eu curo oddj ar y 
maes, Â phan fyddo eu holl filwriaeth wedi ei gorphen, a'u 


P&N. VI, EPHESIAID. 179 


holl elynion wedi eu gorchfygu, hwy a gânt cefyll yn fuddug- 
oliaethus, ac yn hyderus yn ymddangosiad y Barnwr, Luc 21, 
_ 86. ac yn ddedwydd ym mhresenuoldeb Duw i bob tragy- 
wyddoldeb. 


k 14 Sefwch gan ty, wedi amgylch-wreg- 
ysu eich lwynau â gwiríonedd, a gwisgo dwy- 
fronneg cy fiawnder;. 


Fel y byddai i'r Eplìesiaid gael sefyll pan y byddai pob 
peth wedi ei orphen, y mae'r Apostol yn dywedyd wrthynt, 
Sefwch gan hynny. Y mae hyn yn cynnwys bod bob amser 
yn barod i wrthwynebu en gelynion, bod yn ddiysgog yn yr 
ymdrech, cadw yn eu lle priodol, a pharhau yn ddi-flino hyd 
y diwedd... I'r diben byn ni ddylai un rhan o'r arfogaeth fod 
yn eisiau, na chael ei hesgeuluso. Am hynny y mae'r Apos- 
tol yndywedyd, Wedi amgylch-wregysu cich lwynau â gwirion- 
edd. Yr oedd milwyr yn arfer gwregys llydan, i gadw i fynu 
eu dillad ; i gadw eu harfau yn agos attynt a chyda'u gilydd ; 
i guddio cysylltiadau 'r arfau, ac felly i fod er harddwch; ac 
igryfhau eu lwynau, fel y byddent yn fwy cadarn i ryfela. 
Job 12. 21. Psal, 18. 39. Es. 5.27. 22.21. Dan.5.6. Tu 
agat. fod yu barod at yr ymdrech, yn hardd, ac yn gadarn 
yn y frwydr,. y mae'n rhaid i Gristion wregysu lwynau ei 
feddwl. 1Pet.1. 3. Y gwregys yw. gwirionedd, Y mae 
gwirionedd 'yn arwyddo'r efengyl, Eph. 1. 13. Col. 1. 5. cy- 
wirdeb, nen ddi- ragrithrwydd oddi mewn, Psal. 51. 6. 1 Cor. 

8. 2Cor. 1. 12. Heb. 10. 22. y geiriau sy'n ddarluniad 
eywir o'r naill beth a'r llall, Psal. 25.2. ac ymddugiad uniawn 
mewn gweitbredoedd. 2 Bren. 20. 3. 2Ioan 4. 3loan 9. Y 
mae sicr a chadarn gredu gwirionedd yr efengyl, bod yn barod 
j arddel y. gwirionedd, a bod yn sefydlog a dianwadal ynddo, 
yn tueddu. i gadw pob rhan o'r arfogaeth yn eu lle. Y mae 
uniondeb a di-ragrithrwydd yn tueddu 'n fawr i wneuthur duw- 
iolion yn. barod i ryfela, ac yn gadarn yn yr ymdrech, Y mae 
cydwybodol ddywedyd y gwir, a bod yn ffyddlon i addunedau, 
yn neillduol harddwch i filwyr Crist. Ac y mae uniondeb 
ymddugiadau yn neillduol addurn, yn gystal ag yn rhoddi i un 
hyder a gwroldeb yn wyneb ymosodiadau GWlyniot. Y mae'n 
angenrheidiol hefyd i wisgo dwyfronneg cyfiawnder. Yr oedd 


. 180 EPHESIAID. PREN. VI, 


_gan filwyr ddwyfronneg i amddiffyn y galon a rhannau bywiol 
y corph, rhag cael eu clwyfo gan elynion. Yr oedd y ddwy- 
cd hon yn gynnwysedig o ddwy ran, y naill yn cyrraedd 
o'r gwddf 'hyd y bogail, a'r llall oddi yno'hyd y penliniau.. Y 
mae dwyfronneg y Cristion o ddwy ran. 1 Thess. 5. 8.. Ond 
ymma f fe ddywedir mai cyfiawander ywr ddwyfronneg. Y mae 
' cyflawnder Crist yn cael ci gyfrif i bob credadyn. Rhuf. 2. 
“92, Y mae'r cyfiawnder hwn yn diogelu rhag melldith y gyf- 
raith, ac felly yn ddigonol ìi ddistewi.holl gybuddiadau 'r diaf- 
ol. Y mae'r Ysgrythyrau yn sôn hefyd am gyfiawnder ag sydd 
“yn gynnwysedig yn y cyflawniad o bob dyledswydd tu ag at 
“Dduw a dyn. .Job.29. 14. Psal.113. 9. Ezec. 18.94. Luc 
1.5. 1loan 2 7. Y mae'r cyfiawnder hwn yn deilliaw oddi 
wrth ffydd a chariad.” 1 Thess, 5. 8... Y mae byw yn gyfiawn 
yn peri na byddo gan wrthwynebwyr ddim i'w a yn 
erbyn AO 
AMgebu Ur 


15 'A gwisgo âm eich. (raed esgidiau parot- 
'tôad efengyl. iìngnefodd ww ; Po, 


I ddiogelu eu traed. a'u coesau rhag WM eu niweidio gi gan 
ddrain, mìeri, maglau, dfyrdd geirwon, hoelion, neu gerrig, 
'oedd gelynion. yn, 'daílu ar eu ffordd, yr oedd milwyr ; yn arfer 
botassau ì pres. ' 1Sam. 17. 6. Gyda: golwg ar hyn. “” mae 'r 
Apostol y yn dywedyd, A gwisgo am eich. traed esgidiau, parol- 
tôad efengyl tangnefedd. 'Y mae & gair efengyl. yn. arwyddo 
newydd; neu gennadwri dda, Y mae'r hyn a osodir allan y yn 
yr efengyl. yn nn da, yn dal allan ddaioni mawr, yn pertli- 
yn i'r rhai sy 'n ei glywed, yn. Ang wil ad Wy ac yn hollol 
sicr. Y mac'n efengyl tangnefedd. Y mae'n amlygu. fod 
Duw yn Dduw'r heddwch; Heb. 13. 20. fod. Crist yn. dang- 
nefedd pechaduriaid; Eph. 2. 14. fod cospedigaeth. eu .hedd- 
wch wedi ci gosod arno ef; Es. 53. 5. fod heddwch wedi ei 
wneuthur trwy waed ci groes ef; Col.1. 20. pa fodd y mae 
eneidiau ' n cael eu gweithredol heddychu â Duw; 2 Cor. 5. 
19. ac y mae'n AEN pechaduriaid i ddyfod i dderbyn 
cymuod. 2 Cor. 5. 20. Y mae'n foddion i ddwyn hedk cd 
cyfreitblon i A credinwyr. Y mae 'n eu henne! i 
fod yn dangnefeddus yn eu. plith eu hunain; | Ep ph. 4 Eh 
ac byd ag yr mae ynddynt-â phob dyn. Rhuf, 12, 19, 'Hô,12 


PEN. VI, —  BPHESIAID. 181 


14. Y mae efengyl tanguefedd yn parottoi eneidiau i fyned 
rhagddynt, ar byd llwybrau sancteiddrwydd, ac i ddal eu flordd 
yn yy ep pob anhawsderau a gyfarfyddont ar eu faith. Y 
_mae'n dal o'u blaen ogoniant y nefol etifeddiaeth, yn amlygu 
cariad Crist mewn modd ag sydd yn ennyn eu cariad hwythau; 
yn dal allan galondid i fyned aty drugareddfa ym mhob cyf- 
yngder; yn addaw nerth yn ol y dydd; yn dangos na all di- 
oddefiadau ddim eu gwahanu oddiwrth gariad Duw ; ac yn 
“ rhoddi digon o foddlonrwydd y ca 'r hyn oll a'u cyfbrfyddo 
_gyd-weithredu er eu llesad.. Y mae milwyr Crist yn gwisgo'r 
parottoad hwn am eu traed, pan y maent yn cyrraedd adna- 
byddiaeth helaeth o'r efengyl, ynu myfyrio llawer ar ei chyn- 
'nwysiad, yn profi ei heffeithiau ar eu heneidiau, ac yn gwn- 
'euthur defnydd o honi yn eu hy maesb au ì i fyned nyt i 
yn wrol ac yn ddiflino, 


16 Uwch law bd dh wedi cymmeryd. far- 
ian. y ífydd, â'r hon y gellwch ; dhirbdui holl 
.biccellau tanllyd y fall. | 


and cai 


Ab Rhan: o'r arfogaeth. a arferid yn yr oesoedd gynt cadd y 
darïan.. Darn crwn o fwrdd oedd, wedi ei orchguddio yn fwyaf 
cyffredin : ag amryw blygion oledr, Ond yr oedd weithiau yn 
eb ei gwneuthur o bres, âc weithiau o aur, neu o ryw ddefn- 
ydd d arall., 4Bren, 10.16. 14,27. Yr oedd yn cael ei dal yn 
y llaw asswy, ac yn cael ei throi, yn ol fel y byddai? n angen> 
rheidiol, i' rdibeni amddiffyn y naill ran neu 'r llall o'r corph, 
yn gystal a. rhannau eraill o'r arfogaeth, pan fyddai piccellau, 
neu saethau, yn cael eu taflu attynt. gan elynion. Felly ymma 
y mae 'r Apostol yn dywedyd, Uwch law pob dim, wedi cym» 
meryd tarian y fydd. Y mae ffydd yu cynnwys calonnog 
grediniaeth o dystiolaeth Duw mewn perthynas i gyfoeth ei 

' ras, dwyfol osodiad ei Fab i fod yn Gyfryngwr, ei weithredol 
anfoniad i geisio ac i gadw yr byn a gollasid, y boddlonrwydd 
y mae efe wedi ei gael ynddo, parodrwydd Crist i dderbyn 
ddeuant atto, ei ddigonolrwydd i, ddiogelu y rhai a 
gredant yuddo, parhaus lwyddiant ei eiriolaeth yn y nef, cyd- 
weithrediad pob peth er daioni ei bobl, &c., a gostyngedig, ond 
cadarn ymddiried yng ngras, cariad, doethineb, gallu a ffydd- 
jondeb. eMEYn, Y ífydd hon. yw tarian y Cristion, Neu fe 


/ 


182 EPHESIAID. PEN, VI. 


ddichon fod tarian y ffydd yn arwyddo yr byn y mae ffydd yn 
ei ddefnyddio fel tarian, sef Duw ei hun, Gen. 25.1. Psal, 
9.5. 94.11. 119.114. ei garedigrwydd, Psal. 5, 12. ei wir- 
ionedd, Psal, 91, 4. Wrth ddywedyd uwch law pob dim, y 
mae 'r. Apostol yn golygu y dylai'r rhan hon o'r Faint 
gael ei gwisgo dros y rhannau eraill, i'w diogelu ; neu y dylai. 
fod gofal pennaf Crist'nogion am eu tarian. l'w hannog i i hyn 
y mae'n dywedyd, A'r hwn y gellwch ddiffoddi holl biccellau 
tanllyd y fall. Ystyr y gair mall yw drwg, Y mae'r diafol 
'yn ddrwg yn ei anian, yn ymdrechgar i wneuthur drwg i ddyn- 
PR ac yn gwneuthur a allo i'w cynhyrfu i ddrygioni. loan 

..14. Y mae ganddo biccellau tanllyd, Yr oedd gelynion 
ph, yn taflu saethau wedi eu gwenwyno: yr oedd y. rhai'n 
yn gosod y rhai a drywanent megis ar dân. Ac yr oeddynt yn 
gosod pethau a gymmerai dân yn rbwydd wrth y naill ben i'r 
saeth, ac yna yn ei thaflu at eu gelynion. Y mae profedig- 
aethau satan fel piccellau yn cael eu taflu o bell, yn ehedeg yn. 
gyflym, yn taro yn ddisymmwth, ac yn archolli y rhai y maent 
yn drywanu. Y maent yn biccellau tanllyd, fel y maent yn. 
deilliaw oddiwrth Jid tanllyd satan; yn ennyn balchder, dig- 
ofaint, yspryd ymddialgar, anlladrwydd, cybydd-dod, di- 
dduwiaeth, meddyliau caledion a chableddus am Dduw a'i 
ffyrdd ; ac yn ganlynol yn offerynnol ìi ennyn dychryn, ing ac. 
anobaith yn yr enaid. Ond (ryngu defnyddip tarian y ffydd y 
mae duwiolion yn cael eu galluog ii sefyll yn erbyn holl ymos-. 
odiadau satan, ac i'w gwneuthur yn ddirym, yr un fath ag y 
mae diffodd tân yn ei wneuthur yn ddiniweid, Y mae ffydd. 
yn dwyn eneidiau i gael hollol foddlonrwydd mewn perthynas. 
i fod Duw; i weled gogoniant yr Arglwydd, ardderchawgrwydd. 
ei lwybrau, drwg pechod, gwaeledd dyn, gwagedd pethau 
darfodedig, cyfoeth dwyfol drugaredd, sicrwydd addewidion 
Duw, yr angenrheidrwydd o burdeb, yr annogaeth sydd ww“ 
—— i ddioddef dros enw 'r Arglwydd, &c. 


17 Cymmerwch hefyd helm yr iachawdwr- 
iaeth, a chleddyf yr Yspryd, yr hwn yw ma 
Duw: v 

Yr oedd gan filwyr benwisg o ddur i ddiogelu eu peiiMau, 
Gyda golwg ar hyn y mae'r Apostol yn dywedyd, Cymmerwch 


- 


P&N, VI, EPHESIAID. 183 


hefyd helm yr iechydwriaeth. Gobaith iechydwriaeth ydyw 
helm, neu benwisg y Cristion. 1 Thess. 5. 8. Y mae duwiol- 
ion yn gobeithio cael mwynhau iechydwriaeth gyflawn. 2 Tim, 
4.8. Dat.3.12. Y mae'r gobaith hwn yn tueddu i'w dio- 
gelu a'u cadarnhau yn yr ymdrech ysprydol. Y mae'n eu cyn- 
hyrfu i fod yn ddiwyd iawn yngwaith yr Arglwydd; i fod yn 
foddlon i'r gwasanaeth gwaela; i fod yn ddioddefgar dan y 
dioddefiadau trymmaf; í fod yn dawel pan y mae Duw hwyaf 
heb gyflawnu ei addewid ; i gymmeryd cysur yn yr amgylch- 
iadau mwya gofidus; ac i fod yn wrol yn wyneb gwrthwyneb- 
iadau eu holl elynion. Ac fel y mae milwyr yn tynnu eu cledd- 
— yfi amddiffyn eu hunain, ac i dorri i lawr eu gelynion, felly fe 
ddylai Crist'nogion gymmeryd cleddyf yr Yspryd, yr hwn yw 
gair Duw. Wrth air Duw yr ydym i ddeall y dadguddiad 
dwyfol, fel y mae'n cynnwys athrawiaethau, hanesion, gor- 
chymynnion, bygythion, gwahoddiadau, addewidion, &c. Y 
mae hwn yn gleddyf. Heb. 4.12. Dat: 1.16. 2.12, 16. 19. 
15,21. Y mae i gael ei ddefnyddio er amddiffynniad i filwyr 
Crist, ac er dinystr ag radwydd i'w gelynion. Y mae yn 
gleddyf yr Yspryd. Y mae wedi ei roddi gan yr Yspryd 
Glân: Ŵr ' mae 'r Yspryd yn gorchymmyn i fìlwyr Crist wneuth- 
ur defnydd o hono: y mae'r Yspryd yn ei ddefnyddio i'r 
diben. i ymlid ymmaith dywyllwch, i argyhoeddi o bechod, i 
roddi. buddugoliaeth ar brofedigaethau, i dorri i lawr gyf- 
eiliornadau, &c. Y mae cymmeryd y cleddyf hwn yn cynnwys 
ymdrech i i ddeall ygair,ei d yn gyda pharch fel gair Duw, 
m fyrio llawer ynddo, a gwneuthur defnydd o hono yn wyneb 
profedigaethau i bechod, Psal. 119. 11. Mat. 4. 4, 7, 10. yn 


erbyn. cyfeiliornadau 'r UR yn wyneb yr hyn ol fyddo ” n 


tueddu i'w w llwfrhau a'u digalonni, &c. 
dar 


A 


weddi a deisyfiad yn yr Yspryd, a bod yn wyl- 


— 18 Gan weddïo bob amser â phob yy 


iadwrus at hyn yma, trwy bob CE ANWN bara, a. 


deisyfiad dros yr holl saint; 


— Wele'r Cristion bellach yn 'arfog o'r pen i'r traed: yn 
awr nid oes arno eisiau dim ond presennoldeb ei Flaenor, i'w 
arwain i'r frwydr ac i'w wneuthur yn Ur iaBnis ynddi. Y 
mae wclo Sy gan hynny, yn cyfarwyddo r Ephesiaid ì 


194 EPHESIAID. PEN, VI, 


weddio bob amser, â phob rhyw weddi a d«isyfiad yn yr Yspryd. 
O honynt eu liunain y maent yn annigonol i arfer nn rhyw Tas, 
neu ì ddefnyddio un rhyw foddion, i wrthwynebu a gorchfygu 
eu gelynion ysprydol. Eu doethineb gan hynny, yw g gweddio 
bob amser. Dylid gweddio yn feunyddiol, ar bob cyfleusdra 
addas, ac ym mÎiob amgylchiad a sefyllfa, Y mae pob rhyw 
weddi a.deisyfiad, yn arwyddo pob math o weddi, megis saeth- 
weddi, Ex. 14. 15. gweddi ddirgel, Mat. 6. 2. gweddi deulu-. 
aidd, a gweddi gyhoeddus. Zech, 8. 21,22. Neu y mae 'n. 
dal allan bob rhan o weddi, megis cyfaddefiad, gostyngedig. 
ddeisyfiadau, a diolchgarwch. Neu y mâe'r Apostol yn go-_ 
lygu gweddio am bob peth angenrhcidiol; am i ddrygau gael' 
eu rhagflaenu neu eu symmud, am drugareddau tymhorol ac. 
ysprydol, yn neillduol am ddoethineb a gwroldeb i i ddefnyddio 
pob rhan o'r arfogaeth ysprydol yn y modd goreu gyda golwg. 
ar ddiogelwch a goruchafiaeth ar elynion. Neu fe ddichon. 
mai ei feddwl yw y dylai Crist'nogion weddio, dros bob math. 
o bobl, duwiolion ac annuwiolion, hen ac ieuaingc, cyfoeth. 
ogion a thlodion, brenhinoedd a deiÌffid &c. Y mae'n rhaid. 
i bob gweddi a deisyfiad fod ; yn yr Yspryd. Rhaid i'n hys-. 
pryd ein hunain fod ar waith pan fyddom yn gweddio, trwy ein 
bod yn deall beth i'w geisio, yn caru y bendithion fyddom 
yn gweddïo am danynt, ac yn taer ddymuno cael mwynhad. o, 
honynt. Ac y mae'n rhaid gweddio yn yr Yspryd Glân. ud, 
20. Rhuf 8. 26. Y mae Yspry d Duw yn gwneuthur eneid-” 
iau yn deimladwy o'u hangen, yn eu dwyn i i'weled gogoniant 
y pethau sydd arnynt eu heisiau, yn amlygu iddynt. barod- 
rwydd Duw i gyfrannu, yn eu harwain i weddio yn enw Crìst,” 
yn eu gwneuthur yn dacr ger bron y. drugareddfa, ac y eu 
nerthu i lynu wrth yr orsedd yn wyneb pob di- galoiidid,. yd 
maen rhaid bod yn wyliadwrus at: hyn yma, irwy bob dyfal- 
bara. Y mae'n angenrheidiol i i willo am gyÍleusderau addasi. 
weddïo; ar fod ein hyspryd mewn agwedd addas, sef dan. 
ddifrifol ystyriaeth o'n mawr angen, yn brofiadol o'n hanneil-- 
yngdod, yn barod i faddeu i'n cyd-greaduriaid, &c.; 1'Tîm. 
_ 2.8. na byddo dim yn cael ein hattal i weddio; ar ein bod yn 
gweddio trwy gynnorthwyon yr Yspryd; yn erbyn cwsgad- 
rwydd a ffurfioldeb; na byddo'r meddwl ddim yn crwydro 
mewn gweddi; ar i ni weddio am y pethau sydd yn. unol 
ac ewyllys Duw; ar geisio. mewn ffydd; Marc 11. 24. ar 


PEN. VI. EPHESIAID, 195 


geisio i iawn ddibenion; a fydd atteb yn cael ei reddi, &c. 
Dylid bod yn ddi-flino mewn gweddi, ïe, er na byddo attebiad 
ddim yn cael ei roddi yn ddioed. Luc 11. 5—8. 18. 1—8. 
1'Thess, 5.17. A phan yn dyfal-barhau mewn gweddi, ni 
ddylid dim esgeuluso deisyfiad dros yr holl saint... Mewn perth- 
ynas ìi saint, gwel Pen. 1.1. Nid yw'r Apostol ddim yn gwadu 
ei fod yn ddyledswydd ar gredinwyr i weddio dros annuwiol- 
ion, Mat.5. 44. Luc G. 28. Act. 7. 60... Ond y mae'n enwi 
y saint yn neillduol, fel rhai oedd yn sefyll mewn perthynas 
agos â chredinwyr, ac oblegid hynny yn liaeddu cael lle neill- 
duol ar eu meddyliau ger bron y drugareddfa; fel rhai oedd 
yn agored i ofidiau neillduol, ac oblegid hyuny yn sefyll mewn 
angen o gysuron neillduol; fel rhai yn ymdrechu yn erbyn 
llawer o elynion nerthol a dichellgar, ac felly yn sefyll mewn 
apgen o gynnorthwyon neillduol; fel rhai ag y mae gogoniant 
mynegol Duw yn ymddibynnu i Fn helaeth ar eu hymddug- 
iadau; ac fel rhai y maent yn disgwyl cael cyfanneddu gyda 
hwynt byth yng ngwlad i? purdeb. Dylid gweddio dros yr 
holl saint.” Y maent oll, tra ymma ar y ddaear, yn sefyll mewn 
angen o fendithion: ac fe weddai fod achos pawb o Ìionynt yn 
agos iawn at feddyliau duwiolion. 


19 A throsof finnau, fel y rhodder i mi ym-. 
adrodd, írwy agoryd fy ngenau yn hŷf, i dyr 
bysu dirgelwch yr efeng gyl: 


Ar ol eu hannog i weddio dros yr holl saint, Adn. 18. y 
mae'r Apostol yn dywedyd, A throsof nnau. Yr oedd y 
gwaith i ba un yr oedd efe wedi cael ei alw o'r pwys a'r can- 
lyniad mwyaf: yr oedd yn gofyn llawer o wroldeb, llafur, a 
diwidrwydd : nid oedd efe o hono ei hun ddim yn ddigonol i'r 
gwaith; byddai cam-ymddugiad yn dra niweidiol: yr oedd 
ìddo lawer o wrthwynebiad ac anhawsderau: ac yr oedd ei sef- 
— yllfa bresennol mewn rhai golygiadau yn dra angbysurus. Am 
hynny yr oedd yn dymuno ar ei gyfeillion crefyddol i ddifrifol 
weddio ar ei ran. Rhuf. 15. 30. 2Cor. 1. 11. Col. 4. 3, 
2 Thess, 9.1. I ddangos beth oedd efe am iddynt weddio am 
dano, y mae'n dywedyd, Fel y rhodder i mi ymadrodd, írwy 
agoryd fy ngenau yn hŷf. Yr oedd yn dymuno cael yr hyn a 
fyddai 'n addas ì i'w ddywedyd ; Mat. 10. 19, rhydd-did a chyf-. 

LLYFR V.. Aa 


18G EPHESIAID. PEN. VI, 


leusdra i draddodi'r gennadwri yn ddi-attalfa; rhwyddineb 
ymadrodd ; Ezec. 3. 26, 27. medrusrwydd i osod allan y gwir- 
ionedd yn y modd mwya manteisiol, a chymmorth i ddywed- 
yd y gwir mewn modd eglur, Marc 8. 32. i draddodi holl 
gyngor Duw, Act, 20. 20, 27. a hynny yn ddi-duedd, yn ddi- 
efn, ac yn ddi-gywilydd. 'Yr oedd am agor ei enau yn hyi 
hyspysu dirgelwch yr efengyl. Y mae'r gair efengyl yn ar- 
wyddo newydd, neu gennadwri dda, mewn perthynas i iech- 
ydwriaeth pechaduriaid. Gwel Pen. 1. 13. Y mae yn ddir- 
gelwch am mai trwy oleuni dwyfol ddadguddiad yn unig y 
mae'n cael ei gwneuthur yn adnabyddus: Rhuf. 16.25. y 
mae'n gosod allan lawer o bethau nad yw'r mwyaf gwybodus 


ddim yn eu hamgyffred ond mewn rhan yn unig: 1 Tim, 3. 16. 


l Cor. 15. 51. ac i ychydig y mae yu adnabyddus. Marc 4. 
11. Fe ddichon fod yr Apostol ymma'n golygu yn fwya neill- 
duol wrthodiad yr Iuddewon a galwad.y Cenhedloedd, . Rhuf. 
11.25. Er fod hyn yn awr yn cael ei osod allan yn eglur, yr 
'oedd wedi bod yn hir yn guddiedig, ac yr oedd etto yn ym- 
ddangos yn beth dieithr a dirgelaidd i'r Iuddewon. Yr oedd 
Paul yn dymuno hyspysu hyn, neu ei wneuthur mor adnabydd- 
us ag oedd modd iddo i'w wneuthur, a hynny i gynnifer ag y 
medrai. 


20 Dros yr hon yr wyf yn gennad. mewn 
cadwyn: fel y traethwyf yn hŷf am dani, fel 
y perthyn i mi draethu. 


'Arol sôn am ddirgelwch yr efengyl, Adn. 19. y mae'r 
Apostol yn dywedyd, Dros yr hon yr wyf yn gennad mewn 


cadwyn. Yr oedd yn gennad. 2Cor.5.20. Yroedd yncael 


ei anfon gan Iesu Grist: yr oedd yn cynddrychioli Crist: yr 
oedd ganddo gennadwri i'w dwyn at eì gyd-bechaduriaid: yr 
oedd yn rhaid iddo gadw at ei hyfforddiadau: yr oedd yn 
angenrheidiol iddo gadw i fynu gyfrinach â'r hwn oedd wedi 
ei anfon: ac yr oedd yn attebol i'w Frenin am ei ymddugiadau, 
Yr oedd yn awr yn gennad mewn cadwyn. _ Yr oedd yn garch- 
aror yn Rhufain, a'i ddeheulaw yn cael ei chadwyno wrth law 
asswy milwr oedd yn ei wilied. Yr oedd hyn yn ddirfawr 
amharch i'r Brenin oedd wedi ei anfon.. Yr oedd yn garcharor 
dros, neu oblegid yr efengyl, sef am ei fod yn traddodi y 


| 





PEN. VI, EPHESIAID, 187 


gênnadwri a roddasai Crist iddo, ac yn neillduol am ei fod 
yn gosod allan alwad y Cenhedloedd. Yr oedd am gael rhan 
gân hynny, yn ngweddiau ei gyfeillion, fel y traethai efe yn hŷf 
dm dani, fel y perthynai iddo draethu. Fel cennad Crist yr 
oedd yn perthyn ìddo draethu, neu osod allan wirionedd yr 
efengyl yn gyflawn, yn eglur, yn ddi-duedd, yn ddiwyd, yn 
barbaus, a di-flino, yn ddi-gywilydd, oddi ar gariad at Dduw ac 
eneidiau dynion, yn hy ac yn ddi-ofn. Dyledswydd ei gyfeill- 
ion oedd gweddio ar iddo gael ehydd; -did a chymmorth i wneuth- 
ur onyd * | 


21 Ond fel y y gwypoch chwithau hefyd fy 
helynt, beth yr dat yn ei wneuthur, Tychicus, 

y brawd anwyl, a'r gweinidog ífyddlawn yn yr 

Arglwydd, a Bys ydi i chwi bob peth: 


— Fel y byddai iddynt wybod pa fodd i weddio drosto, yr 
oedd yn gwded yn angenrheidiol iddynt gael gwybod ei helynt, 
beth yr oedd yn ei wneuthur. Fe gynnwys hyn wybodaeth o'r 
pethau yr oedd efe yn eu dioddef, o'r achos neillduol o'i ddi- 
oddefiadau, o'r cysuron oedd efe yn fwynhau, o'i amynedd a'i 
wroldeb yn wyneb ei'holl ortbrymderau, o'r brodyr oedd gyd 
ag ef yn gweini iddo, o'r modd yr oedd pwy bynnag a ewyllys- 
| iai yn cael dyfod atto yn ddi-wahardd, o'r modd yr oedd efe 
yn pregethu i'r rhai'n deyrnas Dduw, Act. 28. 30, 31. ac o'r 
modd yr oedd ei garchariad yn cael ei oruwch-lywodraethu i fod 
erllwyddiant i'r efengyl. Phil. 1.12—14. Fel y caent wybod- 
aetho'r pethau hyn, fe wnai Tychicus, y brawd anwyl, a'r gwein- 
idor ffyddlon, hyspysu iddynt bob peth. Un o Asia oedd Ty- 
'chicus, ac yr oedd yn un o'r rhai oedd yn cyd-ymdeithio â 
'Phaul, pan yn mwynhau ei rydd-did, ac ddim yn ei adael pan 
yn cael ei garcharu. Act. 20.4. Yr oedd y pethau hyn yn 
ei wneuthur yn neillduol gymmwys i roddi i'r Ephesiaid. hanes 
amanwyl o helynt Paul. Yr oedd yn frawd fel yr oedd yn 
Gristion: Gwel Adn. 10. ac yr oedd yn frawd yngweinidogaeth 
a yn llafurio yn yr un gorchwyl, ac yn dioddef yn 
yr un achos. Yr oedd yn dnwylgan Dduw, fel yr oedd yn wrth- 
ddrych ei gariad, wedi ei addurno â'i ddelw, ee yn cyflwyno 
ei hun i'w ogoneddu. Fel Cristion ac fel gweinidog i Iesu 
Grist, yr oedd yn anwyl gan Paul a chan gynnifer o ganlynwyr 


188 EPHESIAID. PEN. vI. 


Crist ag oedd yn ei adnabod. Yr oedd yn weinidog. Gwel 
Pen, 3.7. 4.12. Yr oedd yn weinidog ffyddlon. Yr oedd yn 
gofalu am gyflawnu pob rhan o'r gwaith oedd wedi ei ymddir- 
ied iddo, yn ddiwyd yn y cyflawniad o hono, yn dal atti yn 
wyneb llawer o anhawsderau, ac yn y cyfan yn fawr ei awydd 
am ddwyn yn y blaen achos ei Arglwydd, am osod allan y 
gwirionedd yn gyflawn, ac yn ei burdeb, ac am íod o ryw 
lesad i eneidiau dynion, Yr oedd yn ffyddlon yn yr Arglwydd. 
Yr oedd yng Nghrist fel. yr oedd yn gredadyn: yr oedd wedi 
ei osod yn ei swydd trwy awdurdod Crist: ac yr oedd yn 
ffyddlon yn achos yr Arglwydd. Gwnai hwn a hanes 
helaeth i'r Ephesiaid o shyn Paul. 


22 Yr hwn a Sdn attoch er mwyn hyn 
yma; fel y caech wybod ein helynt ni, ac fel y 
diddanai efe eich calonnau chwi. 


Yr oedd Tychicusi hyspysu i'r Ephesiaid bob peth mewn 
perthynas i helynt Paul. Adn. 21. Yr oedd yr Apostol wedi 
ei anfon ef altynt er mwyn hyn ymma; fel y caent wybod ei 
helynt ef a'i frodyr. Nid oes dim amheuaeth ma buasai 'n 
dda gan Paul ar rai cyfrifon fod 'Fychicus yn aros gyd ag ef 
yn Rhufain: ond oddi ar gariad at yr Fphesiaid yr oedd wedi 
ei anfon attynt fel y byddai iddo roddi iddynt hyspysrwydd 
cyflawn o'r modd yroedd pethau'n bod gyd ag efyn bresenn- 
ol. 'Trwy wneuthur byn yr oedd Paul yn golygu y byddai i 
Tychicus ddiddanu eu calonnau hwynt. Fe ddichon fod rhai 
o honynt yn cael eu di-galonni a'u taflu ilawr trwy yr hyn 
oeddynt yn ei glywed am flinderau Paul. Gwnai yr hyn a 
ddywedai Tychicus wrthynt mewn perthynas i'r modd yr oedd 
ei yspryd yn cael ei gynnal, y cyfleusderau oedd efe 'n gael i 
osod allan y pethau a berthynent i deyrnas Dduw, a'r llwydd- 
iant oedd ar ei ymdrechiadau, byd yn nod pan yr oedd efe 
yn y carchar, fod yn foddion i'w diddanu. Y mae'n ddiam- 
heuol heíyd eu bod yn cael llawer o ofìd oddiwrth eu llygredd. 
eu bunain, profedigaethau satan, y dioddefiadau oeddynt yn 
gyfaríod, cuddiadau wynth Duw, &c. Ond trwy waith Ty- 
chieus yn cyfrinachu â hwynt ac yn pregethu yr efengyl 
iddynt, yr oedd Paul yn disgwyl y byddai iddynt gael eu 
cysuro, a'u calonnogi ìi fyned rhagddynt yn wyneb pob an- 


PEN. VI. EPHESIAID. 1989 


hawsderau a di-galondid. Yr oedd gan Tychieus, fel Efang- 
ylwr, lei ddywedyd wrthynt am gyfoeth gras a thrugaredd 
' Duw, am ddwyfol osodiad Crist i fod yn Waredwr, am weith- 
redol ddyfodiad Crist i'r byd i geisio a chadw yr hyn a gollasid, 
am y bridwerth oedd efe wedi ei rhoddi dros laweroedd, am 
rinwedd ei waed i lanhau oddiwrth bob pechod, am ei eiriol- 
aeth lwyddiannus ar ddeheulaw'r Tad, am berffaith ddiogelwch 
pawb a gredant ynddo, am y sicrwydd y ca pob peth gyd- 
weithredu er daioni i'r rhaì sy'n caru Duw, am y dedwyddwch 
a ga duwiolion ei fwynhau byth yng ngwlad y purdeb, &c.. Y 
mae neillduol duedd yn y pethau hyn a'r cyffelyb i ddiddanu 
calonnau duwiolion yn eu gorthrymderau. 


23 Tangnefedd i'r brodyr, a chariad gyd â 
ffydd. oddiwrth Dduw Dad, a'r Arglwydd Iesu 
Grist. 


_ . Yr oedd yr Apostol yn anfon Tychicus at yr Ephesiaid. 
Adn. 22, Nid oedd efe gan hynny ddim yn gweled un apgen- 
rheidrwydd i ymhelaethu ym mhellach: ond i dynnu tu a 
phenderfyniad, y mae'n amlygu ei gariad attynt trwy 
ddywedyd, Tangmefedd i'r brodyr. Er fod rhai: credinwyr 
wedi cael eu galw o blith yr Iuddewon, a rhai o blith y 
Cenhedloedd, er fod rhai o honynt yn dlodion o ran eu 
hamgylchiadau allanol, a rhai mewn sefyllfa mwy cysurus, er 
fod rhai yn gedyrn, a rhai yn weiniaid yn y ffydd, y maent oll 
yn frodyr. Mewn perthynas i'r enw hwn, gwel Adn, 10. Yr 
hyn oedd yr Apostol yn ei ddymuno i'r rhai'n oedd tangnefedd. 
Y mae hyn yn cynnwys pob dedwyddwch, ond yn neillduol 
heddwch â Duw, tangnefedd yn eu mynwesau eu hunain, 
heddwch yn eu plith eu hunain, ac hyd ag oedd ynddynt 
heddwch â phob dyn. Gwel Pen. 1.2, Yr oedd yn dymuno 
' ìddynt heíyd gariad gyda ffydd. Wrth ddymuno cariad 
iddynt y mae'r Apostol yn golygu nid yn unig iddynt hwy 
gael helaethach adnabyddiaeth brofiadol o gariad Duw, ond 
hefyd ar iddynt gael eu dwyn rhagddynt ar gynnydd mewn 
cariad at Dduw, gwel Pen. 5. 2. at yr Arglwydd Iesu Grist, 
gwel Pen, 6. 24. ac at y naill y llall yn yr Arglwydd. Gwel 
Pen,1.15. Y mae ffydd yn cynnwys crediniaeth gadarn a 
sefydlog o dystiolaeth Duw am ei Fab, calonnog dderbyniad o 


220 EPHESIAID, PEN. vi, 


Iesu Grist fel unig a digonol Waredwr, ac ymorphwysiad arno 
am iechydwriaeth. Gwel Pen. 1. 15. Yr oedd yn gweddio am 
i'r pethau hyn gael eu cyfrannu iddynt, ac ar iddynt flaguro a 
chynnyddu yn eu heneidiau trwy barhaus ddylanwadan oddi- 
wrth Dduw Dad, a'r Arglwydd Iesu Grist. Y mae golwg ar 
Dduw, fel y mae'n Dad pawb fel Creawdwr, yn Dad duwiolion 
trwy adgenhedliad a mabwysiad, ac fel y mae'n Dad i Iesu 
Grist, yn galondid i weddio am fendithion oddiwrtho i'w deulu, 
y rhai sydd ymma yn cael eu galw yn frodyr. Yn yr un modd 
y mae golwg ar Fab Duw fel y mae yn Iesu, yn Waredwr, yn 
Grist, wedi ei enneinio i'w swyddau cyfryngol, ac yn neillduol 
fel y mae yn Arglwydd, a phob awdurdod yn ei law yn y nef- 
oedd ac ar y ddaear, yn neillduol galondid i geisio yr hyn y 
mae'r brodyr yn sefyll mewn angen o hono. 


94 Gras fyddo gyd â phawb sydd yn caru 
ein Harglwydd Iesu Grist mewn purdeb. Amen. 


Yr oedd Paul yn dymuno tangnefedd i'r brodyr, a chariad 
gyda ffydd. Adn, 29. 'Tu ag at iddynt gael y pethau byn y 
mae ymma yn gweddio ar iddynt gael gras. Y mae hyn yn 
cymmeryd i mewn amlygiadau newydd o ewyllys da Duw yng 
Nghrist, yn gystal ag effeithiau, neu ffrwythau y cyfryw 
ewyllys da, mewn mwy o oleuni ysprydol ym mhethau Duw, 
cynnorthwyon i ogoneddu Duw mewn calon a bywyd, madd- 
euant o feunyddiol bechodau, tadol geryddon am bob cam- 
ymddugiadau, adferiad o ddirywiadau, gwrandawiad gweddiau, 
cysuron mewn gorthrymderau, llesad sylweddol oddiwrth holl 
droion rhagluniaeth, &c. Gwel Pen. 1. 2. . Yr oedd yn dy- 
muno i'r gras hwn fod gyda phawb sydd yn caru ein Harglwydd 
Iesu Grist mewn purdeb. Mewn pertbynas i Iesu Grist fel ein 
Harglwydd, gwel Pen. 1.2. Sylfaen cariad at Iesu Grist yw 
ei hawddgarwch di-gyffelyb ynddo ei hun, eì addasrwydd fel 
Gwaredwr, yr hyn y mae efe wedi ei wneuthur, ac yn ei 
wneuthur dros ei eiddo, y berthynas agos ym mha un y mae 
efe yn sefyll iddynt, &c. Y mae 'r cariad hwn yn cynnwys 
hyfrydwch ynddo ac ewyllysio yn dda iddo. Y mae'n gweith- 
redu mewn byfrydwch ym mha beth bynnag sydd yn dwyn 
ei ogoniant ef i'r golwg, di-orphwys ddymuniad i gael hawl 
ynddo, gwerthfawrogi ei bresennoldeb, bod yn barod îi ym- 


PEN. VI. EPHESIAID. 191 


adael â phob peth er ei fwyn, ymdrechu i fod yn debyg iddo, 
ufudd-dod i'w sanctaidd orchymynnion, di-ragrith alar oblegid 
yr hyn sydd yn ddi-anrhydedd iddo, llawenydd wrth ei weled 
yn eael eianrhydeddu, &c. Y mae 'r cariad hwn mewn purdeb, 
pan fyddo'n galonnog a di-ragrith, a phan na byddo dim 
cariad gormodol at bethau eraill yn cael ei gymmysgu âg ef. 
Y mae aphtharsia, y gair a arferir ymma am burdeb, yn ar- 
wyddo anllygredigaeth, ac yn cael ei gyfieithu felly mewn 
amrywiol fannau. Rhuf,2.7. 1 Cor.15. 42,50, 53, 54. 2 Tim. 
1.10. Y mae duwiolion yn caru Crist mewn anllygredigaeth, 
pan yn ei garu yn ol fel y mae 'n cael ei osod allan yn an- 
llygredig athrawiaeth yr efengyl, pan na byddo cariad atto 
ddim yn cael ei lygru trwy brofedigaethau'r diafol, a hudol- 
iaethau 'r byd, a phan y byddo eu cariad yn parhau ac yn 
myned rhagddo ar gynnydd, hyd oni byddo yn hollol berffaith 
mewn gogoniant. Y mae yn ddiamheuol mai 0 ras y mae 
dynion yn cael eu dwyn i garu Iesu Grist mewn purdeb. Ond 
y mae y rhai y mae Duw o'i ras wedi gweithio y cariad hwn 
yn eu heneidiau, yn sefyll mewn parhaus angen o ras tra 
fyddont ar y ddaear. Fel tystiolaeth o'i ddi-ragrith ddymuniad 
i ras fod gyda phawb sydd yn caru Iesu Grist mewn anllygr- 
“edigaeth, ac fel arwydd o'i byder y byddai i hynny fod, y 
mae'r Apostol yn dywedyd, Amen; hynny yw, felly y byddo, 
neu felly yn ddiamheuol y bydd. y rhagorfraint 
o fyfyrio ac ysgrifennu ar y fath gyfran ardderchog o'r dwyfol 
wirionedd, lle y mae cynnifer o bethau gogoneddus yn cael 
eu gosod o'n blaen mewn perthynas i'r Arglwydd Iesu Grist, 
mid oes'gan yr Awdwr ond cyflwyno ei sylwiadau i ddi- 
duedd ystyriaeth y rhai a gafïont gyfleusdra i'w darllen, a 
y syml ddymuno i ras fod gyda phawb ag sydd mewn purdeb 
yu caru y Crist y mae cymmaint yn cael ei ddywedyd am dano 
yn y tu dalennau blaenorol. A chan ei fod, nid yn unig yn 
difrifol. ddymuno, ond hefyd yn FE gredu mai felly y 
bydd, 'y mae, o'i galon, yn gystal ag â'i law, yn chwanegu ei . 
ddi-ragrith, a'i hyderus AMEN, 
MW y gi ; ; 





| EPISTOL. 
PAWL YR APOSTOD 


AT Y 


PHILIDDIAID. 





YR oedd PHILIPPI yn brif ddinas parth o MACEDONIA. Act, 
16.12. Yr oedd i'r gogledd orllewin oddiwrth NEAPOLIS, 
eddeutu deng milldir a thriugain i'r gogledd ddwyrain oddi- 
wrth THESSALONICA, ac oddeutu cant a phedwar ugain a 

“ deg o*filldiroedd i'r gorllewin oddiwrth' GAER CUSTENYN., 
Ei henw cyntaf oedd DATOs: wedi bynny cafodd ei galw 
CRENIDA: ond pan ddarfu i Philip, brenin Macedonia, tad 
Alexander y gorchfygwr, ei dirfawr helaethu a'i ehadarnhau, 
efe a roddodd iddi yr enw PHILIPPI. Y mae'n cael eî galw 
yn bresennol CHRYXOPOLIS, neu CHRYSOPOLIS,. Yn 
agos i'r ddinas hon y cafodd Pompey ei orchfygu gan 
Julius Cesar, a Brutus a Chassius gan Augustus Cesar a 
Marc Antliony. Cafodd trefedigaeth o'r Rhufeiniaid eu sef- 
ydlu ymma gan Julius Cesar; a chafodd llawer o'u cyd- 
wladwyr eu hanfon attynt gan Augustus Cesar. Mewn 
canlyniad i hyn yr oedd y ddinas yn cael ei llywodraethu 
gan gyfreithiau a swyddogion Rhufeinig. Act. 16. 21. 

'Trwy weledigaeth y cafodd Paul ei alw i efangylu yn Philippi.. 
Ar ol myned yno efe a arosodd gyda Timotheus, Luc, a. 
'Silas, rai dyddiau yn y ddinas honno: ond ar y Sabbath 
cyntaf ar ol eu dyfodiad, arddelodd yr Arglwydd weinidog-, 
aeth Paul, trwy agor calon Lydia i ddal ar y pethau a leferid 
ganddo. Cafodd hi a'i theulu eu bedyddio. Yn fuan wedi 
hyn cafodd Paul ei arddel ym mhellach trwy i yspryd de- 
winiaeth gael ei fwrw allan o langces ag oedd yn dwyn 
llawer o elw i'w meistraid, Bu byn yn achlysuri Paula 


PHILIPPIAID. 193 


'Silas gael eu rhoddi yn y carchar: omBd mewn canlyniad i 

_ hyn cafodd ceidwad y carchar ei ddwyn i'r ffydd ynghyd â'i 
holl deulu. Cafodd Paul a Silas eu gollwng allan o'r carchar, 
ymwelsant â'r brodyr, cysurasant hwynt, ac aethant ym- 
maith o'r ddinas honno. Act. 16. 9—40. Pan yn ymadael 
'o Philippi fe ddarfu i Paul adael Luc a Thimotheus yno, i 
'ddwyn yn y blaen y gwaith oedd wedi ei ddechreu yn y 

' ddinas honno. Cafodd amrywiol eu chwanegu at y rhai oêdd 
“yn credu, fel yr oedd yr eglwys yn Philippi, ym mhen ych- 
'ydig amser, yn lliosog mewn rhifedi, yu gystal ag yn enwog 
'o ran eu cariad, 'eu dianwadalwch, a'u hymddugiad addas. 
Ymwelodd yr Apostol â'r eglwys oedd yu y ddinas hon dra- 
chefn. Act, 20. 1—6. Yr oedd ganddo gariad neillduol 
âttynt. Phil. 1.7,8. Yr oedd ganddynt hwythau gariad 
neillduol at Paul. Oddiar hyn yr oeddynt yn rhagori ar 
eglwysi « eraill, trwy ddanfon cyfranniadau tu ag at ei gynhal- 
aeth, pan oedd efe yn Thessalonica, a hynny fwy nag un- 

waith. Phil. 4.15,16. Ac yn awr pan glywsant ei fod yn, 
garcharor yn Rhufain hwy a_ anfonasant gynnorthwy iddo 
gydag Epaphroditus, yr hwn y mae efe yn ei alw yn frawd, 
“ yn gyd-weithiwr, ac yn gyd-filwr. Adn. 18. Pen. 2. 25. 

Pan ddaeth Epaphroditus â chyfranniadau 'r Philippiaid at 
Paul, y mae'n naturiol i feddwl iddo hyspysu iddo y modd 
yr oedd pethau yn bod ŷn eu plith. Mynegodd iddo yn 
neillduol eu bod yn mawr ofidio wrth glywed am y pethau 
oedd wedi digwydd iddo ef; fod gau athrawon yn ymdrechu 
ì'w hudo oddiwrth symlrwydd yr efengyl; eu bod hwy yn 
parhau. yn ddianwadal yn y gwirionedd; ond eu bod mewn 

_ enbydrwydd o oeri yn eu cariad, o golli undeb yr yspryd, 

_ aefellyi i gynnen, gwag ogoniant, yspryd hunanol, anghyd- 

fod, ac ymryson gymmeryd lle yn eu plith. Ar ol dyfod i 

Lufain bu Epaphroditus yn TmMMeuhan yn ei waith yn 
pregethu. yr efengyl, ac yn gweini i'r Apostol, Bu ei lafur. 
yn. achos o gystudd a fu yn agos iawn a phenderfynu yn ei 

— farwolaeth. Cafodd ei fywyd ei arbed; ond yn raddol îawn 

1 y cafodd ei: “iechyd ei adferu; Clywodd ei gyfeillion yu 

YM 'hilippi ei fod yn glaf; parodd hyn iddynt lawer o ofid; 

clywodd Epaphroditus hynyn Rhufain: parodd hyn iddofod 

yn awyddus i ddychwelyd attynt mor fuan ag y medrai, Mor 

gynted ag oedd yn Gae. iddo i gymmeryd y daith, efe 4 

LLYFR V. Bb 














ì ŵr bafss” br 5 “bo we wg s' st byi. ol 


WP i — BHILIPPIAID. Fd 


| " Cgmdhwedagnfin achydag ef yr — Llyt 
—_ Wrth sylwi argymnwysiad y. | 
a ni. cefchrgi ei fod AE i 






























chy deowyli Y'N SEO ŵa “gn 
Mi Ma 


a Res WN 'eiawy'k NU MR 
Mw bo bI LG AN ON 
Swbpi ydwi y. banad an ymd, mb 

it i ———— ym 

DS CNW ie 2D. nb, wich ot, 0 

LM Y nabsìnneŵyd m” 

blin € web wg? bl bwo. 

i Gl boM chly, bo Wi 

* WRN Ra odfa, LEDD Y | 
yni ydd ys ai mewa tog boì “eddi b 

en dgy ud -bod. We dygwn yv, | în 
&u Dy ewin a ^r 






&t A* bM dpsanud HYLAW «4ail oa goes 





ER hU sbnw En ŷ. Eg. rliif ddi 
>n MAU i». breg b Ni io drn 74 ab yg 


PRNIS. PHILIPPIAID 195 


WR YN b . 8 
u - 
FN SG ŵ AU GA $ 
y gymr 4 fysg 
1 gi 
£g! yc pÊ4w NU a AN 
yy Mw xm. 


AUL ; a | Thimotheus, gweision, Iesu. Grist, 
at yr holl saint yng Nghvist Iesu y rhai 
sydd” yn Philippi, gyd. â'r esgobion. a'r dîacon- 


iaid: y faiws . 1 4 A dd 4 1 yd AM 5 


bwni y Llythyr bwn ei ysgrifennu gan. Paulei wi iau, 
;4,7,8,9,12, &c. Ond gân fod Timotheus yn adnabydd- 
ug. i'r Bi pinid; gan ei fod wedi bod yn eu plith, Act. 16. 1, 
98,12. ac yn fuan i gael ei anfon. attynt drachefn, Pen. 2, 
19—23. y mae efe yn cyd: uno gyda Paul mewn serchiadol 
annerchiad, yn gystal ag mewn cymmeradwyaeth o'r hyn oedd 
yn/ cael ei ysgrifennu. Y maent yn cyfenwi eu. hunain ym 
WD Iesu Grist. Yr oeddynt wedi darfod â phob gwasan-' 
_. aethanghysson â gwasanaeth Crist, Mat. 16. 24; a'u cydwy- 
>^ bodau wedi eu puro oddiwrth weithredoedd meirwon, Heb, 9... 
14. wedi gwirfoddol roddi eu hunain i Grist, i gyflawnu. eì 
waith; a bynny yn ol ei ewyllys, Rhuf. 6, 16. yn cael eu cyn- 
pal'gan Grist, Es. 42. 1. ac î gael eu gwobrwyo ganddo. 
Mat. 25.21. 'Y mae'r Llythyr yn caêl ei anfon at yr holl saint 
yng Nghrist Iesw y rhai oedd yn Philippi. Y mae'r gair 
sginb ym arwyddo rhai ag sydd mewn modd gweledig yn 
eiddo ^r Arglwydd, yn gyfrannogion o'i anian, ac yn rhodio yn 
sanctaidd, Heb. 12. 10. 1 Pet. 1.15. Y maent yng Nghrist 
esu, trwy eu bod yn gymmeradwy yn ei gyfiawnder, Phil, 3. 
9. ac yn gyfrannogion o'i ddylanwadau. Ioan 15. 4, 5. 2 Cor, 
6.17. Yr oedd yr Apostol yn ysgrifennu at bawb o'r rhai'n. 
3g oedd yn Philippi, gyda'r esgobion a'r diaconiaid.” Y mae'r 
ai sgobion. yn 'arwyddo golygwyr,: ac yn cael ei gyfieithu 
felly, Act. 20. 28. y mae 'r rhai'n i olygu, 'neu ìi gymmeryd 
golwg ar y praidd, o ran eu hangen, ac o ran eu hymddugiad- 
SURE | oes dim. gwahaniaeth gyn Ou ag Henuriaid. Act; 
90.17,98.. “Tit.1.5—7. 1Pet.5.1,2. '.Fe ddichon fod Hen- 
wriaid athrawiaethol a u' llywodraethol. yn; Philippi, neu fe 








ÊJ 


£96 PHILIPPIAID. PEN. Y. 


ddichon, gan fod yr eglwys mor lliosog, fod yno fwy nag un 
Henuriad athrawiaethol. Y mae'r gair diaconiaid yn arwyddo 
gweinidogion, ac yn cael ei gyfieithu felly mewn amrywiol 
fannau. Mat. 20. 26. Rhuf. 13. 4. 1 Thess. 3. 2. Col. 1.7. 
Ephb,3.7. 6.21. iCor,3,5. 2Cor.9.6. 6.4. 11.23. Y 
uae 'r gair yn cael ei arfer ymma gyda golwg ar y swyddogion 
bynny ag sydd yn gofalu am amgylchiadau neillduolyr eglwys, 
yn enwedigol am y ilodion, Act. 6. 1—6. 1 Tim. 9. 8—13.. 


2 Gras i chwi, a | thangnefedd, oddi Grib 
Dduw ein Tad ni, a'r Arglwydd Iesu Grist. 


- Yr hyn oedd yr Apostol yn ei ddymuno ; i'r Philippiaid 
oedd. gras a thamgmefedd. Y mae'r gair gras yn arwydda e-. 
wyllys da Duw, ynghyd â'i. amrywiol ffrwythau. Y mae ar y. 
saint eisiau hyn, yn neillduol i'w goleuo, . cynnyddu eu ffydd,. 
maddeu eu beunyddiol bechodau, eu sancteiddio, eu nerthu, 
eu ceryddu am eu beiau, eu adferu o'u .dirywiadau, eu. di-. 
ddanu, &c. Y mae tangnefedd yn cymmeryd.i i mewn hedd- 
wch â Duw, beddwch yny gydwybod, heddwcb yn yr eglwys, 
Bh “heddwch & phob dyn. Nid yw. 'r heddwch. hwn ddim i'w. 
gael hebras. Nid yw hyn ddim i'w gael ond. oddiwrth Dduw 
Dad. Ymae 'Duw yn Dad fel y mae yn Greawdwr, fel y mae. 
yn adgenhedlu, fel y mae'n mabwysiadu. i'w deulu, ac yn 
ymddwyn tu ag at ei eiddo fel Tad tu ag at ei blant. ; Ymae. 
hyn yn dyfod hefyd oddiwrth eîn Harglwydd Jesu: Grist, 
Trwy fod Crist wedi ufuddhau a dioddef ar ran pechaduriaid, 
a thrwy ei fod yn cyfrannu bendithion, y mae geehydugi ym 


ennu Sy Gwel, Eph. 1.2... wd Ml 
yng GW BNMOL Re 

'83 l'm Diiw yr ydwyt. yn dic, y mhob. 
coffa. am danoch, WYCH mwy'n 


Wrth ddywedyd: I'm Duv, y mae*r Apostol yn cy fod 
y Duw mawr yn wrthddrych ; ei addoliad, yn gystal. agyn eiddo 
cyfammodol i i'w enaid. Yr oedd yn diolch i'r Duw. hwn ym. 
mhob coffa am y Philippiaid. Yr oedd ystyriaeth” o'u troedig. 
aeth, eu goleuni, eu ffydd, eu cariad, en hymddugiad. addas, 
eu dianwadalwch, eu cynnydd, eu cysuron, eu gobaith; ey 
yn eî rwymo ì ddiolch ymhob coffa am danynt, Bob amser - 


PEN. PHILIPPIAID, 197 


ycofiaì am danynt o flaen gorsedd gras, neu pan yn ymddi- 
ddan âg eraill mewn perthynas iddynt, yr oedd yn eael ei 
rwymo i ddiolch i Dduw ar eu rhan, 


4 Bob amser ym 'mhob deisyfiad o'r eiddof. 
drosoch chwi oll, gan wneuthur fy neisyfiad 
gyd â llawenydd, 


Yr oedd yr Apostol yn diolch i Dduw ar ran y Philippiaid, 
bob amsêr ym mhob deisyfiad o'i eiddo drostynt oll. Yr oedd yn 
deisyf, neu yn gweddio ar iddynt gynnyddu mewn rhifedi, ar 
iddynt oll fod yn feddiannolar wirionedd crefydd, ar iddynt 
gael « eu dwyn ar gynnydd mewn gwybodaeth, ffydd, a chariad, 
ar iddynt gael eu cynnorthwyo i ymddwyn yn addas i'r. efengyl, a 
| ariddynt gael eu gwneuthur yn ddianwadal yn y gwirionedd, 

ar iddynt gael eu didganu yn eu holl orthrymderau, ar iddynt 
gael grym i barhau hyd y diwedd, ac âr iddynt gael eu dwyn 
yn ddiogel i dragywyddol ogoniant, Yr oedd yn gwneuthur ei 
ddeisyfiad gyda llisehydd.. Yr oedd yn llawen wrth feddwl 
fed cymmaint wedi ei wneuthur drostynt eisoes, ac wrth ystyr- 
ied fod cymmaint o le i ddisgwyl y byddai i Dduw wneuthur 
ychwaneg erddynt etto, Yr oedd yn neillduol gysur ganddo. 
ei fod yn gweddio ar eu Tad, yr hwn oedd yn eu caru fel ei 
blant, ei fod yn ceisio yr hyn y gwyddai” r Arglwydd eu bod 
yn sefyll mewn angen o hono; ei fod yn gofyn y pethau hyn. 
oddiwrth Dduw holl-gyfoethog; fod ganddo orchymmyn Duw, 
yn sylfaen. i'w deisyfiadau; fod yr Arglwydd wedi ymrwymo i 
wrando; fod Duw wedi arfer gwrando gweddi, ïe, er ei fod, i i 
ddoeth ddibenion, wedi hir oedi; ei fod yn cael gweddio yn 
enw Cyfryngwr, yr hwn sydd bob amser yn byw i eiriol, ae 
yn cael ei wrando; ei fod yn profi y fath gynnorthwyon neill- 
duol ì osod en hachos ger bron Duw, fel yr oedd y An yn 
da, ïe, yn neillduol hyfrydwch iddo. 


bieu. eich cymdeithas chwi yn yr. efeng- | 
yl, o'r : dydd cyntaf hyd yr awrhon; | 


— Yr oedd yr Apostol yn gwoeuthur.ì ei ddeisyfiad ar ran y. 
Philipiaid gyda llawenydd, Adn. 4. Yr oedd yn llawen, 
eblegid eu cymdeithas hwy yn yr efengu yl. Ystyr y gair efengyl 


198' PBILIPPIAID,- PERN/1./ 


yw! newydd, neu ' gennadwri dda. Y: mae'n gosod allan >M 
newydd da. fod Duw yn drugarog, wedi trefnu ffordd i bech- 
aduriaid gael eu hachub, wedi anfon ei Fab'i'r byd, — 
gosod pechod arno, ei wneuthur yn aberth, wedi. ei adgyfodi 
oddiwrtli y' meirw, a'i 'dderchafu: i'r uchelder, 'ei fod yn eiriol 
ar ddeheulaw) r Gallu, yn-galw pechaduriaid atto, yn addaw, 
pa fwrw efe allan neb o'r rhai a ddeuant atto, y dichon efe, 
gwbl iachau y rbai sydd MAH ef yn dyfod at Dduw, &c. 
Y mae'n wir fod:coinonia, y gŵir sydd,ymma em; gymdeithas, 
yn; arwyddo cyfraniad, 1 Cor. 8.4.9. 13. Philem,. 6. Heb. 
19.16..a chymmorth: Rhuf. 15. 26. ac y mae'n wir fody. 
Philippiaid wedi. cyfrannu. tuag at. daenu yr efengyl, Ond yt 
oeddynt wedi eu derbyn i gymdeithas yr: eíengyl; 'trwyeu bod ; 
'yn credu, yn arddel, ae yn ymddwyn:ynol yr “efengyl Gyw 
cyd-gyírannogi o'r bendithion a: osodir. allan. ynddi; yn medd- 
iannu yrun hawl i i'w benditlìion, ac felly â'r un gobaith gan. 
ddynt. yn ;ol yr: efengyl ; yn cael eu. cynhyrfu!i gêru y nailly ì 
llall fel cyd-ddinasyddion â'r saint; ac yn cael-cymdeithas â. 
Duw yn Dad, Mab, ac Yspryd. Yr oedd. hyn o'r dydd cyntaf. 
hyd yr awrhon. Yn. wyneb: pob gwrthwynebind ac erledig- 
aetb, yr oeddynt wedi parhau ys ddianwadal yn y gymdeithas. 
hon, oddiar pan. gwweent'r eu. igael; syd rasar: YMHRNU: Ŵ 
amser goeriae] b6ae pd UN EF bwn Gw Y. 
Ea! iio Yno a iln co WY OM 
6 deihn, fadîs ;yn'; He Mdo yn: hyhy y'bydd i'r. 
hwn a: ddechreuodd aaa waith da, eî orp 
TT SN 
Mmaad Iesu. Grist: ii Saw wod MIN 
“Yroedd 'yr SA WC IAD yn dwed 'oblegid sylllfiitiaofi, 
Philipiaid! ynyr efengyl. Adn. 4, ô. Yr hyn peddtgdddiueio 
thur ystyriaeth”o hyn yn neillduol gysurus 'ôedd,' eî fod yn. 
kyderus y: byddai i'r hwn a ddechreuodd ynddynt wiitheddiei 
orphen, Yr oedd rhyw waith neillduol wedi ei ddechiet yni: 
ddynt. Y mae pL^u cynnwys anian sanctaidd, Ezec. 36. 
26, 97. goleuni, 2 Cor, 4. 6. edifeirwch, Act. AL018.. ffydd,” 
Adu, 29. Eph. 2..8. cariad, Adn, 9. Rhuf. 6. o. ofn duwiol, 
Jer. 32. 40. tuedd i rodio yn llwybrau ufudd- dod, Psal. 110. 3, 
amynedd dan ddioddefiadau, 2'Thes. 1. 4. Yr oedd y. gwaith 
hwn ŷn | waith da. Yr oedd yn eu dwyn'o dan. lywodraeth: 
pechod, yn eu dwyn i i wmiewthnr yr hyn sydd yn _ yn gys. 












yn 


* 


PEN. /PHILIPPIAID. 199 


'sylltiedig. â beudithion o anfeidrol werth, Act. 26, 18, : Rhuf. 
8.28, ac yn waith di-dwyll; Trwy ddywedyd, “Yr hun a 
'ddechreuodd, y mae'r Apostol yn dangos mai Duw oedd yt 
“Awdwro 'bono. Phil. 2, 13.  Y'mae hyn yn eglur oddiwrth y 
cyflwr y mae dyn ynddo yn flaenorol i'r. cyfnewidiad hwil,” yn 
dywyllwch; 'yn elyniaeth yn' “erbyn Duw, ac yn: 'fayw mewn 
pechod. Eph. 9. 8. Rhuf. 877. Epb.2 a i 5. Ymae'n amiwg 
hefyd oddiwrth natury cyfnewidiad, fel y mae syn g greadigaeth, 
yn. adgenhedliad, ac yn. adgyfodiad. Eph: 2:10. Ioan 3,2 
ph. E7 1,5. Ac'y mae Duw yn mynych bîiôd6i 'r gwaith 
iddo ei hun; Deut. 30, 6. Ezec. 11. 19. Act. 16. 14: Jer. 81. 
'a3. Yr oedd y gwaith hwn wedi ei dde chreu, ond heb ei or- 
BO H Phil, 9. 12. .Nid oeddynt yn gweled ond. o'ran,. 1 Cor. 
'Yr Ud lle AUD gynnyddu mewn cariad, “Adn. 9. 
mewn ffydd, &c. Heb, 12, 2. Y mae llei fod yu Hydunai 
' byddi'r hwu a ddeudodd y gwaith ; da ei orphen. Y mae'r 
Arglwydd. wedi. arfaethu. gwneuthur. rhyw rifedi o. Miliogaeth 
; Adda yn drag gywyddol. ddedwydd;, Eph. cL âr Rhuf. 8 aid 
1 Thes. 5. 9. ac y mae ei fwriad yn sicr o gel ei ddwyn i en 
.Psal, 93. Al. Ês.14.24,27..46. 10. 'Y' mae caridd Duw tu 
î ag eMyntyn ddig yfnewid:. Jer. 91. 3. Rhuf. 9.50.-y maent 
wedi eu rhoddi i Grist i gael eu cadw: Ioan 6. 59, 40, ac y mae 
| efe yn. ddigon, galluog i gyflawnu ewyllys « 'ei 'Dad.; Heb. 7. 25, 
a9.5, 6. Bu. Crist farw ì'r diben i'w gwneuthur yn dragywydd- 
a. ol ddedwydd : Eph.. 5. 26—27. nid yw ddim wedi i cyfnewid. yn 
— ei fwriad: ac y mae ei aberth yn ddigonol i 1 atteb. y diben, Y 
mae,Crist yn eiriol drostynt ac yn cael ei wrando. Heb. 7. 26, 
Ioan 11. 42. Y mae undeb neillduol rhyngddynt hwy: â Christ. 
Eph. 5.30. Rhuf. 7.4. Es. 54. 5. : Y mae'r Yspryd Glân ; yn 
cael ei roddi iddynt ï i'w selio hyd ddydd prynedigaeth, 'acifod 
“ yn ernes yr etifeddiaeth, Eph. 4.30. 1. 14. aC y mae eu par- 
_ had hyd y diwedd yn cael ei. fynych addaw. yng ngair Duw. 
Job17. 9. Psal. 130. 1. Dihar. 4.18. Jer, 32. 40. Ioan: G. 40. 


dg 10,28. 1 Cor. 1. 9. ymae: addewidion Duw yn sicr. o; gael eu 


O Frawd 89. 39, 34, Es..54, 10. Rhuf: 11,29, Heb. 6. 
18. Gellir dywedyd hefyd fod gogoniant 'Tad, Mab, 'ae 
Yspryd, wedi ei gyssylltu â: gorphenniad. y gwaitli. Ac ni 
chafodd y gwaith da ddim ei' ddechreu erioed yn y. rhai sydd, 
yn tynnu y yn ol i golledigaeth, 1loan 2.19. 2'Tim,2 .9./.Yr 
oedd yr Apostol mewn barn cariad, Hn. hyderus mewn perth- 


200 PHILIPPIAID. PEN. t, 


ynasi holl aelodau yr eglwys yn Philippi: yr oedd yn ddiam- 
heuol hyderus am bawb ag oedd y gwaith da wedi ei wir- 
ioneddol ddechreu ynddynt. Yn nydd Crist y bydd y gwaith 
wedi ei gyflawn orphen ym mhob ystyriaeth. Y mae dydd 
Crisi yn arwyddo dydd y farn gyffredinol. 1 Cor. 1. 8. 5. 5. 
2Cor. 1. 14. Phil. 2.16. 2 Thess. 2.2. Y mae yn ddydd 
wedi ei osod i Grist farnu byw a meirw; yn ddydd i Grist 
ymddangos; yn ddydd i Grist ddyfod yn ei ogoniant ei hun; 
yn ddydd y gwelir Crist yng ngogoniant eì Dad; ac yn ddydd 
i Grist gael ei ogoneddu yn y saint. 2 Thess. 1.10. Y dydd 
hwnnw y gwelir y gwaith da wedi ei orphen ar gyrph ac en- 
eidiau. holl eiddo Crist. 


7 Megis y mae yn iawn i mi synied hyn am 
danoch oll, am eich bod gennyf yn fy nghalon, 
yn gymmaint a'ch bod chwioll, yn gystal yn fy. 
rhwymau, ag yn fy amddiffyn a chhdarnhâd yr 
efengyl, yn gyfrannogion â mi o ras. 


Yr oedd yr Apostol yn hyderus y byddai i i'r hwn a ddech- 
reuasai y gwaith da yn y Philippiaid ei orphen byd ddydd 
Crist. Adn. 6. Yr oedd yn lletya'r meddyliau hyn, megis 
gr oedd yn iawn iddo synied hyn am danynt oll. Yr oeddynt 
wedi dangos eu bod yn parchu tystiolaeth yr efengyl, wedi 
ymostwng i gymmeryd iau Crist arnynt, wedi parhau yn ddi: 
anwadal yn eu hymlyniad wrth y gwirionedd, a hynny yn 
wyneb llawero ddi-galondid, Yr oedd yn hollol addas gan 
hynny i'r Apostol lettya 'r meddyliau mwyaf tirion mewn per- 
thynas i bawb o honynt: ac mewn barn cariad ni allai efe 
ddim llai nâ gwneuthur bynny. _ Yr oedd yn cael ei dueddu yn 
fwy neillduol ìi lettya 'r meddyliau hyn am eu bod ganddo yn ei 
galen. Yr oeddynt yn anwyl ganddo, ac yn agos at ei galon 
pân yn annerch gorsedd gras ar eu rhan: neu yr oedd efe yn 
anwyÌ ganddynt hwy, ac yn cael llawer o le yn eu calon, fel y 
mae ar ymmyl y ddalen. Yr oeddynt felly, yn gymmaint a'w 
bed oll, yn gystal yn ei rwymau, ag yn ei amddiffyn a chadarnhad 

yr efengyl, yn gyfrannogion ag ef o ras. Yr oedd Paul yn ei. 
tynt yn ras ei fod yn cael efangylu ym mhlith y Cenhedloedd : 
yr oedd y Philippiaid yn gyfrannogion o. hyn, trwy ei fod wedi 
cyhoeddi yr efengyl, ac wedi dioddef yn eu plith, Yr oeddynt 


PEN: I, “ DHILIPPIAID. 201. 


hefyd yn gyfrannogion o'r un cadwedigol ras ag yntau. Yr 
oeddynt wedi eu hethol, eu prynu, eu hail eni, eu dwyn i gredu, 
eu cyfiawnhau, eu mabwysiadu, eu diddanu, &c. Ac yr oeddynt 
yn gyfrannogion o'i ddioddefiadau. Pan oedd efe yn pregethu'r 
efengyl, ac yn dioddef oblêgid hynny, yr oeddynt hwy yn 
glynu wrtho, yn cyd- ynideimlo ag ef, yn anfon i'w gynnorth- 
wyo, ac yn dioddef eu hunain yn yr un achos. Adn. 29. Pa 
un bynnag a fyddai efe yn dioddef oblegid achos Crist, neu yn 
amddiffyn a cliadarnhau 'r gwirionedd yn erbyn gwrthwyneb- 
ŵyr, yr oeddynt hwy yn gyfrannogion o'r un gras ag yntau. 


8 Canys Duw sydd dyst i mi, mor hiraethus 
wyf am danoch oll yn ymysgaroedd Iesu Grist. 


— T ddangos ymhellach ei fod yn edrych arnynt oll fel rhai 
ag oedd yn gyfrannogion ap ef o ras, Adn.7. y'mae'n galw - 
ehwiliwr y galon yn dyst, ei fod yn hiraethus am danynt oll yn 
ymysgaroedd Iesu Grist. Yr oedd yn mawr ddymuno ysprydol 
a thragywyddol ddedwyddwch pawb o honynt. Yr oedd yn 
hiraethu, os yn unol ag ewyllys yr Arglwydd, i gael eu gweled, 
er mwyn eael ei ddiddanu trwy eu cyfeillach yn gystal ag i 
gael bod o ryw les iddynt: ac byd oni chai bynny yr oedd yn. 
chwennych yn fawr i gael clywed am eu llwyddiant. Yr oedd 
yn teimlo ei ymysgaroedd yn cynbyrfu trwy fod Crist yn ennyn 
bat gariad attynt, neu dan ystyriaeth o gariad Crist, neu 

am ei fod yn edrych arnynt fel rhai yn perthyn i Grist, ac 
mewn rhyw fesur mewn tebygolrwydd i gariad Crist, pan. “y 
rhoddi eì hun danynt fel ŵ drdd yn gadwedig. 
AA iadb 2 Dr 
“ 9 A hyn yr wyf yn ei weddïo, a'r GWithad 
o'ch. cariad. chwi etto fwyfwy mewn gwynod; 


aeth, ; a phob synwyr; h 


t de oedd yr Apostol yn hiraethus am y PN AU oll; 
Adn.8. Yr oedd hyn yn ei gynhyrfu i weddio am amlhau o'u 
cariad hwy e etto fwyfwy mewn gwybodaeth, a phob s synwyr. Yr 
oedd yn gweddio ar i "bob aelod o'r eglwys gynnyddu. etto 
fwyfwy mewn cariad at Dduw, at Grist, ei achos, ei air, ei 
osodiadau, 'êi' Genhadon, ei bobl, a'u ccyd- greaduriaid yn 
gyffredinol. Y mae gwybodaeth o Dduw, ei gyfraith, pechod 
LLYFR V. Ce 


202 PHILIPPIAID, PEN, I, 


a'i haeddiant, Crist yn eì Berson a'i gyfryngdod, yr Yspryd 
Glân a'i weithrediadau, bendithion y cyfammod newydd, &c., 
yn tueddu i gynnyddu cariad. Y mae aisthesis, y gaîr sydd 
ymma am synwyr, yn cael eì fynych arfer gan y Deg â thru- 
gain am wybodaeth, ac felly o'r un ystyr a'r gair blaenorol. 
Os oedd yr Apostol yn golygu rhyw beth gwahanol, fê ddichon 
fod y gair ymma 'n arwyddo adnabyddiaeth brofiadol. Ac fel 
yr ydym yn dyfod ì adnabod gwahanol wrthddrychau trwy ein 
synwyrau, felly hefyd y mae'r Ysgrythyrau, wrth sôn am y 
modd yr ydym yn cyrraedd adnabyddiaeth brofiadol o bethau 
ysprydol, yn arfer y geiriau profi, neu archwaethu, Psal. 
94, 9. gweled, clywed, Ioan 10. 3. arogli; 2Cor. 2.15. a 
theimlo. 1Ioan 1.1. Y mae adnabyddiaeth brofiadol yn 
tueddu 'n fawr i gynnyddu cariad. . 


10 Fel y profoch y pethau sydd â gwahan- 
iaeth rhyngddynt; fel y byddoch bur a di-dram- 
gwydd hyd ddydd Crist; 


Yr hyn oedd gan yr Apostol mewn golwg wrth weddio am 
i'r Pbilippiaid gynnyddu mewn cariad, oedd, fel y profent y 
pelhau sydd â gwahaniaeth rhyngddynt. Y mae llawer o wa- 
baniaeth rhwng gwirionedd a_chyfeiliornad, ffydd ac anghred- 
iniaeth, edifeirwch ac anedifeirwch, ufudd-dod ac anufudd- dod, 
moesoldeb allanol a rhodiad sanctaidd, dibenion efangylaidd : a 
dibenion deddfol, gwir grefydd a rhith duwioldeb, &c. Ond. 
y mae diaphoro, y gair sydd ymma am. bethau â â gwahaniaeth 
rhyngddynt, yn arwyddo pethau yn rhagori, Mat. 6. 26. 1Cor. 
15.41. Gal. 4.1. pethau yn talu mwy, Mat. 10. 91, neu beth- 
au sydd yn well nac eraill. Luc 12.7. Y mae'r efengyl yn 
rhagori ar y gyfraith, cyfiawnder Crist ar hunan-gyfiawnder, 
ffydd yn gweithio trwy gariad ar ffydd farw, cyflwr credadyn 
ar gyflwr anghredadyn, gorchymynnion Duw ar draddodiadau 
dynion, cariad gwirioneddol ar gariad mewn gair yn unig, di- 
anwadalwch yn y ffydd ar fod yn sigledig ac yn ansefydlog, 
llawenydd y nefoedd ar lawenydd y byd hwn, &c. Yr oedd 
yr Apostol am i'r Philippiaid brofir pethau hyn. Y. mae 
. docima:o, y gair sydd ymma am brofi, yn cael ei gyfieithu holi, 
1Cor,11.28. deall, Luc 12. 56. tybied yn dda, Rhuf. 14. 22. 
cymmeradwyo, Rhuf,1. 28, a u A bod peth yn GY 


PEN. I, PHILIPPIAID; j 203 


wy. lCor.16.3. Yr oedd yn dymuno iddynt holi, deall a 
chymmeradwyo gwahanol bethau, yn ol fel y byddent yn 
rhagori, Trwy hyn hwy fyddent yn bur a di- dii cwydd hyd 
ddydd Crist. Y mae duwiolion yn bur pan fyddo eu hegwydd- 
orion heb eu cymmysgu â dychymmygion dynion; pan fyddo 
eu hymddugiadau a'u bymarferiadau y fath a ddioddef eu. 
chwilio yngoleuni gair Duw; a phan fyddo eu hedifeirwch, 
eu ffydd, eu cariad, eu goitydieadiwydd; eu hunan-ymwad- 
iad, eu hamynedd, eu hawydd i ogoneddu Duw, &c., yn ddi- 
ragrith. Y mae eili crinos, y gair sydd ymma am bur, yn ar- 
wyddo yr hyn all gael ei farnu yngoleuni'r haul. Y mae plant 
Duw yn ddi-dramgwydd pan fyddont ddim yn syrthio i un rhyw 
bechod, er clwyfo eu cydwybodau eu hunain, a phan fyddont 
yn ymgadw rhag rhoddi un achlysur i i eraill i syrthio i bechod. 

Yr oedd yr Apostol yn dymuno i'r Philippiaid fod yn bur a 
di-dramgwydd, nid yn unig ar ryw amserau neillduol, ond yn 
ddyfal a pharhaus dros eu "boll fywyd hyd oni ddelai Crist i'w 
galw i ymddangos ger ei fron. Mewn perthynas i ddydd 
Crist, gwel Adn. 6. 


11 Wedi eich cyflawni â feny fiau Siifwn. 
der, y rhai sydd trwy Iesu Grist, er ger ns 
a moliant i Dduw. 


Yr oedd yr Apostol yn gweddio ymhellach ar eu bod 
wedi eu cyflawni â ffrwythau cyfiawnder. Y mae duwiolion yn 
ganghennau yng Nghrist, Ioan 15. 5. yn brennau cyfiawnder, 
yn blanhigion yr Arglwydd. Es. 61. 3. Y maent yn dwyn 
ffrwyth. Psal, 1. 3. 92.14. Y mae hyn yn cynnwys meddyl- 
iau, geiriau, a gweithredoedd da. Col. 1. 10. Y mae yn. 
deilliaw oddiwrth yr had sydd wedi ei blannu yn eu calonnau, 
ac y mae yn ddefnyddiol i'w cyd-greaduriaid, Y mae ffrwyth- 
au cyfiawnder yn arwyddo effeithiau cyfiawnhad trwy ffydd, 
neu yr hyn sydd yn deilliaw oddiwrth egwyddor gyfiawn, neu 
yr hyn sydd mewn cyd-ymffurfiad â gofynniadau cyfraith Duw, 
yr hon yw rheol cyfiawnder, neu yr hyn sydd ynddo ei hun 
yn gyfiawn tu ag at Dduw a dyn. Y mae duwiolion yn gyflawn 
o'r ffrwythau hyn pan fyddo pob aelod yn yr eglwys ŷn dwyn 
ffrwyth; holl aelodau eu cyrph a holl alluoedd eu heneidiau 
yn dwyn ffrwythau sancteiddrwydd; yn helaeth ym mhob 


204 PHILIPPIAID. PEN. 1, 


gweithred dda; Col. 1, 10. a bynny bob amser, ar bob cyf- 
leusdra. Y mae 'r rhai'n (rwy Jesu Grist, er gogoniant a moliant 
i Dduw. Y maent trwy Jesu Grist, fel y mae Crist yn eu gor- 
chymmyn, yn ol ei siampl, eì gariad yn cymmell i'w cyflawnu, 
yn deilliaw oddiwrth undeb âg ef a dylanwadau ei Yspryd, Ioan 
15. 5. yn gymmeradwy gan Dduw trwyddo, 1 Pet. 2. 5. a 
thrwyddo ef er gogoniant i Dduw. 1 Pet. 4.11. Y maent er 
'gogoniant a moliant í Dduw. 1Cor. 10. 31. Y maent yn 
canmol yr athrawiaeth sydd yn cael ei dysgu i'r rhai sy'n eu 
dwyn; ac y maent yn rhoddi golwg hardd ar y gwaith y mae 
yr Arglwydd wedi ei ddechreu ynddynt, 


12 Ac mi a ewyllysiwn i chwi wybod, frodyr, 
am y pethau a ddigwyddodd i mi, ddyfod o 
honynt yn hytrach er llwyddiant i'r efengyl; 


. Fel na byddai i'r gweiniaid gael eu tramgwyddo oblegid 
yr hyn oedd efe yn ei ddioddef, fel na byddai i neb gael eu 
dychrynu a'u di-galonni, fel y caent oll eu diddanu, ac fel y 
caent eu calonnogi i ddioddef yn amyneddgar yn achos Crist, 
y mae'n gosod o'u blaen yr effaith a'r canlyniad o'i ddioddef- 
iadau. Ymae'n eu hannerch fel brodyr wedi eu geni o'r un 
Duw, yn credu ac yn arddel yr un gwirionedd; yn meddiannu 
hawl i'r un breintiau, a than rwymau i garu y naill y llall, yn 
yr Arglwydd. _ Yr oedd yn ewyllysio iddynt wybod am y pethau 
a ddigwyddodd iddo ef, ddyfod o honynt yn hytrach er llwydd- 
iant i'r efengyl. Yr oedd wedi cael ei ddal, ei rwymo, ei 
ddwyn ger bron Felix, ei haerllug gyhuddo, ei anfon ar hyd y 
môr i Rufain, ac yno wedi ei roddi dan ofal milwr, yr hwn 
oedd yn ei wylied. Yr oedd yr holl bethau hyn wedi cael eu 
goruwch-lywodraethu i wneuthur yr efengyl yn adnabyddus, 
' ac yn ganlynol i gael parch a derbyniad mewn mannau lle na 

buasai dim sôn am dani heb hyn. Cafodd llawer achlysur i 
sylwi ar ei ymddugiad amyneddgar dan ei ddioddefiadau: ac 
_ yr oedd rhai wedi cael eu cynhyrfu i chwilio yn fwy manwyl i 
natur â thuedd y grefydd oedd efe yn dioddef o'i herwydd. 


13 Yn gymmaint a bod fy rhwymau i yng 
Nghrist yn eglur yn yr holl lys, ac ym mhob Me 
arall; 


PEN. I. PHILIPPIAID. 205 


Ymma y mae'r Apostol yn dyfod i ddangos pa fodd yr 
oedd y pethau a ddigwyddodd iddo ef wedi dyfod er llwydd- 
iant i'r efengyl, Yr oedd cî rwymau yng Nghrist yn eglur yn 
yr holl lys, ac ym mhob lle arall. Yr oedd Paul mewn rhwym- 
au. Yr oedd yn garcharor yn Rhufain, ac wedi ei rwymo 
wrth filwr, yr hwn oedd yn ei gadw. Act. 28. 16. Yr oedd 
ei rwymau yng Nghrist. Yr oedd yn dioddef yn achos Crist; 
ac yn dioddef yn amyneddgar trwy gynnorthwyon oddiwrth 
Grist. Neu fe ddichon mai meddwl yr Apostol yw, bod ei 
ddioddefiadau yn cael eu gwneuthur yn amlwg trwy Grist, 
yr hwn oedd yn eu goruwch-lywodraethui fod er daioni. Yr 
oeddynt yn eglur yn yr holl lys.. Yr oedd yn ddigon adna- 
byddus. yn llys barn trwy ei fod wedi bod yn sefyll ger bron 
Felix, yn gystal ag yn holl lys yr ymerawdwr Nero, fôd Paul 
yn garcharor, ei fod yn dioddef, nid am un anfoesoldeb, ond 
am bregethu Crist, a'i fod yn. dioddef gyda llawer o amynedd 
a gwroldeb. Yr oedd hyn wedi bod yn achlysur i ddwyn hyd 
yn nod rhaio deulu Cesar i wybod am yr efengyl ac i gredu 
yng. Nghrist. Phil,4.22. Ac yr oeddynt yn eglur ym. mhob 
lle arall. Yr oedd sôn am ddioddefiadau Paul ym mhlith. Fry 
asyddion Rhufain yn gyffredinol: yr oedd hyn yn peri i'r sôn 
gael ei daenu trwy 'r byd: o her wydd yr oedd llawer o drigol- 
ion amrywiol wledydd yn dyfod ìi i Rufain yr amser byn, 


14 Ac i lawer o'r brodyr yn yr Arglwydd 
fyned yn hyderus wrth fy rhwymau i, a bod yn 
hyfach o lawer i draethu y gair yn ddïofn. 


- I roddi amlygiad arall o ddefnyddioldeb ei ddioddeGadaug 
maer Apostol: yn dywedyd fod llawer o'r brodyr yn yr Ar- 
. glwydd wedi myned yn hyderus wrth ei rwymau ef. Mewn per- 
thynas frodyr, gwel adn. 12. Ymma y mae'r gair yn arwyddo 
yn neillduol cyd-lafurwyr y'ngwaith y weinidogaeth. Wrth 
sylwi ar ardderchawgrwydd athrawiaeth Paul, eì lwyddiant yn 
wyneb pob gwrthwynebiad, y cysuron oedd efe yn brofi yn ei 
orthrymderau, a'r gwroldeb oedd yn ddangos dan ei holl ddi- 
oddefiadau, yr oedd amrywiol o'r brodyr wedi cymmeryd ca- 
lon ac ymwroli, a bod yn hyfach o lawcr î draethu y gair yn 
ddiofn. Yr oeddynt wedi myned yn fwy hy i bregethu'r 
efengyl, heb 'ofni gwaradwydd dynion, na'u bygythion, nac 
un rhyw ddioddefiadau y gallent fod yn agored iddynt, 


206. PHILIPPIAID. PEN. f, 


15 Y mae rhai yn wir yn pregethu Orist 
irwy genfigen ac ymryson; a rhai hefyd o e- 
wn da. 


Yr oedd llawer o'r brodyr wedi myned yn hyfach o lawer 
i draethu 'r gair yn ddi-ofn. Adn. 14. Yr oedd rhaî yn wir 
yn pregethu Crist trwy genfigen ac ymryson. Y mae'r rhai 
sydd yn pregethu Crist, yn cyhoeddi ei fod yn Dduw-dyn; yn 
Brophwyd mawr yr eglwys; wedi offrymmu ei hun yn aberth 
dros bechodau llaweroedd ;, wedi adgyfedi y trydydd dydd; 
wedi esgyn i'ruchelder; yn eistedd ar ddeheulaw Duw, ac yn Ben 
uwchlaw pob peth i'r eglwys; yn eiriol dros droseddwyr; fod 
bendithion o anfeidrol werth yn cael eu cyfrannu trwyddo; ei 
fod yn gwahodd pechaduriaid ac yn dangos y parodrwydd 
mwyaf i wneuthur derbyniad o honynt; y bydd iddo ddyfod i 
farnu 'r byw a'r meirw yn y dydd diweddaf, &c. Yr oedd 
rhai yn gwneuthur hyn trwy genficen ac ymryson. _ Yr oeddynt 
yn cynfigennu wrth edrych ar y llwyddiant oedd wedi cydfyned 
â gwaith Paul yn pregethu i Iuddewon a Chenhedloedd, a'r 
parch oedd iddo ym mhlith credinwyr. Ac yr oeddynf, mewn 
yspryd ymryson-gar, yn ymdrechu i leihau parch yr Apostol ae 
i dderchafu eu hunain yn yr eglwys. Ond yr oedd rhaì yn 
pregethu Crist o ewyllys da. Wrth gyhoeddi'r gwirionedd yr 
oeddynt yn cael eu llywodraethu gan gariad at Dduw ac at en- 
eidiau eu cyd-greaduriaid, 


? 


“16 Ynaill sydd yn pregethu Crist og a” 


nid yn bur, gan feddwl dwyn wd o flinder i'm 
rhwymau i: 


Yr oedd y fath gyntaf o'r Pregethwyr a pn yn yr 
Adnod flaenorol, yn pregethu Crist o gynnen, nid yn bur. 
Mewn perthynas i bregethu Crist o gynnen, gwel Adn, 15. 
Nid oedd y rhai'n ddim yn ei bregethu yn bur, hynny yw, 
ddim oddi ar gariad di-ragrith at Dduw, nac oddi ar ddymuniad 
syml i daenu 'r gwirionedd, nac ychwaith gyda diben cywir i 
wneuthur daioni i'w cyd-greaduriaid. Ond meddwl yr. oeddynt. 
i ddwyn mwy o flinder ì rwymau Paul. Yr oeddynt yn disgwyl 

y gallent droi serchiadau 'r bobl oddiwrtho, ac ennill y clod 
fro, eu hunain, ac y gwnai hynny ei fawr ofidio: neu yr 


PEN. f. PHILIPPIAID. 207. 


oeddyht yn meddwl y gallent gynhyrfu anghydfod a therfysg 
ym mblith y bobl, ac y byddai i hynny gael eì osod yn erbyn 
Paul, fel un ag oedd yn blaenori ym mblith Cristnogion: neu 
yr oeddynt yn disgwyl, wrth bregethu yn gyhoeddus, ac heb 
gael eu carcharu oblegid bynny, y gallent ddwyn rhai i gredu 
mai nid anì bregethu Crist yr oedd Paul yn y carchar: neu yr 
oeddynt yn golygu y byddai eu gwaith hwy yn pregethu mor 
gyhoeddus, yn foddioni gynhyrfu 'r Iuddewon i fod yn fwy 
llidiog wrth ddwyn eu hachwyniadau yn erbyn Paul; neu y 
gallent gynhyrfu'r llywodraeth i brysuro i ddwyn. Paul i gael 
ym Wei a'i osod i i farwolaeth, 


17 A'r lleill o gariad, gan wybod mai er am- 
ddiffyn yr efeng gyl; y'm gosodwyd. 


Yr oedd. rhai yn pregethu Crist o gynnen, nid yn bur, 
Adn.16. a'r lleill o gariad. Yr oedd y rhai'n yn cael eu cyn- 
 hyrfu gan gariad at Grist, ei efengyl, eneidiau eu cyd-greadur- 
iaid, ac at yr Apostol, gan wybod mai er amddiffyn yr efeng- 
yl y gosodwyd ef. Yr oeddynt yn cael hollol foddlonrwydd 
fod Paul wedi ei osod gan Grist i gyhoeddi ac amddiffyn gwir- 
ionedd yr efengyl; a'i fod yn awr mewn cadwynau, i'r diben 
i'w hamddiffyn pa bryd bynnag y cai eì alw i pnddp nay ger 
— bron Cesar, 


18 Beth er Ln YO etto ym mhob modd an 
un bynnag ai mewn rhith, ai mewn gwirionedd, 
yr ydys yn pregethu Crist: ac yn hyn yr ym | 
fi yn llawen, îe, a llawen fyddaf. 


' Nid oddiar yr un egwyddor yr oedd pawb yn pregethu 
Crist. Adn,15—17. Beth er hynny? Beth oedd hynnyi 
Paul? A wmai efe gynfigennu a gofidio fel y meddyliai rhai y 
gwnai? Na wnai: er ei fod yn tosturio wrth rai oedd yn cael 
êu cynhyrfu gan olygiadau mor wael, ac yn hollol ffieiddio eu. . 
rhagrith ; 'elto ym mhob modd, pa un bynnag ai mewn rhith, ai 
mewn gwirionedd, yr oeddid yn pregethu Crist. Oddi ar ba 
egwyddorion bynnag yr oedd hyn yn cael ei wneuthur, pa un 
aì dan rith parch i Grist, awyddfryd i wneuthur ei efengyl yn 
adnabyddus, a chariad at eneidiau dynion, neu oddi ar ddy- 


208 PHILIPPIAID. PN I 


muniad gwitioneddol i ddwyn ym mlaen achos y Cyfryngwr, ac 
ì fod o lesad i'w cyd-greaduriaid, yr oedd Crist yn cael ei 
bregethu yn Rhufain ac oddi amgylch. Gwel Adn. 15. Am 
hynny y mae'r Apostol yn dywedyd, Yn hyn yr ydwyf fi yn 
llawen, ïe, a llawen fyddaf. Beth bynnag oedd ei wrthwyneb- 
wyr yn feddwl, a pha gymmaint bynnag o ddrwg oeddynt yn 
fwriadu iddo ef, yr oedd efe yn llawenhau, ac yn hyderus y 
byddai iddo trwy ddwyfol gymmorth barbau i lawenhau wrth 
feddwl fod Crist yn cael ei bregethu. Y mae hyn yn. gosod 
allan ogoniant Duw, yn tueddu'n fawr i oleuo byd tywyll, yn 
gosod o flaen pechaduriaid yr byn sydd. arnynt ei eisiau fel 
creaduriaid euog a llygredig, yn tueddu i ddiddanu ac adeiladu 
duwiolion, &c, " w 3 WÊ to 


. 19 Canys mi a wn y digwydd hyn i mi er 
iachawdwriaeth, trwy eich gweddi: chwi, a 
yb deny) Yspryd Iesu Gyt di 
j ing i 
Beth bynnag oedd gwahanol egwyddoripâ sŵ a dibenion 
dynion, yr oedd Paul yn llawenhau fod Crist yn cael ei bre- 
gethu. Adn.18. Canys yr oedd yn gwybod y digwyddai hyn 
iddo ef er iachawdwriaeth. Yr oedd yn dra hyderus, oddiwrth 
ofal Duw am ei eiddo, ac fe ddichon. oddiwrth ddadguddiad 
neillduol, y byddai i fwriadau ei elynion, yn eu gwaith yn pre- 
gethu Crist i'r diben i chwanegu ei ofidiau ef, gael eu gor- 
uwch- lywodraethu gan ragluniaeth Duw, yn groes i'w disgwyl- 
iadau hwy, i fod er eì iachawdwriaeth, Yr oedd yn golygu: y 
byddai eu mesurau yn offerynnoli'w adferu i rydd-did, fel y 
byddai iddo gael pregethu yr efengyl yn ddi attalfa, Adn. 25, 
neu y byddai i'w holl ymdrechiadau gael eu goruwch-lywodr- 
aethu i fod er daioni ysprydol i'w enaid, tra yn y carchar, neu 
y caent fod yn foddion i'w baroftoi a'i ddwyn ym mlaen i'r 
mwynhad o iechydwriaeth gyflawn ym myd yr ysprydoedd. 
2(Cor. 4.17. Yroedd yn disgwyli hyn gymmeryd lle irwy 
eu gweddi hwy, a chynnorthwy Yspr yd Iesu Grist. Yr oedd yn 
hyderus y gwnaent weddio yn feunyddiol ar ei rân, ac y gwnai. 
Crist, mewn attebiad i'w gweddiau, roddi ei Yspryd sanctaidd. 
i'w nerthu i wneuthur a dioddef yr hyn a fyddai yn tueddu at. 
ogoniant Duw,, daioni ei gyd-g greaduriaid, a llesad sylweddol, 
ei enaid ei hun, m^ 


Gn 
' 


PEN, I, PHILIPPIAID, 09 


20 Yn ol fy awydd-fryd a'm gobaith, na'm 
gwaradwyddir mewn dim, eithr mewn pob hy- 
der, fel bob amser, felly yr awrhon hefyd, y 
mawrygir Crist yn fy nghorph i, pa un bynnag 
ai trwy fywyd, ai trwy farwolaeth. 


Yr oedd yr Apostol yn hyderus y cai ymdrechiadau ei 
wrthwynebwyr eu goruwch-lywodraethu ifod er ei iechydwr- 
iaeth, Adn. 19. yn ol ei awydd-fryd a'i obaith, ma chai efe mo'i 
waradwyddo mewn dim. Yr oedd yn mawr ddymuno, ac yn 
hyderu, beth bynnag a amcanai ei wrthwynebwyr yn eí erbyn, 
na chai efe ddim ei adael yn un rhyw amgylchiadau, i fod yn 
gywilydd ganddo Grist, ei efengyl, ei obaith ynddo, a'i ddi- 
oddefiadau yn ei achos, ac na. byddai iddo byth wneuthur dim 
a barai waradwydd iddo. Ond fel yr oedd wedi pregethu a 
dioddef mewn pob hyder, hynny yw, yn hy, a chyda llawer o 
rydd-did yspryd, a gwroldeb, bob amser, oddi ar pan oedd 
wedi ei ddychwelyd i'r ffydd, a'i alw i'r weinidogaeth; felly yr 
oedd yn gobeithio yr awrhon: hefyd, y mawrygid Crist yn ei 
gorph ef, pa un bynnag ai trwy Jywyd, aì trwy farwolaeth. 
Yr oedd yn hyderu y cai Crist ei ogoneddu yn ei gorph ef, 
trwy iddo gyflwyno ei fywyd i'w unrhyddddu trwy ymddugiad 
addas i'r efengyl, trwy osod allan ac amddiffyn y gwirionedd, 
a thrwy barhau i ddioddef yn amyneddgar yn ei achos. Ac 
ôs cai efe ei osod ì farwolaeth, yr oedd yn gobeithio yn gadarn 
— y cai Crist ei amrhydeddu trwy ei waith yn selio eì dystiolaeth 
â'i waed, a. thrwy y pybdbon a gai efe eu profi yn wyneb angeu 
ei i hunan. 


21 Canys byw î imi yw Crist, a marw sydd 
elw. 


I ddangos sylfaen ei hyder. y cai Crist ei fawryg u yn ei 
gorph ef, paun ai trwy fywyd, ai trwy farwolaeth, y mae'r 
Apostol yn dywedyd, Canys byw i mi yw Crist, a marw sydd 
elw. Crist yw egwyddor, ; ac effeithiol achos bywyd y Cristion: 
Crist yw cynnaliaeth ei fywyd: adnabod, caru, a gwasanaethu 
Crist yw ei gysur: ac anrhydedd Crist yw diben ac amcan ei 
fywyd. Bydd marwolaeth yn elw i'r duwiol. Wrth farw y ca” 
ddarfod â phrofedigaeth, pechod, dioddefiadau, a gofidian o 

LLYFR V.. .Dd 


£10 PHILIPPIAID. PEN. L 


bobrhyw: dwg angeu ef i gaeladnabod pethau dwyfol â nef- 
eì i hollol foddlonrwydd, ac i fod yn berffaith meŵn sanct- 
eiddrwydd: dwg efi gymdeithas angylion ac ysprydoedd y 
cyfiawn wedi eu perffeithio, ac i gael mwynhau di-gyfrwng 
gymdeithas â Duw, yn Dad, Mab, ac Yspryd. Ond fe ddi- 
chon y geiriau gael eu cyfieithu fel hyn, Crist yw fy elw wrth 
fyw a marw. Mewn bywyd ac yn angeu y mae Crist yn gyf- 
iawnder, yn ddoethineb, yn sancteiddrwydd, yn brynedigaeth, 
yn heddwch, yn ddiddanwch, yn obaith, ïe, yn bob peth i'w 
eiddo. Neu fe ddichon maì golwg yr Apostol oedd y byddai 
ei fywyd a'i farwolaeth ef yn elw, hynny yw, yn fanteisiol í 
achos Crist. Os cai efe fyw, fe fyddai hynny ìi anrhydeddn 
€rist, trwy fod ei fywyd yn cael ei ddefnyddio i osod allan eî 
ogoniant, Os cai ei osod i farwolaeth, byddai hynny yn tu- 
«aa i ddwyn achos Crist ym mlaen yn y byd. 


wr 


22 Ac os byw fyddaf. yn y cnawd, Hydd yw 
ffrwyth fy llafur: a pha beth a ddewisaf, nis 
gwn. en 


Byw i Paul oedd Crist, Adn. 21, Am hynny y mae'n 
dywedyd, Ac os byw fyddaf yny cnawd, hyn yw ffrwyth 
fy llafur, Os cai efe fyw ychydig yn hwy yn y corpb, yr oedd 
yn golygu y gwnai hynny roddi iddo achlysur ìi fod yn llafurus 
yn ei weinidogaeth, ac mai ffrwyth hynny fyddai taeniad yr. 
efengyl, trôedigaeth pechaduriaid, adeiladaeth a chysur y 
saint, a gogoneddiad y Cyfryngwr, Ac nid oedd efe ddim yn 
ammeu na byddai 'r ffrwyth hwn yn elw iddo ei hun yn y di- 
wedd. Wrth edrych ar hyn y mae'n dywedyd, A pha beth a 
ddewisaf, nis gwn. Pe buasai” 'n cael dewis i^ un ai byw ai 
marw, ni wyddai efe ddim, ar A cyfan, pa un o'r ddau a wnai 
efe ddewis. 


23 Canys y mae yn gyfyng arnaf o'r ddeu- 
fu; gan fod gennyf chwant i'm dattod, ac ì fod 
gyd â Christ: cAnys llawer iawn gwell 4 ydyw. ' 


F Ŵŵ: hys A na wyddai efe ddim pa bel a ddewisai, tada: 
_ 32.:y mae'n dywedyd, Canys y mae'n gyfyng arnaf o'r ddeu-tu. 


PEN. I, PHILIPPIAID. 211 


Yr oedd yn anhawdd iawn iddo benderfynu rhwng dau beth 
oedd yn ymgynnyg i'w feddyliau. O'r naill du yr oedd arno 
ehwant i'w ddattod, ac i fod gyda Christ. Yroedd yn dymuno 
i'r undeb rhwng ei gorph a'i enaid gael ei ddattod, i gael, 
myned yn rhydd oddiwrth y byd pydieugol a'i holl wrth- 
. ddrychau, oddiwrth bob den y ntELDON Y DU oddiwrth brofed- 
igaethau, pechod, a gofidiau. Y mae'r gaìr analuo sydd ymma 
am ddattod, yn cael ei gyfieithu dychwelyd, Luc 12. 38. yr 
eedd yn dymuno myned adref i gael bod gyda Christ. Y mae 
bod gyda Christ yn cynnwys bod yn ei bresennoldeb di-gyf- 
rwng, yn ei gyflwr o dderchafiad; Ioan 14. 3. gweled eì ogon- 
y loan 17. 4. a bod yn gyfrannog o'i lawenydd. Mat. 25. 
| Y mae duwiolion yn cael hyn mor gynted ag y byddont 
yn Udd o'r corph. Lue 23. 43. 2Cor. ô.6,8.. Pe na 
byddai hynny ddim yn bod, ni byddai marwolaeth ddim yn 
llawer gwell gan y rhai sydd yn cael y fraint o wasanaethu 
Crist, â mwynhau cymdeithas ag ef. 1 ddangos pa hâm yr 
oedd yn dymuno hyn, y mae'r Apostol yn dywidsau Canys 
llawer iawn gwell ydyw. Y mae hyn yn annhraethol well nag un 
peth all y Cristion gyrïaedd atto yn y byd hwn... Ymma y mae 
yn profi llygredd ynddo ei hun: Rhuf. 7, 21. Gal, 5. 17. yno 
y mae'r trigolion oll yn ddi-lygredd. Heb. 12. 23. Y maent 
“ yn unffurf â delw y cyntaf-anedig ym mhlith brodyr lawer. 
Rhuf. 8. 29. Y mae eu hewyllys yr un a'ì ewyllys ef, y maent 
yn caru yn berffaith, ac yn gwasanaethu Duw mewn pryd: 
ferthwch sancteiddrwydd. Ymma nid yw yn gweled ond. 
mewn drych; yno wyneb yn wyneb. 1Cor.13.12. Ymma 
y mae ei waith yn llafurus; nid oes yno ddim llafur. Dat. 14. 
193. Ymma y mae llygredd yn ei gyfeillion goreu; yno nid oes - 
ond angylion sanctaidd, ac ysprydoedd y cyfiawn wedi eu per- 
ffeithio. Ymmoa y mae mewn byd llawn o ofidiau; nid oes un. 
gofid yno: Dat. 21.4. Ymma y mae'n agored i brofedig- 
aethau ac ymosodiadau gelynion; ni bydd yno un brofedigaeth 
nac un gelyn. Ymma y mae'n cael cymmundeb â Duw trwy 
' gyfryngau,' a hynny ddim ond yn awr ac eilwaith; yno y mae 
cymmundeb di-gyfrwng â'r Duwdod ym cael ei i fwynhau. yb 
_ wastadol. 


24 Eithr aros yn y cnawd sydd fwy angen- 
rheidiol o'ch plegid chwi, 


212 PHILIPPIAID. PEN. t; 


'Yr oedd âr Paul chwant eì ddattod a bod gyda Christ; 
Adn. 23. Ar yr un pryd efe a ddywedai wrth y Philippiaid, 
Milhr aros jn y cnawd sydd fwy angenrheidiol o'ch plegid 
chwi. Yr oedd gweinidogaeth Paul yn angenrheidiol i'r eg- 
lwys ar amrywiol ystyriaethau. Yr oedd arnynt eisiau cael eu 
hyfforddi ym mhellach yn y gwirionedd dwyfol; eu cadarnhau 
yn erbyn dichellion y rhai oedd yn dymuno eu troi oddiwrth y . 
gwirionedd ; eu rhybuddio a'u gosod ar eu gocheliad yn erbyn 
y gelynion a ymosodent arnynt; eu cyfarwyddo yn fanylach pa 
fodd i ymddwyn; eu diddanu dan eu hamrywiol orthrymder- 
au, &c. 


25 A chennyf yr hyder hwn, yr wyf yn gwy- 
bod yr arhosaf, ac y cyd-drigaf gyd â chwi oll, 
er cynnydd i chwi, a llawenydd y ffydd. 


Yr oedd parhad bywyd Paul yn angenrheidiol er llesad 
i'r Philippiaid, Adn. 24. A chanddo yr hyder hwn, yr oedd yn 
gwybod yr arhosai, ac y cyd-drigai gyda hwynt oll. Gan ei fod 
yn gobeithio y cai ei lafar ei wneuthur yn ddefnyddiol iddynt, 
yr oedd yn cael boddlonrwydd meddwl trwy fod yr Yspryd 
Glân wedi hyspysu hynny yn neillduol iddo, y cai ei fywyd ei 
barhau ychydig etto, y cai gyfleusdra i'w gweled, cyfrinachu â 
hwynt, a gweini iddynt, er cynnydd iddynt hwy, a llawenydd y 
MA “Yr oedd yn golygu y byddai'r weinidogaeth yn tueddu 
i'w dwyn ar gynnydd mewn goleuni, sancteiddrwydd a chysur, 
Y mae ffydd yn cynnwys crediniaeth galonnog o dystiolaeth 
Duw amei Fab, ac ymorphwysiad arno am iechydwriaeth, 
1Ioan 5.10. Rhuf. 10.16, 17. 1Pet.2.6. Y mae ffydd ŷn 
dwyn llawenydd. 'Y mae yn canfod digon yng Nghrist gyfer- 
. byn ag angen pechadur, neillduol addasrwydd y bendithion hyn, 
parodrwydd Crist i'w cyfrannu i'r mwyaf annheilwng, &c.. Y 
mae'r weinidogaeth efangylaidd yn gosod y pethau hyn o: Agrn; 
cyMhd. 


26 Fel y byddo eich gorfoledd chwi yn Bel- 
aethach yng Nghrist da o'm plegid i, trwy. fy i 
ny GRiad, i ncb fn attoch. | 


Yr ocdd Paul yn gwybod. yr arhosai, ac y cyd- aig 


* 


PN.r. PHILIPPIAID. 218 


hwynt oll, Adn. 25. fel y byddai eu gorfoledd hwy ŷn heluelhach 
yng Nghrist Iesu o'i blegid ef; trwy ei ddyfodiad drachefn attynt. 
Byddai ei ryddhad o'r carchar, a'i ddyfodiad attynt, yn rhoddi 
iddynt amlygiad newydd o allu Crist, ac o'i ofal am eieiddo: ac 
fe fyddai ei waith yn pregethu Crist iddynt yn rhoddi iddynt 
achlysur newydd i sylwi ar ogoniant ei Berson, y dibenion ar- 
dderchog sydd yn cael eu hatteb trwy ei gyfryngdod, y ben-. 
dithion gwerthfawr sydd yn drysoredig ynddo, ei barodrwydd 
i gyfrannu y bendithion OA, i bechaduriaid, &c. Ni allai'r fath 
ôlwg ar Grist ddim llai nâ chynnyddu eu llawenydd a rhoddi 


iddynt achlysur i orfoleddu ac ymffrostio ynddo fel un yn rhag- 
ori ar ddeng mil. 


dceBaiYn unig ymddygwch yn addas i efengyl 
Crist; fel pa un bynnag a wnelwyf ai dyfod 
a'ch weled chwi, ai bod yn absennol, y clywyf 
oddi. TAU eich helynt chwi, eich bod yn sefyll 


yn un yspryd, âg un enaid, gan gyd-ymdrech 
gyd â ífydd yr efengyl; 


Yr oedd. Paul yn disgwyl y byddai iddo MM ymweled â'r 
Philippiaid drachefn. Adn. 26. Yn y cyfamser yr oedd yn 
golygu un peth o neillduol bwys iddynt: am hynny y mae'n 
dywedyd, Yn unig ymddygwch yn addas i efengyl Crist. Eph. 
4.1. Col. 1. 10. 1 Thess. 2. 12... Mewn perthynas i'r efengyl, 
gwel Adn. 5.. Y mae'n efengyl Crist, am ei bod wedi cael ei 
gosod allan gan Grist, ac yn cael ei chyhoeddi trwy ei awdurdod; 
ac am mai Orist, yn ei Berson, yn ei swyddau cyfryngol, yn 
eì gyflawnder a'i fendithion, yw yr hyn y mae yn bênnaf yn 
.sônam dano. Y mae YM IWŷn yn addas i'r efengyl y yn arwyddo 
ymddwyn yn attebol i'r hyn y mae'r efengyl yn ei osod allan. 
-Y mae'r efengyl-yn tystiolaethu fod Duw yn gyfoethog o dru- 
garedd, yn. gwe ggwwe yn barod ì faddeu, ac yn gwneuthur 
daioni, ïe, i'r drwg a'r da. Onid yw yn addas i geisio bod yn 
debyg iddo? Y mae'r efengyl yn rhoddi ar ddeall i ni fod 
Buw wedi dangos neillduol gariad tu ag at bechaduriaid. Onid 
yŵ yn addas iddynt hwythau ei garu ef, a charu y naill y llall? 
Y mae'r efengyl yn gosod allan fod Crist wedi dwyn pechodau 
laweroedd yn ei gorph ar y prên, Onid yw yn addas iawn i 


214 PHILIPPIAID. PEN. Y, 


droseddwr fod yn y llwch wrth feddwl ei fod wedi bed yn 
enog o'r byn a baeddodd y fath driniaeth; i edifarhau am bech- 
od, yr hwna fu yn aehos o'r fath ddioddefiadau; i ymgadw. 
oddiwrth yr hyn sydd yn ymddangos y fath ddrwg;-i barchu'r: 
gyfraith, am drosedd o'r bon yr oedd cospedigaeth yu cael:ei- 
gosod ar Grist; i garu 'r Crist a ymostyngodd ì ddioddef cym-; 
maint dros elynion; ac i fod yn foddlon i ddioddef er ei fwyn? 
Y mae'r efengyl yn hyspysu ì ni fod Duw yn galw pechadur-, 
iaid, ac yn der rbyn hyd yn nod y pennaf o honynt. Onid yw 
yn addas i bechaduriaid wrando aruo a dychwelyd: alto? ag. 
onid yw yn addas i eglwysi wneuthur derbyniad o bechadur-: 
yaid edifeiriol? Y mae'r efengyl yn dangos fod y rhaì sydd yn; 
derbyn Crist yn cael eu cymmeryd ì fod yn blant i Dduw, yn. 
aelodau i Grist, ac yn demlau i'r Yspryd Glân. Onid yw yn. 
addas iddynt anrhydeddu eu Tad, ufuddhau iddo, ymostwng 
y'w drefniadau, caru eu brodyr; cyd-ymdeimlo â'r naill y Mall, 

cynnorthwyo eu gilydd, bod yn barod ìi wneuthur daíoni y naill 
i'r llall; a gofalu am fyw yn sanctaidd? Y mae'r efengyl yn 
dal allan fod Duw yn cyfrannu bendithion o neillduol werth: i. 
gredinwyr. Onid yw yu addas iddynt fod yn ddiolcbgar am ei. 
ddoniau, a bod yn foddlon er nad yw efe ddim wedi cyfrannu 
iddynt helaethrwydd o fendithion y bywyd hwn? Y mae'r 
_ gaìr politeuesthe, a gyfieithir ymma ymddygwch, yn arwyddo, 
gymddygwch fel dinasyddion. Y mae duwiolion yn gyd-ddin- 
asyddion â'r saint. Yn yr efengyl ni a gawn ddarluniad o'r din-; 
asyddion hyn fel rhai wedi eu galw i fod yn saint; o'r breintiau. 
neillduol sydd yn perthyn iddynt; ac o'r cyfreithiau yn oly 
rhai y maent i ymddwyn tu ag at Dduw, tu ag at y naill y llall;. 
tu ag af y rhai sydd yn eu blaenori yn yr Arglwydd, a thuag. 
at eu cyd-greaduriaid yn gyffredinol. Trwy ymddwyn yn. gyfe. 
attebol i'r darluniadau, y breintiau, a'r cyfreithiau hyn, y mae 
dinasyddion Sïon yn ymddwyn yn addas i'r efengyl. Yr oedd 
yr Apostol yn mawr ddymuno i'r Philippiaid ymddwyn yn. y 
modd hyn, i'r diben i reddi amlygiad o wirionedd eu ffydd, i 
gael cysur yn eu heneidiau eu hunain, ì fod o: ddefnyddioldeb, 
yn eu dydd a'u cenbedlaeth, i fod er cysur i'w cyd-ddinasydd-, 
ïon, ì ddistewi anwybodaeth dynìon ynfyd, ac i fod er gogon- 
ianti enw'r Arglwydd. Yr oedd yn dymuuo byn, fel paun. 
bynnag a wnelai efe aì dyfod a'u gweled hwy, ai bod yn absennol, 
y clywai oddiwrth eu helynt. Va un bynnag a fyddai iddo gael. 


PEN.n PHILIPPIAID. 25 


cyfleusdra i'w gweled etto, nêu gael ei rwystro i ddyfod attynt, 
yr oedd yn dymuno cael clywed oddi wrthynt eu hunain, neu 
eraill, hanes cysurus am y modd yr oedd pethau'n bod yn eu 
plith ; yn enwedigol eu bod yn sefyll yn un yspryd, âg un enaid. 
Y mae hyn yn arwyddo parhau yn ddi-anwadal trwy gynnorth- 
wyon yr un Yspryd sanctaidd, mewn un yspryd gostyngeidd- 
rwydd, cariad, addfwynder, heddwch, a rhydd-did, ac felly eu 
bod megis ag uu enaid yn cyd-ymdrech gydâ ffydd yr efengyl. 
Y mae ffydd yr efengyl yn arwyddo yr athrawiaeth, yr hon sydd 
yn cael ei gosod allan yn yr efengyl, Gal. 1. 23. 1 Tim, 4. 1. 
neu -ffydd gadwedigol, yr hon sydd yn gynnwysedig mewn 
erediniaeth galonnog o dystiolaeth Duw am ei Fab, ac ymor-. 
phwysiad ar Grist, fel unig a digonol Waredwr, 1Igan 5. 10. 
|1Pet.2.6, Trwy'r efengyl ymae ffydd yn cael ei gweithio yn 
yr enaid. Rhuf. 10. 17. Y mae ymdrechu gyda'r ffydd hon yn 
cynnwys diwyd arferiad o bob moddion i daenu ffydd yr efengyl, 
ac i ddwyn dynion i'w chofleidio; gwneuthur cymmaint ag a 
ellir tu ag at ddwyn ym mlaen amcan mawr yr efengyl, sef 
gogoneddu Duw a gwneuthur lles i eneidiau; amddiffyn y gwir- 
ionedd yn erbyn y rhai fyddai am ddwyn i mewn gyfeiliornadau 
niweidiol; a glynu wrth y gwirionedd pan.yn cael eî wrthwyn- 
€bu gan erlidwyr; yngystal ag ymdrechu i ddwyn eu hunain 
ac eraill i gredu yn fwy diysgog yng Nghrist fel Gwaredwr, 
'Yr oedd yr Apostol yn dymuno iddynt Bydryntdoeh aHoaio ef, 
a —— r naill y llall o blaid y ffydd. 


28 Ac wîn eich dychrynu mewn un dim gan 
sd 'gwrthwynebwyr: yr hyn iddynt. hwy. yn 
'wir sydd arwydd sicr o golledizaeth, end i chwi 

o iachawdwriaeth, a hynny gan Dduw. 


| Dyledswy dd y Philippiaid oedd cyd-ymdrech gyda Py dd yr. 
Eeigyl Adn. 27. ac heb eu dychrynu mewn un dim gan eu gwrth- 
,wynebwyr. Dan yr enw gwriAwynebwyr, y mae'r Apostol yn 
golygu yn neillduol erlidwyr a gau athrawon. Y mae dichell 
a 'chyfrwysdra r rhai'n, eu creulondeb, eu hawdurdod, a'u by- 
gythion, yn ddigon i ddychrynu'r gweiniaid. Ond dylent fod 
yn wrol;”a pheidio cymmeryd eu dychrynu na'u di-galonni gau- 
ddynt. O herwydd y maent yn gadwedig trwy allu Duw, y 
mnaent yn Maw Crist, y mae Crist yn feddiannol ar bob awdurdod 


216 PHILIPPIAID. Pu. 1. 


yn y nef ac ar y ddaear, y mae wedi buddugoliaethu ar eì holl 
elynion, y mae wedi addaw bod gyda'i eiddo bob, amser, ni 
lwydda un offeryn a lunier yn eu herbyn, ni all eu gelynion 
wneuthur dim ychwaneg nâ lladd y corph, ac fe fydd eu gwobr 
yn fawr iawn yn y nef. Y mae'r Apostol yn dywedyd fod hyn 
iddynt hwy yn wîr yn arwydd sicr o golledigaeth. Yr oedd eu 
gwrthwynebwyr yn golygu eu gwroldeb yn wyneb dioddefiadau 
fel amlygiad sicr eu bod yn cyndyn fyned ym mlaen i dynnu 
dinystr arnynt eu hunain. Ond yr oedd eu gwaith hwy yn erlid 
duwiolion yn arwydd ddiamheuol eu bod hwy ar y ffordd tu a 
thragywyddol ddinystr. Psal. 34. 21. 2 Thess. 1. 5,6. Eithr 
yr oedd i'r Philippiaid yn arwydd o iachawdwriaeth, a hynny gan 
Dduw. Ymae iachawdwriaeth weithiau n arw yddo gwaredigaeth 


o sefyllfa annymunol: Ex. 14.13. y mae'r gair, mewn manriau 
eraill, yn arwyddo mwynhad o bob daioni. Heb.1.14:. Yr 


oedd y gwrthwynebiad oedd y Philippiaid yn ei gyfarfod, a'r 
modd yr oeddynt yn cael eu nerthu i ddioddef: yn amynedd- 
gar er mwyn Crist, yn arwydd y byddai iddynt gael etifeddu 
iechydwriaeth. O heisryng y mae dioddef dros. Grist, ac ieghy 
y DH Mat. 5. 10. 10, 39. Rhuf, 8. 17. 2 Thes. 1 1 Te 
2Tim.2.12. Heb. 12. 11. Y mae'r iechydwriaeth hon yn 
cael ei rhoddi gam Dduw, yr hwn sydd wedi ei harfaethu, wedi 
anfon ei Fab i Mad yn Awdwr o honi, yn ei gwneuthur yn ad- 
nabyddus trwy 'r efengyl, .yn anfon ei Yspryd i'w chymmwyso, 
yn nerthu eneidiau i barhau nes dyfod i'r cyflawn fwynhad 
o honi, ac yn coroni'r rhai 'n â bywyd tragywyddol yn. y 
diwedd. Ac fe ellir dywedyd :fod dioddefiadau yn achos 
€rist yn arwydd o iechydwriaeth wedi ei rhoddi gan Dduw, yn 
yr Ysgrythyrau a grybwyllwyd, a'r cyffelyb, 


29 Canysi chwi y rhoddwyd, bod i chaei, er 
“Crist, nid yn unig gredu ynddo ef, ond M-heFyd 
ddïoddef erddo êf: Ŵ 


I brofì fod eu dioddefiadau yn arwydd o ieshaimii in 
mae 'r Apostol. 'yn dywedyd, Canys i chwi y rhoddwyd, bod.i. chwi, 
er Crist, nid yn unig gredu ynddo ef, ond. hefyd ddioddef erddo 
ef. Yroeddynt yn. ied yng Nghrist. Gwel Adn.27. Rhodd 
oedd hyn ìddynt. Gen. 6. 44. Eph. 2. 8. O ras yr, oedd 


N 


PERN.T.' PHILIPPIAID. 917 


Crist, gwrthddrych ffydd, wedi cael eì ddadguddio iddynt; e 
ras yr oeddynt wedi cael anian newydd, i'w cymmwyso ì gredu; 
o'ras yr oeddynt wedi cael eu cadw rhag myned i adeiladu ar 
y tywod; ac o ras yr oeddynt wedi cael eu nerthui bwyso ar 
Grist yn wyneb pob di-galondid. Yr oeddynt hefyd yn diodd- 


ef er Crist. Yr-oeddynt yn dioddef am eu bod yn credu ac yn 


arddel athrawiaeth Crist, oddi ar gariad atto ac er ei ogoniant, 
Rhodd oedd hyn iddynt. O ras yr oeddynt wedi cael eu 
gwneuthur yn foddloni ddioddef: o ras yr oeddynt yn cael eu 
gwneuthur yn amyneddgar yn eu dioddefiadau: 2 Thess. 1. 4, 
yr oedd eu dioddefiadau yn nôd o'u mabwysiad : Heb, 12, 7. 
trwy ddioddef yr oeddynt yn cael eu gwneuthur yn ddefnydd- 
ìol i'w cyd-greaduriaid: Adn. 14. yr oeddynt hefyd'yn dwyn go- 
gonïant i Dduw: 1 Pet. 4,14. ac yr oedd iddynt neillduol a- 
 ddewid o wobr yn y nef. Mat. 5.12. Er Crist yroedd y 


pethau hyn wedi eu rhoddi iddynt. Yr oeddynt yn deilliaw 


dynu edwi aberth a ns ei. yn ig 
uwd Ce | 
. 830 Gan. fod. 'N ybod yr un. Wii wn a Faelu 


y ac yn doijen cyf a Uan ei ydi yn 


pw “ 

A“: ped YY TWR no GYD; | 4 WW y Wy 
: Yr oedd y Philippiaid yn. didddef er Crist, ' AR 29. gan 
fod iddynt yr un ymdrin ag awelsent yn Paul. Pan oedd Paul: 

yn Philippi cafodd ei ddal, a'i lusgo at iyd llywodraethwyr, “ 
gyhuddo, yn haerllug, ei guro â gwiail, ei daflu i'r carchar, a 
gosod ei draed yn ycyffion. Act. 16. 19—24. Yr oedd y 
Philippiaid wedi cael cyfleusdra i wybod am y pethau. hyn. “Yr 
oeddynt hefyd wedi clywed ei fod y pryd hyn yn garcharor yn: 





Rhufain. Yr oeddynt: bwythau, : 'yn bresennol, yn cael eu 


trin yn yr un modd, Yr oeddynt yn gwybod fod Paul wedi 


cael ei nerthu i ddioddef yr holl bethau hyn gyda llawer o 


wroldeb ac amynedd. ' Dylasai ystyriaeth o hyn eu heddychu 


â'r dioddefiadau Sid gnif a'u cadw. ly NWoaod CF 


“digalonni, ŷ 
uu ua A py tydi cg “mg - 
A. ganwn my TWO Nedd g (» a 
O byr jo Wy dh sn 
uy Pb ŵg gaby'y Ê yr 
Ty: anf hen mn j NU 
LLYFR V... Ee 





db 


9î$ .PHILIPPIAID. PN íl 


| PENNOD HL. 


ŵD oeg gan bynny ddim ddau yng 

Nghrist, od oes dim cysur cariad, od oes 

dim ss cymdeithas yr Yspryd, od oes dim —— 
oedd a thosturiaethau ; 


TH 


o oedd! y Philippiaid wedi Wife y driniaeth a. bwiiaab 
Paul gynt yn. Philippi, ac wedi clywed âm ei sefyllfa bresennol 
fel carcharor Iesu Grist yn Rhufain. Pen. I. 30. Y mae'r 
— Apostol yn galw arnynt hwy, $an hynny, i wneuthur cymmaint 
aga Wn tu ag at ei ddiddanu ef yn wyneb y cyfryw drin- 
iaethau, I'w hannog i hyn y mae'n dywedyd, Od oes gan 
hynny Fô diddanwch yni Nghrist, Fe ddichon fou hyn yn 
arwyddo os oes un cysur i'w gael, neu os oeddynt yn dymuno. 
cael un cysur oddiwrth Berson Crist, ei swyddau cyfryngol, 
cyflawnder ei fendithion, y darluniadau sydd yn cael eu rhoddi 
o hono yn yr Ysgrythyrau, &c.; neu, os oêdd un cysur i'w 
gael trwy fod yng Nghrist, neu i'w gael oddi wrthynt fel rhai, 
yng Nghrist, neu os gallent gysuro rhai yng Nghrist, ac yn. 
dioddef dros ei enw. Neu fel y mae'r gair paraclesis, sydd. 
ymma am gysur, yn arwyddo cyngor, Act.13.16. Rhuf. 12, 8, 
1Cor.14.3. 1Thess. 2. 3. 1Tim. 4. 13. Heb. 12. 5. 18, 22, 
fe ddichon mai meddwl yr Apostol yw, Os oes un cyngori 
feithrin eariad ac undeb wedi cael eì roddi gan Iesu Grist, neu 
os oes un grym mewn cyngor yn cael eî draddodi yn enw Crist. 
Y mae'n dywedyd ym mhellach, Od oes dim cysur cariad. Os: 
oeddynt yn profi eysur oddiwrth ystyriaeth o gariad Duw tu ag 
attynt; os oeddynt yn profi y cysurus hyfrydwch o garu Duw; 
os gwyddentam y cysur o garu eu brodyr; neu os oeddynt, 
. oddiar eu cariad at Paul, am ei gysuro, ac yn dymuno cael 
ynddynt y cysur o'u cariad atto. Ond ym mhellach, Od oes 
dîm. diddanwch yr Yspryd. Os oeddynt yn cael cymdeithas 
ysprydol í â'n. gilydd, fel aelodau o eglwys Crist; os oedd gan- 
Mm yr un. —— ac oedd gan Paul; os “— ae gyd- 


P&N, II, PHILIPPIAID. 219 


gyírannogion o neillduol ddylanwadau, grasau, a doniau yr 
Yspryd Glân, Unwaith etto, Od oes dîm ymysgaroedd a lhos- 
turiaethau. OS oedd yr Arglwydd wedi dangos ymysgaroedd 
o dosturi tu ag attynt hwy; neu os oedd efe wedi gweithio yn- 
ddynt hwy ymysgaroedd.o dosturi tu ag.at y naill y llall, a 
thu ag at du yr hwn 9edd byn awr yn:garcharor am bregethu 


Get 


. 5 2 Cyllawnwch îy llawenydd, fel y byddoch 
yn meddwl yr un peih, a'r un cariad gennych, 
yn. gylíân, yn synied yr un peth. 
””" —. Os oedd y Philippiaid yn profi pwys y pethau; a grybwyllir 
yn yr Adnod flaenorol, fel y mae 'n ddiamheuol eu bod, yr 
oedd yr Apostol yn dymuno arnynt. i gyflawni, ei lawen wydd. 
Red eu írôedigaeth « oddiwrth. eilunod. meirwon at Dduw, 
eu ffydd yng Nghrist, eu. parbaus barch i i wirionedd yr efengyl 
yn ei symlrwydd, eu. dianwadalwch yn llwybrau sancteidd- 
rwydd, eu hamynedd mewn. gorthrymderau, eu cariad, &c, “ 
wedi. gweini. iddo neillduol gysur, Yr oedd yn dymuno iddynt 
lanw i fynu y mesur o foddlonrwydd a llawenydd. oedd efe 
wedi ei gael ynddynt. Nid yw ddim :yn golygu eì awenydd 
yng Nghrist, ond y llawenydd « oedd yn deilliaw oddiwrth gym- 
.deithas.y saint. a golwg ar eu hymddugiad, íu ag at eu gilydd. 
'* ddangos beth a gyflawnai ; ei lawenydd, y mae'n, dywedyd, 
Fy ynya n. meddwl yr un pelh, a'r un cariad gennych, y a 
WU. un Mi, 12. 16. 1 Pet. 3. 8. caru yr; un 
| . gwrthddrychau, yr un Crist, yr un athrawiaeth, ; yr; un llwybr 
ufudd-dod, &c.; bod yn gydsyniol yn eu hymdrechiadau i an- 
zhydeddu Crist ac adeiladu y naill y llall; a bod o'r un farn ac 
archwaeth. mewn, perthynas. ì eyd OFLIT yr efengyl. 1 Cor. 
10. Gwnai. byn weini neillduol lawenydd i i Paul. Nid oedd 
_ Mn peth yn tueddu yn fwy i'w gwneuthur yn gysurus yn eu hen- 
eidiau eu hunain; nid oedd un peth yn fwy tebygol. i'w 
gwneuthur yn gysurus i'w gilydd ; ac nid oedd un peth a'u 
— i fod yn fwy o ogoniant i enw'r Argiyyd 


“8 Na wneler dim. (rwy gynnen neu wag- 
ogoniant, eithr. 'mewn gostyngeiddrwydd, gan 


220 PHILIPPIAID, PEN. IT. 


dybied eich gilydd yn well nâ dM eich 
hunain. | 


Gyda golwg ar feithrin cariad ac undeb, y mae'r Apostol 
yn dywedyd, Na wneler dim trwy gynnen neu wag-ogoniant. 
Ni ddylai dim gael ei ddywedyd na'i wneuthur ym mhlith 
Cristnogion oddi ar dymmer ymryson-gar, yr hon sydd yn ym- 
hyfrydu i wrthwynebu eraill; nac ychwaith oddi ar dymmer 
ymffrostgar, yr hon sydd yn tueddu dynion i ddywedyd a 
gwneuthur: llawer o bethau, i'r diben i ddangos eu hunain, ac 
felly i gael clod oddiwrth eu cyd-greaduriaid, Ond dylent 
wneuthur pob peth mewn gostyngeiddrwydd, gan dybied eu 
gilydd yn well nâ hwy eu hunain. Y mae gostyngeiddrwydd 
yn cynnwys iawn adnabyddiaeth o'n gwaeledd ein hunain; cyr 
wilyddio oblegid yr hyn sydd yn feius; priodoli pob rhagor- 
îaeth ar eraill i anhaeddiannol ddaioni Duw; bod yn ddiolch- 
gar i'r Arglwydd am bob daioni sydd yn cael ei wneuthur 
ynnom a thrwyddon; cydnabod rhoddion Duw fel pethau 
nad ydym ddim yn eu haeddu; ymddarostwng yn ddi-rwgnach 
âr hyn a'n cyfarfyddo yn nhrefn 'rhagluniaeth; gwneuthur. 
pob peth, nid i gael ein gweled gan ddynion, ond iryngu bodd 
Duw; golygu ein. gweithredoedd goreu yn-annheilwng o sylw 
Duw; ymddiried yn Nuw dan ystyriaeth o'n hannigonolrwydd 
'ein hunain; bod yn barod i gymmeryd ein haddysgu gan y. 
rhaia fedrant ein cyfarwyddo; a bod yn barod i ganlyn eraill” 
yn yr hyn sydd dda. Ymae gostyngeiddrwydd yn dwyn Crist-. 
*nogion i dybied eu gilydd yn well nâ hwy eu hunain. Y maent 
yn gwybod am fwy o ddrwg yn eu calonnau eu hunain nac yd- 
ynt wedi ei weled erioed mewn eraill; nid ydynt ddim yn gwy- 
bod llai nad yw calonnau eraill, y rhai sydd yn ymddwyn yn 
addas i'w proffes, yn llawer gwell nâ'u calonnau eu bunain; sy 
maent oddi ar hynny yn sôn am danynt yn llawer mwy 
parchus nag y meiddiant sôn am danynteu hunain; ac y maent 
yu barod i ymdrechu ì i wneuthur daioni iddynt sen un fath a. 
ynu byddent yn weision iddynt, | A'N 


Â Nae edrychwch bob un ar r yr Myn eich 
hunain, , eithr pob un ar yr eiddo eraill hefyd. 


a'n Fel, y .byddai. ynydd bnd idd as osodir allan: 


PEN. 11, PHILIPPIAID, 22 


ym yr adnod flaenorol, y mae'r Apostol yn dywedyd, Nac 
edrychwch bob un ar yr eiddoch eìch hunain. 'Y mae'n wir y 
dylaî pob un ofalu am y pethau a berthynant i'w iechydwriaeth 
ei hun, Y mae^n sicr hefyd y dylai pob un ofalu am ei gyn- 
haliaeth ei hun, a chynhaliaeth y rhai sydd dan ei ofal. 1Tim. 
'5. 8. Ond dylai pob un fod ar ei ocheliad rhag. sylwi ar ei 
alluoedd, eì ddoniau, ei ddoethineb, ei rinweddau, a'i dduwiol- 
deb ei hun yn unig, ond ar yr eiddo eraill hefyd. Dylai y naill 
a'r llall sylwi mwy ar ragoriaethau eraill nag ar eu rhagoriaethau 
eu hunain. Yn yr un modd ni ddylai neb geisio ei anrhydedd, 
ei esmwythdra, neu. yr byn sydd yn fuddiol iddo eihun yn 
unig; fel pe byddai hynny ei brif nôd a'i amcan; ond dylai'r 
naill a'r llall, yn eì le'ei hun, ofalu am y pethau. sydd mg tu- 
' edduat ddaioni. yM ac un Pig eraill cy dwy 

es. LL 

6 Canys bydded: Modd y medwl ymma, yr 
hwn oedd hefyd yng Nghrist. Iesu: eis Wu 
mg dawns ny Di “bi 
:*'' Ar ol'eu'gosod ar eu gocheliad yn Wŷr ymryson, gwag- 
ogoniant, a hunan. gâis; y mae'r Aposto) yn dywedyd wrthynt, 
niwy fai jnoth y meddwl ymma, yr hwn oedd hefyd yng 
| Nghrist Iesu. Dangosodd Iesu neillduol gariad, parodrwydd. 
i ddyfod i sefyllfa isel er mwyn gwneuthur daioni i eraill, a 
llawer o addfwynder a thiriondeb yn y sefyllfa honno. Dy- 
€ munol fyddai'i i'r yspryd a gafodd ei egluro ynddo ef, gael mwy 
ole ym mynwesau cyst ynnw ar eì enw, yrn 11.28. 

ad nM WU 

got Yrhwn, ac ee yn TTurf ec ni î thybiodd 
yn drais fod ; yn ogyfuwch â â Duw ; i 
a ND p'r 4 
' Ermwyn dangos iddynt yn fwy neillduol pa fodd y dylei 
yf un meddwl fod ynddynt hwy ag oedd yng Nghrist lesu, y 
mae'r Apostol yn dywedyd, Yr hwn, ac efe yn ffurf Duw. Y 
mae hyn. yn cael eì ddywedyd am yr hwn a ddi-brisiodd, neu a 
aghaodd/ ei hun, aca fu yn ufudd byd angeu, ïe, angeu'r 

ac y mae'n cael ei ddywedyd am dano pan yr oedd efe 

etfo heb gymmeryd. arno agwedd gwas. Adn. 7,8. Ond y 
mae 'n ddiamheuol na allai y natur Ddwyfol ddîm gwaghau êi 
— hun, na bod yn ufudd hyd angêu. Oblegid bynny, os enaid 
rhesymmol Crist oedd. cyntaf-anedig pob creadur, Col. 1.16. 


322 PFHLIPPIAID, PEN; Hf 


nid yw ddim yn annaturiol i olygu fod y? enaid, hwnnw mewn 
undeb annhraethol â'r natur Ddw yfol, ac y» meddiannu gogon- 
iant gyda 'r Tad cyn bod y byd; Ioan 17, 6. ac felly ei fod yn 
amlygu ei hun fel un edit wisgo â dwyfol ogoniant, pan 
oedd yn ymddangos yn yr oesoedd gynt. Neu fel, y mae'r 
gair morphe, sydd ymma âm ffurf, yn arwyddo gwedd, ,neu 
ddull gweledig, Dan. 5. 10, Marc 16. 12. fe ddichon fod yr 
Apostol yn golygu y dull yr oedd yr Arglwydd Iesu yn ym- 
ddangos yn flaenorol i'w daed ddyfodiad yn y enawd, 
Yr oedd yn ymddangos mewn cwmmwl, fel tân-yn difa, Ex, 
19. 9, 18. 24. 16, 17. ym mhlith miloedd o angylion, -Psal, 
68. 17, 18. cydmar. Eph, 4. 8. yn. eistedd ar eisteddfa: uchel 
a derchafedig. Es. 6. 1. cydmar,. Ioan- 12.41. Fel hyn yr 
oedd yn ddelw Duw, Col. 1, 15. yn wir lun ei Berson, ae yn 
ddisgleirdeb ei ogoniant. Heb. 1. 8. Neu, gan nad oes un 
ffurf yn Nuw ond yr hyn sydd yn hanfodol iddo, gan fod ffurf 
Duw yncael ei chrybwyll mewn cyferbyniad i agwedd. gwas, 
Adn.'7. a chan ei fod yn wir was pan oedd yn agwedd gwas, 
y mae'n rhaid ei fod yn wir Dduw pan oedd yn ffurf Duw. 
Am bynny fe ellir golygu fod y geiriau: yn dal allan ei fod yn 
feddiannol ar y natur Ddwyfol yn ei holl hanfodi 
rwydd. Nid rhyfedd gan hynny.fod yr Apostol ynd dywedyd, A 
thybiodd yn drais fod yn ogyfuwch & Duw. Nid oedd, id 
yn meddwl ei fod allan o le iddo; gaifendio megis, neu .fel 
Duw. Dymnma fel y mae isa, y gair. sydd ymma am 

yn cael ei gyfieithu yn Job 5. 14; 10. 10. 11. 12.. 24.20, Os 
eedd enaid Crist mewn undeb â Duwdod, nid oedd ddim yn 
anghyfiawn iddo ymddangos a gweithredu fel Duw. A chan 
ei fod yn gwirioneddol feddiannu dwyfol berffeithrwydd, nid 
oedd ddim yn meddwl mai peth anghyfiawn oedd iddo osod ei 
hun allan fel yn gydradd â'r Tad mewn natur a gogoniant. 
Oblegid bynny ni a'i cawn yn dywedyd, Myfi a'r Tad un ydym, 
Ioan 10. 30. Cyn bod Abraham yr wyf fi, loan 8. 58. Lle 
mae dau neu dri. wedi ymgynnull yn fy enw I, yno yr ydwyf yn 
eu canol hwynt, Mat. 18. 20, Gorchymynnodd i fedyd 
gael ei weini yn ei enw ei hun yn gystal ag yn enw'r ad : 
Mat. 28. 19. Ni ddarfu iddo ddim ceryddu Thomas am eì. alw 
yn Dduw; Ioan 20. 28. na Phetr am briodoli iddo holl-wybod- 
aeth. Ioan ?1, 17. . Gellir dywedyd hefyd, er fod Crist yn 
ffurf Duw, etto pan ymddangosodd efe ymghyfliyndeu yr am- 









. PEN. H., PHJLIPPIAID. 998 


er, ni ddarfu iddo ddim FWRU ymddancos mewn dwyfol 
fawredd ic awdurdod, 


7 Eithr efe a'i di-brisiodd ei hun, gan gy m- 
meryd arno agwedd gwas, ac a wnaed mewn 
cyffelybiaeth dynion : jl OES | 


' Ni thybiodd Crist ddim yn drais i fod yn ogyfuwch â 
Ph “Adn. 6. etto efe u'i di-brisiodd ei hun. Nid ydym ddim 
i olygu eì fod wedi llettya imeddyliau gwaelach am dano ei 
hun nag. oedd yn weddus iddo ei wneuthur: ond efe a ymddug- 
odd ynyr un môdd a phe buasai yn ystyried ei hun ŷn neill: 
duol o wael; ond y mae'r gair, ecznose, a gyfieithir ymma di- 
brisiodd, yn arwyddo efe a waghaodd. Ni ddarfu iddo ddim 
Gwg ei hun o'i ddwyfol berffeithrwydd; eithr parhaodd i 
fod â chyflawnder. y Duwdod yn preswylio ynddo yn gorphorol. 
C€ol.2.9. Os oedd eì. enâid creadigol yn meddiannu gogon- 
ìânt gyda'r Tad cyn bod y byd, hawdd oedd iddo waghau ei 
Hun o'r gogonïant hwnnw; a bod yn amddifad o hono tra ym- 
ma ar y ddaear. 'Neu fe ddichon fod y geiriau'n arwyddo. iddo 
beidio ymddangos ; yn y modd gogoneddus yr ymddangosasai 
i'r Patrïarchaid a'r Propliwydi dan yr hen Destament, na wisg- 
odd efe mo'r. ardderchawgrwydd oedd yn perthyn iddo, ond 
dârfod. 'iddo guddio ei ogoniant, mewn mesur mawr oddiwrth 
v dynion, fel nad oedd ddim yn ymddangos yr hyn ydoedd. h 
Di-brisiodd ei hun, gan gymmeryd arno agwedd gwas. Ymae 
yr Ysgrythyrau yn mynych sôn am Grist fel gwas i'r Tad, Es. 
42.1. 49. m. 52.18. 53.11. Ezec. 34.23. Zech. 8. 6. Fel 
'y Ŵ yf oe dd ganddo waith i'w wneuthur ; Ioan 17.4, yr 
oedd yn cael cynhaliaeth; Es. 42.1. ac yr oedd iddo wobr. 
Phil, 2.9—11. Heb, 2, 9. Er ei fod yn un â'r Tad, Ioan 10. 
18. €ito pan gymmerodd efe y natur ddynol i i undeb ag ef ei 

n, efe a ymddangosodd yn sefyllfa. gwas; ac efe a aeth 
trŵy 'r gwasanaeth » mwyâ llafurus gyda golwg ar ogoniant Duw 
chydwriaeth eneidiau. Ac a wnaed mewn cyffelybiaeth dyn- 
on. Yr oedd mor wirioneddol ddyn fel yr oedd yn gyffelyb 
i'w frodyr ym mhob peth, onid heb bechod. Heb.?2.17. 4. 
15. Yr oedd yn gyfrannog o'r un natur ddynol ag etaill; Heb. 
2; 14, yn eynnyddu mewn doethineb a chorpholaeth; Luc 

12. 52, yn ddarostyngedig i wendidau mor belled ag yr oedd- 














224 PHILIPPIAID; PEN. it, 


ynt yn ddi-becliod; yn agored i brofedigaethau a dioddefiad- 
au; Luc 22, 28. ac felly yn wael a_diystyredig. PsaÌ. 82... 


8. A'i gael mewn dull fel dyn, efe a'i darost- 
yngodd ei hun, gan fod yn ufudd hyd angAUi» 
ïe, angau y groes. 


Cafodd Crist ei. wneuthur yng nghyffelybiaeth dynion, 
Adn. 7. Am hynny efe a gaed mewn dull fel dyn. Yr oedd 
ganddo, gorph o'r un dull a chorph dynion eraill: yr oedd i'w 
weled a'i deimlo fel eraill: 1Ioan 1.1. yroedd yn bwytta, yn 
yfed, yn blino, yn cysgu, yn llawenhau, yn fristau, &o,, fel 
dynion eraill. .Y mae'r gair os, a gyfieithir fel, neu megis, yn 
cael ei. fynych arfer am y peth ei hun, ac nid am ryw beth yn 
debyg iddo. Mat. 14.5. Ioan 1.14. Efe a'i darostyngodd. 
ei hun, trwy ddyfod yn gyfrannog ogig a gwaed ; dyfod dan y 
ddeddf; cymmeryd ei eni o forwyn dlawd, eì rwymo mewn. 
cadachau, a'i roddi yn y preseb; bod yn ufudd i Joseph a. 
Mair; byw ym mhlith y tlodion; bwytta gyda phechaduriaid ;. 

'eymmeryd ei fedyddio gan Ioan; cael ei demtio gan. ddiafol; 
dioddef. dywedyd yn ei erbyn gan bechaduriaid; golchi traed. 
ei ddisgyblion ;. chwysu 'r gwaed yn yr ardd; cael eì fradychu. 
gan.Judas, ei wadu gan.Petr, a'i adael gan yr.hell ddisgybl-. 
ion; cael ei ddal, ei rwymo, ei fflangellu, poeri yn ei wyneb, | 
ei goroni â drain, a'i gyhuddo ar gam; cael ei groeshoelio. 
rhwng lladron; cael ei osod yn y bedd, ac aros, yno hyd y. 
trydydd dydd. . Fel un amlygiad.neillduol o'i ddarostyngiad, yr 
mae 'r Apostol yn sylwi iddo fod yn ufudd hyd angau, îe, angau. 
y groes. Bu yn ufudd i'w rieni: fel Inddew efe a fu yn ufudd 
. i'r gyfraith ddefodol: ufuddhaodd i swyddogion gwladol ym 
mhob peth cyfreithlon: ond yn fwy neillduol bu yn ufudd i' 'w. 
Dad, gan atteb i fynu i ofynniadau ei gyfraith sanctaidd, trwy 
gyllawnu ei gorchymynnion, 'a.dioddef ei melldithion. Bu. 
yn ufudd hyd. angau, trwy barhau mewn ystod o ufudd-dod . 
holl ddyddiau ei fywyd, a thrwy. osod ei fywyd i lawr mewn. 
ufudd-dod i orchymmyn ei Dad. Ioan 10.18. . Nid .o farwol- 
aeth gyffredin y bu efe farw; ond o farwolaeth. boenus, gy- 
wilyddus, a melldigedig y groes. Yr oedd hyn yn dangos ei, 
fod yn sefyll yn lle troseddwyr, y rhai oedd dan felldith. y gyf 
raith; a'i fod wedi dyfod i'w prynu. oddiwrth y felldith drwy 
ddioddef yn eu lle. — Gal, 3. 13. i 


Pex. rt. “ PHILIPPIAID. 225 


9 O herwydd paham, Duwna'itra-dyrchafodd 
yntau, ac a roddes iddo enw yr hwn sydd cor- 
uwch pob enw ; 


Fe fu Crist yn ufudd hyd angeu, ïe angeu 'r groes. Adn, 
8. -O herwydd paham, Duw a'i tra-dyrchafodd yntau. Pan oedd 
efe wedi gorphen gwaith y prynedigaeth, trwy ei ufudd-dod a'i 
ddioddefiadau, fe ddarfu i'r Tad, mewn ffordd o wobr am ei 
ddarostyngiad a'i wasanaeth, ei oruwch dderchafu. Ni ddarfu 
iddo ddim ei gyfodi i fwynhad o fwy gogoniant a Gyd 
nâ 'r hyn oedd efe yn feddiannol arno fel Duw, yn flaeuorol i'w 
ddarostyngiad: ond cyfododd ei natur ddynol oddiwrth y 
meirw; derbyniodd ef i'r drydedd nef, a gosododd ef i eistedd 
ar ei ddeheulaw ei hun mewn gogoniant; rhoddodd iddo bob 
awdurdod yn y nef ac ar y ddaear; amlygodd ei ogoniant fel 
— Duw-dyn, yr hyn. oedd o'r blaen, mewn mesur mawr, yn gudd- 
iedig; dugodd filoedd, o blith Iuddewon a Chenhedloedd, i 
u _ gredu ynddo, ac i roddi eu hunain i fynu iddo; gosododd ef yn 
— Farnwr byw a meirw ; a rhoddodd iddo enw yr hwn sydd goruwch 
pob enw. Rhoddodd iddo yr anrhydedd, nid yn unig o fod yn 
Iesu, neu yn Waredwr, ond hefyd yn Arglwydd pawb. Adn. 
10, 11. Y mae hyn yn anrhydedd anfeidrol uwch nag a rodd- 
| wyd i nebarall. Neu, efe a barodd iddo gael ei amlygu a'i 
adnabod fel Mab Duw. Neu fe ddichon nad yw'r gair enw 
ddim yn cael ei arfer ymma am un enw neillduol, ond am yr 
anrhydedd ; a'r gogoniant ag y mae'r TM wedi ei roddi i'w Fab. 
sa 2,0. U 


10 Fel yn enw Iesu y plygai pob FM o'r 
UY a'r daearolion, a than-ddaearolion 
bethau; 


^ Y mae Duw wedi rhoddi i'w Fab enw yr hwn sydd gor- 
wch pob enw. Adn. 9. Yr hyn oedd ganddo mewn golwg 
n hyn. oedd yfl yn enw Iesu y plygai pob glin. Y mae'r 
yn cyfeirio at'y geiriau yn Es. 45. 23. Y mae ymma, 
sy; brawf o oruchel Dduwdod Crist. Nid ydym ddim 
wl fod glin i gael ei phlygu pan fyddo yr enw Iesu yn 
i ddywedyd: o herwydd nid yw yr enw hwn ddim yg fwy 
Ef 














926 PHILIPPIAID. PEN. 01. 


ardderchog nâ llawer o enwau eraill sydd yn cael eu rhoddi i'r 
Cyfryngwr; ac nid oes gan y nefolion un glin i'w phlygu. Ond 
y mae'r geiriau'n arwyddo y ca pawb eu dwyn i ymddarost- 
wng i awdurdod Iesu, i'w barchu, a'i addoli. Yr oedd y peth- 
au hyn yn cael eu harwyddo trwy blygu glin. Fe blyg pob glin, 
o'r nefolion, a'r daearolion, a than-ddaearolion bethau. Y mae 
hyn yn arwyddo y bydd i bob math a gradd o greaduriaid 
rhesymmol trwy'r bydoedd blygu i'w awdurdod. Y mae'r 
nefolion yn cynnwys angylion a seintiau yn y drydedd nef. Y 
mae'r rhai'n yn ymostwng gyda'r hyfrydwch mwyaf i'w aw- 
durdod, ac yn ei addoli heb flino ac heb ddiffygio. Y mae 
daearolion yn cynnwys duwiolion ac annuwiolion ar y ddaear. Y 
mae duwiolion yn plygu iddo o'u bodd: y mae annuwiolion yn 
gorfod plygu i'w awdurdod. Y maetan-ddaearolion bethau yn 
cynnwys y meirw, y rhai sydd yn eu beddau, ysprydoedd 
damnedig, a diaflaid yn uffern. Ca'r meirw eu cyfodi a'u . 
gosod ger bron ei orsedd. Y pryd hynny hwy a gydnabyddant 

ei awdurdod, naill ai o'u bodd, neu o'u hanfodd. Y mae di- 
aflaid hefyd yn gorfod plygu iddo, pan y mae yn eu hattal a'u u 
cospi yn ol ei ewyllys. ah 


ll Ac y cyífesai pob tafod fod Iesu Grist yn 
Arglwydd, er gogoniant Duw Dad. bn 


a TN 

I ddangos ym mhellach yr hyn oedd gan Dduw yn ei olwg; 
wrth dra-derchafu ei Fab, y mae'r Apostol yn dywedyd, Ac 
y cyffesai pob tafod fod Iesu Grist yn Arglwydd. Ca Iuddewon, a' 
Chenhedloedd, duwiolion, ac annuwiolion, nefolion, daearolion 
a than-ddaearolion bethau, eu dwyni gyfaddef, naill ai gyda'r 
hyfrydwch mwyaf, neu gyda galar a gofid di-amgyffred, fod 
Iesu Grist yn Arplwydd trwy'r holl greadigaeth. . Fel y cyfryw. 
y mae ganddo awdurdod i alw, donio, ac anfon y neb a fynno. 
at waith y weinidogaeth, i anfon ei efenzyl'i ba le bynnag a 
ewyllysio, i anfon yr Yspryd Glân i weithredu 'n gadwedigol ar 
eneidiau dynion, ifaddeu pechodau, i roddi nerth yn ol y dydd. 
i'r rhaia ddisgwyliant wrtho, i anfon ei anzylion i'w gwaredu. 
o'u gorthrymderau, i beri i'r hyn oll a'u cyfarfyddo gyd-weith- 
redu er eu lles, i gymmeryd eu heneidiau atto ei hun, i gfoli. 
eu cyrph yn y dydd diweddaf, i'w harddel a'u gwahodd i eti- 
feddu 'r deyrnas a barottowyd iddynt cynseiliad y byd. O'r 


“PyN.IL PHILIPPIAID. 9a 


tu arall y mae ganddo fodd i ddwyn ei fwriadau i ben, yn 
wyneb holl wrthwynebiadau ei elynion, i arfogi'r greadigaeth 
yn erbyn ei gaseion, i attal ei wxthwynebwyr, a'u rhwystro i 
gael eu hamcanion i ben, i'w gorchfygu a'u malurio â gwialen. 
haiarn, i'w galw i gyfrif am eu holl ymddugiadau, a'u cospi 
byth am eu gwrthwynebiad iddo. Y mae hyn er gogoniant 
Duw Dad. Y mae'n anrhydedd i'r Tad fod ganddo Fab yn 
deilwng o'r fath dderchafiad: y mae derchafiad Crist yn foddion 
i ddwyn cariad Duw tu ag at ei bobl yn fwyi'r golwg: a thrwy 
ei fod. yn Arglwydd pawb, y mae yn dwyn miloedd i. addoli 
Duw a'i wasanaethu. 


“ŷgr fî Wyd fy anwylyd, megis bob amser 
yr ES dsoch, nid fel yn fy ngŵydd yn unig 
eithr yr awrhon yn fwy o lawer yn fy AMY 
gweithiwch allan eich iachawdwriaeth eich hun- . 
yi sgio ofn a dychryn. 
tî. 

: Y mae Iesu Grist wedi di-brisio ei hun, ac wedi cael.ei dra- 
derchafu. Adn. 7—1l. Am hynmy y mae gan Grist'nogion 
annogaeth neillduol i fod yn debyg iddo mewn gostyngeidd- 
rwydd. I alw'r Philippiaid at hyn y mae'r Apostol yn eu 
hannerch fel ei anwylyd. Yr oeddynt yn anwyl ganddo, fel sel 
ei apostoliaeth, fel rhai ag y cawsai efe lawer o gymdeìthas 
felus â hwynt yn yr efengyl, fel rhai ag oedd wedi dangos neill- 
duol gariad tu ag atto, fel rhai ag oedd yn perthyn yn agos 
iawn i Iesu Grist, fel rhai ag oedd yn cyd-ymdrech yn yr un 
rhyfel ysprydol ag ef ei hun, fel rhai ag oedd yn addurno 
athrawiaeth Crist trwy ymddugiad addas, ac fel rhai az oedd 
efe yn gobeithio cael bod gyda hwynt byth mewn gwlad well, 
X mae'n eu hannerch ym mhellach fel rhai ag oedd ob amser 
wedi ufuddhau. Pan oeddynt wedi cael eu galw i bwyso ar 
Grist yn unig am iechydwriaeth, i ymwadu â hunan, i ddyfod 
allan o ganol annuwiolion, ac i ymddidoli, i rodio megis y rhod- 
iodd Criat, i gyfodi 'r groes, &c., yr oeddynt bob amser, oddi ar 
pau adnabuasant ras Duw mewn gwirionedd, wedi daogon 
parodrwydd i ìi gyd-ymffurfio â'r hyn oedd yn cael ei osod o'u 
blaen.” Yr oeddynt wedi ufuddhau, nid /el yng ngwyddfod Paul 
jn unig, eillr yr awrhon yn fwy o lawer yn ei absen... Yr oedds 


226 PHILIPPIAID. PEN, 11, 


ynt wedi ymostwng i awdurdod Crist, nid yn unig. oddi ar barch 
i'r Apostol tra'r oedd efe yn eu plith i sylwiarnynt, eu rhy- 
buddio, a'u calonnogi; ond yn awr yn fwy neillduol pan yn cael 
eu hamgylchynu gan dwyllwyr, ac ddim dan ddi-gyfrwng sylw 
yr Apostol, yrhwn oedd yn absennol 'oddi wrthynt. Yr oedd 
hyn yn amlygiad dymunol o wirionedd eu cariad, Y mae'r 
Apostol yn dywedyd wrthynt gan hynny, Gweithiwch allan eich 
iachawdwriaeth eich hunain. Mewn perthynas i iachawdwriaeth, 
gwel Pen, 1. 28... Nid yw duwiolion ddim i weithio i'r diben í 
haeddu bendithion iechydwriaeth; ond dylent ddiwyd arfer y 
moddion sydd, yn ol gosodiad Duw, yn arwain at iechydwriaeth 
gyflawn. Y mae hyn yn cynnwys edifeiriol alaru oblegid llygr- 
edd calon; diysgog gredu yn Iesu Grist; manwyl a difrifol 
sylwi ar gyfarwyddiadau gair Duw; dilyn ol y praidd; gwilio 
nad elont i brofedigaeth; gochelyd y pethau sydd yn rhwystro 
iechydwriaeth, yn neillduol cariad at y byd, chwantau cnawdol, 
balchder, &c.; gwrthwynebu profedigaethau ; a gweddio yn 
ddi-baid. Y mae hyn i gael ei wneuthur drwy ofn a dychryn. 
Psal. 2.11. 2Cor. 7.1. 1Pet. 1.17. Nid ydynt ddim i ofni 
mewn modd gwasaidd ac amheus, yr hyn sydd yn arwain í 
hollol ddi-galondid. Ond dylent ymddwyn gyda pharch, dan. 
ystyriaeth o anfeidrol fawredd Duw, Heb. 12. 28. a chyda 
gostyngeiddrwydd, dan ystyriaeth o'u gwaelêdd eu hunmaim, 
mewn cyferbyniad i fod yn uchel-fryd. Rhuf. 11.20. Gwna 
hyn eu cadw rhag ymddiried iddynt eu hunain. Dylent hefyd 
lynu wrth yr Arglwydd, gan ofni ymadael oddi wrtho, Jêr. 32. 
40. ac ofni digio yr hwn sydd yn gweithio ynddynt, rhag iddo 
guddio ei wyneb, cymmeryd ymmaith ei gymtnhyychb ai 
.gysuron, ac ymweled â'u heneidiau â gwialen, Dylent ofni yn 
y cyfryw fodd ag a fyddo yn eu gwneuthur yn neillduol wil- 
iadwrus rhag esgeuluso un cyffeusdra y mae'r Arglwydd yn ei 
roddi iddynt, rhag gwneuthur un peth a fyddo yn rhwystro eu 
hiechydwriaeth, a rhag bod yn debyg i fod yn a is MS 


13 Canys Duw yw yr hwn Y yn gweithin 
ynoch ewyllysio a gweithredu o'i ewyllys dâ cf. 


— I'w hannog i arfer pob diwydrwydd i'weithio allan eu 
hiechydwriaeth eu hunain, ond i wneuthur hynny gyd ag ofn â 
dychryn, Adn, 12.'y mae'r Apostol yn dywedyd, Canys Dwn 


PEN. iI, PHILIPPIA1D. 22p 


yw yr hwn sydd yn gweithio ynoch ewyllysio a gweithredu, Ye 
oeddynt yn ewyllysio, neu yn di-ragrith ddymuno edifarhau am 
bob pechod, credu yng Nghrist, bod yn gymmeradwy yn ei 
gyfiawnder, caru 'r Arglwydd, rbodio mewn newydd-deb buch- 
edd, bod yn sobr a gwiliadwrus i weddiau, gwrthwynebu 
profedigaethau, ymddarostwng yn ddi-rwgnach i holl drefniadau 
Duw, golygu ei ogoniant ym mhob peth, ac adnabod trwy 
brofiad fod ei holl ffyrdd yn hyfrydwch. Yr oeddynt hefyd 
yn gweithredu, neu yn cyflawnu yr hyn yr oedd yr Arglwydd 
yn ei orchymmyn, gyda golwg ar eu hymddugiad tu ag at 
Dduw, tu ag at y naill y llall, a thu ag at eu cyd-greaduriaid 
yn gyffredinol. Ond yr oeddynt yn ewyllysio ac yn gweithredu 
trwy fod. Duw yn gweithio hyn ynddynt. Y mae Duw yn en- 
waedu 'r galon, Deut. 30. 6. neu yn rhoddj calon newydd ; 

Ezec. 36. 26: yn llewyrchu yn y galon, 2C€Cor. 4. 6. neu yn 
goleuo llygaid y meddwl; Eph.1.18. yn gynhyln 'r gydwybod 
â ddwyn ei thystiolaeth yn erbyn yr hyn sy'n ymddangos yn 
ddrwg, a thros yr hyn sy'n ymddangos yn dda; ac yn tueddu 
y serchiadau i i garu yr hyn sydd yn dda, ac i ffieiddio yr hyn 
sydd yn ddrwg. Y mae hyn yn dwyn un i ewyllysio ymgadw 
oddiwrth yr hyn sydd yn waharddedig, ac i gyd-ymffurfio â'r 
hyn sydd yn orchymynnedig. Ac y mae yr Arglwydd, yng 
nghyfoeth ei ras, yn perffeithio ei nerth mewn gwendid, fel y 
mae yr enaid yn gallu pob peth. 2Cor. 12. 9. Phil. 4. 13. 
Bod Duw yn gweithio yn y modd hyn yn ei bobl, a ymddengys 
oddiwrth yr hyn a ddywedir am anallu dyn at yr hyn sydd yn 
ysprydol dda; Rhuf. 8.7. Jer. 13. 23. Ioan 6. 44. oddiwrth 
weddiau duwiolion; Psal. 51. 10. 2'Thess. 1. 11. Heb. 13.21. 
oddiwrth. addewidion Duw; Jer, 31. 33. Ezec. 11. 19, 20. 36. 
_ 26,27. oddiwrth dien eth bendant yr Ysgrythyr; 2 Cor. 5. 5. 

Eph. 2. 10, ac oddiwrth y canlyniadau gwrthun sydd yn deill- 
iaw oddiwrth wadu hyn, Pe na byddai hyn ddim yn bod, dyn 
ei.hun fyddai yn gwneuthur y rhagoriaeth, yn groes i 1 Cor, 
4.7. byddai ganddo le i ymffrostio, yn groesi Eph. 2. 9. ac 
fe fyddai iechydwriaeth pawb yn ansicr, neu yn hytrach, fe 
fyddai'n hollol sicr na byddai gadwedig un cnawd. Gwel ym- 
hellach Pen. 1. 6. Y mae yn gweithio yn ei bobl, nid oddiar 
un ystyriaeth o un rhyw ddaioni ynddynt hwy, ond o'i ewyllys 
da ef, hynny yw, o'i rydd a'i ben-arglwyddiaethol ras ei hun, 
yr hyn y mae'n osod allan gyda 'r hyfrydwch mwyaf. Mat. 


| 


30 PHILIPPIAID. P&RNX.IL. 


11. 25, 26. Nid allan o le fyddai sylwi y dichon y geiriau 
arwyddo fod Duw yn gweithio yn ei bobl ewyllysio a.gwneuth- 
ur yr hyn sydd dda, gyda neillduol rydd-did a HED 


14 Gwnewch bob dima heb rwg nach, ac ym- 
ddadleu ; $ : . 


Gan fod Duw yn gweithio yn ei bobl ewyllysio a bd 
redu o'i ewyllys da, Adn. 13, y mae'r Apostol yn dywedyd 
wrth y Philippiaid, Gwnewch bob dim hebrwgnaeh, ac ymddadl-. 
eu. Dylai Cristnogion fod yn ofalus iawn na wnelent ddim 
anfoddloni oblegid, na dywedyd yn erbyn, yr hyn y mae Duw. 
yn ei gyfrannu i'w cyd-greaduriaid, prinder ei gyfranniadau. 
iddynt eu hunain, yr hyn y maent yn cael eu galw i'w gyf- 
lawnu, y gorthrymderau sydd yn eu cyfarfod, &c.. Wrth gyf- 
lawnu pob dyledswydd tu ag at Dduw a thu ag at eu cyd-. 
greaduriaid, dylent gofio fod gan Dduw hawl i gyfrannu ei rodd-. 
' ioni bwy y mynno, ei fod wedi cyfrannu iddynt hwy lawer o 
bethau ag y mae llawer o'u cyd-greaduriaid yn amddifaid o. 
honynt, fod ei gyfranniadau iddynt yn llawer mwy nag y maent. 
wedi haeddu oddi ar ei law, nad yw yn eu galw i wneuthur 
dim ond yr hyn sydd uniawn a da, ei. fod wedi addaw. rhoddi 
iddynt nerth cyfattebol i'r hyn y maent yn cael eu galw i'w 
wneuthur, nad yw eu dioddefiadau ond ysgafn iawn mewn . 
cydmariaeth a'r hyn y maent yn baeddu, nad. ydynt ond o 
ychydig barhad, y ca'r cyfan gyd-weithio er eu daioni, &c. 
Ac ni ddylent ddim dangos tuedd i ddywedyd yn erbyn beth 
bynnag a wnelo eu cyd-greaduriaid, na pharodrwydd i gecrus 


X 


ddadleu ar y naill achos nar llall, | vn ibyn feŵ ididdddu 


15 Fel y byddoch ddïargyhoedd, a di-niwed, 
yn blant difeius i Dduw, y'nghanol cenhedlaeth. 
ddrygionus a throfaus, ym mhlith y rhai yr yd- 
ych yn disgleirio megis goleuadau yn y byd, 

Yr oedd yn angenrheidiol i'r Philippiaid wneuthur pob, 
peth heb rwgnach ac ymddadleu, Adn. 14. fel y byddent yn. 
ddiargyhoedd a di-niwed. I fod yn ddiargyhoedd, yr oedd yn 
ofynnol iddynt fod a dangos eu hunain y fath fel na ellid dim 
gosod yn eu herbyn na gwneuthur allan eu bod yn euog o esgeu- 


PEN. IT.  PHIEIPPIAID. 291 


luso un rhyw ddyledswydd tu agat Dduw, na thu ag at eu cyd- 
greaduriaid; o anâddasrwydd yn eu hysprydoedd, eu geiriau, 
na'u gweithredoedd; neu o gau ddibenion yn eu cyflawniadau. 
I fod yn ddi-niwed, yr oedd yn ofynnol iddynt fod yn ochel- 
gar iawn na wnaent ddim niweid i'w cyd-greaduriaid, o ran eu 
meddiannau, eu henwau da, eu cyrph, nau-heneidiau.. Trwy 
ymddwyn yn y modd hyn yr oeddynt i ddangos eu hunain yn 
blant difeius îi Dduw. Byddent yn rhoddi amlygiad eu bod wedi 
eu geni o Dduw, neu yn gyfrannogion o'i anian; byddent yn 
dwyn tebygolrwydd iddo, yn ymostwng i'w awdurdod, yn 
ufuddhau i'w orchymynnion, ac yn golygu .ei ogoniant. Yn y 
modd hŷn ni chai eglwys Dduw ddim achos i'w ceryddu, ac 
nî chai'r byd ddim achos cyfiawn i feio arnynt, ie, er eu bod 
yn byw y'nghanol cenhedlaeth ddrygionus a throfaus.. Yr oedd 
Iuddewon a Chenhedloedd oddi amgylch iddynt yn ddrygionus 
o ran anian ac ymddugiadau. Yr oeddynt yn drofaus, fel yr 
oeddynt wedi troi oddiwrth Dduw at y creadur, oddiwrth gyf- 
raith Dduw at ddychymmygion dynion, oddiwrth lwybrau 
sancteiddrwydd i'r ffordd lydan. Ond gm mhlith y rhai yr 
oeddy Philippiaid yn disgleirio megis goleuadau yn y byd. Y 

mae disgyblion Crist yn oleuni 'r byd. Mat. 5.16. Eph. 5. 8. 
1'Thess; 5.5. Y mae 'r athrawiaeth y maent yn ddal allan ac 
yn ymdrechu i'w thaenu, yn tueddu i oleuo'r byd, mewn per- 
thynas i Dduw, ei weithredoedd, ei gyfraith, cyflwr dyn, 
ffordd iechydwriaeth, breintiau duwiolion, y modd i ogoneddu 
Duw, y byd anweledig, &c._ Ac y mae eu hymddugiad addas 
yn rhoddi cyfleusdra i eraill weled pa bethau y dylent ymgadw 
rhagddynt, a pha fodd y- y ymddwyn tu ag at Dduw a 
thu ag at eu cyd-greaduriaid. R 


— 16 Yn cynnal gair y bywyd; er gorfoledd i ì 
mi 'yn nydd Crist, na redais yn ofer, ac na 
chymmerais boen yn ofer. | 


Yr oedd y Philipiaid. yn disgleirio fel goleuadau yn y byd, 
| Adm15.trwy eu bod yn cynnal WY yj bywyd. Y mae gair 
y bywyd yn arwyddo naill aì Crist ai'r efengyl. Y mae Crist. 
yn cael ei osod allan dan yr enw Gair, foan 1. 1, 14. 1 loan 6, 
7. Dat. 19.13. Y mae'n air y bywyd, fel y mae'n fywyd i i'w 
eiddo, Col. 9.14. ac fel y mae'n dwyn bywyd i'r goleuni, 


232 PHILIPPIAID. PEN GER 


2 Mim 1.10. Y mae'r efengyl yn air y bywyd, loan 8. 68. 
Act.5.20. Y mae'n cyhoeddi bywyd i bechaduriaid meir- 
won, yn gosod allan ei natur, yn dal allan Grist fel yr Awdwr 
o hono, yn dangos pa fodd y mae ^n cael ei gyfrannu, ei feith- 
rin, a'i gynnyddu. Yr oedd y Philippiaid yn cynnal y gair hwn, 
trwy eu bod yn eìgyhoeddus arddel, yn glynu wrtho yn wyneb 
gwrthwynebiadau, ac yn amlygu eu parch iddo yn eu hym- 
ddugiadau. Yr oedd hyn er gorfoledd i Paul yn nydd. Crist. 
Mewn perthynas i ddydd Crist, gwel Pen. 1. 6... Yn y dydd 
hwnnw fe fydd gwaith duwiolion yn dal gaìr y bywyd yn on- 
foledd i'r cyfryw o Genhadon Crist ag a fyddo wedi bod yn. 
 Hafurio yn eu plith. 2Cor. 1. 14. 1 Thess. 2. 19, 20.. Bydd. 
yn llawen ganddynt weled y Cyfryngwr yn cael ei ogoneddu 
yn yrhai'n: ac fe fydd yn orfoledd ganddynt weled y rhaioedd. 
mor anwyl ganddynt ymma, wedi dyfod trwy bob anhawsderau. 
i'r mwynhad o iechydwriaeth gyflawn. Yr oedd Paul yn diss. 
gwyl y cai lawenhau wrth weled na redasai yn ofer, ac na chym. 
merasai boen yn ofer. Y mae gweinidogion yr efengyl yn rhed- 
eg, Gal.2.2. Y mae ganddynt ryw nôd i gyfeirio atto; sef, 
gogoniant Duw a llesad eneidiau; y maent yn gosod heibio. 
bob pwys; yn ymdrechu yn egniol; yn myned rhagddynt yn 
gyflym; yn cadw o fewn terfynau; ac yn cael eu coroni yn y 
diwedd. Y maent yn cymmeryd poen ì oleuo eu gwrandawyr 
ym mhethau Duw; i'w hannog i dderbyn y. cymmod ;'ì rodio. 
yn llwybrau ufudd-dod; i wilio yn erbyn profedigaethau; i 
— ymgadwoddiwrth bob rhith drygioni; i edrych at eu dibenion. 
ym mhob eyflawniad, &c. Pan fyddo eu gwrandawyr. ar 
ddeheulaw'r Barnwr yn y dydd diweddaf, cânt weled nad yw. 
eu gwaith yn rhedeg ac yn cymmeryd poen gyda.hwynt ddim 
wedi bod yn ay > | u'r ìs 
; s YS dywbl 

Tm T Iêy: a ydio y 'm had Mud ar r aberth, a 

dii eich ffydd, llawenhâu yN “gytb” a 


chyd- lawenhâu â chwi oll. i. Y ec 


MAT FY 
'” Yr oedd Paul nid yn unig yn YU y cai, efe orfoleddu. 
obletid y Philippiaid yn nydd Crist, Adn. 16, ond yn llawen- 
hau hyd: yn nod yn y dioddefiadau mwyaf. a allasai efe fod yn. 
agored iddynt tra ym gweini i'r saint. Am hynny-y mae yn 
dywedyd, fê, a phe y'm hoffrymmid av aberth a gwasanaeth. 


PEN, II, PHILIPPIAID, 233 


cich fjydd. Yr oedd gan y Philippiaid ffydd. Gwel Pen. 1. 
25. Yr oedd y ffydd hon yn eu dwyn i offrymmu aberthau 
ysprydol. 1Pet.2.ô. Yr oeddynt yn rhoddi eu hunain yn 
aberth i Dduw; Es. 66. 20. Rhuf, 15. 16. 12.1. yn offrymmu 
aberth moliant; Psal. 50.14, 23. 107.22. Heb. 13. 15. ac yn 
gwneuthur daioni a chyfrannu. Heb. 13.16. Phil. 4.18. Yr 
oedd eu ffydd yn eu dwyn i wasanaethu y Duw byw, Luc 1. 
74. Heb. 9.14. 12.28. Y mae'r gwasanaeth hwn yn golygu 
fod rhyw waith yn cael ei gyflawnu, ei fod yn cael ei wneuth- 
ur yn ol ewyllys Duw, a chyda golwg ar ddwyn ym mlaen achos 
Duwa gosod allan ei ogoniant. Yr oedd Paul yn golygu y 
gallasai rhagluniaetli drefnu iddo efe gael ei offrymmu ar aberth 
a gwasanaeth eu ffydd. 2Tim. 4. 6. Yr oedd yn awr yn 
dioddef oblegid pregethu 'r efengyl, trwy ba un yr oeddynt 
hwy ac eraill wedi cael eu dwyn i gredu, ac felly i offrymmu 
aberthau ysprydol, ac i wasanaethu Duw: ni wyddai efe ddim 
llai nâ byddai iddo ryw bryd neu gilydd, gael ei osod i farw- 
olaeth oblegid byn. Nid oedd y bwyd a'r ddiod offrwm a. 
offrymmid dan y gyfraith, ddim yn gyflawn aberth tanllyd i'r 
Arglwydd, heb i olew a gwin gael eu cymmysgu â hwynt. Ex. 
29.40,41. Lef.2.1. Yn yr un modd ni wyddai'r Apostol 
ddim llai uâ byddai i'w waed gael ei dywallt oblegid ei. 
wasanaeth gyda golwg ar offrymmiad y Cenhedloedd i'r 
Arglwydd. Pe byddai i hynny gymmeryd lle, yr oedd 
yn golygu y byddai hynny er gwasanaeth i'w ffydd, hynny. 
yw, er ei phellach gadarnhad. Am hynny y mae'n dy- 
wedyd, Llawenhau yr wyf, a chyd-lawcnhau â chwi oll. Yr 
oedd yn llawenhau wrth feddwl am ei farwolaeth; ac yn hyderu 
y gwnai efe lawenhau yn amser ei ymddattodiad, Yr oedd yn 
golygu y cai efe, y pryd hynny, ymadael â phob gofid, a'i 
ddwyn i'r cyflawn dnd o bob dedwyddwch. Pan yn sôn 
am gyd-lawenhau â hwynt oll, yr oedd yn golygu eu bod hwy 
yn llawenhau. Yr oedd yr efengyl wedi dangos iddynt gyfoeth 
gras, y cyflawnder trysoredig yng Nghrist, ei barodrwydd i'w 
gyfrannu, a mawr ddedwyddwch y rhai sydd yn cael eu dwyn 
i gredu ynddo:,ac yr oeddynt wedi cael eu dwyn i undeb ag 
ef, a thrwy hynny yn meddiannu hawl i'r bendithion sy'n 
deilliaw oddiwrth eì gyfryngdod. Yr oedd Paul hefyd yn profi. 
grym yr ystyriaethau hyn yn ddigon i'w lonni yn wyneb marw-. 
olaeth: ac fe fyddai'n llawenydd neillduol ganddo ah gor- 
LLYFR V, Gg 


254 PHILIPPIAID, PEN, i, 


phen ei waith a'i yrfa mewn modd mor anrhydeddus i Grist a 
manteisiol i'r eglwys. . 


18 Oblegid yr un peth hefyd. byddwch chwis 
than lawen, a chyd- lawenhêwch â â minnaŵ 


. Yr oedd Paul yn ysr syr â'r Philippiaid, Adn, 17. 
ri hynny y mae yn dywedyd wrthynt, Oblegid yr un peth 
hefyd byddwch chwithau lawen, a chyd-lawenhewch â mân- . 
mau. Y mae'n wir eu bod yn cael eu galw i ddioddef dros 
Grist, Pen. 1. 29. etto yr oedd iddynt ddigon-o achos í 
lawenhau. Pen. 3.1. 4.4. 1Thess, 65. 16. 1Pet. 4.13. Nid 
oedd eu gorthrymderau ddim ychwaneg nâ'r hyn oedd wedi ei. 
addaw: 1Pet.4.12. Mat. 10. 22. Ioan 15. 18—20. nid oedd 
dim yn eu cyfarfod heb wybod i'w Tad, nac.heb wybod í 
Grist, yr hwn sydd yn feddiannol ar bob-awdurdod yn.y nef, 
ac ar y ddaear: Mat, 10. 29, 30. 28. 18. nid oeddynt i ddi-_ 
oddef ond dros ychydig: 2Cor, 4.17. 1 Pet. 1. G. 6. 20. yr 
oedd eu dioddefiadau yn arwydd o'u mabwysiad: Heb.412. 
6—8. nid oedd gair Duw.ddim yn.rhwym, ond.yr oedd y rhai 
a'i cyhoeddent yn cael goruchafiaeth yn wastadol: 2 Cor. 2. 
14. yroedd Duw yn cael ei ogoneddu trwy eu dioddefiadau: 
1 Pet. 4.14. yr oedd. pob peth yn cyd-weithio er eu.daioni: 
Rhuf. 8. 28, ac yr oeddynt yn gwybod y cai yrhai sydd yn | 
dioddef gyda Christ, deyrnasu hefyd gyd ag ef. Mat. ô, 12, 
Rhuf. 8.17. 2Tim..2.11,12. 1 Pet. 4.13. Ac os byddai 
iddynt glywed am farwolaeth Paul, yr oedd efe yn dymuno,ar- 
pynt i gyd-lawenhau ag ef, ei fod yn cael yr anrhydedd o farw 
mewn modd ag oedd yn tueddu cymmaint at ogoniant Duw, a 
chalondid- a dhpdannphd eredinwys- a a. dl 

19 Ac. - wyf yn gobiiihio yn yr. yu 
Iesu, anfon Timothêus ar fyrder attoch, fel. 
y'm cysurer innau Hefyd; wedi i mi wybod eich 
helynt chwi. Md mew | 

_ Yroedd Paul yn lgfwen: wrth feddwl am fare dros Grist, 
ac yn galw ar ei gyfeillion i lawenhau gyd ag ef. Adn. 17, 10. 
Ar yr un pryd nid oedd efe ddim yn golygu fod yr amser wedi 
dyfod i fynu etto. Ond yr oedd yn gobeithio yn yr Arglwydd 


PENN, PHILIPPIAID, 235 


fesu, yr anfonai efe Timotheus ar'fyrder atlynt. Yr oedd yn 
gobeithio y byddai iddo gael ei ryddhau yn fuan o'r carchar, 
fel y byddai'n fwy hawdd iddo hepgor Timothêus a'i anfon 
attynt. Yr oedd am-wneuthur hyn i'r diben i gael gwybod pa 
fodd-yr oedd pethau 'n bod yn eu plith, i'w goleuo ym mheli- 
ach yn mirgelwch yr efengyl, i'w cadarnhau yn y gwirionedd 
oedd wedi ei ddysgu iddynt, i'w cyfarwyddo gyda golwg ar eu 
rhodiad, i'w diddanu yn eu hamrywiol orthrymderau, &c. Yr 
| oedd yn gobeithio yn yr Arglwydd Iesu y byddai ìi hyn gym- 
| merydlle. Yr oedd yn gwybod fod Crist. yn berffaith hyspys 
'o angen y Philippiaid; ei fod yn anfeidrol ddoeth, fel nad oedd 
ond bawdd iddo ddiddymmu amcanion y mwya cyfrwys o'i 
elynion; bod ei gariad at ei eglwys yn ddi-gyfnewid; a'i fod 
yn feddiannol ar bob awdurdod yn y nefoedd ac ar y ddaear. 
'Yr oedd yn gobeithio gan hynny y byddai iddo yn fuan anfon 
“Timothêus attynt, fel y byddai iddo yntau hefyd gael ei gysuro, 
wedi iddo wybod eu helynt. Yr oedd yn hyderu y cai glywed 
€u bod yn sefyll yn gadarn yn y gwirionedd, eu bod yn ofalus 
; gosodiadau: Crist yn eu purdeb, fod pechaduriaid yn 
' eael eu hargyhoeddi a'u dychwelyd,:fod lawer o 'chwaneg- 
iad yn cael “ei wneuthur at yr eglwys, fod 'credinwyr yn cael 
hadeiladu yn y sancteiddiolaf ffydd, eu bod yn gydwybodol 
' cyflawniad o bob dyledswydd orphwysedig arnynt, fod 
'a chariad yn Hywodraethu yn eu plith, eu bod yn 
dybid dan eu holl ddioddefiadau, &c. Byddai eael 
y pethau hyn a'r cyffelyb: mewn perthynas geyr iH 
sicr o weini neillduol: gysitri feddwl yr Ayfastdfy'” 

WR FWD 

* ' 20 Canys 'nid oes. Bey neb o 5 gyffelyb 


feddwl, yr hwn a — wir-ofala. am. y pethau a 


berthyn i EU 


Fe “Yr oedd Paul yn gobeithio y gwnai efe yn fuan anfon 
'Timothêus at y Philippiad.. Adn,'19. I ddangos pa ham yr 
eiidium anfon hwn yn neillduol attynt, y mae yn dywedyd, 
Wn nid oes gennyf neb o gyffelyb feddwl. Fel y gallasai 

rhai o'r br odyr fuasai gyd ag ef fod wedi cael eu hanfon i fan- 
nau' eraill, nid oedd. yn aros gyd ag ef yn bresennol neb ag 
Gedd-“b*un. yspryd ag ef ei hun, ond Timothêns yn we 
'Neu fe. ddichon mai ei feddwl yw, nad oedd neb o honynt o'r 








236 PHILIPPIAID. PEN, IE 


un yspryd dymunola Timotheus, Y mae'n dybygol-ei-fod yn 
rhagori yn ei gariad at Grist ac eneidiau dynion, ei ostyng- 
eiddrwydd, ei bunan-ymwadiad, ei ddiwydrwydd llafurus, ei 
wroldeb, ei ofal i ymddwyn yn addas i'r hyn oedd yn ei osod 
allan, ei amynedd dan ddioddefiadau, &c. Y mae Paul yn 
enwi yn neillduol y gwnai efe wir-ofalu am y pelhau a berthynai 
iddynt hwy. Yr oedd yn profi cariad di-ragrith tu ag attynt, a 
bynny yn ei rwymo i fod yn neillduol ofalus am eu dianwadal- 
wch yn y gwirionedd, am eu cynnydd mewn gwybodaeth, am 
addasrwydd eu hymddugiadau, am adferiad y neb a allai fod 
wedi colli ei le, am barhad brawdgarwch yn eu plith, am eu 


cysur, &c. i. Bo aithy 
u êîy, yte Ft 
21 Canys pawb wid yn ceisio a eiddygias 
hunain, nid yr eiddo Crist Iesu. a 


Nid oedd gan. yr Apetiol neb o gyffelyb feddyl Ti 
mothêus, Adn. 20. I roddi amlygiad o hynny y mae'n dy- 
wedyd, Canys pawb sydd yn ceisio yr eiddynt. eu. hunain, nid 
yr eiddo Crist Iesu. Gau fod Paul yn canmol Epanphroditus, 
Adn. 25. a llawer o'r brodyr, Pen. 1. 14—17,. nid ydym ddim. 
i feddwl ei fod yn beio ar bawb ond Timothêus; ond y mae. 
yn golygu y cyffredinolrwydd. Fe ddichonfod amryw o'r rhai 
fuasai gyd ag ef wedi myned i fannau eraill, ac nad oedd y rhai- 
oedd gyd ag ef yn bresennol ddim i'w cydmaru â Timotheus, 
ond eu bod mewn mesur mawr yn ceisio yr eiddynt eu hunain, 
yn fwy am eu hesmwythder, eu hanrhydedd, eu diogelwch, a'u 
helw eu hunain, nag am osod allan anrhydedd Crist, a dwyn 
ym mlaen achos ei- Hieythas, Fe ddichon eu bod yn meddwl y 
gallent fod yn flyddlon, ïe, ac yn ddefnyddiol mewn rhyw fan-. 
< nau eraill, ond heb wneuthur eu hunain yn. agored i ì gymmaint 
o sewin ag a wnaent cc Tymeg at y Philippa, 


_ 22 Eithr y prawf. o heno! ef chwi a'i gwydd-. 
âch; mai fel plentyn gyd â thad, y gwasanaeth- 
odd efe gyd â myfi yn yr efengyl. mey | 


Yr oedd y cyffredinolrwydd yn ceisio yr. eiddynt eu “ 
ain; ac nid yr eiddo Crist. Adn. 21... Ond mewn perthynas ì 
Tjmetheus y mae 'r Apostol yn dywedyd, Eithr y prawf 


* 


PRN.H. PHILIPPIAID, 937 


hono ef chwi a'i gwyddoch. Yr oeddynt wedi cael cyfleusdra i 
ddal sylw arno jvan oedd efe gyda'r Apostol yn eu plith, Act. 
16. 1-13. ac felly wedi cael helaeth amlygiad o'i dduwioldeb 
fel Cristion, o'i gymmwysiadau gweinidogaethol, o'i hunan-ym- 
wadiad, o'i awyddfryd i daenu achos Crist, o'i gariad at encid- 
iau dynion, o'i ddiwydrwydd a'i ffyddlondeb, o'i wroldeb i 
wynebu anhawsderau, o'i amynedd mewn gorthrymderau, &c. 
Yr oeddynt wedi cael cyfleusdra i weled yn neillduol mai Jl 
plentyn gyd â thad, y gwasanaethodd efe gyd â Paul yn yr 
efengyl. Yr oedd wedi gwasanaethu Crìst, trwy ymdrechu i 
"helaethu terfynau ei deyrnas, gwneuthur daioni i'w bobl, a dwyn 
y rhai eedd ar eì enw i fod yn fwy er ei ogoniant. Yr oedd 
wedi gwasanaethu eneidiau trwy ymdrechu eu goleuo, eu cyfar- 
wyddo, eu rhybuddio, eu diddanu, &c. Yr oedd yn gwasan- 
aethu yn yr efengyl, o herwydd mai trwy bregethu ” r efengyl, 
a byw yn ol yr efengyl, yr oedd yn cyflawnu eì wasanaeth. Yr 
oedd wedi gwasanaethu gyd â Paul, trwy bregethu yr un 
efengyl, cyd-lafurio yn yr un mannau, arfer yr un diwydrwydd, 
a golygu yr un diben yn ei ymdrechiadau, Yr oedd wedi 
gwasanaethu, Jel plentyn gyd 6 thad, Y mae'r Apostol yn 
galw Timothêus, eianwyl fab, 1Cor. 4.17. 2Tim. 1.2. a'i 
fab naturiol yn y-ffydd. 1 Tim. 1.2. Yr oedd o'r un yspryd 
— ag ef ei hun; yn«êi garu a'i barchu; yn ymdrechu i fod yn 
_ debyg iddo; ac mewn modd gostyngedig, ac o barodrwydd 
meddwl, yn ufuddbau iddo, gan fod yn foddlon i fyned i ba. 
le bynnag. y gwnai efe ei anfon, ac i. osod ei hun allan. yng 
ngwasanaeth HT ym ol ei gyfarwyddid,. ” : 
WW. nm NI 
28 Hwn gan hynny. yr ydwyf yn EobelMiio 

ei ddanfon, 'cyn gynted ag y gwelwyt' yr obe 
a fyd Fm” 

a Wu di tyw 

ŵ Yr oedd Toby wedi iyesddiih gyda Paul, fel 

entŷn gyda thad. Adn, 22. Hwn gan hynny yr oedd yn 
gobeithio ei ddanfon, Gan ei fod wedi cael helaeth amlygiad 
o'i barodrwydd i wneuthur beth bynnag a geisiai efe ganddo, 
gyda golwg ar ddwyn ym mlaen achos Crist, a chan ei fod yn 
gwybod ei fod yn gwir-ofalu am y pethau a berthynent i'r Philip- 
_ piaid; yr oedd wedi meddwl yn neillduol am y dyn ieuangc hwn, 
âc yn gobeithio y gallai efe eì anfon attynt eyn gynted ag y gwcl- 






U U U 


135 PHILIPPIAID. PN 1f, 


ui efe yr hyn a fyddai iddo. Yr oedd yn disgwyl beunydd y 
byddai iddo gael ei alw i sefyll ger bron brawdle Cesar, Act, 
' 28.19. y byddai i'r Arglwydd yn ei ragluniaeth ymddangos 
drosto, fel y byddai iddo gael ei ollwng yn rhydd, ac yn gan- 
lynol y byddai ganddo GWN i anfon HMAFEFY at y 
FRON 


.24 Ac y mae gennyf a” yn yr Arglwydd 
| y crair finnau hefyd ar fyrder attoch. 


Yr oedd Paul yn gobeithio anfon Timotheus yn. dî eh 
Philippiaid.. Adn, 23. Ac yr oedd ganddo hyder yn yr Ar- 
glwydd y deuai yntau hefyd ar Jyrder aitynt. Y mae'n wir nad 
oedd ei achos ddim wedi cael ei ddwyn ym mlaen etto: ond yr 
oedd yn disgwyl beunydd i hynny gymmeryd lle. Ac fel yr 
oedd efe yn eiddo Crist, yn ei wasanaethu yn yr efengyl, ac yn 
awr mewn cadwynau er ei fwyn, felly yr oedd yn gostyngedig 
hyderu yn rhagluniaethol awdurdod, doethineb, grasol ofal, a 
d ffyddlondeb Crist, y byddai iddo gael ei ddiogelu rhag amcan- 
— ion ei elynion, a'i adferu ì i rydd-did, ac mewn canlyniad i hynny 
y byddai iddo gael cyfleusdra yn fuan i ymledu â'r Philip- 
piaid, ac i Tis hidi gyda hwyst oll. 4: o blydd 
I'L. 
| 25 Eithr mi a ern 'yn.. — angenrheidiol 
ddanfon attoch Epaphroditus, fy mrawd, a'm 
cyd-weithiwr, a'm a -filwr, ond eich cennad 
chwi, a gweinidog i'm cyfreidiau i innau. —— 


“Yr oedd Paul yn hyderu y'deuai efe'yn fuan at. y Philip- 
piaid. Adn. 24. Ond gan na allai efe ddim dyfod yn ddioed, 
a chan na allai Timothêus ddim cael ei hepgor etto, efe a dyb- 
| iodd yn angenrheidiol ddanfon attynt Epaphroditus. I roddi 
iddynt amlygiad newydd. o'i gariad attynt, a'i ofal am danynt, 
ac ar yr un pryd i ddwyn ym mlaen eu hadeiladaeth a'u 
cysur, yr oedd yn gweled angenrheidrwydd i. anfon attynt 
Epaphroditus, yr Hwn oedd yn anwyl ganddo fel ei frawd, 
ei gyd-weilhiwr, a'i gyd-filwr. _ Yr oedd yn frawd, fel yr 
oedd yn gyfrannog o'r un duwiol anian, yn cofleidio yr un 
gwirionedd dwyfol, ac yn ymroddi i wasanaethu yr un Âr- 
glwydd, Vr oedd yn gydweithiwr, fel yr. oedd yn cyf. 


PEN. IL, PHILIPPIAID. 239 


lawnu yr un gwaith, sef pregethu yr efengyl, ei hamddiffyn 
pan yn cael eí gwrthwynebu, a gwneuthur daioni i eneidiau 
dynion, Yr oedd yn gyd, filwr fel yr oedd yn cyd-ryfela yn er- 
byn satan, ' pechod, a'r hyn oli sydd yn gwrthwynebu achos 
Crist; yn defnyddio yr un arfogaeth ysprydol, yn myned ym 
mlaen yn.ol cyfarwyddiadau yr un Blaenor, yn dioddef cys- 
tudd, ac yn gwneuthur ei hun yn agored i'r un enbydrwydd, 
Ond cennad y Philippiaid oedd efe, a gweinidog i gyfreidiau . 
Paul. Yr oedd wedi cael ei anfon o Philippi i ymgynghori 
â'r Apostol mewn. perthynas i ryw achosion neu gilydd, yn 
gystalag i ddwyn eu cyfranniadau haelionus iddo, Neu fe 
ddichon mai Athraw neu Fugail y Philippiaid oedd Epaphro- 
ditus. Y mae'r gair apostolos, sydd ymma am gennad yn cael 
ei arfer pan yn sôn am weinidogion y gair. Rhuf. 16. 7. 
2 Cor. 8. 23. . Y maent yn gennadau dros Grist, ac yn; cael eu 
hanfon ganddo at yr eglwysi. Yr oedd Epaphroditus. yn. 
weinidog i gyfreidiau. Paul trwy ei fod wedi dwyn. iddo gyf- 
ranniadau 'r. Philippiaid, a thrwy. wneuthur cymmaint ag â 
fedrai tu ag at ei wneuthur yn gysurus tra yn y carchar yn 
— “18, | tio Mie nol 
Wei inn y 
26 Canys yr. oedd efe. yn frwd dg am dun 
gad oll, ac yn athrist iawn, oblegid i chwi, 
glywed ei. fod ef ; yn glaf. 
"... LLW UG 
. Yr oedd Paul wedi tybied yn. anheddiad i anfon Bee 
hedydd aty Philippiaid, Adn.25. Canys yr oedd cfeyn hir». 
aethu am danynt oll. Yr oedd yn mawr ddymuno cael gweled 
Myn honynt, a chael. cyfleusdra. o'r newydd i fod o Tyw. 
ymanaeth iddynt. ym mhellach. . Ac yr oedd yn athrist iawn, 
ì iddynt glywed eî. fod ef yn glaf. Yr oedd yn neillduol 
dus ei feddwl, nes oedd ei yspryd yn barodi soddi,. nid 
| WG: ei fod yn ddiweddar wedi bod yn glaf, ond am 
| yp «edi clywed hynny, y Oddiwrth ei gariad ei hun 
attynt hwy, oddiwrth y prawf oedd efe wedi ei gael o'u cariad 
hwythau atto. yntau, nì allai efe ddim llai nâ meddwl fod 
hanes o'i gystudd yn peri iddynt neillduol ofid. Yr oedd. 
“oyhin yn peri gpêd iddo yniau, — 
a Wi eg 


ï 97 — yn wir. efe a fu glaf. yn agôb 4 


240. —  BHILIPPIAID, PEN, 11, 


angau: ond Duw a drugarhâodd wrtho ef; a 
nid wrtho ef yn unig ynd wrthyf finnau hefyd, 
rhag cael o honof aw ch ar dristweh. 


Yr oedd y Philippiaid wedi clywed fod Epŵphrdins yw 
glaf: Adn, 26. I gadarnhau fod yr hyn a glywsent yn wir, y 
mae'r Apostol yn dywedyd, Canys yn wir efe a fu glaf yn agos 
i amgau. Yr oedd yr hir daith a gymmerasai, newid yr awyr, 
gweini i Paul yn y carchar, myned i'r naill fan a'r llall yn ol 
ei gyfarwyddid, ar wahanol achosion, pregethu 'r efengyl yr 
Rhufain neu oddi amgylch, myned ym mlaen â'i waith pa mor 
anfanteisiol bynnag fyddai'r hin, neu 'r amser, a'r mawr bwys 
oedd ar ei feddwl wrth geisio diwyd gyflawnu ei waith, wedr 
dwyn arno glefyd ag oedd yn ei natur ei hun yn farwol, ac 
wedi ei wneuthur mor glaf fel yr oedd yn nrws marwolaeth. 
Ni ddarfu i Paul ddim ei iachau trwy ddawn wyrthiol. Nid 
oedd gan neb ond Iesu Gristallui iachau bob amser* Luc 6. 
16. ac yr oedd doniau gwyrthiol yn arwydd, nid i'r rhaì oedd 
yn credu, ond i'r rhai di-gred. 1Cor. 14.22. Y mae gweis- 
ion mwya Crist yn agored i gystuddiau tra yn y byd hwm. 
lTim.ô.23, 2Tim. 4.20. Y mae yr Arglwydd, trwy hyn, 
yn eu rhybutdìô o'u marwolaeth, yn eu cadw rhag myned o'r 
ffordd, yn eu ceryddu fel na byddo iddynt gael eu heuog-farnu 
gyda'r byd, 1Cor. 11, 32. yn profi eu ffydd a'u hamynedd, ac 
yn rhoddi iddynt gael cyfleusdra i weled mwy o'i ddaioni, naill 
ai trwy weini iddynt felus gysuron yn eu cystuddiau, neu trwy 
eu gwaredu allan o honynt. Ond i ddangos fod Epaphroditus 
wedi gwella, y mae 'r Apostol yn dywedyd, Ond Duw a dru- 
garhaodd wrtho ef. Yr oedd Duw, yr hwn a bia lladd â chadw 
yn fyw, wedi ymddangos yn rhyfedd drosto yn ei ragluniaeth, 
ac felly wedi ei adferu, mewn attebiad i weddiau, tu hwnt í 
ddisgwyliadah, Y mae'r Apostol yn golygu hyn yn drugaredd. 
Y mae'n wir y buasai marwolaeth yn elw i Epaphroditus: ond 
yr oedd ei adferiad yn drugaredd, trwy ei fod yn cael ei rydd- 
hau oddiwrth boenau corphorol. Heblaw bynny, gan fod 
angeu, a'i ystyried ynddo ei hun yn beth annymunol, y mae 
gwaredigaeth oddi wrtho yn drugaredd. Ac ni allai dyn « duw- 
iol ddim llai nâ'i olygu yn drugaredd i gael ei adferu i'w ddef- 
nyddioldeb yn eglwys Crist. I ddangos ym mhellach yr olwg 
oedd gân yr Apostol ar adferiad Epaphroditus, y mae ,yn dy- 


" 
'Prs.rn. PHILIPPIAID. , g41 


wedyd, Ac nid wrtho ef yn unig, ond wrthyf finnau hefyd, rhag 
cael o hongf dristwch ar dristwch. Yr oedd Paul yn,golygu 
hyn yn amlygiad o dosturi tu ag atto ef ei hun. Yr oedd wedi 
eael llawer o dristwch oddiwrtn y pethau oedd efe wedi gorfod 
eu dioddef fel carcharor Iesu Grist, wrth weled fod llawer yn 
diystyru cennadwri 'r efengyl, fod rhai yn taenu ac eraill, yn 
cofleidio cyfeiliornadau niweidiol, fod rhai o ddisgyblion Crist 
yn ymddwyn yn anaddas i'r efengyl, fod Fpaphr oditus wedi bod 
yn glaf, fod y Philippiaid wedi clywed hynny, ac felly wedi 
cael'eu gofidio, fod llawer yn ceisio yr eiddynt eu hunain, ac 
nid eiddo Crist Iesu, ac nad oedd ganddo ef ond ychydig o 
. gyffelyb:feddwl. Pe buasai efe gan hynny yn colli brawd mor 
anwyl, a chyfaill mor ffyddlon, fe fuasai ei dristwch yn cael ei 
' fawr chwanegu. ' Y mae'r drugaredd y mae Duw yn estyn i 


un o'i blant, weitiau yn drugaredd ì ì Ari hefyd. 
twi gydd 


a 38. Yn fwy diwyd g can hynny yr anfonais i ì ef, 
fel gwedi i chwi ei weled. ef drachefn, y bydd- 
ech chwi lawen, i acy bydnlin innau yn llai fy 


nhristwch. 


_ Yr oedd. i Wedi wedi bod yn glaf, ond “dedi cael ei 
FYtbyd i'w iechyd. Adn. 27. Yn wy 'diwyd gan hynny ŷr 
anfonodd . Pau ef. Yr oedd wedi gwneuthur cymmaint ag a 
fedrai. i'w anfon at y Philippiaid gyda phob brys, er fod gadael 

iddo fyned ymmaith yn galw' am lawer o hunan-ymwadiad yn- 
Addo ef, âr amrywiol ystyriaethau. 'Yr hyn oedd ganddo mewn 
golwg oedd, fel wedii'r Philippiaid ei weled ef dr achefn,j byddent 
llawen. Ar ol meddwl na chaent weled mo hono tu ymma , 
$ bedd, ni allent ddim llai nâ llawenhau pan. welent ef wedi ei 
| ru i'w. iechyd, a'i ddiogelu ar ei daith, pan glywent ef yn 
d eM. ôd hyn a welasai o allu a daioni'r Arglwydd, a phan 
welent yfi i fod yn adnewyddol ymdrechgar a defnyddiol yn eu 
pli h, "sd oedd yr Apostol yn golygu hefyd, y byddai yn- 
tau yn n lai ei. dristwch. Nid oedd efe ddim yn disgwyl cael 
bod j MU rydd ' oddiwrth dristwch tra yn y byd presennol. 
Ond p âi Epaphroditus at y Philippiaid, ni byddai ddim 
rhaid Y ef ofidio eì fod yn cadw eu gweinidog oddi wrth- 
ynt, na'u bod hwythau. yn 8 gofidio oblegid yr hyn GU wed 
ei glywed am ei salnì, GR rc 

| LLYFR V.. HR 








242 PHILIPPIAID. PEN, II. 


29 Derbyniwch ef gan Rynmy yn yr Ar- 
glwydd gyd â phob Il$WEnydt: a'r eyfryw rai 
gwnewch gyfrif o honynt: 


Yr oedd Paul wedi bod yn ddiwyd i anfon Hgidiae 
aty Philippiaid.. Adn. 28... I ddangos pa fodd y dylent hwy- 
thau ymddwyn tu ag atto, y mae yn dywedyd, Derbyniwch ef 
gan hynny yn yr Arglwydd gyda phob llawenydd. _ Yr oeddynt 
wedi amlygu llawer o gariad tu ag atto pan oedd yn absennol 
oddi wrthynt, ac ar fin marwolaeth: yn bresennol yr oedd yn 
addas iawn iad ynt ei dart i'w serchiadau, i'w cymdeithas 
grefyddol, ac i'r cyflawniad o'i weinidogaeth yn eu plith. | Dy- 
lent ei dderbyn gyda llawenydd. Es. 52. '[. Act. 8: 5— 8. 
15. 3. Yr oedd yr Ae trwy ei adferu i'w iechyd, a 
rhoddi iddo gyfleusdra o'r newydd i ddyfod i'w plith, yn dang: 
os ei gariad at ei eglwys a'i ofal am dani. Jer. 3. 15. Ac! fe 
fyddai derbyniad caredig yn rhoddi llawer o galondid i. -Epa- 
phroditus ei hun. Yr oeddynt i'w dderbyn yn yr Arglwydd, 
sef fel gwas Crist, yr hwn oedd yn ei anfon attynt, ac mewn 
ufudd-dod i orchymmyn yr Arglwydd. I ddangos ym mhell- 
ach eu dyledswydd tu ag at weinidogion y gair yn gyffredinol, 
y mae 'r Apostol yn dywedyd A'r 6 [fryw raì ; gwnewch gyfrif o 
honynt. Y cyfryw rai yw 'r rhai sy'n debyg i Epaphroditus, yn 
frodyr yn yr Arglwydd, yn gyd-weithwyr, yn gyd-îìlwyr, Adn. 
25. yn fawr eu cariad at yr eglwys, Adn. 26. ac yn. < ddiwyd 
iawn yng ngwaith yr Arglwydd. Adn. 30. Y mae gwaith y 
rhai'n, sef galw dynion ì dderbyn y cymmod, 2Cor. 5. 20. 
bugeilio'r praidd, Act. 20. 98. adeiladu corph Crist, Eph. 4. 
ì0,11. gosod siampl o flaen y bobl, 1 Pet. 5. 3. ynghyd a'u 
gofal am yr eglwys, Phil. 2. 20. yn gosod yr eglwysi dan rwym- 
au i wneuthur cyfrifo honynt. 1Cor.16.18. 1Thess. 5.13. 
Y mae hyn yn cynnwys meddwl yn barchus am danynt er mv 
eu gwaith, 1 Tim. 5. 17. ufuddhau iddynt ac ymddarostwi g 
Heb. 13.17. 1Cor.15.16. canlyn eu ffydd, Heb. 13.7. pêid- 
io credu yn fyrbwyll yr hyn a ddywedir er anfantais. iddynt, 
1Tim. 5. 19. eu hamddiffyn hyd ag y medrir, Rhuf. 16.4. 
gweddio drostynt, 2Cor. 1.11. Eph.6.18, 19. a chyfrannu. 
ìddynt ym mhob peth da. Gal. 6. 6. 1 Cor. ” 7—l4. 


830 Canys oblegid .g gwaith Crist. y bu efe yn 


PEN. III. PHILIPPIAID. 243 


agosi angau, ac y bu diddarbod am ei einioes, 
fel y cyflawnai efe eich diffyg chwi o'ch gwasan- 
Wy'n tu. ag attaf fì. 


I annog y Philippiaid i dderbyn Epaphroditus gyda phob 
llawenydd, Adn. 29. y mae'r Apostol yn dywedyd, Canys 
oblegid gwaith Crist y bu efe yn agos i angau. Yr oedd 
Epaphroditus wedi bod yn agos î angau. Gwel Adn. 27. Bu 
felly « oblegid gwaith yr. Arglw ydd. Fe ddichon fod y gwaith 
hwn. yn 'cynnwys gweini i Paul yn y carchar, pregethu 'r efeng- 
yl yn “Rhufain ac oddi amgylch, a gwneuthur pob peth ag a 
fedrai tuag at ddŵyn ym mlaen achos Crist. Yr oedd yr Ar- 
glwydd. wedi ei alw a'i gymmwyso at y gwaith hwn; yr oedd 
yntau ; yn ei gyflawnu mewn ufudd-dod i'r Arglwydd, oddi ar 

. gariad atto, a chyda golwg ar ei ogoniant. Fe fu diddarbod 
am ei einioes. Y mae hyn yn arwyddo nad oedd efe ddim yn 
arfer moddion tu ag at barhau ei iechyd, ac nad oedd ddim yn 
gofalu am ei fywyd, ond ei fod yn ei osod mewn enbydrwydd, 
rwy ymdrechu i wneuthur mwy nag oedd yn gallu atteb iddo. 
'Un peth. neillduol oedd ganddo mewn golwg oedd, fel y cyf- 
Tawnai efe ddi, ifyg y Philippiaid o'u gwasanaeth lu ar at Paul. 
'Pe buasai gan y Philippiaid gyfleusdra, buasent yn barod a iawn i 

“weini ì î Paul: ond gan eu bod hwy mor bell oddi wrtho, yr 
oedd Epaphroditus yn (Gw ik i wneuthur yr hyn nad oedd 
ganddynt hwy ddim cyfleusdra i' i'w gyflawnu. 


Mn | PENNOD I HIT. | 


Aws da jy 

7 EITHIAN, fy mrodyr, byddwch, TAF yn 

y ytwnb aŴ Arglwydd. Ysgrifenu yr un peíhau 
| n gennyf fi yn wir nîd j yw an ac ìi chwi- 

u thau y mae yn. ddiogel. 


NN dafl Y'n 
Yr oedd yr Apostol wedi Foddi ar ddeall i'r Philippiaid, fod 


y pethau oedd wedi digwydd iddo ef, wedi dyfod yn hytrach 
a llwyddiant ì i'r efengyl, Pen, 1, 12, ei fod yn llawenhau yn 








ww 


44 PHILIPPIAID. PEN. 1i; 


wyneb beth bynnag a'i cyfarfyddai, Pen, 2, 17. eì fod yn go- 
beithio anfon Timotheus attynt ar fyrder, Pen. 2, 19. ei fod 
yn hyderu y byddai iddo efe ei hun ddyfod attynt yn fuan, 
Pen. 2. 24, fod | yr pu ebu wedi cymmeryd frugaredd ar 
Epaphroditus, Pen. 9, 2'7. a'i fod yn awr yn dyfod attynt. 
Pen. 2, 298. Yn wyneb yr holl bethau hyn y mae yn dywedyd 
wrthynt, Weithian, Sy mrodyr, byddwch lawen yn yr Arglwydd, 
y mae' n eu hannerch fel brodyr. Gwel. Pen.1,19. Nid 
yw u Apostol wrth. ddywedyd weithian, ddim yn myned i or- 
phen ei lythyr : ond y mae'r gair loipon sydd ymma am weitAian, 
yn arwyddo am ben hyn, 1 Cor. 4. 2. hellawhynny.. 1 Cor. 1. 
16. Y mae'n eu hannog i lawenhau, nid mewn moddion a 
breintiau aìlanol, ond yn yr Arelwy sydd. 1 Sam, 2. 1. Peal. 5 
11. 32.11. 33.1. 37.4. Phil. 4 4. Y mae hyn ŷn arwyddo 
llawenhau yn ol ewyllys yr Arclwydd, Eph. 6. 1. neu lawen-. 
hau wrth edrych ar yr Arglwydd Iesu, ym mawredd ac arr 
dderchawgrwydd ei Berson, fel un sy'n anfeidrol sanctaidd, 
cyfiawn, galluog, doeth, da, holl-wybodol, a holl-bresennol; 
ym mawredd a dianwadalwch ei garìad; yn ei gyfryngdod; yn 
ei swyddau cyfryngol, fel y mae'n brophw yd mawr yr eglwys, 
yn offeiriad, wedi offrymmu ei hun yn bridwerth dros lawer- 
oedd, ac yn eiriol yn llwyddiannus ac yn barhaus ar ddeheu: 
law 'r Gallu, ac yn frenin, í lywodraethu ac amddiffyn ei ddeil- 
iaid, ac i orchfygu ei holl elynion; yn nyfnder ei ddarostyng- 
iad, pan yn cymmeryd y natur ddynol i undeb â â'i berson dwy- 
fol ei hun, yn dyfod dan y ddeddf, ac yn y ymddangos mewn 
amgylchiadau isel, ac yn ymddarostwng i i ddioddef diystyrwch, 
gwaradwydd, arteithiau, a marwolaeth gywilyddus y groes; 
yn uchder ei dderchafiad, yn ei adgyfodiad,ei esgyniad, ei 
eisteddiad ar ddeheulaw Duw, a'i ddyfodiad i farnu 'r byw a'r 
meirw yn y dydd diweddaf; yn y bendithion sy'n dylifo trwy- 
ddo ef i bechaduriaid, anian sanctaidd, goleuni, edifeirwch, 
maddeuant, cyfiawnhad, mabwysiad, dyfodfa at orsedd gras, 
nerth, cysuron, a gogoniant; yr hyn ydyw efe i'w bobl, fel eu 
doethineb, eu cyfiawnder, eu sancteiddrwydd, eu grybedig- 


aeth, eu ffordd, eu sylfaen, eu haul, eu bywyd, eu bugail, eu 


pen, eu priod, ïe, eu pob peth; yr addewidion y mae efe wedi 
eu gwneuthur, na wna efe ddim bwrw allan 'neb o'r rhai a 
ddeuant atto, na ddwg neb mo 'i eiddo allan o'i law, y ca nerth 
ei roddi iddynt yn ol y dydd, y ca pob peth gyd-weithio ec 


PEN. HT, PHILÌPPIALD. 245 


eu daioni, y ca ei weision fod gyd ag ef i weled ei ogoniant, 
&c. Trwy lawenhau yn yr Arglwydd hwy gaent eu cadw rhag 
cael eu gwyrdroi a'u hyspeilio o'u llawenydd, trwy ymdrech- 
iadau 'r gau athrawon. Fel yr oedd yr Apostol yn myned i'w 
gosod ar eu gocheliad yn erbyn y rhai'n, y mae'n dywedyd, 
Ysgrifennu yr un pethau attoch, gennyf fiyn wir nid yw flin. Yr 
oedd wedi dywedyd y pethau hyn wrthynt, pan oedd efe yn eu 
plith, wedi gorchymmyn i Epaphroditus eu dwyn ar gof idd- 
ynt, ac wedi eu hysgrifennu at eglwysi eraill. Pan oedd yn 
anfon y llythyr hwn attynt hwy, nid oedd ddim yn flin ganddo 
i ysgrifennu y pethau hyn etto: ond yr oedd o barodrwydd 
meddwl yn gwneuthur hynny, i ddangos nad oedd ddim wedi 
newid 5 ei farn mewn perthynas i olygiadau'r dynion hyn, a bod 
ei. ofal gymmaint ag erioed am adeiladaeth y Philippiaid, a 
phurdeb yr efengyl yn eu plith, Yr oedd gwneuthur hyn 
yn ddiogel iddynt hwythau. Fel y bryddai iddynt ddeall, cofio, 
ac ystyried mawr bwys y O NAU hyn, ac felly i barhau, dci 
AW cadarnhau yn y ffydd, yr oedd yn fuddiol iawn iddynf 
gael eu gosod. o'u blaen drachefn a. thrachefn.” Yr oedd 
enbydrwydd. rhag iddynt. eu hanghofio: yr oedd gelynion y 
gwirionedd. yu gyfrwys. a diwyd: ac yr oedd y WE o 
OM oddiwrth symlrwydd yr efengyl yn dra (atbiaggenyu 


i^ _ 'Gochelwch gŵn, gochelwch ddrwg-weith- 
Wyn gochelwch. y cyd- «doriad. 
'd .X pethau nad oedd ddim yn flin gan yr 'ngainii' eu dy 
grifennu aty Philippiaid, oedd, yr angenrheidrwydd i i fod” hd 
eu gocheliad yn erbyn gau: athrawon. Am hynny y mae 
dywedyd, Gochelwch gwn. 'Y mae'n golygu” r rhai oedd am 
ddwyni ria athrawiaeth. cyfiawnhad trwy weithredoedd y 
ddeddf. Y mae'n eu galw yn gwn.” Yr oedd y cwn yn aflan 

any gyfraith: Deut, 23. 18. Es. 66. 3. yr oedd y rhaî*n yn 
afìan, ; gân eu bod yn gwrthwynebu trefn Duw i lanhau pechad- 
wr. Yr oeddynt a allan o gyfammod Duw, ac mor wael a diys- 
tyredig ag oedd yr luddewon g gynt yn meddwl: bod y Cenbedl- 

eidio oeddynt yn eu galw yn gwn. Mat.15.26,27. Yr 
oed dynt yn chwyrnu a chyfarth. pan yu gwrthwynebu athraw- 
iaeth yr efengyl: yr oeddynt yn 'enoi a thraflyngeu pan yn 
“gwneuthur. niweid i'r rhai oedd yn g glynu wrth y gwirionedd: 







246 PHiLlPPIAID. PEN. Iif, 


yr oedd yn hawdd ganddynt wenieithio pan oeddynt yn golygu 
fod hynny yn debygol o ddwyn oddi amgylch eu hamcanion; 
yr oeddynt yn troi at eu chwydiad eu hun, at yr hen egwydd- 
orion oeddynt unwaith wedi cymmeryd arnynt i'w rhoddi ï 
fynu: Dihar. 26.11. 2Pet.2. 22. trwy beidio dywedyd yn 
erbyn pechod, yr oeddynt, fel y gau brophwydi gynt yn gwn 
mudion: Es. 50. 10, yn eu hawydd i elw yr oeddynt fel cwn 
gwangcus: Es. 56. 11. ac yr oeddynt ec cael eu cau allan o. 
deyrnas nefoedd. Dat. 22. 15. Y mae'r Apostol yn eu galw 
ym mhellach yn ddrwg-weithwyr.. Yr oeddynt yn gweithio 
oddi ar egwyddor ddrwg, sef gelyniaeth at Paul ac eraill o 
Apostolion Crist, ac i ddiben drwg, sef i chwanegu at eu go- 
fidiau: yr oeddynt yn gwneuthur gwaith yr Arglwydd yn an- 
ffyddlon ac yn dwyllodrus: 2 Cor. 11. 13, yr oeddynt yn 
ymddangos fel gweision Crist, ond yn gwyrdroi ei efengyl: yr 
oeddynt yn ceisio uuo gweithredoedd â Christ. yn y pwngc 9 
gyfiawnhad, ac felly yn gwadu digonolrwydd Crist i fod yn 
waredwr: dan rith adeiladu yr eglwys yr oeddynt yn ei thynnu. 
ilawr: ac yr oeddynt yn agor drwsi bechod, Y mae dwyn 
î mewn athrawiaeth gyfeiliornus ynddo ei hun. yn waith drwg. 

Y mae'r Apostol yn eu gosod allan ym mhellach dan yr enw 
Cyd-dorriad, Yr oeddynt yn gorfoleddu yn yr enwaediad, ac 
yn dal allan yr angenrheidrwydd , o hono €r ichyddi fn 
Ond fel nad oedd hyn ddim i gael eì arfer fel gosodiad o eiddo 
Duw dan y Testament Newydd, nid oedd ddim i i'w olygu bell. 
ach ond yn unig fel torriad ymmaith y blaen-groen, ddim c ond 
torri torriadau ar y cnawd, Lef, 21. 6. nid oedd ddirì gwell nâ 
gwaith y dynion oedd yn torri eu hunain â chyllill. 1, Bren, 
18.28. Yr oedd y rhai oedd yn sefyll dros yr angenrheid- 

rwydd o hono am dorri ymmaith y Cenhedloedd di-enwaeded- 
ig: yr oeddynt yn arfer moddion ag oedd yn tueddu i i rwygo' 'r 
' eglwys: ac wrth ymddiried i'r enwaediad yr oeddynt yn torri 
eu hunain ymmaith oddiwrth Grist a holl fendithion y cyfam- 
mod efangylaidd,. Gal. 5. 2—4. Wrth ddywedyd, 'Gochel- 
wch, gochelwch, gochelwch, y mae'r Apostol yn dangos. fod 

gau athrawon i'w hadnabod, Rhuf. 16. 18. 2 Pet. 2. 12, 14. 
fod y bobl yn gyffredin i brofi yr athrawiaeth; Ioan b. 39. 
Act. 27. 11. 1 Thess. 5. 21. 1loan 4. 1. a'i fod o'r pwys 
mwyaf iddynt fod ar eu gwiliadwriaeth yn erbyn y rhai sydd 
am ddwyn i mewn.gyfeiliornadau, Gal. 3. 1. 2 Ioan 10, dL. 


PEN, III. PHILIPPIAID. 247 


3 Canys yr enwaediad ydym ni, y rhai ydym 
yn gwasanaethu Duw yn yr yspryd, ac yn gor- 
foleddu yng o Rd Iesu, ac nid yn ymddiried 
yn y cnawd: 


I ddangos pa ham yr oedd yn galw athrawon yr enwaed- 
îad yn gyd-dorriad, Adn. 2. y mae'r Apostol yn dywedyd, 
Canys yr enwaediad ydym ni. Mewn cyferbyniad i'r rhaì oedd 
yn ymffrostio yn yr enwaediad, y rhai sydd yn credu yng 
Nghrist yw 'r enwaediad neu'r bobl enwaededig, fel y mae'r 
gair enwaediad yn arwyddo. Rhuf.3. 30. 4.12. 16. 8. Gal. 
2.7—9. Col. 4.11. Y maent yn enwaededig o galon. Deut, 
10.16. 30.6. Jer.4.4. Ezec. 44.9. Rhuf. 2.28, 29. Y mae 
po yr hyn oedd yr enwaediad yn ei arwyddo, Y maent. 

had Abraham; Gal. 3. 29. mewn cyfammod â Duw; Gen, 
ìm. a. ' wedi eu dwysbigo yn eu calon; wedi diosg corph pech- 
od; Col. 2.11. yn etifeddion Ôyfaihae y ffydd; Rhuf. 4.11. 
yn feddiannol ar hawl i'r Ganaan nefol; a than rwymau neill- 
duol íi ymddwyn yn gyfattebol i'w breintiau. Y maent yn 
wasanaethu, Duw yn yr yspryd. Y mae'r gwasanaeth hwn 
' cynnwys rhyddhad o law eu gelynion, Luc 1. 74. hunan- 
gyflŵyniad i'r Arglwydd, gwneuthur yr hyn y mae efe yn ei 
atl dwyn ym mlaen ei achos a golygu ei ogoniant 
n y cyfan. Y maent yn ei wasanaethu yn yr yspryd, trwy eu 
Mad yn wiliadwrus rhag ymorphwys âr gyflawniadau allanol yn 
nnr , ond yn gwasanaethu â'u lioll galon, Psal. 119,598. 138. 1. 

Rhuf. 1n 9. ag enaid meddiannol ar anian sanctaidd, Ioan 3, 6. 
8 î thrwy gynnorthwyon yr Yspryd Glân. Rhuf. 8. 26. Y 
a ta gorfoleddu, nid yn eu gwasanaeth, ond yng Nghrist 

maent yn cael neillduol foddlonrwydd wrth edrych ar 
&i addasrwydd i i atteb i ofynniadau Duw a diffygiadau dyn, 
nae e hyn yn eu dwyn i ymffrostio o'i ddi-gyffelybardderch- 
a' rwydd. Gwel Adn. 1. Nid ydynt ddîm yn ymddiried yn 
Tac wd, b Nid. ydynt ddim yn disgwyl am ewyllys da Duw, 
nn am n gaêl « eu cyfiawnhau ger ei fron, am eu bod yn hiliog- 
aeth Abraham, wedi eu henwaedu, neu yn cyflawnu y defodau 
SM oedd yn orchŷmmynedig yng nghyfraith Moses, nac 
ychwaith trwy ddim a allant ei gyflawnu trwy ymdrechiadau 
natur, yr. hon, fel. y mae yn llygredig, nid yw ar y cyn WN 
enawd, loan 9,6, Rhuf, 8. 5—8. a. 


Mi 






945 PHILIPPIAID.. PEN. IÌH, 


.* Ac er bod gennyf achos i ymddiried, ïe, 
yn y enawd. Os yw neb arall yn tybied y gall 
ymddiried yn y enawd, myfi yn fwy: 


Nid bedd Paul a chredinwyr eraill ddim yn ymddiried yn y 
enawd. Adn. 3. Nid oedd ddim yn dywedyd hyn am ei fod yu 
ddiffygiol o'r pethau oedd rhai yn olygu yn achos o ymffrost. 
Am hynny y mae yn dywedyd, Ac er bod gennyf achos i 'ym- 
ddiried, îe, yn y cnawd. Pe buasai yn beth addas i ymddiried 
mewn breintiau a gosodiadau yn perthyn i'r enawd, a phe bu- 
asai rhyw fantais i'w chael oddiwrth ymddiried yn y pethau 
oedd dynion yn wneuthur tra yn ddi-adgenhedledig ; nid oedd 
efe ddim. heb lawer o bethau i ymddiried ynddynt. Iê, efe a 
allai ddywedyd, Os yw neb arall yn tybied y gall ymddiried, 
myfi yn fwy. Os oedd neb yn meddwl y gallai ddisgwyl yn 
hyderus am gymmeradwyaeth. gyda Duw, ar gyfrif breintiau a. 
chyflawniadau cnawdol, yr, oedd gan yr Apostol, gymmaint o 
bethau .o'r fath hyn i ymddiried iddynt ag oedd gan neb, a 
mwy nag oedd gan y cyffredinolrwydd. i. iSÌ€nR 


HY Wedi enwaedu arnaf yr wythfed” dydd, o 
genedl Israel, o lwyth Benjamin, yn AW 
o'r. Hebreaid; byn ol y ddeddf, yn. 'Phgcibgroh 


“i ddangos mai nid yn ddi-sail y dywedasai fod ganddo i; la- 
wer. o bethau ag oedd rhai yn eu golygu yn achosion i i ymddir. 
ied yn y cnawd, Adn. 4. y mae'r Apostol ymma, ac yn yr. 
adnod ganlynol, yn enwi amrywiol bethau neillduol. Yr oedd 
wedi. enwaedu arno yr wythfed dydd. Nid oedd ddim fel y 
Cenhedloedd yn ddi-enwaededig: ond yr oedd ei enwaediad 
yn arwydd ei fod mewn perthynas gyfammodol â Duw. Gen, 
17.11. Yr oedd wedi cael ei enwaedu ar y dydd oedd Duw 


wedi ei orchymmyn. Gen. 17. 12. Nid oedd ddim fel hil- 


ìogaeth Isbmael; neu Esau, y rhai oeddynt. yn cael eu hen-. 
bM ond nid yr amser a orchymmynasai Duw. Ac nid 
oedd ddim fel Proselyt yn cael ei enwaedu pan yn ymwrthod 
ag eilunod, ac yn dyfod i addef y gwir Dduw. Yr oedd o 
genedl. Israel, Nid oedd un Proselyt o blith x Gen OL 
ym mysg ei hynafiaid, ond yr oedd yn Israeliad o genedl. 

oedd o lwyth Benjamin. Yr 'oedd yn un o hiliogaeth. iH Y 





PEN, III, PHILIPPIAID. 249 


mab Jacob o'i anwyl Rahel, a'r hwn oedd ei dad yn ei neill- 
duol garu. Yn llwyth Benjamin yr oedd y ddinas Jerusalem, 
a theml yr Arglwydd: o'r llwyth hwn y cafodd brenhin cyntaf 
Israel ei gymmeryd: glynodd y llwyth hwn wrth Judah, pan 
y darfu i'r deg llwyth droi at Jeroboam: 1 Bren, 12. 21. ni 
ddarfu iddo ddim troi at addoliad lloi Jeroboam yn Dan a 
Bethel fel y gwnaeth y deg llwyth: a dychwelodd gyda Judah 
o gaethiwed Babylon. Yr oedd Paul yn Hebrêwr o'r Hebreaid. 
Yr oedd yn arfer yr iaith Hebraeg yu addoliad y synagog, ac 
ddim yn ddieithr iddi trwy ei fod wedi ei eni a'i fagu mewn 
gwlad genhedlig: yr oedd ei dad a'i fam yn yr un modd yn 
Hebreaid: yr oedd yn enwog ym mhlith yr Hebreaid: yr oedd 
yn un o hiliogaeth Abraham, yr hwn oedd wedi cael yr enw 
Hebread, am ei fod wedi dyfod dros yr afon Euphrates, pan 
y gadawodd ei wlad ar orchymmyn Duw. Y mae'r Apos- 
tol yn dywedyd ym mhellach, ei fod yn ol y ddeddf yn Phari- 
sead, O ran crefydd, neu o ran y modd yr oedd yn dehongli'r 
gyfraith, yr oedd yn Pharisead, ac felly yn perthyn i'r blaid 
fanylaf ym mhlith yr Iuddewon. Act. 26. 15. Yr oedd y 
rhai? mn credu athrawiaeth yr adgyfodiad, yr hon oedd yn 
cael e gwadu gan y Saduceaid, Act. 23. 6. yn dangos llawer 
o. barch i draddodiadau ” r henuriaid, Mare 7. 5. Gal, 1, 14. 
yn ymddangos fel rhai yn mawr ymhyfrydu yng nghyfraith 
Dduw, Mat, 23. 5. yn gwneuthur hir weddiau, Mat. 23.14. 
yn ofalus iawn am olchi eu hunain, Marc 7. 3, 4, Luc 11. 98. 
yn glanhau y tu allan i'r ddysgl a'r cwppan, Mat. 23. 25, 27. 
Luc 18, 11. yn degymmu y mintys a'r anis, a'r cwmmin, ïe, a 
phob llysieuyn, Mat. 23, 23. Luc 11, 42. yn awyddus iawn i 
|. meuthur Proselytiaid, Mat. 23.15. yn dangos mawr barch 
i prophwydi, y rhai oedd eu hynafiaid wedi eu anian i fat 
olâeth. Mat, 23, 29, 30. | | 


^6 'Yn ol zêl, yn erlid yr cedwi, yn ol y 
; md sydd yn y ddeddf, yn ddïargyhoedd. 


Peth arall oedd gan Paul, yr hyn fuasai rhai yn ei olygu 
yn achos. i ymffrostio yn y cnawd,-oedd, ei fod yn ol zel, yn 
erlid gr eglwys. Y mae'r gair eglwys yn dyfod oddiwrth y 
geiriau Groegaidd ec caleo, galw allan, ac felly yn arwyddo rhai 
wedi cael eu galw allan o blith eraill, Y mae'n cael ei fynych 

LLYFR V. li 


250 ; PHILIPPIAID. P&N. 111. 


arfer gan y Deg a thrugain am gynnulleidfa. Deut, 23. 2, 3. 
91. 90. Jos, 8. 35. Barn. 20. 2. 21. 5,8. 1Sam. 17.47... Ac 
y mae'n cael ei arfer am gynnulleidfa yn y Testament newydd. 
Act.19.32,39. Hebr. 12.23. Y mae'n cael eì arfer yn y 
'Testament newydd am gynnulleidfa o ddisgyblion Crist a fydd- 
ai'n ymgyfarfod yn.yr un lle i addoli Duw. Rhuf. 16.1. 
1Cor.1.9. 11.18. 14,23. Y mae'n cael ei arfer hefyd 
mewn ystyr mor helaeth fel y mae'n cymmeryd i mewn y dyrfa 
fawr dros yr hon y rhoddodd Crist eì hun yn aberth, a'r hon 
sydd yn gwneuthur i fynu ei gorph dirgeledig ef. Eph. 6. 25. 
Col.1.18,24. Yr oedd Paul wedi bod yn erlid yr eglwys. 
1 Cor. 15. 9. Gal. 1. 13. 1 Tîm. 1.13. Yr oedd wedi cyttuno 
i ladd Stephan, Act. 8.1. chwythu bygythion a chelanedd 
yn erbyn disgyblion yr Arglwydd, Act, 9. 1. gwneuthur llawer 
o ddrygau i'r saint yn Jerusalem, Act. 9. 19. eu mynych gospi 
a'u cymmell i gablu ym mhob synagog, Act. 26. 11. myned ìi 
mewn i bob tŷ, a llusgo gwyr a gwragedd, a'u rhoddi yng 
ngharchar, Act. 8. 3. cau llawer o'r saint mewn carcharau, 
Act. 26. 10. rhoddi barn yn eu yli an Act. 26. 10. erlid y 
ffordd hon hyd angeu, Act. 22. 4. ac erlid hyd ddinasoedd 
dieithr, Act. 26. 11, ac felly wedi deisyf llythyrau oddiwrth. 
yr Archoffeiriad i'w awdurdodi ìi ddwyn gwyr a gwragedd a 
gai efe o'r ffordd honno yn Damascus, yn rhwym i Jerusalem, 
.Act.9.1,2. Yr oedd wedi gwneuthur hyn yn olzel. Yr 
oedd yn dwyn mawr serch i gyfraith Moses a thraddodiadau 'r 
Henuriaid: yr oedd hynny yu ei gynhyrfu i arfer pob modd- 
ion ag a fedrai tu ag at gadw i lawr a dinystrio eglwys Crist, 
yr hon oedd yn arddel fel gwirionedd o'r pwys mwyaf yr hyn 
oedd efe yn olygu yn ddyledswydd arno i'w wrthwynebu. Ond 
er ei fod yn erlid yr eglwys, y mae'n dywedyd ei fod yn ol y 
cyfiawnder sydd yn y ddeddf, yn ddi-argyhoedd. Yr oedd y 
ddeddf, el yr oedd wedi cael ei rhoddi i'r Israeliaid, yn cyn- 
nwys gorchymynnion moesol, yn perthyn i'w hymddugiad cyff- 
redinol tu ag at Dduw a dyn, defodol, yn perthyn ìi addoliad 
crefyddol, a gwladol, yn perthyn i'w llywodraeth yng ngwlad 
Canaan. Yr oedd y cyfiawnder oedd yn y ddeddf i'w gyrraedd 
trwy wneuthur yr hyn ocdd yn orchymmyn, ac ymgadw oddi- 
wrth yr hyn oedd. yn ei wabardd, _ Yr oedd Paul wedi bod yn 
ddi-argyhoedd o ran y cyfiawnder hwn, trwy gyd-ymffurfio â'r 
gyfraith gyda chymmaint. o fanyldra, fel na allai neb ei argy- ì 


PREN, IH, PHILIPPIAID, 951 


boeddi o un pechod neillduol, mewn gommeddiad na thros- 
eddiad. Ond pa mor hardd bynnag oedd ei ymddugiadau 
allanol, y mae'n sicr nad oedd efe, y pryd hynny, ddim yn 
adnabod ysprydolrwydd y gyfraith, nac yn attebi fasyldra ei 
ybynor iaf MAIN 4: 9: 


7 Eithr. y pethau oedd WUY imi, y rhai hyn- 
mya gyfrifais i yn golled er mwyn Crist. 


Wrtli edrych ar y pethau a grybwyllir yn y ddwy adnod 
flaenorol, y mae'r Apostol yn dywedyd, Eithr y pethau eedd 
elw'i mi. Y mae'n golygu y pethau a grybwyllasaiuchod, 
yoghyd a phob peth a wnaethai cyn credu yng Nghrist. Yr 
oedd y pethau hyn yn elw iddo. Yr oeddynt yn dwyn iddo 
aia 'o barch gyda dynion: yr oedd y ddeddf a goruchwyl- 

aeth Moses yn fuddiol, fel yr oedd yn Athraw yn dwyn at 
Grist ac yr oedd Paul, fel y cyffredinolrwydd o'r Iuddewon 
anghrediniol, wedi dychymmygu fod y pethau a_enwasai, a'r 
cyffelyb, yn ddigon i — iddo heddwch Duw a thragy- 
wyddol iechydwriaeth.” Ond pan gafodd ei alw trwy ras efe. 
a'u cyfrifodd yn golled er mwyn Crist. Yr oedd yn awr wedi 
gweled eu bod yn hollol annigonol i'w gyfiawnhau ger bron 
Duw, fel yr oedd efe unwaith wedi dychymmygu: ni buasai 
ond colled iddo lynu wrth y gyfraith ddefodol, yn awr pan 
oedd Crist, sylwedd'yr holl gysgodau, wedi ymddangos: bu- 
asai ymddiried iddynt yn ei rwystro i gredu yng Nghrist, yr 
hyn. fuasai yn sicr o fod yn annhraethol golled iddo yn y di- 
'ŵedd. Mat.?1.31. Yr oedd wedi darfod â hwynt o ran 
ymddiried ynddynt, yr un fath ag y mae*r morwyr yn faflu i'r 
'môr yr eiddo fyddo yn y llong, pan fyddont yn golygu fod y 
llong, ïe, a'u bywyd mewn enbydrwydd, os na bydd i'r eiddo 
gael ei fwrw allan. Yr oedd wedi eu golygu fel dim, ïe gwaeth 
'nâ dim mewn cydmariaeth â Christ: rhoddodd i nyd bob yn 
Ìe.>-0ihd syn de fel y byddai iddo ennill Crist. 


; 8 16, yn dydw a yr wyf hefyd yn cyfrif 
pob. peth yn golled, o herwydd ardderchowg- 
rwydd gwybodaeth Crist Iesu fy Arglwydd: er 
mwyniyn hwn y'm colledwyd ym mhob peíh, ac 


252 PHILIPPIAID, P&N TH, 


yr wyf yn eu 'dilnlan yn dom, fel yr ynnillwyf 
Grist, 


' Yr oedd Paul wedi cyfrif y pethau oedd elw iddo yn goll- 
ed er mwyn Crist. Adn. 7. Ac yn awr ar ol byw yn sanct- 
aidd amrywiol flynyddoedd, ymdrechu llawer dros Grist, 
bod yn helaeth lwyddiannus i daenu ei achos, dioddef llawer 
dros ei enw, a chael amrywiol flynyddoedd i wybod yn brofi- 
 adolam y ffordd o iechydwriaeth trwy Grist yn unig, y mae 
mor bell oddiwrth newid ei feddwl am y pethau oedd wedi 
ymwrthod â hwynt, fel y mae yn dywedyd, Jê, yn ddiammeu, 
yr wyf hefyd yn cyfrif pob peth yn golled... Y mae'r geiriau 
pob pelh yn cymmeryd i mewn, nid yn unig y pethau a enw- 
asai o'r blaen, ond hefyd ei alluoedd eneidiol, ei ddysgeid- 
iaeth, a'i wybodaeth, ei barch a'i gymmeradwyaeth gyda dyn- 
ion, eì feddiannau bydol, cysuron bywyd, y pethau a wnaethai 
ar ol credu yng Nghrist, megis byw yn gyfiawn, yn sobr, ac 
yn dduwiol, gwasanaethu Duw mewn symlrwydd amrywiol o 
flynyddoedd, gwneuthur y fath weithredoedd ardderchog, 
plannu cynnifer o eglwysi, ennill cynnifer o eneidiau at Iesu 
Grist, myned trwy gymmaint o enbydrwydd er ei fwyn, &e, 
Yr oedd yn parhau i gyfrif y pethau hyn yn golled. Nid yd- 
ym ddim i feddwl ei fod yn eu bwrw ymmaith ;. ond ei feddwl 
yw, nad oedd ddim yn gosod ei ymddiried ynddynt, nac yn 
disgwylam gymmeradwyaeth gyda Duw ar eu pwys... Yr oedd 
yn y modd hyn yn eu cyfrif yn golled, er mwyn ardderchowg- 
rwydd gwybodaeth Crist Iesu ei Arglwydd. Y mae gwybod- 
aelh Crist Jesw yn arwyddo, nid y wybodaeth sydd gan Grist 
ei huo, ond naill ai adnabyddiaeth athrawiaethol o hono fel y 
mae'n cael ei ddarlunio yn. yr efengyl, o ran ei Berson, ei 
gyfryngdod, ei swyddau, y bendithion sy'n cael eu cyfrannu 
drwyddo, &c ; neu adnabyddiaeth brofiadol o'r hyn ydyw efe 
yw bobl, 1 Cor. 1. 9. Hebr. 3. 14. yn waredwr, yn ennein- 
iedig brophwyd, offeiriad, a_ brenin, yn ddoethineb, yn gyf- 
iawnder, yn sancteiddrwydd, yn brynedigaeth, ïe, yn bob 
peth. Y mae ardderchowgrwydd neillduol yn perthyn i'r wy- 
bodaeth hon. Y mae ei gwrthddrych yn dra ardderchog: y 
mae gogoniant Duwdod i'w weled yn ei Berson a'i gyfryng- 
dod. loan 14, 7—9. 2Cor. 4.6. Y mae'n cael ei ddad- 
guddio, nid gan gig a gwaed, ond gan Dduw, Mat. 16. 16, 


" 


“a gollodd y pethau hyn i gyd. Neu fe ddichon mai 


PEN.Hr, PHILIPPIAID, 25$ 


17. Y mae, yn ei helaethrwydd a'i heglurdeb, ŷn dirfawr 
ragori ar y wybodaeth o Grist oedd i'w chael dan y gyfraith, 
Y mae o'r pwys mwyaf, fel y mae'n gosod allan ddigonol- 
rwydd ac addasrwydd gyferbyn ag an&en pechadur, Y mae'n 
dwyn dyu i adnabyddiaeth o fendithion o'r pwys mwyaf; ma- 
ddeuant pechodau, Col. 1. 14. adferiad o ddelw Duw, Tit. 3. 
5, 6. dyfodfa at orsedd gras, Heb. 10. 19. a'r nefol etifedd- 
ìaeth. Ioan 17. 3. Rhuf. 8. 17. Y mae'n cael rhyw effeithiau 
ardderchog ar bawb sy'n ei meddiannu. Ŷ mae'n eu dar- 
ostwng dan ystyriaeth o'u gwaeledd, yn eu dwyn i ddiystyru y 
pethau y mae eraill yn edrych arnynt o'r pwys mwyaf, yn eu 
dwyn i ymddiried yng Nghrist, fel unig a digonol Waredwr, 
yn eu rhwymo i wneuthur a dioddef drosto, yn eu cysuro dan 
eu holl orthrymderau, ac ì gynnyddu mewn tebygolrwydd iddo. 


— 9 Cor. 9. 18. O herwydd ardderchawgrwydd y wybodaeth 


hon yr oedd Paul yn cyfrif pob peth yn golled, Ni buasent 
'ond di-fudd iawn mewn cydmariaeth â'r wybodaeth hon: a phe 
buasai yn ymddiried iddynt, buasent yh ei gadw rhagddi, a 
thrwy hynny yn dwyn iddo annhraethol golled. Yr oedd er 


| amwyn Crist wedi ei golledu yrn mhob peth. O achos credu yng 


Nghrist, arddel ei efengyl a'i chyhoeddi, yr oedd wedi colli ei 
barch gyda dynion, eì gyfeillion, ei esmwythdra, a'i rydd-did, 


_ ac wedi ei ddifeddiannu o lawer o gysuron bywyd. Nid yw 
' ddim yn annhebygol ei fod wedi cael ei ddi-arddel gan yr lu- 
 'ddewon; a'i yspeilio o'i feddiannau, fel y cafodd llawer o'r 


“Hebreuid crediniol, Hebr. 10. 83, 34.. Ac er fod yn debyg- 
— ol ei fod, ar gyfrif cryfdwr eì alluoedd eneidiol, helaethr dd 
'ei ddysgeidiaeth, sefyllfa ac amgylchiadau ei gyfeillion, a'i 
ud clerb gf ei hun yn y grefydd luddewig, wedi pi Ca 
efe 

ddwl 

_ yt Apostol yw, ei fod yn edrych ar yr holl bethau hyn, mewn 
 €ydmariaeth â Christ, ac o ran ymddiried iddynt, ddim gwell 
'mâ cholled: ac oblegid bynny ei fod yn eu taflu ymmaith fel 
“pethau na chai efe ond tragywyddol golled eddi wrthynt, pe 
' buasai yndisgwyl cael ei gymmeradwyo a'i gyfiawnhau trwy- 
ddynt, I ddangos ym mhellach mor wael oeddynt yn ei olwg, 
'y mae'n dywedyd, Ac yr wyf yn eu cyfrif yn dom, fel yr yn- 
nillwyf Grist. A'u golygu fel petbau i ymddiried iddynt am 
iechydwriaeth, yr oedd yn eu parhaus ystyried yn eitha gwael, 


lawer o bethau mawrion, etto trwy gofleidio crefydd C 


254 PHILIPPIAID. PaN. 115, 


a fliaidd, megis tom, neu yr byn na thâl ddim ond i'w daflu i'r 
cwn. Es. 64.6. Y mae'r gair scubala sydd ymma am dom, 
yn arwyddo peth i'w daflu i'r cwn. Ni allai'r pethau a enwid, 
' a'r cyffelyb, fod o un gwerth gyda golwg ar gymmeradwyaeth 
ger bron y Duwdod, ond yn unig ym marn y rhai oedd yr 
Apostol wedi eu galw yn gwn. Adn. 2. Yr oedd Paul yn 
hollol ddarfod ag ymddiried ym mhob peth arall, gyda golwg 
ar y pwngc o gyfiawnhad, fel y byddai iddo gael Crist, y perl 
o uchel bris, i fod yn gyfiawnder, ac yn bob peth i'w enaid, 
acfellyy. byddai iddo yn-y diwedd gael cyflawn fwynhad o'r 
Gwaredwr a'i holl fendithion dd ied j 


 9.Ac y'm cair ynddo ef heb fy A 
der fy hun, yr hwn sydd o'r gyfraith, ond yr 
hwn sydd trwy ffydd Crist, sef y Y 
sydd o Dduw trwy ífydd : 


I ddangos ym mhellach i ba ddiben yr oedd _efe yn cyfrif ï 
pob peth yn dom, y mae'r Apostol yn dywedyd, Ac y'm cair 
ynddo ef heb fy nghyfiawnder fy hun, yr hwn sydd o'r gyfraith. 
Y mae bod un ynddo ef yn cynnwys cyfrannogi o'i fendithion, 
fel y llofrudd yn cael diogelwch yn y ddinas noddfa, parhau 
mewn undeb ag ef ac i dderbyn oddi wrtho, Ioan 6,66. 15, 4, 
cael ei farnu fel un yn cael ei gynddrychioli ynddo ef fel ei 
'Ben cyfammodol, a bod, bynny yn cael ei wneuthur yn amlwg 
pan fyddo ei achos yn cael eì brofi a'i benderfynu yn nydd y 
cyfrif. Yr oedd Paul yn dymuno ei gael fel hyn yng Nghrist, 
heb eì gyfiawnder ei hun. Y mae cyfiawnder dyn ei hun yn 
cymmeryd i mewn yspryd addfwyn, tawel, heddychol, tostur- 
iol, haelionus, &c.; geiriau gwirionedd, sobrwydd, gostyng- 
eiddrwydd, mwyneidd-dra, &c,; bod yn rhydd oddiwrth y 
pechodau ) y mae eraill yn euog o honynt; ynghyd a diwyd a 
chydwybodol gyflawniad o ddyledswyddau moesol a chrefydd- 
ol, Y mae'r cyfiawnder hwn o'r gyfrailh, fel y maen cael ei 
orchymmyn yng nghyfraith Dduw, ac yn cael ei gyflawnu mewn 
ufudd-dod iddi, Nid oedd yr Apostol ddim yn dymuno bod 
heb gydymffurfio â gofynniadau deddf Duw, yr hon sydd yn 
cael ei chyflawnu mewn cariad at Dduwa dyn: ond yr oedd yn 
dymuno ei gael heb ymddiried i'w gyfiawnder ei hun na dis- 
gwyl i Dduw ymddwyn tuag atto yn ei ol. Yr oedd yn gwybod 


PEN. IíI. PHILIPPIAID. 955 


yn dda fod y cyfan o'i eiddo ei hun yn amherffaith, ac oblegid 
hynny ddim yu atteb i ofynniadau deddf Duw, yr hon yw 
rheol cyfiawnder; ac na cheir neb yn y diwedd yng Nghrist, 
ond y rhai sydd yn ymwrthod â phob ymddiried yn eu cyfiawn-. 
der eu hunain. Ond ei ddymuniad oedd cael yr hwn sydd trwy 
ffydd Crist, sef y cyfiawnder sydd o Dduw trwy ffydd. Y 
mae'n amlwg mai nid ffydd ei hun yw 'r cyfiawnder oedd 
yngolwg yr Apostol, o herwydd y mae írwy ífydd. Ond y 
mae'r Ysgrythyrau 'n dangos fod Crist yn ddiwedd i'r ddeddf, . 
er cyfiawnder ìi bawb a gredant; Rhuf. 10. 4, ac mai trwy ei 
ufudd-dod a'i ddioddefiadau eí y gwneir llawer yn gyfiawn. 
Rhuf, 5.18, 19... Y mae'r cyfiawnder hwn i bawb, ac ar bawb 
agredant. Rhuf.93.22. Mewn perthynas i ffydd, gwel Pen. 
1.25. Y mae hon yn ffydd Crist, naill ai am mai Crist yw ei 
Hawdwr a'i pherffeithydd, Heb, 12. 2, neu am mai Crist yw 
— ei gwrthddrych, mewn perthynas i'r hwn y mae ^'r enaid yn 
credu tystiolaeth Dduw, ac yn yr hwn y mae'n ymddiried am . 
gyfiawnder. Y mae'r cyfiawnder hwn (rwy ffydd. Y mae 
ffydd yn derbyn Crist, ac felly yn ol gosodiad grasol Duw, yn 
rhoddi i'r enaid hawl iddo ef ac i'w gyfiawnder. Y mae'r 
Apostol yn dywedyd ym mhellach am y cyfiawnder hwn, ei fod 
o Dduw trwy ffydd. Y mae o Dduw oan ei drefnhad; 1Cor. 
1. 90. y mae wedi cael ei weithio allan gan Grist, yr hwn sydd 
yn Emmanuel, Duw gyda ni; y mae Duw yn gweithio ffydd 
yn eneidiau dynion, fely maent yn dyfod i dderbyn y cyfiawn- 
der hwn; ac y mae Duw yn ei gyfrif i bob un sydd yn cred 
er rhyddhad oddiwrth ddamnedigaeth, a rhoddi hawl i fy 
cds ti 2Cor. 6.21, 






dy 10 Fel yn adnabyddwyf ef, a grym e | 
.gyfodiad ef, a chymdeithas ei ef, 
gan i fod wedi fy nghyd- ífurfio â 'i farwolaeth yf 
Mm 
“Yr oedd Paul yn. Gyfrif pob peth yn golled” ac yn dom, fel 
y byddai iddo ennill Crist, Adn. 8. fel y caid ef ynddo ef heb 
ei gyfiawnder ei hun, Adn. 9. ac fel y byddai iddo ei adnabod 
ef. Yr oedd wedi cael y fath olwg ar ei ogoniant, fel na allai 
ddim llaì nâ hiraethu am adnabyddiaeth helaethach o'i Berson, 
fel y mae'n feddiannol ar hanfodol ddwyfol briodoliaethau, fel 
y mae yn gyfrannog o gig a gwaed, ac fel y mae annhraethol a 


366 PHILIPPIAID. PEN. 111. 


thragywyddol undeb rliwng ei ddwy natur. Yr oedd ar yr un 
pryd yn mawr ddymuno cael helaethach adnabyddiaeth o hono” 
fel y mae'n bob peth i'r rhai a gredant yn ei enw. Yr oedd 
am adnabod yn neillduol rym ei adgyfodiad ef. Y mae grym. 
neillduol yn adgyfodiad Crist i wneuthur yn amlwg mai Mab 
Duw yw efe, ac nid twyllwr, fel y dywedai 'r Iuddewon, Rhuf. 
1. 4. i ddangos fod cyfiawnder wedi ei foddloni, ac am hynny . 
' ycyfiawnheir pawb a gredant yn ei enw ef, Rhuf. 4. 25. 8. 34: i. 
dawelu meddyliau duwiolion wrth edrych tu ag ystafelloedd y 
bedd, gan fod Crist wedi ei gyfodi fel blaen-ffrwyth y rhai a 
hunasant, 1 Cor. 15. 20. i adgenhedlu i obaith bywiol am eti- 
feddiaeth anllygredig, yr hon sydd y'nghadw yn y nefoedd, 
1 Pet, 1. 3,4. ac i ddwyn serchiadau duwiolion i gael eu sef- 
ydlu yn fwy ar y pethau sydd uchod. Col. 3.1. Yr oedd 
Paul yn dymuno eael helaethach adnabyddiaeth o'r pethau 
hyn. Ac yr oedd yn hiraethu am gael ychwaneg o adnabydd- 
, iaeth ynddo ei hun o weithrediad y cadernid a weithredodd 
Duw yng Nghrist, pan y cyfododd efe ef o feirw. Eph. 1. 19, 
20. Y mae duwiolion nid yn unig yn cael eu bywhau gyda 
Christ, Eph. 2. 5, ond hefyd eu galluogi i rodio mewn ne- 
wydd-deb buchedd. Rhuf. 6. 4, Yr oedd yr Apostol am 
adnabod hefyd gymdeithas ei ddioddefiadau ef. Yr oedd yn 
dymuno sylwi mwy ar yr hyn sydd yn cael eì ddywedyd gan 
ddioddefiadau Crist, sef fod eyfreith-Dnw yn gyfiawn, sancet- 
aidd, a da, ac felly yn deilwng o'r parch mwyaf; fod pechod 
yn anfeidrol ddrwg, ac felly yn deilwng o'r casineb eithaf; 
fod Duw yn anfeidrol sanctaidd, ac am hynny na all efe ddim 
llai nâ chasau pechod; yn anfeidrol gyfiawn, ac am hynny na all 
ddim llai nâ chospi pechod ; bod yr Arglwydd yn gyfoethog o dru- 
garedd ; bod calondid neillduol gan bechaduriaid i wynebu ar 
orsedd trugaredd; fod credinwyr dan y rhwymau mwyaf i fod 
yn ddiolchgar, id Yr oedd yn hiraethu am ddal cymmun- 
deb beunyddiol ag ef yn ei groeshoeliad, MAU fod ei hen ddyn 
yn cael ei groeshoelio ynghyd a'i wŷniau a'i chwantau, Rhuf. 
6. ô. Gal. 2.20. 5. 24. 6.14. Yr oedd am feunyddiol gyf 
rannogi o'r bendithion sy'n dylifo i bechaduriaid oddiwrth ei 
ddioddefiadau; maddeuant, Eph. 1.7. heddwch, Col, 1. 20, 
cyfiawnder, 2 Cor. 5. 21. sancteiddiad, 'Tit. 2. 14, rhydd-did 
i fyned i'r cyssegr, &c. Hebr. 10, 19, 20. Yr oedd yn chwen- 
wych cael yr anrhydedd o ' ddioddef er mwyn Crist, ac yn Si 


, 


Yau. HI. PHILIPPIAID. 257. 


achos, er gogoniant Duw a daioni eì eglwys... Mat, 20 23. 
Rhuf. 8.17. 2Tim. 2.11, 12. 1 Pet. 4. 19. ac yr oedd yn 
profi neillduol awydd i gymmeryd ei ran.o ddioddefiadau 
aelodau Crist. Act. 9. 4. Col. 1, 24. Y mae 'r cyd-ymffurfiad 
oedd yn 'ddymuno: â marwolaeth Crist, yn arwyddo marw i 
bechod, íel yr oedd efe wedi marw dros bechod, Rhuf 6; 10, 
11: arhoddi ei fywyd i lawr yn ei achos, fel yr oedd efe wedi 
rhoddi ei fywyd i lawr i'r diben i achub pechaduriaid, 


11 Os mewn un modd y gallwn gyrhaeddyd 
ME yfadiod. y meirw: — 


I ddangos beth oedd ganddo yn ei olwg wrth fod yn hit 
aethu am y pethau a grybwyllir yn yr Adnod flaenorol, y mae 
yr Apostol yn dywedyd, Os mewn un modd y gallwn gyrhaeddyd 
adgyfodiad y meirw. Nid yw'r iaith a arferir ymma ddim yn 
dal allan fod Paul yn amheus pa:un a wnai efe gyrhaeddyd ad- 
gyfo|iad y meirw ai. peidio.. Yroedd yn gwybod y byddai ad- 
gyfodiad i'r cyfiawnion ac i'r anghyfiawnion: yr oedd yn gwy- 
bod hef;d.y byddai iddo efe ei hun.gael ei adgyfodi ar ddelw 
ei Arglwydd. Phil. 3. 21. Rhuf. 8. 38, 39. 2Cor. 5. 1. 2Tim. 
4:8. Ond y mae'r gair ei a gyfieithir ymma os, yn cael ei 
arfer weithiau ì arwyddo /e/, ac.yn cael ei gyfieithu felly yn yr 
Adnod ganlynol, Y mae'n cael ei arfer yn yr ystyr hyn mewn: 
mannau; eraill. Gwel: Act. 8.22. 26. 23.. Nid ammhriodol: 
gan hynny fyddai darllen y geiriau yn y modd hyn, Fel yn rhyw 

Jodd y gallwn gyrhaeddyd adgyfodiad y meirw. Yr oedd yg 
Apostol yn golysu y dedwyddwch fydd y duwiolion yn ei fedd-- 
iannu yn adgyfodiad y meirw, o'r pwys mwyaf. Bydd eu cyrph: 
yn cael eu gwaredu o law 'r bedd, Rhuf..8. 23. a'u gwneuthur 
yr un ffurf a chorph gogoneddus yr Arglwydd Iesu: Phil. 3, 21, 
car holl dduwiolion gyfarfod yn rhydd oddiwrth bob gofid, ac 
yn berffaith mewn sancteiddrwydd: cânt eu cyhoeddus arddel 
gan Grist pan yn ymddangos yn ei ogoniant: a chânt fwynhau 
di-gyfrwng a di-dor gymmundeb â'u hanwylyd byth. Yr oedd 
yr Apostol yn golygu hefyd mai nid hawdd yw cyrraedd yr ad- 
gyfodiad gogoneddus hwn. Y mae,llygredd y natur ddynol, 
profedigaethau 'r diafol, gwrthwynebiadau erlidwyr, &c., ym 
neillduol rwystrau i redeg yr yrfa a pharhau hyd y diwedd. Nid 
ynyr un modd y mae pawb oblant Duw yn dyfod i ben yr 
LLYFR Y... Kk ' 


258 PHILIPPIAID. Paw. ui. 


yrfa. Y mae ambell un yn cael myned ar hyd rhyw lwybr 
esmwyth, heb gyfarfod â fawr o ofidiau: y mae eraill yn gorfod 
m;ned trwy lawer o orthrymderau. Yr oedd Paul yn ym» 

- ddarostwng Î ewyllys Duw o ran .y llwybr ar hyd. yr hwny 
byddai iddo ddyfod i ben yr yrfa: os rhaid dioddef gyda 
Christ, yr oedd yn hollol foddlon i hynny. Ond yr oedd yn 
profi penderfyniad sefydlog yn ei feddwl, trwy gymmorth grâs, 
i arfer pob moddion tu ag at ddyfod i'r mwynhad o'r hyn.oedd 
o gymmaint pwys yn ei olwg. 


12 Nid fel pe bawn wedi ei gyrhaeddyd eis- 
oes, neu fod eisoes wedi fy mherffeithio; eithr 
dilyn yr wyf, fel y gallwyf ymaflyd yn y peih 

hwn hefyd yr ymaflwyd ynof gên Grist Iesu. 


Yr oedd Paul yn dymuno rhedeg nes cyrhaeddyd adgyfod- 
iad y meirw. Adn. 11. Ond wrth ddywedyd hyn nid oedd 
:efe ddim yn sôn am dano ei hun fel pe buasai wedi eî gyrhaeddyd 
eisoes, meu fod eisoes wedi eì berffeithio. Yr oedd y rhedegwr a 
ddeuai gyntaf i ben yr yrfa yn y chwareuyddiaethau Groegaidd, 
yn derbyn y goron oedd wedi ei bwriadu i'r gorchf,gwr.. Yr 
oedd yr Apostol yn rhwydd gyfaddef nad oedd efe etto ddim 
wedi dyfod i ben yr yrfa, nac wedi cyrraedd y gamp am ba un 
yr oedd yn rhedeg. Er ei fod yn meddiannu hawl î 'r nefol eti- 
feddîaeth, nid oedd efe etto ddim wedi dyfod i'r mwynhad o'r 
hyn oedd yn ei obeithio am dano. Er ei fod yn rhagori ar lawer 
o ran ei wybodaeth, yn ddi-ragrith mewn cref: dd, yn feddiannol 
ar holl rannau 'r creadur newydd, ac yn beiffaith o ran ei gyf- 
iawnhad, etto nid oedd efe ddim wedi cyrraedd y perffeith- 
rwydd oedd yn ei ddymuno, a'r hyn oedd raid iddo ei gyrraedd 
cyn y byddai iddo dderbyn y goron. 2Tim.4 8. Nid oedd 
— ddim wedi cyrraedd perffaith adnabyddiaeth o bethau Duw: 
1Cor.13. 12. nid oedd ddim yn berffaith rydd oddiwrth lygredd : 
Ioan 1, 8. nìd oedd ddim yn gallu cyflawnu un ddyledswydd 
mewn modd perffaith: nid oedd ddim wedi cyrraedd perffaith 
ryddhad oddiwrth elynion a phrofedigaethau : 2Cor.12.7. ac 
nid oedd ddim wedi dyfod i'r mwynhad o gyflawn a pherffaith . 
ddedwyddwch. Eithr dilyn yr oedd, fel y gallai ymaflyd yn y 
peth hwn hefyd yr ymaflwyd ynddo gan Grist Iesu. Pan oedd 


- 


Pau. 111: PHILIPPIAID, a59 


efe yn myned rhagddo yn gyflym yn ei gyflwr annychweledig, 
ac felly yn yr enbydrwydd mwyaf o fod yn druenus byth, yr 
oedd Crist, trwy. weithrediad awdurdodol eì Yspryd, wedi 
gafaelu ynddo a'i dynnu fel pentewyn o'r tân, ac wedi cymmer- 
yd meddiant o hono i fod fel llestr etholedig iddo ei hun: ac 
yr oedd yn dal ei afael ynddo yn barhaus, fel na chai neb ei 
ddmynol allan o'i law ef. Yr oedd wedi gwneuthur hyn i'r 
diben i'w ddwyn i redeg, fel y byddai iddo ddal gafael ar fywyd 
tragywyddol. Yr oedd yntau yn awr yn myned rhagddo yn 
awyddus yn ei yrfa, gan arfer pob moddion ìi gynnyddu mewn 
adnabyddiaeth o bethau Duw; gosod ar waith ffydd, cariad, 


' gobaith, amynedd, hunan-ymwadiad, gostyngeiddrwydd, &c.; 


marweiddio gweithredoedd y corph trwy'r Yspryd; a diwyd a 
chydwybodol gyflawnu pob dyledswydd tu ag at Dduw a dyn; 
gyda golwg.ar gael ei ddwyn, yn ffordd ac amser Duw, i fedd- 
iannu yr hyn oedd Crist wedi ei dueddu i roddi ei feddwl arno,. 
'aciredeg tu ag atto. Er ei fod yn gwybod nad oedd dim a'i 
'gwahanai oddiwrth gariad Crist, Rhuf. 8. 38, 59. etto yr oedd 
am arfer y moddion. tu ac at gyrraedd y diben. 

cL 

ynn. _ db â trod yr, nid wyf fi yn bwrw ddarfod i 
mi gael. gafael: ond un peth, gan anghofio y 
pethau sydd o'r tu cefn,ac ymestyn at y pethau 


a'n. ên. blaen, 


Fy hn wasgu yn fwy at eu meddyliau gymmaint ddylai duwiol- 
ion ystyried eu byrdra, ac i ddangos na ddylai neb yn eu plith 
ymffrostio o'i berffeithrwydd, y mae 'r Apostol yn dywedyd, Y 
brodyr, nid wyf fi yn bwrw ddarfod $ mi gael gafael. Y mae'n 
eu hannerch fel brodyr. Gwel Pen. 1. 12.. Beth bynnag oedd 


yrathrawon deddfol yn ymffrostio o'u cyrhaeddiadau, yr oedd 


Paul yn rhwydd gyfaddef nad oedd efe ddim wedi cael gafael. 


— Er ei fod wedi cael ei alw mewn modd gwyrthiol, wedi ei 


ddysgu gan Grist mewn modd di gyfrwng, wedi bod gynnifer 
o flynyddoedd yn y weinidogaeth, wedi cael ei gymmeryd i 
ffynu i'r drydedd nef, wedi llafurio mor helaeth, ac wedi bod 
anorlwyddiannusi ddwyn cynnifer o eneidiau at Grist, etto nid 
edd efe ddim yn cyfrif ei hun fel un fyddai wedi cyrraedd 
sperffaith wybodaeth, sancteiddrwydd, a nyg wch-, Ond yr 


” 


260 PHILIPPIAID. Piv. yf't 


oedil yn gallu dywedyd un peth ; 'ŷr'oedd yn anghofio y dol 
o'r tu cefn, ac yn ymestyn at y pethau o'r tu blaen. Y mae'n wir 
y gallai edrych yn ol gyda galar ar yr amser a'dreuliasai cyn 
dyfod i i redeg yn yr yrfa hon; ac y gallai feddwl gyda gofid 
mai tra hwyrfrydig oedd efe gd bod yn ei symmudiadau hyd 
ymma. Gallai hefyd edrych yn ol ar ei drôedigaeth, ei gyn- 
nydd, a'i lwyddiant, fel amlygiadau o ras Crist, ac fel tystiol- 
aeth o'i apostoliaeth. Rhuf. 15. 17—19. 1Cor. 15.1 

Ond fel un oedd â nôd o'i flaen i gyfeirio atto, yr oedd ei feddwl 
ar redeg tu ag atto gymmaint a phe buasai wedi anghofio y peth- 
au o'r tu cefn. Nid oedd ddim yn troi yn ol at y pechodau y 
buasai'n ymhyfrydu i fyw ynddynt yr amser aethai heibio; nid 
oedd ddim yn troi yn ol at anrhydedd, cyfoeth, a mawredd y 
byd, yn y rhai y buasai gynt yn ymofyn am ddedwyddwch; nid. 
oedd ddim yn meddwl yn fawr am y pethau hynny ag oedd efe 
fel Iuddew, wedi eu golygu unwaith o'r pwys mwyaf; ac nid 
oedd ddim yn meddwl yn fawr am yr hyn oedd efe fel Cristion 
wedi cyrhaeddyd atto, nac yn treulio ei amser i edrych gyda 
hyfrydwch ar ei zynnydd. _ Ond yr oedd yn ymestyn at y pelhau 
o'r lu blaen... Yr oedd yn arfer pob diwydrwydd i dreiddio ií 
bellach adnabyddiaeth o bethau ysprydol: yr oedd yn awyddus 
| ifyned rhagddo yn yr arferiad o bob gras, a'r cyflawniad o bob 
dyledswydd, i fod yn fwy er gogoniant Duw a lles ì i'w gyd-gro- 
aduriaid: ac yr oedd yn profi'r awydd mwyaf am gael ruwyn- 
had helaethach o'r dedwyddwch oedd yn cael ei ddal. allan y yn 
yr efengyl. 


>a. - 


14 Yr ydwyf yn YN at y nôd, am n gamp 
uchel alwedigaeth Duw yng Nghrist Iesu. 


wr 

“Yr oedd Paul in anghofio 'r pethau o'r tu cefn, ac yn 
ymestyn at y pethau o'r tu blaen. Adn.13. Yn y modd hyn 
yr oedd yn cyrchu aí y nôd. Fe ddichon mai Crist yw 'r nôd 
oedd yn ei olwg. Efe yw 'r nôd oedd y Prophwydi, yr Efangyl- 
wyr, a'r Apostolion yn cyfeirio atto. Efe yw 'r nôd at ba un 
y mae duwiolion, yn eu ffydd, yn eu gobaith, yn eu cariad, yn 
eu . gweddiau, yn eu diolchgarwch, yn y cyflawniad o wahanol 
ddyledswyddau, yn cyfeirio. Yr oedd yr Apostol yn cyrchu at 
y nôd trwy ei fod yn chwilio 'r Ysgrythyrau, yn ymdrechu 
llawer. â Duw mewn gweddi, yn diwyd a chydwybodol arfer 


PEN. III, PHILIPPIAID. 261 
moddion gras, gyda golwg. ar gael 'ilniiwyddiaeth helaethach 
o Grist, ei garu yn well, a'i fwynhau yn fwy cyflawn. -Neu fe 
ddichon fod y gair nôd ymma'n arwyddo'r nefol ddedwydd- 
wch. Y mae duwiolion, wrth rodio'r llwybr cul, gwilio yn - 
erbyn-profedigaethau, gwrthwynebu gelynion, &c., yn cadw eu 
golwg ar y dedwyddwch hwn, yr un fath ag y mae saethyddion 
yn cadw eu golwg ar y nôd y maent yn cyfeirio atto. Neu fel 
y mae'r gair cafd, sydd ymma am af, yn fynych iawn yn ar- 
wyddo yn ol, Mat. 9. 29. 16. 27. 23.3. 25.15. Marc 7. 5. 
Luc 1. 9, 38. 2.92, 24, 27, 29, 39, 42. fe ddichon mai meddwl 
yr Apostol yw, ei fod yn myned rhagddo yn ei yrfa, ar hyd 
llwybr ffydd a sancteiddrwydd, yn ol fel yr oedd wedi ei nodi 
allan yn y dadguddiad dwyfol. Yr oedd yn rhedeg am gamp 
. uchel alwedigaeth Duw yng Nghrist fesu.. Yn y chwareuydd- 
iaethau Groegaidd yr oedd y rhedegwyr yn ymdrechu â'u holl 
egni i ddyfod am y cyntaf at y gamp, neu 'r wobr oedd i gael 
_ei rhoddi i'r hwn a ddeuai gyntaf i ben yr yrfa. Yr oedd 
Paul yn rhedeg yn gyflym i'r diben i gael dal gafael ar y gamp 
oedd yn cael ei gosod o'i flaen, hynny yw, y nefol ddedwydd- 
wch, yn gynnwysedig mewn cyflawn ryddhad oddiwrth bob 
peth annymunol, a thragywyddol fwynhad o bob daioni. Yr 
oedd Duw wedi galw Paul, ac y mae'n galw imn gwir gredadyn 
i'r mwynhad o'r dedwyddwch hwn. Y mae'n galw 'n allanol 
yng ngwahoddiadau 'r efengyl; Mat. 22. 14. ac mewn modd 
effeithiol, pan y mae, trwy ei Yspryd, yn tueddu eneidiau i 
wrando ar yr alwad. 1Cor. 1.9, 24. Y mae'r alwedigaeth 
hon yn cael ei galw yn uchel am mai y Duw sydd yn preswylio 
yn yr uchelder sydd yn galw; ac am ei fod yn galw'r enaid i 
fwynhau pethau uchel a gogoneddus yn y wlad uchod.. Y mae 
yng Nghrist fesu. Y mae'r nefol ddedwyddwch i'w gael ar 
— gyfrif yr hyn a wnaeth ac a ddioddefodd Crist: y mae Crist ei 
hun. yn ei weithredol feddiannu yn bresennol: 2 Thess. 2, 14. 
— Crist fydd. yn ei roddi i'w ffyddlon ddisgyblion yn y diwedd: 
t _2 Tim. 4.8, a chyd ag ef y bydd y rhai a'i derbyniant i gael 
byw byth yn y dedwydd fwynhad o hono. Col. 3. 4. 


L6A*16:  Cynnifer gan hynny ag ydym berffaith, 
syniwn 'hyn: ac os ydych yn synied dim yn 
| amgenach, byn AU 'a HMgaiMis BŴR i 
chwi. : 


W'j PHILIPPIAID, Pas. 11I. 


Yr oedd Paul wedi cyfaddef nad oedd efe ddim etto wedi 
ei berffeithio; Adn. 12. etto y mae ymma 'n dywedyd, Cyn- 
nifer gan hynny ag ydym berffaith, syniwn hyn. Y mae'n cyf- 
eirio at y rhai oedd yn cyfrif eu hunain yn berffaith, ac fe 
ddichon, yn cael eu golygu felly gan eraill. Neu y mae'n 
golygu gwir dduwiolion yn gyffredinol: y mae'r rhai'n yn ber- 
ffaith trwy fod holl rannau 'r creadur newydd wedi eu ffurfio 
ynddynt. Neu yn hytrach y mae yn golygu y rhai oedd wedì 
cyrraedd adnabyddiaeth helaeth o'r dwyfol wirionedd, ac felly 
yn berffaith mewn cydmariaeth ag SR FyHiol eraill, . Mat. 19, 
21. 1Cor. 2. 8. Heb. 5. 14. Y mae'n galw ar y rhai'n i syn- 

ied Mn Dylent edrych yn fanwylat yr hyn oedd efe yn ei 
osod o'u blaen yn bresennol, yn neillduol i beidio ymddiried 
yn y cnawd, Adn. 3. i gyfrif yr hyn oedd. elw iddynt, ïe pob 
peth, yn golled ac yn dom, er mwyn ardderchawgrwydd gwy- 
bodaeth Crist Iesu, Adn. 7, 8. i fod â'u gofal mwyaf. ar eu cael 
yng Nghrist, heb eu cyfiawnder eu hunain, yr. hwn sydd o'r 
gyfraith, Adn. 9. i fod yn awyddus i i gyrraedd adnabyddiaeth 
helaethach o Grist, grym ei adgyfodiad, a chymdeithas ei ddi- 
oddefiadau, Adn. 10. i hiraethu am gydymffurfiad â'i farwol- 
aeth ef, Adn. 10. i anghofio'r pethau o'r tu cefn, ac i ymestyn 
at y pethau o'r tu blaen. Adn.13. Ond fel y gallai í fod rhai 
o honynt yn diofalhau, ac yn dechreu gwyro yn eu golygiadau, 
y mae'r Apostol yn dywedyd, Âc os ydych yn synied dim dp 
amgenach, hyn hefyd a ddatguddia Duw $ chwi. Os. oedd. 
0 bonynt yn myned yn fwy esgeulus, yr oedd yr Apostoì cs 
gobeithio y gwnai 'r Arglwydd roddi iddynt y fath olwg ai ar y 
gamp, ag a'i cynhyrfent i fod yn fwy ymdrechgar:. ac os 
oedd neb o honynt yn llety) meddyliau gwahanol oddiwrth. yr 
hyn oedd efe wedi ei osod o'u blaen, mewn perthynas i i gyfrait 
Moses a'r breintiau Iuddewig, nid oedd efe ddim yn ammeu na 
wnai Duw wneuthur yn eglur iddynt pa un ai gwir ai peidio 
'oedd efe yn ei ddywedyd. Os na chai hyn ei ddadguddio 
iddynt trwy fod eu meddyliau yn cael eu goleuo î adnabod y 
gwirionedd, yr oedd dinystr Jerusalem a'r llywodraeth Iuddewig 
ì wneuthur y peth yn amlwg yn bur foan. Y mae cyfeiliornad- 
au yn sicr o gael eu gwneuthur yn amlwg ef dro neu gilydd. 


16 Er hynny, y peth y daethom atto, cerdd- 


wn wrth yr un rhoel, syniwn yr un peth. 


P&N, YH. PHILIPPIAID, 2608 


Er nad oedd Paul ddim yn ammeu, os oedd neb o honynt 
yn synied dim yn amgenach, na wnai Duw ddadguddio hynny 
hefyd iddynt, etto y mae'n dywedyd wrthynt, £r hynny, y 
peth y dacthom atto, cerddwn wrth yr un rheol. Y peth oedd- 
ynt wedi dyfod atto oedd y wybodaeth oedd y naill a'r llall o 
honynt wedi ei gyrraedd o'r dwyfol wirionedd. Y mae Crist- 
ionogïon yn gyffredinol yn cyrraedd adnabyddiaeth o rai pethau. 
Y maent yn dyfod i wybod fod Duw yn anfeidrol deilwng o 
barch, cariad, ac ufudd-dod ; eu bod oll wedi bod yn euog o 
bechu yn ei erbyn anneirif weithiau ; eu bod yn neillduol deil- 
wng o gael eu cospi fel troseddwyr ; bod Duw, o'i anfeidrol 
drugaredd, wedi trefnu ffordd îi achub pechaduriaid; bod Y 
ffordd a drefnodd Duw yn deilwng o'r sylw mwyaf manwyl; 
bod y rhai syn cael eu hachub dan neillduol rwymau i Got 
eddu Duw, trwy ymgadw oddiwrth yr hyn y mae yn ei wahardd, 
a chyflawnu r hyn oll y mae yn ei orchymmyn. Yr oedd yr 
hyn oeddynt yn ei wybod yn ddigon i ddangos mai eu dyled- 

ydd oedd cadw at yr un rheol, ac ymddwyn yn ei hol. Y 
mae 'r : rheol hon yn arwyddo” r dadguddiad dwyfol, rheol ffydd, 
cariad, ac ymddugiad : neu y mae'n golygu yn neillduol yr 
i sy' 'n cael ei ddywedyd yn y gair, sef nad yw enwaediad 

dim, na di-enwaediad ddim, ond ffydd yn gweithio trwy gar- 
iad, neu d creadur newydd. Gal. 5. 6 6.16,16. Neu fe 
ddichon eî ei fod. yn golygu yn fwy neillduol y rheol y mae'n 
roddi. ar lawr ymma, sef syniwn yr un peth. Y mae hyn yn 
cynnwys ymhyfrydu yn yr un pethau; bod â'r un diben gan- 
ddynt y yn y cyfan o'u cyflawniadau, sef gogoneddu Duw, a bod 
o lesâd i'w cyd-greaduriaid ; bod â'r un cariad ganddynt tu ag 
at eu gilydd, a 'châdw eu golwg yn sefydlog ar yr un wobr. 


p? “17 Byddwch. ddilynwyr i mi, frodyr, ae 
'edry ychwch : ar y rhai sydd yn rhodio felly, megis 


yr ydym ni yn siampl i chwi. 


y ŵn Ar ol eu gosod ar eu gocheliad yn erbyn gau athrawon, a 


dan :gos id iddy dynt pa. fodd yr oedd efe ei hun wedi cael ei ddwyn 
ì gred ac _ ymddwyn, y mae'n dywedyd wrthynt, Byddwch 
ddil imi, rodyr. Y mae etto yn eu mwynaidd annerch 
fel rhais ag oedd yn eu golygu: yn frodyr yn yr Arglwydd. Gwel 
Pen. 1,1 MU 'Y mae'n galw arnynt i'w ddilyn ef. 1Cor. 4.16. 


204 PHILIPPIAID. PEN. 115, 


11.1. 1Thess. l. 6. 2 Thess. 3. 7. Fe ddichon ei fod yn 

golygu yn fwya neillduol, y dylasent ei ddilyn ef yn y pethau 

â enwasai yn yr Adnodau blaenorol, megis peidio ymddiried 

yn y cnawd, &c. Gwel Adn. 15. Yr oeddynt i'w ddilyn 

hefyd yn ei ffydd, yn ei gariad at Dduw a dyn, yn ei barch i 

ddeddfau 'r Arglwydd, yn ei wiliadwriaeth, yn ei hunan-ym-. 
wadiad, yn ei ostyngeiddrwydd, yn ei awyddfryd i ogoneddu 'r 

Arglwydd, yn ei ofal a'i ymdrech i feithrin cariad ac undeb, &c. 

Yn y Groeg y mae'r geiriau i'w darllen fel hyn, Byddwch gyd- 
ddilynwyrimi. Yr oedd yr Apostol yn dymuno iddynt wneuth- 
ur hyn gyda'u gilydd, neu i gyd-uno yn hyn gydag eglwysi 

.eraill.. Yr oedd hefyd am iddynt edrych ar y rhai oedd yn 
rhodio felly. Eu dyledswydd oedd cymmeryd sylw neillduol. 
o'r rhai oedd, yn ystod gyffredin eu bywyd, yn ymddwyn yn 

debyg i'r Apostol, ac ymdrechu i debygoli iddynt. I'w han- 
nogi hyn y mae'n dywedyd, Megis yr ydym ni yn siampl â 
chwi. Y mae gweinidogion y gair wedi cael eu gosod, nid yn. 
unig i hyfforddi'r bobl trwy eu gweinidogaeth gyhoeddus, ond 

hefyd, trwy rodiad addas, i ddangos pa fodd y dylent ymddwyn 
tu ag at Dduw a thu ag at eu cyd- greaduriid 1Tim. 4.12. 

Tit. 2.7,8. 1Pet. 5.3 


.. 18 (Canys y mae llawer yn rhodio, am y; rhai 

ydywedais i chwi yn fynych, ac yr ydwyf yr 
TRO hefyd dan wylo yn dywedyd; mai ŵy 
ion croes Crist ydynt ; | ” 


'. Yr oedd Paul yn cynghori” Ê hyny i fod $g dy oe iet 
iddo ef. Adn. 17. Yr byn oedd ganddo yn ei olwg wrth eu . 
hannog i byn oedd, fel na byddai iddynt ddim cael eu cam-ar- 
wain a'u gwyrdroi gan gau athrawon. _ I'w gosod ar eu gochel- 
iad yn erbyn. y rhai'n y mae 'n dywedyd, Canys y mae llawer 
yn rhodio, am y rhaî _y dywedais i i chwi yn fynych. Yr oedd y 
gau athrawon yn llawer o ran rhifedi: 1loan 4.1. 2Ioan 7. 
Yr oedd y rhai'n yn rhodio neu'n myned oddiamgylch yn ddi- 
flino i daenu cyfeiliornadau ac i wyrdroi eneidiau oddiwrth. 
symlrwydd yr efengyl. Yr oeddynt yn rhodio yn. gnawdol, yn 
hollol dan lywodraeth tueddiadau llygredig, ac yn. ddeddfol, 
gan haeru mai trwy weithredoedd y ddeddf y cyfiawnheir dyn. 
Yr oedd yr Apostol wedi mynych ddywedyd wrth y Philip- 


PaN. III. PHILIPPIAID, 2665 


piaid, pan oedd efe yn eu plith, fod athrawon o'r fath hynny yn 
y byd, fod eu hathrawiaeth yn dra niweidiol, eu bod yn ddi- 
wyd iawn i daenu eu hegwyddorion, eu bod yn arfer llawer o 
ddichell a chyfrwysdra, &c. _ Yr oedd yr awrhon hefyd dan 
wylo yn dywedyd mewn perthynas iddynt. Gan eu bod yn 
parhau yn ddiwyd yn eu hymdrechiadau, trwy hynny yn dwyn 
di-anrhydedd i Grist a'i efengyl, mewn enbydrwydd o wneuth- 
ur niweid i'r Philippiaid ac eraill, a'u heneidiau eu hunain 
mewn sefyllfa eithaf annymunol, ni allai'r Apostol ddim llai 
nâ gofidio ac wylo wrth feddwl am danynt. Beth bynnag 
oeddynt yn gymmeryd arnynt eu bod, yr oedd Paul yn gorfod 
dywedyd mai gelynion croes Crist oeddynt. 'Yrwy haeru fod yn 
angenrheidiol ì ymostwng i enwaediad, yr oeddynt yn dal allan 
nad oedd marwolaeth Crist ddim yn ddigonol er iechydwriaeth 
y rhai a gredant ynddo, Yr oeddynt yn dadleu dros osodiadau 
cyfraith Moses, i'r diben i gael diangc rhag cael eu gwarad- 
wyddo a'u herlid gan yr luddewon: Gal 6.12. yr oeddynt 
trwy hŷn yn dangos eu hunain yn hollol wrthwynebol i godi'r 
groes a dilyn Crist. Yr oeddynt, trwy eu bywyd penrydd, yn 
ymddwyn yn groes i ddiben ac amcan croeshoeliad Crist: caf- 
odd Crist ei osod i farwolaeth i'r diben i amlygu sancteidd- 
rwydd Duw, ardderchawgrwydd ei gyfraith, a mawr ddrwg 
pechod: ond yr oedd y rhai'n, trwy foddhau eu tueddiadau 
llygredig, mewn effaith yn dywedyd, nad oeddynt ddim yn 
credu fod y groes yn rhoddi darluniad cywir o'r-“pethau hyn, 
A thrwy fod yn rhoddi eu serch gymmaint ar bethau daearol, 
yr oeddynt yn ymddwyn yn wrthwynebol i ddiben marwolaeth 
Crist, yr hwn a roddodd ei hun dros ei bobl, nid i'w sefydlu 
ymar ar y ddaear, ond i'w dwyn i'r nefoedd, 


19 Diwedd y rhai yw distry w, duw y rhii yw 
eu bol, a'u gogoniant yn eu cywilydd, y rhai 
eydd yn sy nîd pethau daearol) 


— Yr oedd y gau athrawon yn elynion croes Crist. Adn. 18, 
Nid rhyfedd gan hynny fod yr Apostol yn dywedyd, Diwedd 
y rhai yw disiryw, 2Cor. 11.15. 1Tim. 6. 9,10. Gan eu 
bod. yn elynion i i'r unig ffordd a drefnodd Duw er iechydwriaeth 
pechaduriaid, beth oedd i'w ddisgwyl yn y diwedd ond y byddai 
iddynt gael eu hollol a'u tragywyddol ddinystrio, o ran eu holl 
L1yrs V. Ll 


268 PHILIPPIAID. PEN. 1i. 


gysuron a'u gwag obaith? Ni ellir disgwyl dim llai: mewn 
'pertbynas i'r íath ddynion, o herwydd eu duw yw eu bol. Fe 
ddichon fod byn yn arwyddo fod llawer o'u crefydd yn gyn- 
nwysedig mewn cymmeryd, neu gadw oddiwrth wahanol fwyd- 
ydd a diodydd, yn ol cyfarwydaiadau cyfraith Moses. Ond y 
mae'n dal allan ym mhellach mai eu gofal pennaf oedd boddhau 
eu nwydau a'u tueddiadau anifeilaidd; Rhuf. 16. 18. eu bod 
yn golygu hyn fel y daioni pennaf; eu bod, er mwyn boddhau 
eu bol, yn rhoddi i fynu, neu yn aberthu iddo heddwch â 
Duw, heddwch cydwybod, a thragywyddol ddedwyddwch, 
Nid yw ddim yn rhyfedd fod eu gogoniant yn eu cywilydd. 


Yr oeddynt yn ymffrostio eu bod yn gosod allan athrawiaeth . 


wahanol iawn oddiwrth yr hyn oedd yn cael ei gyhoeddi gan 
Paul; eu bod yn ennill llawer o ddisgyblion, a thrwy hynny yn 
lleibau cymmeradwyaeth Paul, a'r rhai oedd o'r un golygiadau 
ag ef; eu bod yn gallu diangc oddiwrth erledigaeth, pan oedd 
Paul ac eraill mewn cadwynau; eu bod yn fawr eu parch gan 
laweroedd; eu bod yn medru gwneuthur llawer o elw o'u dis- 
gyblion; a'u bod yn gwybod cymmaint am rydd-did yr efengyl, 
fel nad oedd arnynt ddim ofn i a'mharchu 'r gyfraith. Nid oedd 
ŷ pethau hyn a'r cyffelyb ond achos o gywilydd iddynt, ac yn 
sicr o'u dwyn i warth a gwaradwydd yn y diwedd. I enwi un 
o'u nodau ym mhellach, y mae'r Apostol yn dywedyd, Y rhai 
sydd yn synied pelhau daearol. Nid oedd dim yn ei flas gan- 
ddynt, dim y gallent gael hyfrydwch ynddo, ond yn unig an- 
rhydedd, cyfoeth, a meluswedd y byd presennol: yr oedd eu 
meddyliau yn rhedeg yn unig ac yn hollol ar wag ac ansicr 
bethau daear: eu gofal pennaf oedd cael mwynhad o bethau 
daearol: a tbuedd eu holl ymdrechiadau, hyd yn nod yn eu 
cyflawniadau crefyddol, oedd dyfod o hyd i bethau daearol, 
Yr oeddynt yn debyg i'r sarph, yn bwytta 'r llwch. 


20 Canys ein hymarweddiad ni sydd yn y 
nefoedd; o'r lle hefyd yr ydym yn disgwyl yr 
Iachawdwr, yr Arglwydd Iesu Grist: 


Yr oedd yr Apostol wedi cynghori'r Philippiaid i fod yn 


ddilynwyr iddo ef, ac i'r rhai oedd yn rhodio felly. Adn. 17. 
I'w hannog i wneuthur byn, ac nid i ddilyn yr Athrawon sy'n 
«ael eu darlunio yn Adn, 18, 19. y mae'n dywedyd, Canys 


“a 


Paw. 1st. PHILIPPIAID. 267 


ein hymarweddiad ni sydd yn y nefoedd. Y mae'r gair politeuma, 
sydd ymma am ymarweddiad, yn arwyddo dinasyddiaeth. Y 
mae'r nefoedd yn cael ei darlunio fel dinas. Heb. 11. 10, 11. 
Y mae llawer o drigolion yn perthyn iddi: y mae'r rhai'n yn 
cael eu llywodraethu gan gyfreithiau priodol iddynt eu hunain: 
ac y mae breintiau yn perthyn iddynt nad oes gan neb arall 
ddim hawl iddynt. Yr oedd Paul a'i frodyr, fel dinasyddion, 
yn dwyn perthynas neillduol â'r ddinas nefol,” Eph. 2. 19 
Yr oedd ganddynt hawl i ragorfreintiau 'r ddinas: ac yr oedd- 
ynt dan rwymau neillduol i barchu ei chyfreithiau. Yr oedd- 
. ,ynt, gan hynny, â'u hymarweddiad yn y nefoedd: yr oeddynt 
yn ymddwyn fel dinasyddion y wlad uchod. Y mae hyn yn 
cynnwys llettya meddyliau addas am y dedwyddwch nefol; 
gosod eu serch ar bethau sydd uchod; boddloni i'r hyn sy'n 
eu cyfarfod ymma, gan fod ganddynt hawl i'r fath freintiau a 
bendithion yn y byd uchod; dangos parch i holl gyfreithiau a 
gosodiadau 'r ddinas; dal cymdeithas feunyddiol â'r nefoedd, 
drwy weddio am bethau angenrheidiol, a diolch am y pethau 
daionus sy'n cael eu cyfrannu iddynt; a bod yn barod i 
wneuthur pob daioni ag:a fedront i'w cyd-ddinasyddion.” Ar 
ol sôn am y nefoedd, y mae'r Apostol yn dywedyd, O'r lle 
hefyd yr ydym yn disgwyl yr Iachawdwr, yr Arglwydd Iesu 
Grist. Y mae lesu Grist yn Jachawdwr. 'Tit. 2.13. Y mae 
yn awdwr iachâd i ddynion cleifion. Y mae'n meddygin- 
iaethu 'r archoll a gafodd eneidiau trwy'r cwymp: y mae'n 
iachâu cydwybod wedi eì dwfn archolli gan argyhceddiadau: 
ac efe a iachâ gyrph ei eiddo, trwy eu cyfodi yn anllygredig ac 
yn anfarwol. Y mae efe, o ran ei natur ddynol, yn bresennol 
'ynynef: Act. 1.11. 39.21. Y maei ddyfod oddi yno yn y 
dydd diweddaf, i farnu byw a meirw. Mat. 26, 64. 2 Thess, 
1.10. Dat.1.17. Y mae duwiolion yn ei ddisgwyl. 1 Thess. 

1. 10. Heb. 9. 28. Y maent, ar ddwyfol dystiolaeth, yn 
— eredu ei fod i ddyfod ; y maent yn meddwl llawer am ei ddy- 
fodiad; y maent yn gofalu i fod yn barod i'w gyfarfod; ac yn 
ol y loddlonrwydd y maent yn gael o'u hawl ynddo, y maent 
yn. Biraethu am ei weled yn dyfod. Dat. 22, 20. 


21 Yr hwn a gyfnewidia e ein corph gwael ni, 
fel y gwneler ni yr un ffurf â'i gorph gogoneddus 
ef, yn ol y nerthol weithrediad trwy yr hwn y 


208 PHILIPPIAID, PEN, iIî. 


dichon efe, ïe, ddarostwng pob peth iddo ei 
hun. 


Yr oedd Paul a'i frodyr yn disgwyl yr Iachawdwr, yr 
Arglwydd Iesu Grist. Adn. 20. I osod allan yr hyn oeddynt 
yn ei ddisgwyl oddi wrtho yn ei ail ddyfodiad, y mae'r Apostol 
yn dywedyd, Yr hwn a gyfnewidia ein corph gwael ni. Cyf 
ieithad llythyrennol y geiriau somatos tapemoseos emon, yw; 
corph ein darostyngiad ni. . Y mae'r corph wedi cael ei fawr 
ddarostwng trwy'r cwymp: oblegid bynny y mae yn gorph 
gwael. Gellir dywedyd ei fod yn wael o ran ei ddechreuad, 
fel y mae wedi ei gymmeryd o'r pridd ar y cyntaf. Gen. 2.7. 
Y mae'n cael ei gynnal trwy'r hyn sy'n dyfod o'r ddaear: 
Psal. 104, 14. nid yw ar y goreu ond gwan ac eiddil: Job 14. 
2. Psal, 102.11. 103.15. Es.40.6. 1Pet.1.24. y mae'n 
egored i lawer o ludded a llesgedd, i lawer o anhwyldeb a 
chystuddiau; Gen. 3. 19, Job 144l, y mae'n fynych yn 
rhwystr i'r enaid mewn dyledswyddau crefyddol: Mat. 26. 40, 
41. y mae lawer gwaith yn achlysur ac yn offeryn pechod: y 
mae'n hawdd iawn i'w dorri i lawr: Psal. 90. 5, 6. Es. 40. 7, _ 
8. ac ar ol myned dan ddwylaw marwolaeth, y mae'n myned 
mor wael fel y mae'n rhaid ei gladdu allan o'r golwg Gen, 
29.4. Ond pan ddelo Crist o'r nef, efea gyfnewid gorph ei 
bobl, fel na bydd ddim mwyach yn gorph gwael, nae yn dwyn 
nodau darostyngiad, ond wedi ei wneuthur yr un ffurf â'i gorph 
“ gogoneddus ef. 1Cor. 16.49. Ni bydd cyrph y saint, yn yr 
adgyfodiad ddim yn agored i ludded, cbwant bwyd, syebed, 
poen, na chystuddiau : ond byddant yn gyrph ysprydol, wedi 
eu codi mewn nerth, wedi eu gwisgo ag anllygredigaeth ac an- 
farwoldeb, ac yn disgleirio fel yr. haul, 1 Cor. 15. 42, 43, 59. 
Mat. 13. 43. Yn y pethau hyn a'r cyffelyb byddant yn gyffel- 
yb i gorph gogoneddus Crist, Ca 'r cyfnewidiad rhyfeddol 
hwn ei ddwyn oddi amgylch yn ol y nerthol weithrediad, trwy'r 
hwn y dichon efe, ie, ddarosiwng pob peth iddo ei hun. Y mae 
| Crist yn gweithredu yn nerthol. Y mae yn hollalluog. Dat. 1. 
8,17,18. Gwelir ei nerthol weithrediad yng nghreadigaeth 
pob peth ar y cyntaf, Ioan 1. 3. yng pghynnaliaeth pob peth, 
Heb.1.3. yn nychweliad eneidiau aíto ei hun, Psal. 110. 3. 
'yn y nerth sydd yn cael ei roddi i'w weision ìi wneuthur a di- 
eddef pob peth, 1Cor, 12, 9. Phil. 4. 18. yn niogelwch ei 


PEN.1Y. |. _ > _ PHILIPPIAID, 200 


eiddo yn wyneb pob enbydrwydd, &c.. loan 10. 286. Trwy'r 


nerthol weithrediad hwn efe a ddichon ddarostwng pob peth 
iddo ei hun, Dichon ddarostwng y mwya cyndyn i ufudd-dod 
ffydd: dichon attal ei wrthwynebwyr, a goruwch-lywodraethu 


eu mesurau i'r diben i ddwyn yn y blaen ei amcanion ei hun: 


ac fe ddichon ddinystrio ei holl elynion, pa un bynnag ai diae 
fol ai erlidwyr, ai'r gelyn diweddaf. Yn ol y nerthol weithred- 
iad hwn y cyfnewid efe gyrph ei bobl yn y dydd diweddaf. 


Y 


[rr 


PENNOD IV. 


AM hynny, fy mrodyr anwyl a hoff, fy lla- 


wenydd a'm coron, felly sefwch yn yr Ar- 


glwydd, anwylyd: 


' Yr oedd yr Apostol yn cael achos i ddiolch oblegid cym- 


' deithas y Philippiaid yn yr efengyl o'r dydd cyntaf byd yr awr 


hon, Pen.1. 3,5. ac am eu bod yn ufuddhau, nid yn ei wydd- 


MU 


fod ef yn unig; eithr yr awr hon yn fwy o lawer yn ei absen. 
Pen. 2,12. Ond yr oedd yn gwybod fod llawer o gau athraw- 
'on yn rhodio, y rhai oeddynt yn elynion croes Crist, a bod yn 


neillduol angenrheidiol i'w gyfeillion yn Philippi fod ar eu 


' gocheliad yn eu herbyn. Pen. 3.18, 2. Yr oedd yn gwybod 


o'r tu arall ei fod ef a'i frodyr, y rhaì oedd wedi pregethu r 


“efengyl iddynt, â'u hymarweddiad yn y nefoedd, a_ bod nefol 
ogoniant wedi ei barottoi erddynt. Pen. 9. 20, 21.. Mewn 
. ffordd o gasgliad oddiwrth yr holl bethau hyn y mae'n dywed- 
yd, Am hynny, fy mrodyr anwyl a hoff, fy llawenydd a'm coron, 


I ddangos ei gariad tu ag attynt y mae'n eu hannerch dan am- 


'rywiol enwau. Y mae'n eu barddel fel ei frodyr. Gwel Pen. 
1. 12. Y mae'n ysgrifennu attynt fel rhai oedd yn anwyl 


ganddo. Yr oedd yn hyderus fod y gwaith da wedi ei ddechreu 


ynddynt; eu bod yn sefyll mewn perthynas agos â Christ, ac 
yn dwyn ei ddelw; bod eu hymddugiad hyd ymma wedi bod 
yn addas i'r efengyl; eu bod yn parhau i lynu wrth y 


gwirionedd yn ei symlrwydd; eu bod yn rhodio mewn 
| eariad; a'u bod yn amyneddgar mewn gobaith. Gwel ym 


970 PHILIPPIAID. Pa&N. 1v. 


mhellach Pen. 2. 12. Y mae'r gair epipotheloi, a gyfieithir 
ymma Aoff, yn arwyddo rhai ag oedd efe yn hiraethu 
am danynt. Yr oedd yn mawr ddymuno cael eu gwzìed, eyf- 
rinacbu â hwynt, a chyfrannu iddynt ryw ddawn ysprydol; ac 
hyd oni chai hynny, i gael clywed oddi wrthynt, ac yn neill- 
duol i gael gwybod eu bod yn cael eu cadarnhau yn y ffydd, 
a'u dwyn ar gynnydd mewn gras a gwybodaeth. Gwel Pen. 
1.8. Yr oeddynt yn /lawenydd iddo. 1Thess. 2.19, 30. Ni 
allai efe ddim llai nâ llawenbau wrth feddwl bod ei ymdrech 
iadau wedi cael eu harddel yn Philippi i fod yn offerynnol i 
gasglu ynghyd eglwys flodeuog; fod rhai ag oedd wedi bod 
unwaith yn addoli eilunod meirwon, yn awr wedi cael eu troi 
aty Duw byw; bod y rhai ag oedd unwaith yn ymddiried i'w 
cyfiawnderau eu hunain, yn awr yn credu yn lesu Grist er eyf- 
iawnder; bod y rhai ag oedd unwaitli mewn cyflwr tra thruenus, 
yn awr mewn cyflwr o gymmod â Duw; eu bod yn cynnal gair 
y bywyd; Pen.2.16. eu bod yn rhodio yn y gwirionedd; 2Ioan 
4. 3loan 3, 4. a bod eu holl bethau yn cael eu gwneuthur 
mewn cariad. Philem. 7. Yr oedd yn edrych arnynt fel eì 
goron. Y mae'r gair coron yn cael ei fynych arfer am an- 
rhydedd. Job 19 9. Dihar. 4.9. 12.4. 14.24. 16.91. 17.6. 
Yr oedd y rhedegwr llwyddiannus yn cael ei goroni yn y chwar- 
euyddiaethau Groegaidd: nid oedd Paul ddim wedi rhedeg yn 
ofer yn Philippi. Pen. 2. 16. Yr oedd trôedigaeth cynnifer o 
eneidiau, eu canlynol ymddugiad addas, y cysur oeddynt yn 
fwynheu yog nghanol eu holl orthrymderau, &c , yn neillduol 
anrhydedd i weinidogaeth Paul. Ac yr oedd yn hyderu y 
byddent yn goron ei orfoledd yn ymddangosiad yr Arglwydd - 
lesu. 1Thess. 2. 19. Yr byn oedd ganddo i'w ddywedyd 
wrth y rhai'n oedd, Felly sefwch yn yr Arglwydd, anwylyd. 
Y mae hyn yn cynnwys bod yn sefydlog yn eu crediniaeth o 
athrawiaeth yr Arglwydd; 2'lIim. 3. 14. bod yn ddi-anwadal 
yn eu harddeliad o'r gwirionedd, pa enbydrwydd bynnag y 
byddai bynny yn eu gwneuthur yn agored iddo; Heb. 4 14. 
parhau yn llwybrau sancteiddrwydd, mewn ufudd-dod ì ewyllys 
yr Arglwydd; 2 Pet. 1, 5—7. gwerthfawrogi y rhydd-did â pha 
un yr oedd Crist wedi eu rhyddhau; Gal. 5. 1. edrych ar eu 
bod yn barhaus mewn undeb â Christ trwy ffydd; Ioan 15. 4. 
Col. 2.7. â gwneuthur y cyfan, nid yn eu nerth eu hunain, 
end yng nghadernid gallu'r Arglwydd. Eph.6. 10. 1.19. Y 


Pas. iv. PHILIPPIAID. 27ì 


mae hyn yn angenrheidiol i'r diben ìi ddangos eu bod yn ddis- 
gyblion ìi Grist mewn gwirionedd, loan 8. 31. er cysur i gen- 
hadon Crist, | Thess. 8. 8. a thu ag at gael cyfrannogi o'r 
bendithion sy'n cael eu dal allan yn yr efengyl. Mat, 24. 13. 
Heb. 3. 6, 14.. Wrth ddywedyd felly sefwch, y mae'n dal 
allan, mai eu dyledswydd oedd sefyll fel yr oeddynt wedi 
gwneuthur hyd ymma; fel yr oedd Paul a'i frodyr yn gwneuth- 
ur; Pen. 3. 17. fel rhaì ag oedd yng Nghrist, ac felly yn der- 
byn nerth oddi wrtho; fel rhai ag oedd yn bwrw ymnaith bob 
hyder yn y cuawd, ac yn gorfoleddu yng Nghrist lesu; fel rhai 
ag oedd yn gochelyd gau athrawon; fel rhai ag oedd yn dis- 
gwyl dyfodiad eu liarglwydd i'w cyfnewid i fod yn gyflawn ar 
ei ddelw; 1 Cor. 1542. fel rhai ag oedd yn anwyl a hoff gan 
Paul, ei lawenydd a'i goron; neu fel rhei eg oedd yn anwyl gan 
yr Arglwydd. Gellir cyfieithu 'r geiriau yn niwedd yr Adnod fel 
hyn, Anwylyd yn yr Arglwydd, A'u cymmeryd fel hyn y 
maent ynu dal allan fod y Pbilippiaid yn anwyl iawn gan Paul, 
fel rhai ag oedd yn yr Arglwydd, yh gymmeradwy yn ei gyf- 
iawnder, ac yn cyfrannogi o ddylanwadau ei sanctaidd Yspryd. 


2 Yr ydwyf yn attolwg i Euodias, ac yn 
attolwg i Syntyche, sad yr un peth yn yr 
Arglwydd. 


Ar ol annog pawb yn gyffredinol i sefyll yn yr Arglwydd, 
Adn. 1. y mae'r Apostol yn rhoddi ar lawr yr hyn a berthynai 
i rai o honynt yn fwy neillduol. Nid oes dim sôn am Euodias 
a Syntyche yn un rhan o'r Ysgrythyr ond yn yr Adnod hon. 
Oblegid hyn nid oes gennym ddim modd i wybod ond ychyd- 
ig iawn am danynt. Y mae'n dybygol mai dwy wraig oeddynt 
yn perthyn i eglwys Crist yn Philippi.” Yr oedd yr Apostol yn 
attolygu iddynt synied yr un peth yn yr rglwydd. Fe ddichon 
fod rhyw anghydfod wedi cymmeryd lle rhyngddynt, ar gyfrif 
rhyw achosion bydol, neu oblegid rhyw ymddugiadau neu olyg- 
ìadau crefyddol. Neu fe ddichon eu bod, trwy ymdrechiadau 
y gau athrawon, neu (rwy ryw foddion eraill, wedi cael eu 
dwyn, mewn rhai pethau neillduol, i lettya meddyliau gwa- 
hanol oddiwrth -yr eglwys yn gyffredinol, Ond nid oes gen- 
nym ddim un prawf sicr fod anghydfod rhyngddynt. Nid 
oedd dywedyd wrth yr eglwys yn gyffredinol, Felly sefwcb yn 


272 PHILIPPIAID. P&N tv. 


yr Arglwydd, ddim yn profi eu bod wedi syrthio; ond yn dang- 
os ei fod o fawr bwys iddynt sefyll, a bod yn angenrheidiol 
iddynt arfer moddion tu ag at bynny. Yn yr un modd, fe 
ddichon nad yw 'r geiriau a arferir ymma yn dangos dim yn 
ychwaneg nâ 'i fod o neillduol bwys i Euodias a Syntyche syn- 
ied yr un peth, a bod yn angenrheidiol iddynt arfer pob 
moddion gyda golwg ar hynny. Yr hyn oedd yr Apostol yn 
daer ddymuno arnynt oedd, ar iddynt synied yr un peth yn yr 
Arglwydd. Y mae byn yn cynnwys llettya meddyliau tirion 
am eu gilydd, ac am yr eglwys yn gyffredinol; bod â'r un car- 
iad ganddynt y naill at y llall, a thu ag at yr eglwys; cofleidio 
a gwneuthur arddeliad o'r un gwirionedd dwyfol; bod â'u bryd 
a'u meddwl ar yr un peth, sef dwyn ym mlaen achos Crist, a 
bod yn ddefnyddiol i'w cyd-greaduriaid ; cerdded wrth yr un 
rheol mor belled ag oeddynt wedi cyrraedd adnabyddiaeth o 
honi; a gadael heibio bob anghydfod, os oedd un peth o'r fath 
wedi cymmeryd lle rhyngddynt. Gwel Pen. 2.2. 3.16. Dylai 
hyn fod yn yr Arglwydd; hynny yw, mewn pethau yu perthyn 
i'r Arglwydd, yn ol fel y mae'r Arglwydd yn gorchymmyn, 
ac er mwyn yr Arglwydd, neu gyda golwg ar ei ogoniant. 
Byddai synied yr un peth yn tueddu at eu defnyddioldeb eu 
hunain, cysur yr eglwys, ac anrhydedd Crist, 


9 Ac yr ydwyf yn dymuno arnat tithau, fy 
ngwir gymmar, cymmorth y gwragedd hynny y 
rhai yn yrefengyla gyd-lafuriasant â mi, ynghyd 
â Chlement hefyd, a'm cyd-weithwyr eraill, y 
rhai y mae eu henwau yn llyfr y bywyd. 


Ar ol cynghori Euodias a Syntyche i synied yr un peth yn 
yr Arglwydd, Adn. 2. y mae'r Apostol yn attolygu ar ryw un 
ag y mae yn ei alw yn wir gymmar, i gymmorth y gwragedd 
hynny, y rhai yn yr €fengyl oeddynt wedi cyd-lafurio âg ef, 
ynghyd â Chlement hefyd, a'i gydlafurwyr eraill. Y mae'r 
gair Suzupos, sydd ymma am gymmar, yn arwyddo un dan yr 
un iau. Y mae'r gair gnesis, sydd ymma am wir, yn cael ei 
gyfieithu naturiol. 1Tim. 1.2. Tit.1.4, Er fod y Philip- 
piaid yn gwybod pwy oedd Paul yn ei olygu dan yr enw gwir 
gymmar, neu un ag oedd yn naturiol dan yr un iau, nid yw hynny 
ddim yn adnabyddus î ni, _ Y mae'n eglur nad oedd gan Paul 


Pau. IV. PHILIPPIAID. 213 


un wraig pan oedd efe yn ysgrifennu y'llythyr cyntaf at y 
Corinthiaid. 1 Cor. 7. 8... Yn fuan wedi ysgrifennu 'r llythyr 
hwnnw efe'a aeth i fynu i Jerusalem, lle y cafodd ei ddal a'i 
roddi mewn cadwynau: y canÌyniad o hyn oedd iddo gael ei 
anfon yn garcharor i Rufain, lle'r oedd efe pan yn ysgrif- 
ennu y llythyrhwn. Nid yw ddim yn dybygol, gan hynny, ei fod 
wedi priodi. yn yr amser hyn. Nid annaturiol yw meddwl gan 
hynny ei fod yn golygu rhyw un ag oedd, trwy gyd-lafurio, 
wedi bod megis yn tynnu dan yr un iau ag yntau i ddwyn ym 
mlaen achos Crist. Yr oedd Silas wedi bod yn cyd-ymdrechu 
ac yn cyd-ddioddef â'r Apostol yn Philippi. Act. 16.19. Yr 
hyn y mae efe yn ei ddymuno ar ei wir gymmar yw, ar iddo 
gymmorth y gwragedd ag oedd, yn yr efengyl, wedi cyd-lafurio 
âg ef. Fe ddichon ei fod yn golygu yn neillduol y gwragedd a 
enwir yn yr Adnod flaenorol. Yr oedd Paul yn dymuno i'w. 
wir gymmar gynnorthwyo 'r rhai 'n, trwy roddi 'r cynghor goreu 
âg a fedrai iddynt, trwy eu hannog, gyda phob difrifwch, i syn». 
a 'r un peth yn yr Arglwydd, a thrwy arfer pob moddion 

oeth a thirion tu ag at ddwyn hynny oddi amgylch. I'w annoz 
ìi Lu y mae'n dywedyd, eu bod wedi cyd-lufwrio âg ef 
yn yr efengyl. Y mae'r gair yn arwyddo eu bod wedi cyd-ym- 
drech ag ef a cedd yr Apostol ddim yn caniattau i wragedd 
bregethu'r efengyl. 1Cor. 14. 34, 35. 1Tim. 2.192. Ond yr 
oedd amryw o wratedd yn ymdrechgar, yn eu priodol le, i 
ddwyn ym mlaen achos Crist. Act. 18.23, 26. Rhuf. 16. 1—8, 
Fe ddichon fod y rhai'n wedi groesawi'r Apostol yn eu tai, ac 
wedi gweini iddo fel yr oeddynt yn cael cyfleusdra; eu bod 
wedi dangos llawer o gyd-ymdeimlad at aelodau Crist yn eu 
hadfyd, ymweled â hwynt pan yn gleifion, a dangos llawer o 
garediyrwydd attynt yn eu. cyfyngderau; wedi bod yn ddefn- 
yddiol trwy ymddiddan â'u cydnabyddiaeth am bethau ysprydol, 
canmol crefydd Crist, a'u hannog i ddyfod i wrando 'r efengyl; 
eu bod wedi bod yn ymdrechgar i hyfforddi'r anwybodus, i 
ragflaenu. 'cam-gymmeriadau, ac i adferu o gyfeiliornadau; wedi 
amlygu. i'r Apostol gyflwr ac amgylchiadau crefyddol eu teu- 
luoedd a'u cydnabyddiaeth; wedi gweddio llawer am lwyddiant 
ar weinidogaeth y cymmod; wedi addurno eu proffes, trwy ym. 
dduziad addo'i i'r efengyl; ac wedi dioddef yn amyneddgar yn 
achos Crist. Yr. oeddynt wedi bod yn gynnorthwyol hefyd i 
Clement ac amryw eraill ag oedd wedi cyflwyno eu hunaia j 

LLYFR V. Mm. 


yb PHILIPPIAID. Pau. 1v. 


gyd-lafurio gyda golwg ar ogoneddu Crist a bod yn ddefnyddiol 
i eneidiau eu cyd-greaduriaid. Nid oes gennym ddim modd i 
wybod pwy oedd Clement, ond y mae'r Apostol yn dywedyd 
am dano ef, ac am ei gyd-lafurwyr eraill, bod eu henwau yn llyfr 
4y bywyd. Fel y mae enwau dinasyddion, i ba rai y mae breint- 
iau neillduol yn perthyn, yn cael eu cadw mewn llyfr, felly yr 
oedd yr Apostol, wrth sylwi aryr hyn a wnaethai Duw i'r 
rhai'n, yn golygu fod ganddo le i fod yn hyderus fod eu henwau 
yn llyfr y bywyd. Nid ydym ddim i feddwl fod Duw.yn ysgrif- 
ennu enwau neb mewn llyfr: ond y mae'r geiriau'n arwyddo, fod 
Duw, oi ben-arglwyddiaethol ewyllys da, cyn sylfaenu 'r byd, 
wedi arfaethu rhai i fywyd tragywyddol, fel pe buasai wedi 
rhoddi eu henwau mewn llyfr, ym mhlith y rhai sydd i gael eti- 
feddu iechydwriaeth ; eu bod mor adnabyddus iddo a.phe byddai 
eu henwau ganddo mewn llyfr; ei fod yn gofalu am danynt.fel 
rhai sydd â'u henwau yn ei lyfr; a'u bod yn sicr o gael mwyn- 
hau bywyd tragywyddol yn y diwedd. Dat. 3. 5. 21. 27... 


4 Llawenhêwch yn yr Arglwydd YN wastadol: 
'a íhrachefn meddaf, Llawenhêwch. 


: Ar ol attolygu ar Euodias a Syntyche i synied yr fed 
ynyr Arglwydd, ac ar ei wir gymmar i gynnorthwyo y gwrag- 
edd ag oedd wedi cyd-lafurio ag ef yn yr efengyl, Adn. 2, 8. 
y mae 'r Apostol yn dodi etto i roddi cynghorion i'r eglwys yn 
gyffredinol. Y mae'n gorchymmyn iddynt /awenhau yn yr Ar- 
glwydd yn wastadol. Psal. 92. 11. 64. 10. 149. 2. Hab. 3. 18. 
Luc 1. 47. Y mae duwiolion yn llawenhau yn yr Arglwydd 
pan yn ymfoddloni ac yn ymhyfrydu yn y pethau gogoneddus 
y mae efe wedi eu dadguddio yn yr efengyl, yn y bendithion 
ardderchog sydd wedi eu trysori ynddo, yn gystal ag yn eu 
perthynas ag ef.. Gwel ym mhellach Pen. 3. 1... Eu dyled- 
swydd a'u braint yw llawenhau yn wastadol. 1 Thess. 5.16. Y 
mae'r daioni y maeut yn ymhyfrydu ynddo yn parhau yn dragy- 
wydd:, y.mae yn ffynnon nad yw.byth yn myned yn sych. Y 
mae Iesu Grist ynddo ei hun bob-amser yr un: y mae ei gariad 
a'i ewyllys da yn parhau yn ddi-gyfnewid: y mae ei waed bob 
amser-yn ddigonol er maddeuant a heddwch; y mae ei iechyd- 
wriaeth o dragywyddol barhad, Y mae'r Apostol yn dywed- 
yd drachefn, Llawenhewch. Y mae hyn yn dangos yr anhaws- 


Pax. 1v. PHILIPPIAID. 275 


drai wrando ar y cynghor. Y mae duwiolion weithiau'n dlod. 
ion o ran eu hamgylchiadau, yn cyfarfod â throion chwerwon 
yn nhrefn rhagluniaeth, yn gleifion, dan waradwydd ac erledig- 
aeth, yngharchar, &c.: y maent wedi bod yn euog o lawer o 
bechodau, y maent yn profi ynddynt eu hunain lawer o amher- 
ffeithrwydd yn barhaus, y mae eu cyd-greaduriaid oddi amgylch 
iddynt mewn cyflwr ac amgylchiadau tra annymunol, y mae 
eglwys Dduw yn fynych mewn adfyd, &c. Ond y mae gwaith 
yr Apostol yn dywedyd, A ihrachefn, llawenhewch, yn dangos 
fod ganddynt, yn wyneb y cyfau, ddigon o sail i lawenhau yn 
yr Arglwydd, a'i fod o neillduol bwys iddynt wneuthur hynny. 
Y mae anrhydedd Crist a'u cysur eu hunain yn ymddibynia 
ynn ar Rhyn 


5 Bydded. eich arafwch yn hysbys i bob a 
y mae syr MY yn agos. 


'd mae'r gair epieices, a arferir ymma am arafwch, yn ar- 
wyddo boneddigeiddrwydd, hynawsedd, a thiriondeb. Iag 3. 
17. 1Tim. 3.3. Tit.3.2. Act.24.4. 2Cor.10.1.. Y mae 
arafwch yn gynnwysedig yn y cyfryw hynawsedd a thiriondeb 
ag sydd yn gwneuthur dyn yn bwyllog ac yn araf, ac felly yn 
eigadw rhag bod yn fyrbwyll, ac yn rhy awyddus at y naill beth 
neu'r llall. Pan fyddo dyn dan lywodraeth arafwch, y mae'n 
caru gwahanol wrthddrychau, ac yn ymhyfrydu ynddynt yn gyf- 
attebol i'w hardderchawgrwydd a'u gwerthfawrogrwydd. Y mae 
hyn yn peri na byddo 'r serchiadau ddim yn cael eu rhoddi'n 
ormodol ar bethau gweledig, na byddo'r dymuniadau am eu 
mwynhau ddim yn anghymmedrol, na byddo un moddion anghyf- 
reithlon yn cael eu harfer tu ag at eu cyrraedd, na byddo di- 
wydrwydd i'w ceisio ddim yn peri i'r pethau mwyaf eu pwys 
gael eu hanghofio a'u hesgeuluso, bod rhoddion rhagluniaeth yn 

' cael eu cymmeryd mewn gweddeidd-dra, ac na byddo eu colli 
_ ddim yn llanw'r meddwl â gormod tristwch. Y mae'n di- 
oddef cystudd yn amyneddgar, 'ac yn dal ìi fynu mewn adfyd 
yn ddi-rwgnach. Luc 21. 19. Galar. 3.39. Y mae'n ystyried 
fod ganddo lawer o drugareddau a chysuron, bod ei ofidiau yn 
llawer llai nâ'i haeddiant, Ezr. 9. 3. bod amrywiol o anwyl 
blant Duw yn cael eu galw i ddwyn beichiau llawer trymmach 
nâ'r hyn y mae efe yn ei ddwyn, nad yw ei ofidiau i barhau ond 


276 PHILIPPIAID. | PEN.IY. 


dros ychydig amser, a bod y pethau mwya gofidus yn cnel eu 
goruwch-lywodraethu er ei ddaioni. Heb. 12. 10. Ac y mae 
yn ymddwyn yn dirion tu ag at eì gyd-greaduriaid. Y mae hyn 
yn cynnwys ffurfio barn am danynt hwy ac am eu hymddugiad- 
auinewn modd pwyllogadiduedd; cyd-ymddwyn â'u gwendidau; 
bod yn barod i osod y lliw goreu a? bethau amheus; gadael i 
. €raill gael eu ffordd er mwyn tangnefedd mor belled ag y gallo 
wneuthur hynny yn gydwybodol; bod yn foddlon i roddi i fynu. 
eì gyfreithlon hawl, mewn pethau o ychydig bwys, yn hytrach 
nag ymryson; peidio yma yynhyrfu a therfysgu pan yn cyfarfod 
. ^g ymdduciadau croes i'w ddisgwyliadau; peidio digio oblegid 
petbau nad ydynt ddim yn wirioneddol ddrwg; peidio digio i 
raddau gormodol oblegid vr hyn sydd ynddo ei hun yn feius; 
bod yn ochelzar rhag i ddigofaint droi yn gasineb; Mat. 5. 22. 
gofalu rhag bod yn rhy hir yn ddig; Eph. 4. 26. arfer y 
moddion mwya tirion ag a fedro tu ag at amddiffyn ei hun rhag 
cam; peidio cospi am drosedd i raddau belaethach nag y byddo 
yn hollol anzenrheidiol; a bod yn barod i faddeu yn hytrach 
naz i ymddial, Dylai arafwch Cristnogion fod yn hyspys 
i bob dyn. Dylent edrych ar ei fod yn ymddangos yn eu 
holl eiriau a'u hymddugiadau tu ag at eu brodyr yn yr Ar- 
glwydd, tu as at eu cyd-greaduriaid yn gyffredinol, ac hyd yn 
nod tuag at y rhai a wnant niweid iddyntac a'u herlidiant. 
I'w hannog i hyn, y mae'r Apostol yn dywedyd, Y mae'r Ar- 
glwydd yn agos. Y mae'r Ar.Jwydd yn holl-bresennol, Psal. 
139.7—9. am hynny y mae'r Duw sydd yn dangos cymmaint 
o arafwch at droseddwyr, yn eu hymmyl, i sylwi ar eu hym- 
ddugiadau. Dihar. 5.21. 15.3. Y mae'n azos at ei eìddo 
i'w cynnorthwyo a'u hamddiff n._ Psal. 145. 18. Pan oedd yr 
Apostol yn yszrifennu 'r geiriau hyn, yr oedd Crist ar ddyfod i 
ddinystrio Jerusalem, ac felly ì osod diwedd ar lawer o'r hyn 
oedd Crist'nocion yn ei ddioddef oddiwrth yr Iuddewon ang 
 hrediniol.. Ac y mae'r Arglwydd i ddyfod yn fuan i farnu'r - 
byw a'r meirw. Heb.10.25, 37. Iag. 5 8,9.1Pet.4.7. Y 
| pryd hyn eïe a ddwg bob peth i farn, Eccl. 12. 14 ac a rydd 
i bawb yn ol eu gweithrecoedd, gan osod terfyn ar holl ddi- 
eddefiadau ei eiddo, a thalu cystudd i'r rhai sydd a eu 
eystuddio hwynt, 2 Thes. T6 “ Mh 


i'r 4b. 


6 Na ofelwch am ddim: ceîtBiu ym mhoh 


Pau, 1v. PHILIPPIAID. 277 


peth mewn gweddi ac ymbil gyd â dïolchgar- 
wch, gwneler eich deisyfiadau chwi yn hysbys 
ger bron Duw. 


I roddi iddynt gynghor arall, y mae'r Apostol yn MW riw 
yd, Na ofelwch am ddim. Mat. 6. 25. 31. 34... Y mae'n sicr 
mai dyledswydd pawb yw edrych yn ddyfal at eu meddiannau 
bydol, a gofalu am yr hyn y mae rhagluniaeth wedi ei ymddiried 
iddynt, Dihar. 27. 23. arfer y mesurau sydd yn tueddui bar- 
hau eu hiechyd, neu i'w adferu pan fyddo wedi ei golli, 1Tim. 
5. 29. darbod dros eu heiddo, ac yn enwedigol dros eu teulu- 
oedd, 1Tim. 5.8. Y mae'n ddiamheuol hefyd y dylai pawb 
ofalu am eu hanfarwol eneidiau, a dedwyddwch tragywyddol, 
Luc 10. 42. am ddaioni eu cyd-greaduriaid, Phil.2.20, 2Cor. 
11.28. am ogopiant Duw ac anrhydedd crefydd, Eph. 4.7. 

Phil. 1.27. Ond yr hyn a waherddir ymma yw y cyfryw flin 
anesmwyth ofalon am gysuron y bywyd hwn, am ddiange 
rhag cyfarfod â rhyw ofidiau, am ddal i fynu yn eu hwyneb, 

_ neu am gael gwaredigaeth oddi wrthynt, ag sydd yn dirfawr 
gythryblu 'r meddwl, yn ei ddwyn i fod yn fwy am y ddaear 

nag am y nefoedd, yn rhwystro un i gael mwynhad o'r hyn 

_ sydd ganddo, yn ei gadw rhag ymddiried yn Nuw, yn ei ang- 
'hymmwyso at y cyflawniad o ddyledswyddau crefyddol, ac yn 
cynhyrfu i arfer moddion anghyfreithlon tu ag at gyrraedd yr 
hyn y byddo'r meddwl yn cael ei osod yn ormodol arno, ac yn 
rhwystro i wneuthur iawn ddefnydd o hono arol dyfod 'o hyd 
iddo, Dylai Cristion fod ar ei wiliadwriaeth yn erbyn blin 

. ofalon o'r fath hyn. O herwydd y mae digon o ofidiau yn cyf- 

—. arfod y naill a'r llall, fel nad oes dim angenrheidrwydd i- 

| ehwanegu attynt trwy flin ofalon. Mat. 6. 34. Y mae'r gofal 

. a waherddir ymma yn hollol afreidiol, gan fod yr Arglwydd yn 

gwybod. beth sydd ar ei bobl ei eisiau, Mat. 6. 32. yn gofalu 
. drostynt, 1Pet. 5.7. ac yn dal y rhai a fwriant eu baich arno; 

—. Psal. 55. 2. y mae yn hollol ddifudd; Psal. 127.2. Mat. 6. 27. 

” ymae yn hollol anaddas i bethau o ychydig bwys gael llawer 
o le yn y meddwl. Mat. 6.32. Y mae gormodol ofal am beth- 
. au amser yn gydymffurfiad ag yspryd ac ymddugiad y Cenhedl- 
eedd; Mat. 6. 32. y mae yn dangos llawer o anghrediniaeth ; ; 
Mat. 6, 92. y mae yn peri i had y gair fyned yn ddiffrwyth; Mat. 

“ 13,22. Mare 4, 17. Luc 10.40, y mae'n trymhau'r galon; Lue 


278 PHILIPPIAID. PEN. IV. 


21.34; y mae'n dwyn dynion i esgeuluso eu heneidiau a'r hyn 
a berthyn i deyrnas Dduw; Luc 12.17, 20. Mat. 6. 33. y 
mae 'n anghysson â chariad at Dduw; Iag. 4. 4. 1Iloan 2.15, 
y mae'n rhwystro un i wasanaethu Crist; Mat.6. 24. y mae 'n 
dwyn dynion i brofedigaeth a magl, a llawer o chwantau ynfyd 
aniweidiol; 1 Tim. 6. 9. y mae'n tueddu i ddwyn y rhai sydd 
yn arddel crefydd Crist i ymadael oddiwrth y ffydd; 1 Tim. 2. 
10. ac yn eu gwneuthur yn agored i lawer o ofidiau. 1Tim.6 
10. Oblegid y pethau hyn a'r cyffelyb, ni ddylai plant Duw 
ddim beichio eu hunain â blin anesmwyth ofalon: eithr ym 
mhob peth, mewn gweddi ac ymbil, gyda diolchgarwch, dylent 
wneuthur eu deisyfiadau yn hyspys ger bron Duw. Y mae Duw 
yn gwybod beth sydd ar ei greaduriaid ei eisiau cyn y gofyn- 
ont ganddo. Mat. 6. 8, 32.. Oblegid hynny y mae 'n sicr 
nad yw gweddi ddim yn rhoddi byspysrwydd iddo o'r byn nad 
yw ddim yn adnabyddus o hono. Ond fel y mae dynion, wrth 
wneuthur eu hangen yn hyspys i'w cyd-greaduriaid, yn ei osod 
o'u blaen mewn geiriau, felly y mae geiriau i gael eu harfer 
pan fyddom yn ceisio gan yr Arglwydd yr hyn ydym yn sefyll 
mewn angen ohono. Y mae Duw yn caru clywed ei bobl yn 
tywallt dymuniadau eu calon ger ei fron: o herwydd y maent 
trwy. hyn. yn cydnabod eu tlodi eu hunain, yn addef eu hym-. 
ddibynniad ar Dduw, a'u rhwymau i'w ogoneddu am ei holl 
ddaioni tu ag attynt. Neu fe allai mai meddwl yr Apostol yw, 
y dylai fod yn ddigon gan dduwiolion fod eu Tad yn gwybod 
am eu holl, achosion, a'u hangen, ac oblegid hynny na 
ddylent ddim gofidio eu meddyliau â blin ofalon. Neu. 
fe ddichon fod y geiriau yn arwyddo y gweddai fod eu 
deisyfiadau y fath ag sydd yn gymmeradwy ger bron Duw, 
Y mae'r.gair adnabod weithiau 'n arwyddo. cymmeradwyo, 
Psal.1.6. Am. 3.2. Fel y byddo deisyfiadau yn gymmerad- 
wy, y mae'n angenrheidiol eu bod o galon gywir, Heb. 10. 292. 
Ioan 15.7. lag. 5. 16. lloan 9. 22. am bethau yn unol ag 
ewyllys Duw, 1 Ioan 5. 14. gyda thaerni, Iag. 5. 16—18. ond 
gyda darostyngiad i ewyllys Duw, Mat. 6. 10. 26. 99, 42, 44. 
yn:enw Crist, Ioan 16. 24, 26. trwy gynnorthwyon yr Yspryd, 
Rhuf. 8. 26. mewn. ffydd, heb ammeu dim, Marc 11. 24. 
Iag.1.6.. gyda gwiliadwriaeth, Mat. 26. 41. Col. 4. 2. 1 Pet, 
4.7. ì iawn ddibenion, Iag. 4. 3. yn barhaus ac yn ddiflino. 
Luc16,1. Eph, 6.18, Col. 4.2. 1Thesg, 5.17. Y mae'r 


PEN. 1V, PHILIPPIAID. ao 


deisyfiadau hyn i gael eu gwneuthur yn adnabyddus i Dduw 
mewn gweddi ac ymbil. Os nad yw'r geiriau hyn yn arwyddo'r 
un peth, fe ddichon fod y gair gweddi'n arwyddo deisyfiadau 
am fendithion angenrheidiol, a bod ymbil yn arwyddo deisyfiad 
am i bethau annymunol gael eu rhagflaenu, neu eu symmud ym- 
maith. Neu y mae'r geiriau'n dal allan y dylai gweddi gynnwys 
'pob math o ddeisyfiadau. Dylai deisyfiadau gael eu gwneuthur 
ym mhob peth. Bob amser, ac ym mhob amgylchiad fe ddylid 
gweddio am bob peth angenrheidiol, pa un bynnag ai perthyn i 
'gorph neu enaid, i ni ein hunain, neuii eraill, i'r byd, neu i'r 
eglwys. Ond dylai hyn gymmeryd lle gyda diolchgarwch. 
Y mae gan dduwiolion, hyd yn nod yn yr amgylchiadau mwyaf 
'anghysurus y gallont fod ynddynt, lawer o achos ì fod yn ddi- 
olchzar ir Arglwydd. Y maent ynddynt eu hunain yn hollol 
annheilwng o un rhyw gysur; y maent, fel troseddwyr yn 
'agored i ddigofaint Duw hyd yr eitha; y maent yn mwynhau 
'rhyw drugareddau tymhorol ; y mae 'r hyn oll sydd yn eu cyf- 
arfod yn cael ei oruwch-lywodraethu er eu daioni; y maent wedi 
'eu hanrhydeddu â llawer o fendithion ysprydol; ac y mae gan- 
chwy obaith eh yu ras am ogoniant yn y ei€iirhuy 


hi a: thwngnefedd Duw, yr hwn sydd uwch 
law pob deall, a geidw eich calonnau a” 'ch medd- 
yliau yng Nghrist Iesu. 


P'w hannog ï wneuthur eu —_—r yn hyspys i Dduw 
ym mhob peth, Adn. 6. y mae'r Apostol yn dywedyd wrth- 
ynt, y byddai ì dangnefedd. Duw, yr hwn sydd uwch law pob 
deall, gadw eu calonnau a'u meddyliau yng Nghrist Iesu. Y mae 
tangnefedd Duw yn arwyddo, nid y tangnefedd y mae'r Ar- 
glwydd yn ei feddiannu yn y cyflawn adnabyddiaeth o'i an- 
feidrol berffeithrwydd a'i ogoniant ei hun, ond y tangnefedd o 
'ba un y mae efe yn awdwr. Y mae'n cynnwys heddwch ag ef 
ei hun, trwy waed ei anwyl Fab; tawelwch cydwybod yn deill- 
iaw oddiwrth adnabyddiaeth grediniol o drefn Duw i gymmodi 
pechaduriaid ag ef ei hun; boddlonrwydd meddwl, yn cyfodi 
oddiwrth hyder fod Duw yn gôruwch-lywodraethu pob peth i 
gyd-weithio er llesâd i 'w eiddo; tymmer heddychol, neu duedd 
ì fod yn. dangnefeddus hyd ag y mae ynddynt â phob dyn; 
fangnefedd yn eu plith eu hunain, mewn cyferbyniad ì anghyd- 


280 PHILIPPIAID. PEN, iV. 


fod ac ymryson; a'r orphwysfa gyflawn i ba un y ca duwiolion 
eu harwain yn y diwedd. Y mae'r tangnefedd hwn uwch law 
pob deall. Y mae ei werthfawrogrwydd a'i ddymunol effeithiau 
ym mhell uwchlaw gwybodaeth y rhai nad ydynt ddim yn ei 
feddiannu; ïe, uwchlaw amgyffred credinwyr eu hunain. Neu 
fel y mae'r gair uperchousa sydd ymma am fod uwch (av, yn ar- 
wyddo bod yn well, Phil. 2. 3. fe ddichon mai meddwl yr 
Apostol yw, fod y tangnefedd hwn yn rhagori ar bob deall, 
neu wybodaeth egwyddorol ag sydd yn gyrhaeddadwy yn y byd 
presennol. Neu fel y mae'r gair weithiau 'n arwyddo bod yu 
oruchel o ran awdurdod a llywodraeth, Rhuf. 19. 1. 1 Pet, 2. 
13. fe ddichon fod y geiriau ymma 'n arwyddo fod tangnefedd 
Duw yn llywodraethu eu holl feddwl, neu holl alluoedd eu 
heneidiau. . Y mae 'r tangnefedd hwn yn cadw calonnau a 
meddyliau duwiolion yng Nghrist. Y mae'r gair meddwl yn 
arwyddo 'r deall, a'r gair calon yn cael ei arfer am yr ewyllys a'r 
serchiadau. Beth bynnag fyddo amgylchiadau allanol plant 
' Duw, y mae heddwch â'u tad yn eu diogelu megis mewn tŵr 
cadarn, fel nad oes iddynt ddim damnedigaeth: y mae hedd- 
wch cydwybod yn eu cadw rhag cael eu gorchfygu gan y gofid- 
iau y maent yn gyfarfod ar eu taith: y mae tawelwch eu medd- 
yliau yn eu cadw rhag dychrynu ac anesmwytho yn wyneb am- 
_ «gylchiadau annymunol, rhag llewygu a soddi dan eu hamrywiol 
ofidiau, a rhag ymadael oddiwrth yr Arglwydd oblegid gorth- 
rymderau: ac y mae eu tymmer heddychol yn foddion i'w cadw 
rhag syrthio i lawer o bechodau. Y mae'n eu cadw felly yng 
Nghrist fesu. Y maent yn cael eu diogelu trwy eu hadnabydd- 
iaeth o Grist yn ol yr efengyl; ar gyfrif yr byn a wnaeth ac a 
ddioddefodd Crist ar eu rhan; fel y maent yn credu yng 
Nghrist, ac wedi cael eu dwyn i undeb ag ef fel eu Pen a'u 
Hiachawdwr; a thrwy fod gras Crist yn ddigonol iddynt, a'i 
nerth yn cael ei berffeithio yn eu gwendid. Cânt eu cadw 
ynddo ef fel na bydd iddynt ddim ymadael oddi Ua na 
chael eu gwahanu oddiwrth ei gariad. 


'8 Yn ddiweddaf, frodyr, pa bethau bynnag 
sydd wir, pa bethau bynnag sydd onest, pa 
bethau bynnag sydd gyfiawn, pa bethau byn-. 
nag sydd bur, pa bethau bynnag sydd hawdd- 
gar, pa bethau bynnag sydd ganmoladwy, od 








PRN. IV. PHILIPPIAID, 281 


oes un rhinwedd, ac od oes dim clod, meddyl- 
iwch am y pethau hyn. 


I dynnu at benderfyniad, y mae'r Apostol yn eu hannog i 
roddi eu meddwl ar amrywiol bethau a fyddai yn fuddiol 
iddynt eu hunain ac eraill, yn gystal ag yn ogoniant i enw'r 
Arglwydd. Y mae'n eu hannerch fel brodyr yn yr Arglwydd. 
Gwel Pen.1. 12. Y mae'n galw eu sylw yn gyntaf at pa beth- 
au bynnag sydd wir. Y mae'r pethau sydd wir yn cymmeryd 
i mewn yr hyn sydd gywir niewn barn, fel y mae'n unol â gwir- 
ionedd dwyfol ddadguddiad ; geiriau gwirionedd, mewn cyfer- 
byniad i gelwydd; Dihar. 12. 17. Es. 63. 8. 2 Cor, 8. 16. 
Eph. 4, 25. ac ymddugiadau yn rhoddi darluniad cywir o du- 
eddiadau 'r galon, a golygiadau 'r meddwl, ac yn cydfyned â' 
geiriau fyddo'n cael eu harfer. Es. 38, 3. Y mae'r Fe 
zemna, a arferir ymma am ethau onest, yn arwyddo pethau 
pi yn weddaidd. Tit, 2. 7. Y mae'n cynnwys yr yspryd 
neu 'r dymmer, y geiriau, y gwisgiad, a'r ymddugiad ag sydd 
yn weddus i'r naill a'r llall yn ol y sefyllfa a'r berthynas y 

— maent wedi cael ei gosod ynddi fel dynion ac fel Cristnogion. 
Y mae ^r pethau sydd gyfiawn yn cymmeryd i mewn beth byn- 
nag. sydd. ddyledus i Dduw a dyn yn yr hyn oll a wnelom â 
| hwynt. 'Mat. 22. 21. 7. 12. Rhuf, 13. 8... Y mae'n cynnwys 
yn neillduol y parch, y cariad, yr ymddiried, y diolchgar- 
wch, yr ufudd-dod a'r addoliad sydd yn ddyledus i'r Ar- 
glwydd ; a'r hyn oll sydd yn ddyledus i gyd- -greaduriaid. ym 
mhob. perthynas a sefyllfa. Nid yw ond cyfiawn i roddi i 
bob un ei eiddo; nid yn unig hynny o arian neu aur a fyddo 
yn ddyledus am “nia teyrn-ged i lywodraethwyr, a chyflog i 
weithwyr. a gwasanaeth- ddynion, ond hefyd gwneuthur daioni 
ì bawb mor belled ag y byddo rhagluniaeth yn rhoddi cyfleus- 
dra, rhoddi anrhydedd a pharch i'r neb y mae yn ddyledus, 
— diolchgar gydnabod un rhyw diriondeb a chymmwynasgarwch a: 
fyddo” n. cael ei ddangos i ni, cynnorthwyo y rhai sydd mewn 
gwir angen, gwneuthur i iawn.i'r neb y byddom wedi gwneuthur 
cam â | hwynt, hyfforddi 'r anwybodus, dangos ann ywydd 
yn erbyn ymddugiadou anaddas, &c. Y mae'r pethau sydd. 
bur, ymma, n arwyddo nid y Duw anfeidrol bur a sanctaidd, 
nac â iaeth bur a dilwgr yr Ysgrythyrau sanctaidd, ond yr 
rdeb, neu sancteiddrwydd calon ac ymddug-- 
Nn 






282 PHILIPPIAID. | PEN Iv. 


iadau. Y mae'n cynnwys yn neillduol anian sanctaidd; medd- 
yliau, bwriadau, dymuniadau, a dibenion sanctaidd; geiriau 
ac ymddugiadau diwnir a sanctaidd. Y mae'n wrthwynebol i 
bob halogrwydd cnawd ac yspryd. Y mae'r pethau sydd 
hawddrar yn arwyddo 'r pethau sydd yn gwneuthur yn hawdd 
i ddynion garu y rhai sydd yn feddiannol arnynt, neu yn eu 
cyflawnu. Ym mhlith pethau eraill y maent yn cynnwys call- 
ineb; cymmedrolder, gostyngeiddrwydd, addfwynder, amynedd, 
a chariad yn ei amrywiol ganghennau. Y mae'r gair prophile, 
sydd ymma am Aawddgar, yn arwyddo 'r pethau sydd yn gyf- 
eillgar a charedig. Y mae'r pethau sydd ganmoladwy yn ar- 
wyddor pethau sydd ynddynt eu hunain yn deilwng o ganmol- 
iaeth, y pethau y mae dynion sobr, doeth, a chrefyddol, yn 
dywedyd yn dda am danynt. Rhai o'r pethau hyn yw bod yn 
ofalus am ein hachosion ein hunain, 1Thess. 4.11. 2 Thess. 3. 
11. 1 Pet. 4. 15. bod o yspryd cyhoeddus, 1 Cor. 10. 24. 13. 
5. Rhuf. 15.1,2. Phil 2.4. ymdrin â'r naill achos a'r llall 
mewn modd rheolaidd, cyfrinachu â dynion synwyrol, o ym- 
ddugiadau addas, Dihar. 13. 20. ymgadw rhag myned i'r ter- 
fynau eithaf mewn pethau cyfreithlon, 1 Thess. 5. 22. a chan- - 
Ìyn ymddugiadau cyffredin y saint mewn pethau amheus. Y 
mae yn yr amrywiol bethau hyn, ac mewn rhai pethau eraill a 
allai gael eu chwanegu attynt, yr hyn ag sydd yn wir rinwedd. 
'Y mae'r gair rhinwedd yn cynnwys ein holl ddyledswydd tu ag 
attem ein Fn a thu ag at ein cyd-greaduriaid, megis sobr- 
wydd, cymmedrolder, ffyddlondeb, cyfiawnder, callineb, da- 
ioni a thrugaredd, _ Ond y mae 'r gair yn cael ei arfer weithiau 
mewn ystyr mor helaeth fel y mae'n cynnwys ein dyledswydd 
tuag at Dduw a dyn. Ond gan fod amrywiol o'r pethau a 
. grybwyllir yn y rhannau blaenorol o'r adnod hon, yn ganghen- 
au o rinwedd, y mae'n dybygol, os nid yn hollol sicr, fod 
arele, y gair sydd ymma am rinwedd, yn ol ei ystyr priodol, yn 
arwyddo gwreldeb. Y mae gwroldeb yn cynnwys bod yn ddi- . 
ofu ac yn “ddigywinyddi Y mae'n dwyn dyn i ddiystyru by- 
gythion y mawrion, a gwawd ofer-ddynion, Dihar. 28. 1. i am- 
ddiffyn achos Duw, 1Cor.16.13. i wneuthur a dioddef yr hyn 
y bydd yn cael ei alw atto, i rodio yn llwybrau duwioldeb pan 
fyddo annuwiolion yn sylwi arno, i amddiffyn crefydd yn wyneb 
gwawd a gwrthwynebiadau, i gyflawnu yr hyn sydd allan o 
ymarferiad, a pheidio cydymffurfio ag ymarferiad peffiÌi, 


, y 
U 


PEN. 1V, PHILIPPIAID. 283 


pa mor gyffredin bynnag y byddont, i amddiffyn y gorthrym- 


. edig, i rybuddio a cheryddu y rhai a fyddant yn cam-ym- 


ddwyn, i ymdrechu cael diwygiad mewn pethau beius, &c. Y 
mae clod yn arwyddo enw da ar gyfrif rhyw rinweddau, neu 
ragoriaethau, Y mae i un glod pan fyddo yn ymdrechu i rag- 
ori yn y pethan a berthynant Yw swydd a'i sefyllía; pan yn 
dal gafael ar bob cyfleusdra i ddangos tosturi a thrugaredd i 
raddau helaeth; pau yn neillduol fywiog i ddwyn ym mlaen yr 
hyn sydd yn fuddiol ac adeiladol; a phan yn dangos y gwrol- 
deb mwyaf yn wyneb £Wobincbiadau ac anhawsderau. Ond 
yn fynych y maer pethau goreu yn ddi-glod gyda dynion, a'r 
pethau gwaethaf yn cael eu mawr glodfori. Am hynny y 
mae 'n sicr fod yr Apostol ymma 'n golygu petbau ynddynt eu 
hunain yn haeddu clod, pethau yn unol â gair Duw. Y mae 
clod i'w ddiystyru os na ellir dim ei gael heb bechu. Rhaid 
ì Gristion fyned trwy angblod yn gystal a thrwy glod. 2 Cor. 
6. 8. Luc 16. 15. Gyda golwg ar yr holl bethau sydd wedi 
eu henwi, y mae'r Apostol yn dywedyd, Meddyliwch am y 
pelhau hyn. Dylent fynych a difrifol ystyried eu nhatur, 
y neillduol rwymau sydd arnynt i fod yn gydwybodol i'w gosod 


mewn ymarferiad, y dibenion a weddai fod ganddynt yn eu 


golwg ynddynt, sef gogoniant Duw, anrhydedd ggrdadgb eu 
daioni eu hunain a'u cyd-greaduriaid. | 


' 9 Y rhai a ddysgasoch ac a dderbyniasoch, 
ac a glywsoch, ac a welsoch ynof fi, y pethau 
hyn gwnewch: a Duw yr heddwch a fydd gyd â 
ehwi 


| —_ Arol UE) Mia my y rhai y dylasai'r Philip- 
'piaid feddwl am danynt, Adn. 9. y mae'r Apostol yn dangos 


mad oedd y pethau hyn ddim yn bethau newyddion iddynt, gan 
eu bod wedi eu dysgu, a'u derbyn, eu clywed, a'u gweled ynddo 
ef. Yr oeddynt wedi cyrraedd adnabyddiaeth o'r amrywiol 
bethau uchod, yn gystal ag o bob rhan arall o'u dyledswydd 
fel Crist'nogion: yr oeddynt wedi tystiolaethu eu bod yn eu 
cymmeradwyo fel pethau uniawn ac addas; yr oeddynt wedi 
eu mynych glywed yn cael eu gosod allan yng ngweinidogaeth 
gyhoeddus, ac yng nghyfrinach yr Apostol ac eraill o gennad- 
on Crist: ac yr oeddynt wedi cael cyfleusdra i'w gweled yn 


284 PHILIPPIAID. PEN. IV. 


cael eu hegluro ym mywyd Paul pan yr oedd cfe yn byw yn eu 
plith, Y mae yn dywedyd wrthynt, gan hynny, Y pethau hyn 
gwnewch. Nid yw ddim yn ddigon iddynt eu bod yn eu gwy- 
bod ac yn meddwl am danynt; ond yr oedd yn angenrheidiol 
iddynt hefyd eu gosod mewn ymarferiad. Yr oedd hyn yn 
hollol angenrheidiol i'r diben i brofi gwirionedd eu ffydd, a 
di-ragrithrwydd eu cariad; i fod o ddefnyddioldeb yn eu dydd 
a'u cenhedlaeth; ac i og ;oneddu enw'r Arglwydd. Tra yn ym- 
ddwyn yn y modd hyn y mae'r Apostol yn addaw y byddai i 
Dduw'r heddwch fod gydê hwynt. Y mae'r Arglwydd yn 
Dduw'r heddwch. Rhuf. 15. 33. 2 Cor. 13. 11. Heb. 13. 20. 
Y mae'n cymmodi pechaduriaid ag ef ei hun yn ei Fab; y 
mae'n rhoddi tangnefedd cyfreithlon yn y gydwybod; y mae'n 
rhoddi i'w bobl gael heddwch oddiwrth y rhai oedd yn. eu 
gorthrymmu a'u gofidio; ac y mae'n eu cyfarwyddo a'u tueddu 
i fod yn heddychol yn eu plith eu hunain, ac, hyd y mae yn- 
ddynt, â phob dyn, Tra byddo ei bobl yn rhodio fel y cyfar- 
wyddir ymma, fe fydd y Duw hwn gyda. hwynt; yn amlygu ei 
hun fel eu Duw, ac yu eu harddel fel ei bobl. Amlyga ei 
bresennoldeb yn eu plith trwy eu diogelu, eu diddanu, eu 
nerthu,, a' u llwyddo yn eu holl amcanion. 


l0 Mia lawenychais hefyd. yn yr Arg glwydd. 
yn fawr, oblegid i'ch gofal chwi am danaf fi yr 
awrhon o'r 8iwdud adnewyddu; yn yr. hyn y 
buoch ofalus hefyd, ond eisieu amser cyfaddas 
oedd arnoch. | 


JJ 


I roddi ffordd ym mhellach i'r teimlad diolchgar oedd 
ganddo o'r parch a'r cariad oeddynt wedi eu dangos iddo, w'n 
mae'r ns go av us Mia Ud en hefyd yn yr Ar- 
o'r diwedd adnewyddu. Yr oeddynt, ryw amser a aethai heibio 
wedi dangos neillduol ofal am gysur Paul. Adn. 12, 16. Ond 
wedi hynny yr oeddynt wedi ymddwyn fel pe buasent, yn ei 
esgeuluso, Ond yn awr yr oeddynt. o'r newydd. wedi dangos, 
eu serchiadol ofal am dano yn ei rwymau. Yr oe ldynt yn, 
debyg i brennau da, yn blaen- darddu yn y gwanwyn, ac yn 
a eu HE WYCH yn eu | pryt, er eu bod, yn y gaiaf, wedî; ym; 


“i 


PEN,IV. PHILIPPIAID, 285 


ddangos yn ddi-ddail ac yn ddiffrwyth. Yr oedd. hyn yn peri 
i'r Apostol lawenychu yn yr Arglwydd yn fawr. Yr oedd yn 
credu mai trwy weithrediad Yspryd yr Arglwydd yr oeddynt 
yn cael eu tueddu i ddangos cymmaint o garedigrwydd: yr 
oedd yr adnewyddiad hwn yn amlygu fod rbyw adfywiad newydd 
yn yr eglwys: ac yr oedd lleihad eu gofal unwaith yn achlysur 
i beri mwy o lawenydd wrth ei weled yn cael ei adnewyddu 
drachefn. Ond fel nad oedd efe'ddim yn meddwl mai oddi ar 
eu hangof o hono yr oeddynt wedi peidio anfon eu cyfranniad- 
au iddo yn gynt, y mae yn dywedyd, Yn yr hyn y baoch ofalus 
hefyd, ond eisiau amser cyfaddas oedd arnech.. Yr oeddynt hwy 
o hyd yn meddwl llawer am anfon cynnorthwy iddo, ond nid 
oedd eu hamgylchiadau ddim yn caniattau iddynt wneuthur yr 
hyn a ddymunent: ac nid oeddynt ddim wedi cael cyfleusdra 
yn gynt i anfon iddo yr hyn oeddynt wedi ei anfon yn bresennol. 


_ll1 Nid am fy mod yn dywedyd o herwydd 
eisieu: canys myfi a ddysgais ym mha gyflwr 
Wyhng y bydilwyf): fod yn foddlawn iddo, 


| Arol yd Wt gofal y Philippiaid am dano, a'r llawenydd 
oedd hynny. wedi ei weini iddo, Adn. 10. y mae'r Apostol 
yndywedyd, Nid am fy mod yn dywedyd o herwydd eisiau. Nid 
am fod arno ryw fawr angen yr oedd yn sôn am eu hwyrfrydig- 
rwydd hwy i anfon cynnorthwy iddo: nid am ei bod mor isel 
arno fel na allai ddim byw heb eu cyfranniadau hwy yr oedd yn 
sôn am eu caredigrwydd. presennol: nid am ei fod wedi ei 
ddwyni gyfyngder annioddefol, nac am ei fodyn anesmwyth 
oblegid eisiau rhyw gysuron tymhorel, yr oedd yn cydnabod 
eu haelioni tu ag atto: nid am ei fod yn efni y byddai arno 
etto fwy o eisiau nag oedd wedi bod arno yr oedd yn ymgysuro 
_ wrth. eu, gweled hwy yn dangos cymmaint o ofal am dano: nid 
fel pe buasai mor dyner a mwythus fel na allasai ddim dioddef 
» 3 ychwaneg o angen, yr-oedd yn gwneuthur cyfrif mawr o'r liyn 
oeddynt wedi ei wneuthur: ac nid bod ei eisiau yn cael ei 
gyflawnu oedd yr unig beth oedd yn peri iddo lawenhau ar yr 
achlysur presennol. I egluro hyn y mae'n dywedyd, Canys 
myfi a ddysgais ym mha gyflwr bynnaw y byddwyf, fod yn fodd- 
lawn g Pŵ Ni ddylai un ddim bod: yn foddlon ìi ba gyflwr byn- 
nag y byddo eì enaid ynddo: ond y mae'r Apostol ymma 'n 


286 PHILIPPIAID. PEN. 1V. 


golygu sefyllfa uchel neu isel, cysurus neu angbysurus yn y 
byd hwn. Yr oedd yr Apostol weithiau mewn cyflwr digon 
annymunol: 2Cor.4.8—10. 6.4, 5. 11. 29, 27. ond yr oedd 


wedi dysgu bod yn foddlon yn y naill sefyllfa a'r llall. Y mae 


y gair aufarces, sydd ymma am foddlon, yn arwyddo bod â 
digonolrwydd ynddo ei hun. Y mae antarceia, y gair am 
foddlonrwydd, yn cael ei gyfieithu digonoldeb. 2Cor. 9. 8. 
Nid yw boddlonrwydd y Cristion ddim yn angbysson â theimlad 
o'r hyn sydd yn anghysurus yn ei sefyllfa; ond y mae'n cyn- 
nwys llawenydd yr enaid yn y meddiant o'r daioni sy'n atteb 
i'w holl angen a'i ddymuniadau; cymmedroldeb y dymuniadau 
_ am bethau bydol; a thawelwch meddwl yn wyneb yr byn oll 
sydd yn cymmeryd lle yn nhrefn rhagluniaeth. Gen. 91. 11. 
1Tim. 6.8. 1Sam. 3.18. Y mae'n cadw'r duwiol rhag bod 
yn anystyriol o fawr ddaioni Duw, nac yn anniolchgar am ei 
roddion, nac yn rwgnachlyd yn erbyn ei drefniadau; rhag 
anghymmedrol alaru pan yn cael ei ddi-feddiannu oryw gysuron; 
rhag cynfigennu wrth edrych ar sefyllfa gysurus eraill; rhag 
gormodol garu pethau darfodedig; Heb. 13. 5. rhag bod yn 
ynfyd awyddus i gynnyddu eu meddiuFou ; arhag arferun rhyw 
foddion anghyfreithlon tu ag at ddiangc rhag gofidiau, neu i 
gael mwynhad o un rhyw ddaioni amserol. 1 Tim. 6, 8—10. 
Luc 3.21. Nid oedd yn Paul, wrth naturiaeth, un tuedd i fod 
yn foddlon ym mhob sefyllfa; ond yr oedd wedi dysgu hyn. 
Y mae'r peth yn ddirgelwch mawr. Nid oedd ddim wedi cael 
y ddysgeidiaeth hon wrth draed Gamaliel, nac yn ysgolion y 
Philosophyddion; ond trwy yr hyn oedd Yspryd Duw wedi ei 
ddangos iddo a'i weithredu ynddo. Y mae Yspryd Duw, yn y 
gair, yn dangos mai dyledswydd Cristion yw bod yn foddlon. 


Mat. 6. 26,34. Luc 3.14. Heb.13.5. Ymaeynrhoddiiawn 
olwg ar Dduw; yn neillduol fel un sydd yn trefnu y naill sefyll-. 


fa a'r llall i'w greaduriaid, Job 1. 21. Psal. 39. 9. yn medd- 
iannu hawl i wneuthur fel y byddo da yn ei olwg â holl waith 
eì ddwylaw, Psal. 45.9. yn gyfiawn ynei holl ffyrdd, Psal, 
145. 17. Dat.15. 9. yn gwneuthur y cyfan mewn doethineb, 
Ezec, 1.18. yn rasol a thrugarog yn eì holl lwybrau, Psal, 25. 
10, 73. 1. yn gwybod beth sydd oreu er llesâd i'w bobl, Mat. 
6. 32. wedi gofalu am danynt oddi ar pan ydynt hyd ymma, 
wedi addaw na wna efe ddim eu gadael na 'u llwyr roddi, i fynu, 
Heb, 19.-2.; yn ddigon cadarn i gyflawnu yr hyn a addawodd, 


/ 


PREN. Iy. PHILIPPIAID. 287 


ac yn ffyddlon i'w addewid. Y mae yn rhoddi ií ddyn iawn 
olwg arno ei hun, yn neillduol fel nad oes ganddo un hawl ì 
un rhyw gysur mwy nâ'i gilydd, fel y mae, oblegid trosedd, 


“wedi haeddu eithaf anfoddlonrwydd Duw, ac fel y mae, ar ol 


5 


cael ei alw trwy ras, wedi gwneuthur ei hun yn agored i 
geryddon lawer. Y mae'n ei ddwyn i ddifrifol ystyried y sef- 
yllfa y mae efe ynddì.. Wrth wueuthur hyn y mae'r Cristion 
yn gweled fod llawer o drugareddau a chysuron yn gymmysg- 
edig â'i ofidiau, nad yw 'r hyn sydd yn anghysurus yn ei sefyll- 
fa ddim i barhau ond dros ychydig, fod yr ychydig o bethau 
amser y mae'r Arglwydd yn ymddiried iddo yn llawer gwell 
nâ mawr olud annuwiolion, Psal. 37. 16, nad yw na chas na 
chariad Duw ddim i'w adnabod oddiwrth ei ymddugiadau rhag- 
luniaethol tu agat ei greaduriaid, bod gofidiau 'r duwiol yn cael eu 
goruwch-lywodraethu i fod er eì ddaioni, Rhuf. 8. 28. 2Cor,4. 
17. eu bod yn foddion i ddwyn teyrn-ged o ogoniant i enw'r 
Arglwydd, ei fod yn gyfoethog mewn pethau ysprydol, trwy 
fod Duw yn rhan ac yn wobr mawr iawn iddo, Crist, ac, ynddo 
ef, pob peth yn eiddo iddo, a bod ganddo obaith am ddedwydd- 
wch tragywyddol pan fyddo ei holl ofidiau wedi darfod, Y 
mae'n ei ddwyn i edrych ar sefyllfa eraill. Y mae'n gweled 
llawer o blant Duw yn byw ar ychydig iawn o gyfranniadau 
rhagluniaeth, ond er hynny yn gysurus ac yn ddiolchgar: y 


mae yn gweled amrywiol yn dwyn beiehiau llawer trymmach . 


nâ'r hyn y mae efe ei hun yn gorfod ei ddwyn: y mae yn 
gweled eraill yng nghanol hawddfyd, ond dan y felldith, ac 
mewn llithrigfa: ac y mae'n gweled eraill, a llawer o honynt 
wedi pechu llai nag efe ei hun, yn cael eu poeni y tu draw i'r 
gagendor. Y mae'n ei ddwyn i weled mawr ddrwg anfoddlon- 
rwydd. Y mae, nid yn unig yn ddiles, fel nad yw ddim yn 
gwneuthur sefyllfa neb yn well, ond hefyd yn dra niweidiol, 
fel y mae'n gwneuthur y baich yn drymmach ac yn fwy 
anhawdd i'w ddioddef, yn anghymmwyso at amrywiol ddy- 
ledswyddau, yn arwain i amrywiol bechodau, yn digio 
Duw, ac yn ei annog i geryddu ym mhellach. Ac y mae'n 
dangos. y modd y mae duwiolion wedi ymddwyn yn wyneb 
amgylchiadau anghysurus, Job 1. 21, 22. Psal, 39. 9. ac 
yn enwedigol y modd yr ymddugodd Crist yn wyneb ei holl 
dlodi, eî waradwydd, a'i ddioddefiadau. Es. 53. 7. Y mae'r 


Yspryd Glân, nid yn unig yn dwyn y pethau hyn i'r golwg, ond 


288 PHILIPPIAID. PEN, IV, 


hefyd yn gweithio yn y Cristion yr hyn sydd yn ei ddysgu i fod yn 
foddlon. Y mae yn cyfrannu anian sanctaidd, a thrwy hynny 
yn cymmwyso dyn i gael ei oleuo, neu ì gael iawn olwg ar y 
pethau sy'n cael eu gosod o'i flaen, yn ei effeithiol dueddui fod 
yn blygedig i ewyllys Duw, yn sefydlu ei feddwl ar bethau 
nefol ac ysprydol, yn ceymmedroli ei ddymuniadau am hawdd- 
fyd amserol, yn eì wneuthur yn ostyngedig ac yu hunan-ym- 
wadol, yu ei ddwyn i olygu gogoniant Duw fel ei ddiben pen- 
af, yn ei gynhyrfu i weddio llawer, a thrwy hynny i daflu eì 
faich ar yr Arg glwydd, ac i gael dwyfol gynnorthwyon i fod yn 
foddlon, ac yn peri i'r gydwybod fod yn effro i ydUiby Abba 
oblegid pob diffyg o foddlonrwydd. ' 


12 Ac mia fedraf ymostwng, ae a fedraf ym- 
helaethu: ym mhob lle ac ym mihol» peth y'm 
haddysgwyd, i fod yn llawn ac i fod yn nêwy nog, 
i fod mewn helaethrwydd ac i fod mewn prinder. 


Yr oedd Paul wedi dysgu bod yn foddlon ym mha gyflwr 
bynnag y byddai. Adn.11. Ac efe a fedrai ymostwng, ac a 
fedrai ymhelaethu. Os yn cael eì ddwyn i amgylchiadau isel, 
os yn gorfod dioddef newyn a noethni, os yn gorfod gweithio 
â'i ddwylaw ei hun i ennill ei fywioliaeth, os yn cael ei am- 
barchu a'i ddiystyru, efe a fedrai ymostwng ì ewyllys Duw. yn. 
y pethau hyn, a meddiannu ei enaid mewn tangnefedd ac 
amynedd, heb lwfrhau na di-galonni, heb roddi ymmaith. ei. 
ymddiried yn yr Arglwydd, ac heb arfer un rhyw foddion an- 
addas gyda golwg ar gael dyfod allan o sefyllfa annymunol. O'r 
tii arall, pe byddai rhagluniaeth yn gwenu ac yn cyfrannu yn hel-. 
aeth iddo, efe a fedrai ymgadw rbag rhoddi eî serch yn ormodol. 
ar bethau darfodedig, rhag ymfalchio ac ymdderchafu, a rhag. 
cam-ddefnyddio yr hyn fyddain cael ei ymddiried iddo. Ym ; 
mob lle ac ym mhob peth, yr oedd wedi ei addysgu i fod yn llawn, “ 
ac ì fod yn newynog. I ba le bynnag y byddai rhagluniaeth yn. 
ei arwain, ac ym mha sefyllfa bynnag yr oedd yn cael ei osod, 
yr oedd wedï cael ei ddysgu ï ymddwyn mewn modd addas, 
Pan yn cael ei ddadebru â â helaethrwydd o luniaeth, efe a fedr- 
eì gymmeryd yr hyn oedd yn angenrheidiol er cynnaliaeth” 
natur, ond heb fod yn anghymmedrol, beb aughofio'r rhodd-. 
wr, ae heb fod yn anniolehgar am ei roddïon, Pan yn bwytta. 


PEN. IV. .-PHILIPPIAID. 269 


ei fara beunyddiol mewn prinder, efe a fedrai ymgadw rhag 

gosod dim yn ynfyd yn erbyn Duw, gan ryfeddu a diolch fod 

creadur mor dlawd yn cael ymborthi ar fara'r bywyd, ac yfed 

o'r dwfr sydd yn tarddu o orsedd Duw a'r Oen. Medrai fod 

mewn helaethrwydd ac mewn prinder. _ Pan oedd rhagluniaeth yn 

trefnu iddo gael llawer o bethau daionus y byd presennol, yr 

oedd wedi ei ddysgu i beidio ei olygu fel ei ddaioni pennaf, i beidio 
dychymmygu na ddeuai byth gyfnewidiad ar ei sefyllfa, ond mai 
ei ddyledswydd oedd derbyn daionus roddion Duw gyda diolch- 

garwch, a gwneuthur y defnydd goreu o honynt, trwy fod yn. 
. fwy.ymdrechgar i ogoneddu Duw ar eu pwys. A phan oedd 

rhagcluniaeth-yn cyfrannu yn brinnach iddo, yr oedd wedi ei 

Ang. i gydnabod nad oedd efe ddim yn haeddu y lleiaf o 

| lion Duw, ei bod yn llawer gwell arno nag oedd efe yn 

es Mg aci fod yn dawel ac yn gysurus, gan y byddai ei holl 

ofidiau yn fuan wedi darfod. 


13 Yr wyf yn gallu pob. peth irwy Get yr 
Mg sydd yn fy brnrthou i. 


biÔ ddangos pa fodd yr oedd efe yn medru y pethau a gry- 
bwyllasai, Adn. 12. y mae'r Apostol yn dywedyd, Yr wyf yn 
gallu pob peth trwy Grist yr hwn sydd yn fy nerthwi. Nid ydym 
ddim i feddwl ei fod yn hollalluog: ond yr oedd yn cael ei alluogi, 
nid yn unig i fod yn foddlon ym mha gyflwr bynnag y byddai, 
'iymostwngaci ymhelaethu, Adn.11, 12. ond hefyd i gyflawnu 
pob dyledswydd a berthynai iddo fel Cristion ac fel Apostol. 
— Yr oedd yn medru edifarhau am bechod, credu yng Nghrist, er 
iechydwriaeth, ymwadu â hunan, ufuddhau i orchymynnion 
Duw, gwrthwynebu profedigaethau, golygu gozoniant Duw yn 
ei gyflawniadau, glynu wrth Grist yn wy neb gwaradwydd a 
| dioddefiadau, &c. _ Yr oedd yn cael ei alluogi hefyd i ofalu am 
y holl eglwysi, ì lafurio yn helaethach nâ'i frodyr yn y weini- 
ogaeth, ì lefaru â thafodau, ac i wneuthur gwyrthiau rhyfeddol 
i gadarnhau gwirionedd yr efengyl. Nid oedd efe ddim yn 
meddwl s ei fod yn ddigonol i'r pethau hyn o hono ei hun, ond 
| trwy fod “Crist yn ei nerthu. Trwy ei fod yn aros yng Nghrist, 
a Christ ynddo yntau, yr oedd efe yn dwyn ffrwyth: Ioan 15. 
4, 8. a thrwy nerth Crist yr oedd efe yn dioddef gwendid, am- 
mharch, anghenion, erlidiau, a chyfyngderau.. 2Cor. 12. 9, 10, 
LLYrm V. Oo 


290 PHILIFFIAID. PEN. 1v. 
l4 Er hynny, da y gwnaethoch gyd-gyfrannu 
â'm gorthrymder i. 
Yr oedd Paul yn gallu pob peth trwy Grist yn ei nerthu. 


Adn.13. Er hynny, da y gwnaeth y Philippiaid gyd-gyfrannu 
â'i orthrymder. Yr oedd yr Apostol yn bresennol mewn gor- 


thrymderau. Nid oedd ddim yn cael ei rydd-did i fyned oddi , 


amgylch i bregethu'r efengyl; yr oedd yn cael ei gyhuddo o 
fawrion ddrygau; yr oedd mewn cadwynau; yr oedd, yn fuan i 
'ymddangos ger bron Nero, ac, os gallai ei elynion lwyddo, i 
gael ei osod i farwolaeth. Yr oedd y Philippiaid wedi cyd- 
gyfrannu âi orthrymderau. Yr oeddynt wedi eyd-ymdeimlo 
ay ef, wedi anfon eu cennad Epaphroditus ìi ymweled ag ef yn 
U carchar, a chyd ag Epaphroditus wedi anfon eu cyfranniadau 
i'w gynnorthwyo yn ei angen. _ Er fod Paul wedi dysgu bod yn 
foddlon ym mhob sefyllfa, nid oedd hynny ddim yn lleihau 
caredigrwydd y Philippiaid, na phriodoldeb yr hyn oeddynt 
wedi ei ŵneuthur. Da yr oeddynt wedi gwneuthur. Peth da yn- 
ddo ei hun oedd cyd-ymdeimlo ag un oedd yn dioddef yn achos 
Crist: yr oedd eu hymddugiad yn tueddu i gysuro Paul yn ei 
gadwynau, nid gymmaint o ran eu cyfranniad, ond yn neillduol 
trwy ei fod yn gweled eu cyd-ymdeimlad: yr oeddynt. yn 
gwneuthur hyn oddi ar gariad at Iesu Grist: ac yr oedd eu 
golwg at ogoniant Crist yn Tr hyn oeddynt yn ei wneuthur. 


15 A chwithau, Philipiaid, hefyd, a wydd- 
och yn nechreuad yr efengyl, pan aethum i 
ymaith o Macedonia, na ddi frannodd un eglwys 


â mi o ran rhoddi a derbyn, ond chwychwi yn 


unic. 


I ddangos ym mhellach. y teimlad oedd ganddo o garedig- 


k rwydd y Philippiaid tu ag atto, y mae'r Apostol yn crybwyll 


er eu hanrhydedd, ac yn ymhyfrydu i ddwyn ar gofiddynt,mai 
nid yn bresennol yn unig yr oeddynt hwy wedi rhagori ar 
eglwysi eraill yn eu caredigrwydd tu ag atto ef. Y mae'n | 


dwyn ar gof iddynt ddechreuad yr efengyl, pan aeth efe ymmaith 
o Macedonia. Y mae 'n cyfeirio yn neillduol at yr amser cyntaf 


yr oedd efe wedi pregethu' r efengyl, yn eu plith, a. phan oedd 


M 


F— 


PEN. IV. PHILIPPIAID. 291 


efe yn ymadael o'u talaith hwy, sef Macedonia, i'r diben i 
fyned i wledydd eraill i lafurio yng ngwaith yr Arglwydd. Y , 
pryd hynny mî chyfrannodd un eglwys âc ef o ran rhoddi a der- 
'byn, ond y Philippiaid yn unig. Yr oedd Paul, yn ei weinidog- 
acth, wedi rhoddi i'r Philippiaid hyfforddiad ym mhethau , 
Duw: yr oeddynt hwythau wedi derbyn y pethau ysprydol 
oedd efe wedi eu gosod o'u blaen, ac wedi rhoddi iddo 
o'u pethau tymhorol tu av at ei gynhaliaeth: yr oedd yn- 
tau wedi derbyn eu cyfranniadau, fel amlygiad o'u cariad at 
Grist, ac atto yntau fel ei gennad. Ni ddarfu i un eglwys 
arall gyfrannu, yr amser hyn beth bynnag, tu ac at gynhal- 
iaeth Paul. Yr oedd eglwysi eraill wedi derbyn oddi wrtho : 
ond nid oeddynt ddim yn cyfrannu iddo, Y mae'n wir y dy- 
lasent wneuthur hynny, 1 Tim. 5. 17, 18. er fod Paul, i'r 
diben i beidio ymddangos yn wobr-chwantus, yn peidio gofyn 
hyn oddi wrthynt. Yr oedd y Philippiaid yn cael eu llywodr- 
aethu gan ystyriaeth, nid o'r hyn oedd eraill yn ei wneuthur, 
. ond o'r hyn oedd yn ymddangos fel dyledswydd orphwysedig 
amynt hwy eu hunain. Act 16.12, 14, 15, 84, 40. 


16 Oblegid yn Thessalonica hefyd yr anfon- 
'asoch i mi nnwaith ac eilwaith wrth fy ang- 
benrhaid. 


I ddangos fod y Philippiaid, yn nechreuad yr efengyl, 

. wedi an ar eglwysi eraill, o ran cyfrannu at ei gynhaliaeth, 
y mae'r Apostol yn dywedyd, Oblegid yn Thessalonica hefyd yr 
anfonasoch. i mî unwaith ac eilwaith wrih fy anghenrhaid. Yr 
oedd. Paul wedi bod yn pregethu yn Thessalonica, ac wedi 
llwyddo i i raddau tra helaeth. Act. 17. 1—4... Ond tra yn y 
ddinas honno yr oedd yn gweithio, nos a dydd, mewn llafur a 
AMY, fel na byddai iddo -bwyso ar neb « o honynt. 1 Thess. 
HR Iddo, dio ar ol tro, gyfranniadau haelionus, tu ag 
at ei gynhaliaeth gysurus. Yr oedd eu cariad at Paul yn eu 
cynhyrfu ì ì arfer mesurau tu ag at ragflaenu 'r angenrheidrwydd 
iddo. fod mewn parhaus lafur a lludded: yr oedd eu gofal am 
eneidiau eu cyd-greaduriaid yn peri iddynt ymdrechu i gael 
mwy o amser Paul at wasanaeth yr eglwys: ac yr oedd eu dy- 
muniad mor fawr am i achos Crist lwyddo yn y byd, fel na 


294 PHILIPPIAID. PEx.I1v.' 


allent ddim llai nâ gwneuthur cymmaint ag a fedrenttu ag at i 
weinidog mor ffyddlon gael cyflwyno eì holl amser at achos eí 
deyrnas. Nid oeddynt ddim yn anfon iddo bethau afreidiol, 
ond wrth ei ancenrheidiau, sef yr hyn oedd yn angenrheidiol tu 
ag at iddo gael ymborth, dillad, &c. 


17 Nid o herwydd fy mod i yn ceisio cho dl 
eithr yr ydwyf yn ceisio ffrwyth yn amlhâu erbyn 
eich cyfrif chwi. 


Ar ol cydnabod caredigrwydd y Philippiaid, Adn. 15, 16. 
y mae'r Apostol yn dywedyd, mai nid o herwydd cì fod yn ceisio 
rhodd, yr oedd yn crybwyll hyn yn bresennol. Nid oedd ddim 
yn canmol eu haelioni gyda golwg ar gael ychwaneg oddi wrth- 
ynt, neu fel pe buasai yn dymuno iddynt wneuthur rhyw-beth 
yn ychwaneg o'r un fath. _ Yr oedd wedi dysgu bod yn foddlon 
ym mha gyflwr bynnag y byddai: Adn. 11. ac yr oedd ganddo 
helaethrwydd. Adn. |8._ Eithr yr oedd yn ceisio ffrwyth yn 
amlhâu erbyn eu cyfrif hwy. Ei ddiben, wrth gydnabod eu 
caredigrwydd, oedd eu hannog i fyned rhagddynt yn eu hael- 
Ioni Crist'nogol, yn y naill achos a'r llall, gyda golwg ar hel- 
aethu terfynau teyrnas yr Arglwydd Iesu. Y mae'n galw hyn 
yn ffrwylh, fel y mae'n deilliaw oddiwrth anian sanctaidd, wedi 
ei derbyn pan yn cael eu hail eni, oddiwrth edifeirwch i fywyd, 
oddiwrth ffydd ddiffuant, oddiwrth gariad at Grist a'i bobl, ac 
oddiwrth y cyflwyniad oeddynt wedi ei wneuthur o honynt eu 
hunain i'r Arglwydd. Yr oeddynt i roddi cyfrif am yr 'holl 
drugareddau amserol oedd wedi eu hymddiried iddynt, am y 
cyfleusderau oeddynt wedi gael i ddefnyddio 'r rhai 'n er gogon- 
iant Duw, ac am y rhwymau oedd arnynt, fel dynion, ac fel 
Cristnogion, i wneuthur hynny. Yr oedd yr Apostol yn dy- 
muno i'w ffrwyth amlkâu erbyn y cyfrif hwn. _ Bydd gweithred- 
oedd da duwiolion yn cael eu crybwyll yn nydd y cyfrif. Mat. 
25.95—40, Heb. 6.10. Am Nye dymunol yw iddynt. fod 
yn aml, F 
18 Ond y mae gennyf bob peth, ac y mae 
gennyf helaethrwydd: mi a gyflawnwyd, wedi 
î mi dderbyn gan Epaphroditus y pethau a 
ddaethant oddi wrthych ^M ; sef arogl per- 


PEN. 1V. PHILIPPIAID. 203 


aidd, aberth eymmeradwy, boddlawn gan 
Dduw. | | 


Nid o herwydd ei fod yn ceisio rhodd yr oedd Paul yn 
canmol haelioni'r Philippiaid. Adn. 17. Ond yr oedd ganddo 
bob peth ag oedd arno ei eisiau er cynhaliaeth. Yr oedd ganddo 
helaethrwydd ìi wneuthur i fynu ei angen. Yr oedd wedi ei 
gyflawnu, wedi iddo dderbyn y pethau a ddaethant oddi wrthynt 
hwy. Yr 6edd ganddo gymmaint ag oedd yn ei ddymuno, 
cymmaint ag oedd yn ei lanw o lawenydd a moliant, pan oedd 
wedi derbyn adnewyddol amlygiad o'u caredigrwydd hwy, yn 
y cyfranniadau oeddynt wedi eu hanfon iddo gydag Epaphro- 
ditus. Yr oedd y cyfranniadau hyn yn arogl peraidd, aberth 
cymmeradwy, boddlawn gan Dduw. 1 osod allan fod yr aberth- 
au a offrymmid dan y gyfraith, yn gymmeradwy gyda Duw, fe 
ddywedir eu bod o arogl peraidd. Ex. 29. 18. Lef. 3. 16. 
Yr oedd cyfranniadau'r Philippiaid yn cael eu cyfllwynoi Dduw, 
nid i wnenthur cymmod dros anwiredd, ond fel cydnabydd- 
iaeth ddiolchgar o fawr ddaioni 'r Arglwydd tu ag attynt. Yr 
oedd yr Arglwydd yn ymbyfrydu ynddynt. Heb. 193. 16. 
1Pet.2.5. Yr oeddynt yn cael eu rhoddi oddi ar gariad atto 
ef ac at ei was, yr hwn oedd yn dioddef yn ei achos; oddi ar 
barch i'r gwirionedd, yr hwn oedd Paul yn dioddef o'i her- 
wydd; ac oddi ar ddymuniad i fywyd yr Apostol gael eî bar- 
hau a'i wneuthur yn gysurus, fel y byddai iddo gael ymdrechu 
ym mhellach i ogoneddu Duw, ac i fod o lesâd i eneidiau 
dynion. 

19 A'm Duw ia gyflawna eich holl raid chwi. 
yn ol ei olud ef mewn gogoniant, yng Nghrist 


Íesu. 


WA: Yr oedd y Philippiaid wedi dangos llawer o garedigrwydd 
at Paul. Adn. 18. Nid oedd gan yr Apostol, yn ei amgylch- 
“iadau presennol ddim modd i dalu yn ol iddy nt. Ondi UM 
na byddai iddynt ddim cael eu gadael i fod ar eu colled, 
mae'n dywedyd wrthynt, A'm Duw ia gyflawna eich hol 
raid chwi. Er fod Paul yn y carchar, yr oedd yr Arglwydd yn 
Dduwiddo. Y mae byn yn arwyddo ei fod yn WYW 
ei addoliad, ac yn ffynnon eî ci NF fel ei' eiddo cyf- 
' ammodol. Gwel Pen. 1. 3.. Fe wna 'r Duw hwn We 


294 PHILIPPIAID.' PEN. IV. 


holl raid y rhai sy'n dangos caredigrwydd tu ag at ei weision 
mewn cyfyngder. Mat. 10. 42. 1Tim. 6. 19. . Cyfranna 
iddynt gymmaint o drugareddau amser ag a fyddo'n angen- 
rheidiol; Psal. 41. 1—3. gwna i fynu eu hangen ysprydol 
trwy gyfrannu iddynt fwy o oleunì, nerth, cysur, &c.; a thâl 
iddynt yn helaeth yn adgyfodiad y cyfiawn. Mat. 25. 34—46. 
Gwna hyn yn ol ei olud ef mewn gogoniant, yng. Nghrist Iesu. 
Y maeganddoolud o bethau daionusy bywyd hwn: Deut. 10.14, 
Job41.11. Psal. 41.1. 50.10, 12. Y mae ganddo helaeth- 
rwydd o fendithion ysprydol: 2 Cor. 9. 8. ac y mae ganddo 
olud gogoniant. Rhuf. 9. 2, 3. Am hynny efe a gyflawna 
raid ei eiddo mewn gogoniant, neu mewn modd gogoneddus, 
neu dra haelionus. Y mae efe wedi trysori golud ei ogoniant 
yng Nghrist: y mae yn ei roddi gyd ag ef, nid oblegid uu 
teilyngdod yn y rhai sydd yn ei dderbyn, ond ar gyfrif ei 
gyfryngdod ef, a thrwy rinwedd eu hundeb a'u cymmundeb | 
ag ef fel eu Pen a'u Gwaredwr. 


20 Ond i Dduw a'n Tad ni.y byddo gogon- 
iant yn oes oesoedd. Amen. 


Ar ol hyspysu iddynt mor gysurus yr oedd efe ei lun, 
Adn,18. a sicrhau y byddaii Dduw gyflawnu eu hangen hwyth- 
au, Adn. 19. y mae'r Apostol, fel uu dan ddwfn ystyriaeth o 
fawr ddaioni'r Arglwydd, yn dywedyd, Ond i Dduw a'n Tad 
ni y byddo gogoniant yn oes oesoedd: Amen. Rhuf. 11. 36. 16. 
27. 1Tim.1.17. 1Pet.4.11. Dat.4.11. Y mae'r Arglwydd, fel 
Duw, yn feddiannol*ar bob dwyfol berffeithrwydd, ae yn an- 
feidrol deilwng o grefyddol addoliad. Y mae'r Duw hwn yn 
Dad i dduwiolion, nid yn unig fel eu Creawdwr, ond hefyd fel 
y mae wedi cyfrannu iddynt anian sanctaidd, eu mabwysiadu 
i'w deulu, ac yn ymddwyn fu ag attynt fel tad tu ag at ei 
blant. Gwel Pen. 1. 2. Y mae'r Apostol yn priodoli gogon- 
iant iddo. Y mae'n dymuno iddo ef ei hun, ac yn yr un modd i 
bawb eraill briodoli ìddo ardderchawgrwydd yr hyn ydyw efe 
ynddo ei hun, ac i gyd-uno i'w anrhydeddu a'i foliannu am y 
bendithion tymhorol y mae'n gyfrannu yngoruchwiliaeth rhag- 
luniaeth, am y bendithion ysprydol y maen gyfrannu i bech- 
aduriaid annheilwng, ac am y pethau gogoneddus y maê wedi 
addaw eu cyfrannu. Yr oedd yn dymuno iddo gael y gogon- 
iant gyn oes oesoedd. fe a fydd ynddo ei hun yn deilwng o 


PEN. IV. PHILIPPIAID, 295 


hynny byth, ac y mae ei roddion y fath, o ran eu gwerthfawr- 
egrwydd a'u parhad, fel y maent yn galw am ogoniant di-ddi- 
wedd. Fel tystiolaeth o'i galonnog ddymuniad i hynny fod, 
ac fel arwydd o'i hyder mai dymma fel y byddai, y mae'r 
Apostol yn dywedyd Amen, felly y byddo, felly y bydd. 


21 Anherchwch yr holl saint yng Nghrist 
lesu. Y mae y brodyr sydd gyd â mi yn eich 
annerch. 


Ni allai'r Apostol ddim gorphen ei Lythyr heb orchym- 
myn iddynt annerch yr holl saint yng Nghrist fesu.. Y mae'r 
gair saint yn arwyddo rhai wedi eu neillduo, neu eu gosod 
heibio i'r Arglwydd, rhai yn feddiannol ar anian sanctaidd, ac 
yn rhodio wrth reol sanctaidd. Y mae'r rhai'n yng Nghrist 
fesu, fel y maent mewn undeb gweledig ag ef, fel aelodau o'i 
eglwys, loan 16. 2. neu fel y maent yn gyíranmogion o'i Ys- 
pryd, Ioan 15.4, 5. 2Cor. 5. 17: ac yn gymmeradwy yn ei 
gyfiawnder, Phil.3.9. Gwel Pen. 1, 1. Yr oedd Paul yn 
dymuno i'r Philippiaid annerch y rhai'n, hynny yw, ei gofio yu 
garedig attynt, a gwneuthur yn adnabyddus iddynt ei fod yn 


calonnog ddymuno iddynt bob daioni tymhorol ac ysprydol. 
“Mynnai iddynt annerch yr holl saint oedd yn eu plith, heb 


esgeuluso ytlotta na'rgwanna. Yr oeddynt oll yn anwyl ganddo 
fel yr oeddynt yng Nghrist. Y mae'n dywedyd wrthynt, fod 
y brodyr oedd gyd ag cf yn eu hannerch. Fel y mae'r Apostol 
yn sôn am y saint, yn yr adnod ganlynol, y mae'n dybygol 
iawn fod y gair brodyr ymma 'n arwyddo y brodyr yn y weini- 
dogaeth oedd gyda Paul yn bresennol yn Rhufain. Fe ddichon 


ei fod yn golygu yn neillduol Timotheus, Pen. 2. 19. Epa- 


“ phras, Marcus, Aristarcus, Demas, a Lucas. Philem. 23, 24. 


bn. ad 


cw, 


Yr oeddynt yn frodyr, fel yr oeddynt wedi cyflwyno eu hunain 


i'r un Crist, yn pregethu yr un dwyfol wirionedd, yn ymdrechu 
i ddwyn ym mlaen yr un achos, ac yn agored i'r un caledi a 
dioddefiadau. Yr oeddynt oll yn dymuno i'r Apostol eu cofio 
yn garedig at y Philippiaid. 


e 22 Y mae y saint oll yn eich annerch chwi, 
ac yn bennaf y rhai sydd o deulu Cesar. 


Yr 'oedd, nid yn unig y brodyr oedd gyda Paul yn WM 
y Philippiaid, Adn. 21, ond hefyd y saint oll yn eu hannerch. 


296 PHILIPPIAID. PEN. IY. 


Mewn perthynas i'r saint, gwel yr Adnod flaenorol. Yr oedd 
pawb o'r rhai'n ag oedd yn Rhufain, yn cofio yn garedig at 
y Philippiaid: ac yn bennaf y rhai oedd o deulu Cesar. Er fod 
Caesar Nero, yr ymmerawdwr Rhufeinig, yn un o'r creadur- 
iaid mwyaf annuwiol, a'i lys y mwya llygredig, etto yr oedd yn 
ei deulu rai ag oedd wedi eu galw i fod yn saint. Er fod Paul 
ac eraill yn dioddef oblegid crefydd, yr oedd rhai yn nheulu 'r 
ymmerawdwr ei hun yn arddel Crist. Er mor llygredig oedd 
llys yr ymmerawdwr, yr oedd y rhai'n yn aros yn eu lle, ar ol 
cael eu galw i adnabyddiaeth o'r gwirionedd. Yr oedd y rhai 
hyn, mewn modd neillduol, yn dymuno i Paul hyspysu i'r Phi- 
lippiaid eu bod yn cofio yn garedig attynt ac yn dymuno iddynt 
bob dedwyddwch. 


23 Gras ein Harglwydd Iesu Grist Jyddo 
gyd â chwi oll. Amen. 


' Bellach i benderfynu, y mae'r Apostol yn dymuno i ras 
ein Harglwydd Iesu Grist fod gyda hwynt oll. Y mae Iesu 
Grist yn Arglwydd i Gristnogion. Y mae'n eu llywodraethu 
yn allanol ac yn dufewnol. Y mae ei ras yn arwyddo ei an- 
haeddiannol ewyllys da, ynghyd â'r holl fendithion sydd yn 
deilliaw oddiwrth hynny. Yr oedd yr Apostol yn dymuno i'r 
gras hwn fod gyda'r Philippiaid oll, i'w goleuo, eu sancteiddio, 
eu nerthu, a'u cysuro. Gwel eglurhad helaethach o hyn, Pen. 
1.2. Felun oedd yn calonnog ddymuno hyn, yn gystal ag 
yn gostyngedig obeithio mai dymma fel y byddai, y mae 'r 
Apostol yn chwanegu ei ddifrifol A4men.—Bellach, ar ol cael y 
rhagorfraint o fyfyrio ac ysgrifennu ar un gyfran arall o'r dwyfol 
wirionedd, nid oes gan yr Awdwr ond di-ragrith ddymunoiìras 
ein Harglwydd Iesu Grist fod gyda phawb a ddarllenant y tu 
dalennau blaenorol. Trwy hyn hwy gânt eu harwain i ìawn 
adnabyddiaeth o'r hyn a osodir allan yn y rhan hon o'r dwyfol 
wirionedd, eu rhwymo i dderbyn y gwirionedd gyda phob parod-_ 
rwydd, eu cadw rhag cofleidio dim ond yr hyn sydd yn unol 
â meddwl Duw, eu tueddu a'u galluogi i gyd-ymffurfio â'r cyf- 
arwyddiadau cynnwysedig yn y llythyr hwn, eu cysuro trwy'r 
amlygiadau gogoneddus a osodir ymma o'u blaen, a'u gwneuthur 
yn aeddfed i gael mwynhau'r dedwyddwch y mae'r llythyr 
hwn yn cyfeirio atto. I amlygu ei daer ddymuniad mai felly 
y byddo, y mae'n rhwydd chwanegu ei ddifrifol— AMEN. 


gys RPIS'TOL 
PAUL Wm APOSOL 


AT SY 


COLOSSIAID. 





' CAFODD y Llythyr canlynol ei ysgrifennti at y Colosiaid, neu 
eglwys Crist yn Colossa, Yr oedd y dref, neu'r ddinas hon, 
ar lan yr afon Lycus, yn agos i'r fan y mae'n uno â'r Mean- 
der, yn Phrygia Pacatiana, neu Phrygia leiaf, talaith o'r 
Asia leiaf, ag oedd yn enwog ar gyfrif addoliad Bacchus, 
duw'r gwin, a Cybele, yr hon a olygai'r Cenhedloedd yn 

dt fam y duwiau. Yr oedd yn agos i Laodicea a Hierapolis, 
dwy ddinas eraill yn yr un dalaith. Pen. 2.1. 4.13, 15. 

' Yn ol tystiolaeth yr Hanesydd enwog Xenophon, yr hwn a fu 

. farw oddautu tri chant a thri ugain mlynedd cyn genedigaeth. 
“. €rist, yr oedd Colossa yn ddinas fawr, lliosog ei thrìgolion, 

athra chyfoethog. Ond y mae Tacitus, Hanesydd enwog 
“arall, yr hwn oedd yn byw yr un amser a Paul, yn ei galw 
|  , yn dref fechan. Y mae'n dybygol ei bod, trwy ryw fodd- 
— jon neu gilydd, wedi dadfeilio llawer, ac nad oedd ei ham- 

Ê gylehiadau, y pryd hyn, ddim yn debyg i'r hyn oeddynt 

iN bedwar cant o flynyddoedd cyn hyn. Y mae Eusebius, 

Es Hanesydd Cristnogol, yr hwn a ysgrifennodd yn foreu yn y 
“bedwaredd oes, yn dywedyd, i Colossa, yn gystal a Hiera- 
. polis a Laodicea, gael ei dinystrio gan ddaear-gryn yn y 
ndlwyddyn: 'o oed ein Harglwydd tri ugain a chwech. 

Y mae 'n sicr i. efengyl Crist gael ei gwneuthur yn adnabyddus 
7 Colossiaid: ar yr un pryd nìd hawdd yw penderfynu pwy 
_ 9edd yr offeryn a gafodd yr anrhydedd o'i chyhoeddi gyntaf 

_ yn eu plith. Dywedir i ni fod Paul a 'Thimotheus wedi 

.. tramwy trwy Phrygia a Galatia: 'Act.16.6. a thrachefn, fod 

LLYFR Vv Pp 


398 COLOSSIAID. 


Paul wedi tramwy trwy Galatia a Phrygia mewn trefn. Act. 
18. 23. Fe ddichon mai Apostol y Cenhedloedd, ar y naill 
neu 'r llall o'r teithiau hyn, a ddechreuodd wneuthur Crist 
yn adnabyddus yn Colossa. Nid.yw bod yr Apostol yn dy- 
wedyd, Er pan glywsom âm eich ffydd yng Nghrist, &c., 
Pen,1.4. ddim yn ddigon i brofi nad oedd efe ddim wedi 
bod yn eu plith. O herwydd yr oedd Paul yn arfer anfon i 
ymofyn pa fodd yr oedd pethau yn myned yn yr eglwysi. 
lThess. 3.6. Fe ddichon, gan bynny, nad yw 'r geiriau 'n 
arwyddo dim yn ychwaneg nâ 'i fod wedi clywed am eu par- 
had yn y ffydd. Heblaw hynny, y mae'r Apostol yn arfer 
yr un geiriau pan yn ysgrifennu at yr Ephesiaid, ym mhlith 
y rhai y mae'n ddi-ddadl ei fod wedi treulio llawer o amser. 
Eph.1.15. A phan y mae'n sôn am yr ymdrech oedd arno 
er mwyn y Colossiaid, a'r rhaì o Laodicea, a chynnifer ag ni 
welsent ei wyneb ef yn y cnawd, Pen, 2. 1. fe ddichon mai 
ei feddwl yw, bod iddo ymdrech mawr, nid yn unig drostynt 
hwy, a'r rhai o Laodicea, ond hefyd dros yr eglwysi nad 
oedd efe ddim wedi bod erioed yn eu plith. Ac nid yw eu 
bod wedi dysgu gan Epaphras, Pen. 1,7. ddim yn profi nad 
oedd Paul ddim wedi bod yn pregethu yr efengyl iddynt. 
Ond gan ei-fod yn ysgrifennu yr annerch â'i law ei hun, 
Pen. 4,18. y mae'n dybygol eu bod yn adnabod eilaw: pe 
amgen ni buasai ysgrifennu â'i law ei hun ddim yn atteb y 
diben. Neu os na bu Paul yn Colossa, pan yn tramwy trwy 
Phrygia, fe ddichon fod rhai o drigolion y ddinas honno wedi 
cael cyfleusdra i gael adnabyddiaeth o'r gwirionedd tra 'r 
oedd efe yn aros yn Ephesus. O herwydd fe ddywedir, i 
bawb ag oedd yn Asia, yr luddewon a'r Groegiaid, glywed 
gair yr Arglwydd Iesu, Act. 19.10. Neu os nad Paul oedd 
y cyntaf a bregethodd yr efengyl i'r Colossiaid, fe ddichon. 
mai Epaphras a gafodd yr anrhydedd o'i gwneuthur yn adna- 
byddusiddynt. Pen.1.7. 

Y mae'n amlwg, beth bynnag, oddiŵsth y llythyr hwn, fod yn 
Colossa saint a brodyr ffyddlon yng Nghrist, Pen.1.2. mewn 
cyflwr o gymmod â Duw, Adn. 21. a bod yr efengyl yn 
'dwyn ffrwytb yn eu plith. Adn. 6. Y mae'n bawdd i ni: 
weled hefyd fod yr eglwys hon mewn enbydrwydd o gael ei 
gwyrdroi oddiwrth symlrwydd yr efengyl. Yr oedd rhai am 
ddwyn ìi mewn i'w plith wag ddychymmygion y Philosopbydd- 


» 


' 


€COLOSSIAID, 299 


.ìon Cenhedlig: yr oedd eraìll yn ymdrechu eu dwyn i ymost- 


wng i'r enwaediad, ac felly ì gadw cyfraith Moses, . Pan gaf- 


odd eu sefyllfa ei gwneuthur yn adnabyddus i Paul, efe a 


| ysgrifennodd attynt y llythyr hwn. Y mae'n amlwg mai'r 


hyn oedd gan yr Apostol yn fwya neillduol yn ei olwg oedd, 


cadarnhau'r Colosiaid yn ffydd yr efengyl, eu bannog i ym- 
_ ddiried yng Nghrist yu unig am iechydwriaeth, ac i i ymddwyn 


.yn addas i'w rhagorfreintiau. 


Gellir golygu 'r llythyr hwn fel crynhoad cynnwysfawr o boll 
. wirionedd yr efengyl. Ni a gawn ymma ryw-beth ar braidd 


. bob cangen o'r athrawiaeth sydd yn ol duwioldeb. Ac fe 
. ddangosir i nì ymma pa fodd y dylem ymddwyn fu ag at 
. Dduw a dyn yn gyffredinol, yn gystal a pba beth a weddai 


, êin hymarweddiad fod ym mhob perthynas a sefyllfa. Ond 
— wrth graffu yn fwy neillduol ar gynnwysiad y llythyr, ni a 
, welwn fod yr Apostol yn cyfarch y Colossiaid, Pen. 1. 1, 2. 
yn diolch i i Dduw am y ffydd, y cariad, a'r gobaith, oedd yr 


. efengyla ddysgasent gan Epaphras wedi bod yn foddion i 
. genhedlu ynddynt, Adn. 3—8. yn gweddio ar iddynt gael 


_ eu dwyn ar gynnydd mewn gwybodaeth o ewyllys Duw, fel 


— y byddai iddynt rodio yn addas i'r Arglwydd, a cbael eu 
; nerthu ìi fod yn ddioddefgar ac ymarhous yn eu holl ofidiau, 


Adn. 9—11. ac yn cydnabod, gyda diolchgarwch, fawr 


_ ddaioni Duw, yn y cyfnewidiad oedd wedi cymmeryd lle yn 


— eu cyflwr. Adn. 12, 13.. Yna y mae'n gosod o'u blaen 


w. 


| _ ogoniant personol a chyfryngol Crist, y bendithion oedd yn 


| dylifo iddynt trwy ei gyfryngdod, y modd yr oedd efe ei hun, 
fel Apostol y Cenhedloedd, wedi cael ei alw i ddioddef 
y — drosto, yn gystal ag i'w osod allan yng ngweinidogaeth yr 


an — efengyl. 'Adn.14—29. I fyned rhagddo, y mae 'r Apostol 


yn hyspysu iddynt ei gariad attynt, ei weddïau drostynt, a'i 


— awenydd ynddynt hwy a chredinwyr eraill, a'r nad oeddynt 


. 
(Ce 


/ * H 


Fo. Dm. 'Tu 






erioed wedi gw; 
_ eu cysur, eu c 


yneb, a'r modd yr oedd yn dymuno 
, eu dianwadalwch, a'u parhad. Pen. 
gyrraedd y pethau hyn y mae'n eu han- 
'nog i fod ar eu gocheliad yn erbyn dychymmygion y Philo- 
— Eophyddion ac Athrawon yr enwaediad, gan fod iddynt yng 
Nghrist yr hyn oll ag oedd yn cael ei gysgodi yng nghyfraith 
Moses. Adn.8—17. Y mae'n eu gosod ar eu gocheliad 
'yn neillduol yn erbyn addoliad angylion, cadw 'r gosodiadau 


300 COLOSSIAID, 


deddfol, a threfniadau o ddynol ddychymmyg; Adn. 
18—923. Ar ol eu gosod ar eu gocheliad yn erbyn y pethau 
hyn, y mae'n eu hannog i geisio y pethau sydd uchod, Pen. 
3. 1—4. i farweiddio nwydau llygredig, Adn. 5—11. i ym- 
ddwyn tu ag at eu gilydd fel y gweddai i etholedigion Duw, 
yn neillduol trwy feithrin cariad, cyd-ddwyn â'u gilydd, 
maddeu y naill i'r llall, Adn, 12—17. i gyflawnu 'r dyled- 
swyddau gorphwysedig arnynt mewn gwahanol berthynasau, 
'yn neillduol feì gwragedd a gwyr, rhieni a phlant, gweision a 
meistraid; Adn. 18—25. Pen. 4. 1, i barhau mewn gwiliad- 
wriaeth a gweddi, Adn. 2—4. i fod yn ddoeth yn eu hym- 
'ddugiadau, ac yn wiliadwrus ar eu geiriau. Adn,6,6. I 
dynnu tu a diwedd, y mae'r Apostol yn eu cyfeirio at Tychi- 
cus ac Onesimu$, mewn perthynas i'w sefyllfa ei hun, Adn. 
7—9. yn anfon aftynt annerchiadau oddiwrth amrywiol 
frodyr, Adn. 10—14. yn chwanegu ei annerchiad ei hun at 
y brodyr yn Laodicea a'NNymphas, Adn. 15. yn eu cyfar- 
wyddo mewn perthynas i ddarlleniad y llythyr, Adn. 16. a'r . 
hyn oeddynt i'w ddywedyd wrth Archippus, Adn, 17. ac yn 
terfynu trwy ddymuno iddynt bob gras an gYOrDOML, 
Adn.18. 

Os cydmarwn y llythyr hwn â'r llythyr at yr Ephesiaid, fe fydd 
yn hawdd i ni weled, fod y naill, mewn amrywiol fannau, 

_ yn debyg iawn i'r llall, nid yn unig o ran sylwedd yr hyn a 
osodir allan, ond hefyd o ran y geiriau sydd yn cael eu har- 
fer. Y mae'n dybygol iddynt gael eu hysgrifennu oddautu 
yr un amser, ar yr un Pebbetb a chyda 'r un bwriad. Oddi 
ar hyn yr oedd yn naturiol i'r Apostol fod yn llawn o'r un 
meddyliau, ac i'w olygiadau gael eu gosod allan yn yr un. 
ymadroddion. Y canlyniad naturiol oddiwrth hyn yw, fod. 
y naill o'r llythyrau hyn yn taflu llawer o oleuni ar y llall, a 
bod eu manwyl gydmaru â'u gilydd yn tueddu 'n fawr i'n 
,dwyn i adnabod meddwl Duw u a osodir allan 
ynddynt, ] 







PraN, 1, €OLOSSIAID. 301: 


PENNOD I. 


8 A UL, apostol Iesu Grist írwy ewyllys Duw, 
a Thimoth&us ein brawd, 


Cafodd y llythyr hwn ei ysgrifennu gan Paul, Apostol Iesu 
Grist. Fel Apostol yr oedd Paul wedi gweled Crist ar ol ei ad- 
gyfodiad, Act.1.292. 1Cor.15. 8,9. wedi ei gynnysgaeddu 
â gwybodaeth o” r efencyÌ trwy ddwyfol ddadguddiad, Gal.1.12, 
wedi eì alw mewn modd di-gyfrwng i osod allan y gwirionedd, 
Gal.1.1, wedi ei gynnysgaeddu â doniau gwyrthiol, Marc 16. 
17, 18. Act.19.11, 12. ac wedi cael ei awdurdodi i bregethu 
yr efengyl ym mhob man. Act.9. 15. Yr oedd yn Apostol . 
Iesu Grist, am mai Crist oedd wedi ei osod yn ei swydd, Eph. 
4. 11. ac am mai dwyn tystiolaeth i Grist oedd y gwaith neill- 
duol oedd ganddo i'w gyflawnu fel Apostol. Yr oedd yn ei 
swydd trwy ewyllys Duw. Nid o bono ei hun yr oedd wedi 
rhedeg i'r swydd: nid yn ol ei haeddiant ei hun yr oedd wedi 
cael ei osod ynddi: ac nid trwy un rhyw ddynol osodiad nae 
awdurdod yr oedd wedi cael ei wneuthur yn Apostol. Ond yr 
oedd yn gennad dros Grist trwy anhaeddiannol ewyllys da 'r 
Arglwydd, Eph. 9. 8. yn ol ei fwriad grasol, Gal. 1.15, a 
thrwy i fod ei ewyllys wedi cael ei amlygu mewn perthynas iddo. 
“ Act.13.2. Yr oedd y gwyrthiau oedd efe yn eu cyflawnu, a'r 
llwyddiant oedd wedi cydfyned â'i weinidogaeth, yn dangos yn 
eglur ei fod yn Apostol trwy ewyllys Duw. Y mae yn cry- 
bwyll byn. yn nechreu ei Lythyr, i ddangos i i'r Colossiaid pa 
ham yr oedd efe yn cymmeryd rhydd-did i ysgrifennu attynt, 
i'w. rhwymo i i sylwi yn. fanwyl ar yr hyn oedd efe yn myned i'w 
osod o'u blaen, ac i amddiffyn ei awdurdod yn erbyn y gau 
athrawon, y rhai oeddynt ym mhob man yn dywedyd yn ei 
erbyn. Cydmar. Eph.1. 1. Yr oedd Timotheus, yr hwn y 
mae yr Apostol yn ei alw ein brawd, yn cydsynio â'r byn a 
esodir ymma o'u blaen. Yr oedd yn frawd fel dyn duwiol, 
* wedi eì eni o'r un Duw a duwiolion eraill, Fel gweinidog i 


302 €OLOSSIAID. PEN. I, 


Grist yr oedd yn cofleidio yr un gwirionedd dwyfol, 6c yn ym- 
drechu yn yr un filwriaeth ysprydol. Y mae'r Apostol yn 
dwyn Timotheus i mewn ymma, nid i gadarnhau yr hyn oedd 
efe yn myned i'w ysgrifennu, ond naill ai am ei fod yn adna- 
byddus i'r Colossiaid, neu i gael ei anfon yn fuan attynt, ac i 
ddangos ei fod yn cyduno â'r hyn oedd Paul yn ei osod allan. 


2 At y saint a'r ffyddlawn frodyr yng 
Nghrist y rhai sydd yn Colossa. Grasi chwi, a 
thangnefedd, oddiwrth Dduw ein Tad, a'r Ar- 
glwydd Iesu Grist. 


Yr oedd Paul a Thimotheus yn anfon y llythyr hwn at y 
saint a'r ffyddlawn frodyr yng Nghrist y' rhai oeddynt yn Colossa. 
Mewn perthynas i Colossa, gwel yr Arweiniad i imewn. Yr oedd 
yno saint, neu rai og oedd, mewn barn cariad, i'w. golygu yn 
ddynion sanctaidd, wedi eu neillduo gan Dduw iddo ei hun yn 
ei arfaeth, wedi eu sancteiddio trwy offrymmiad corph! Iesu Grist, 
Heb, 10. 10. wedi eu gwneuthur yn gyfrannogion o sancteidd- . 
rwydd Duw, wedi eu galw allan o blith annuwiolion, ac wedi 
eu neillduo at wasanaeth Duw, Yr oedd y rhai'n yn frodyr ì ì 
Grist ac i'w gilydd, wedi eu geni o'r un Duw, yn sefyll yn yr 
un berthynas â Christ, yn cael eu dwyn i i fynu yn yr un teulu, 
ì garu fel brodyr, Rhuf. 12, 10. i gydymdeimlo y naill â'r 
llall, ac i wneuthur yr hyn ag a allont er daioni i'w gilydd. Yr 
oeddynt yn ffyddlon frodyr; yn feddiannol ar ffydd yng Nghrist, 
yn ofalus am gadw 'r efengyl yn ei phurdeb, yn cadw addoliad 
Duw yn ddilwgr, yn cydwybodol ddefnyddio eu doniau a'u 
breintiau ì i ogoneddu Duw, yn ddiwyd yn eu hymdrechiadau 
i ddwyn ym mlaen achos Duw, yn ofalus i gyflawnu eu haddew- , 
idion a'u haddunedau, ac yn gydwybodol yn y cyflawniad o'r am- 
rywiol ddyledswyddau perthynol i'w sefyllfa. Yr oeddynt yng 
Nghrist, fel y mae*r gangen yn y winwydden, Ioan 15. 5. neu 
fel y mae'r aelod yn y corph. 1Cor. 12. 12. Yr oeddynt 
ynddo fel eu cynddrychiolwr; ynddo fel yr oeddynt yn uno ag 
ef yn amcanion ei gyfryngdod; ac ynddo fel yr oeddynt yn 
cyfrannogi o'r bendithion sydd wedi eu trysori ynddo., .Cyd- 
mar. Eph. 1. 1. Yr hyn oedd yr Apostol yn ddymuno. i'r 
Colossiaid oedd gras a thangnefedd. Y mae gras yn arwyddo 
anhaeddiannol aU da'r Jehofah mawr, ynghyd â'r holl 


PEN. J. EOLOSSIAID. 303 


fendithion sydd yn dylifo oddiwrth hynny, megis dwyfol oleuni, 
ffydd, edifeirwch, maddeuant, sancteiddiad, nerth, cysur, 
buddugoliaeth ar elynion, dyfodfa hyderus at orsedd gras, pâr- 
bad hyd y diwedd, &c. Y mae tangnefedd ŷn arwyddo pob 
llwyddiant, yn enwedigol heddwch â Duw, heddwch eydwy- 
'bod, heddwch yn eu plith eu hunain, ac â'u cyd-greaduriaid. 
yni gyffredinol... Yr oedd yn dymuno iddynt y bendithion hyn 
oddiwrth Dduw ein Tad, a'r Arglwydd Iesu Grist. Y mae 
Duw yn Dad i dduwiolion, nid yn unig fel y mae'n Greawdwr, 
'Luc 3. 38. Act. 17. 28. ond fel y mae wedi cyfrannu iddynt ei 
anian sanctaidd, Ioan 1. 13. ac yn eu mabwysiadu i'w deulu. 

Gal,4,5,6. Tel y cyfryw y mae'n eu maethu, yn tosturio 
wrthynt, yn eu harbed, yn gwrando eu gweddiau, yn eu cer- 
“yddu am feiau, ac yn darparu erddynt.. Y mae Iesu Grist yn 
Arglwydd fel y mae ganddo arglwyddiaeth gyffredinol trwy 
holl ehang ymmerodraeth Duw, ac fel y mae ganddo arglwydd- 
iaeth neillduol ar ei eglwys. _ Y mae'r arglwyddiaeth neillduol 
hon yn cynnwys awdurdod i gasglu deiliaid ynghyd, i roddi 
'cyfreithiau iddynt, i drefnu swyddogion yn eu plith, i dueddu 
eneidiau i ufuddhau i'w gyfreithiau, ac i gyfrannu iddynt bob 
'bendith ag y maent yn sefyll mewn angen o honi. Y mae ystyr- 
iaeth o fod Duw yn Dad, a Christ yn Arglwydd, yn neillduol 
Waydid'n i weddio am ras a thrugaredd. Cydmar. Eph. 1.9. 


S8 Yr ydym yn dïolch i Dduw a Thad ein 
Harglwydd Iesu Grist, gan weddïo drosoch 
chwi yn wastadol; 


Ar ol annerch y Colossiaid, Adn. 1, 2. y mae'r Apostol 
' yndywedyd, Yr ydym yn diolch îi Dduw a WL ein Harglwydd 
fesu Grist. Y mae'r Tad yn Dduwi Grist, Mat. 27. 46. Ioan 
20. i. Dat. 3.12. nid gyda golwg ar ei natur ddwyfol, ond 
 ŵi ystyried fel Cyfryngwr. Yr oedd yn cael ei gymmwyso gan 
ei Dad i gyflawnu gwaith Cyfryngwr, Es. 61. 1. yn ymddiried 
yn e ei Dad, Psal.18. 2. Heb. 2. 13. yn gweddio arno, Ioan 17. 
Mat. 26. 39. ,yn cael eì gynnal ganddo, Es. 42. 1. yn derbyn 
ei wobr oddi wrtho, Phil, 2. 9—11. ac yn diolch iddo, Mat. 
11. 25. Y mae yn Dadi Grist, nid trwy gyfrannu iddo ei 
natur ddwyfol, yr hyn sydd. yn hollol anghysson â'i hanfodol 
Dduwddd; ond trwy fod wedi ei alw i'w nwydd, Heb. 5. 


304 COLOSSIAID. PREN. 


4,5. wedi ffurfio ei natur ddynol mewn modd goruwch natur- 
iol, Luc 1. 35. wedi ei adgyfodi oddiwrth y meirw, -Psal, 2.7. 
Act. 13. 32, 33. .ac wedi ei dderchafu i'w orsedd gyfryngol. 
2Sam.7.14. Heb, 1.5,8. Yr oedd yr Apostol a Thimotheus 
yn diolch i Dduw am y trugareddau tymhorol oedd wedi cael 
eu cyfrannu i'r Colossiaid, am fod Crist wedi ei drefnu ì fod yn 
iechydwriaeth hyd eithaf y ddaear, am fod yr efengyl wedi 
cael ei hanfon i amlygu Crist i'r Cenhedloedd, am fod Yspryd 
Duw wedi-eu hargyhoeddi hwy o'u trueni fel pechaduriaid, am 
eu bod wedi cael eu nerthu i dderbyn Crist fel,unig a digonol 
Waredwr, am.eu bod hyd ymma wedi cael cymmorth i ym- 
ddwyn yn addas i'r efengyl, am eu bod yn cael eu diddanu yn 
eu holl orthrymderau, am eu bod yn feddiannol ar obaith da 
trwyras, &c. _ Yr oeddynt yn diolch gan weddio drostynl yn uwas- 
tadol, Yr oeddynt bob amser yn meddiannu tuedd a pharod- 
rwydd meddwl i weddïo drostynt: ac yn eu beunyddiol wedd- 
ïau yr oeddynt yn erfyn ar iddynt oll fod yn ddi-ragrith.yn eu 
crefydd, ar iddynt gael eu helaethach oleuo ym mhethau Duw, 
ar iddyut gael cymmorth i lynu yn ddianwadal wrth y gwir- 
ionedd yn ei burdeb, ar iddynt gael eu gwneuthur yn dra gwil- 
iadwrus a sobr i weddiau, ar iddynt addurno athrawiaeth Duw , 
ein Hiachawdwr, ar iddynt gael eu gwneuthur yn amyneddgar 
yn eu holl orthrymderau, ar iddynt gael grym i barhau hyd y 
diwedd, ar i'r cyfan a'u cyfarfyddai gael ei oruwch- lywodraethu 
ì gydweithredu er eu daioni, &c. Cydmar. Eph.1.9, 16. 


4. Er pan glywsom am eich ffydd yng Nghrist 
Iesu, ac am y cariad sydd gennych tu ag: at yr 
holl saint; 


a rr oedd, Paula Thimotheus yn diolch i Dduw ar ran y 
— Colossiaid, Adn. 3. er pan glywsent am eu ffydd yng Nghrist 
Iesu. Y mae ffydd yng Nghrist Iesu yn arwyddo crediniaeth o 
dystiolaeth Crist, ac ymorphwysiad ar Grist, fel unig a digonol 
Iachawdwr. Yr oedd ffydd y Colossiaid yn achos o ddiolch- 
garwcli. Yr oeddynt, trwy ffydd, yn cael eu cyfiawnhau, 
Rhuf. 5. 1. eu mabwysiadu i deulu Duw, Ioan 1. 12. eu tu- 
fewnol buro oddiwrth halogrwydd, Act. 15. 9. eu tueddu ìi 

weithio trwy gariad, Gal. 5.6. eu galluogi i wrthwynebu. prof- 
edigaethau, 1 Tim. 6, 12. 1 Pet. 5. 9. yn cael goruchafiaeth 


" 


PEN. I. COLOSSIAID. 305 


ar y byd, 1Ioan 5. 4. yn diffoddi holl bicellau tanllyd y fall, 
Eph. 6. 16. eu rhwymo i ddioddef yn hytrach nâ digio Duw, 


' Heb. 11. 35—38. .yn rhoddi gogoniant i Dduw, Rhuf. 4. 20. 


ug 7 
“a 


yn cael eu neillduol garu gan yr Arglwydd, Ioan 10. 27. yn 
cael hawl i eiriolaeth Crist, Ioan 17. 20. yn cael llawenydd 
yn eu hamrywiol orthrymderau, Phil. I. 26. 1 Pet. 1. 8. yn 
sicr o gael adgyfodiad gorfoleddus, Ioan 6. 40. a dedwyddwch 
tragywyddol yn y diwedd, Act. 26. 18. Eph. 3.12. Yr oedd- 
ynt yn diolch hefyd am y cariad oedd. ganddynt tu ag at yr holl 
saint. Mewn perthynas i sai»t, gwel Adn, 2. Yr aedd cariad 
at yr holl saint yn dwyn y Colossiaid i ymgadw oddiwrth bob 
peth a fyddai yn niweidiol i neb o honynt, i fod yn ochelgar 
rhag eu tramgwyddo, Rhuf. 14.13. i gyflawnu pob dyledswydd 
orphwysedig arnynt tu az attynt, i geisio eu llesâd, 1 Cor. 10. 
24. i gydymdeimlo â hwynt yn eu hamrywiol amg gylchiadau, 
Rhuf. 12. 15. i daer weddio ar eu rhap, Eph. 6. 18. i gyf- 
rannu at eu hangenrheidiau mor belled ag y byddo amgylch- 
iadau 'n caniattau, Gal. 6. 10. i hoffi eu cyfrinach, i feddwl 
mor dirion az y medront am eu hymddugiadau, 1 Cor. 13. 7. 
peidio cyhoeddi eu gwendidau, 1 Pet. 4. 8. maddeu eu bei- 
âu, &c. Eph. 4. 32. Yr oedd clywed fod y Colossiaid yn 
ymddwyn yn y modd hyn yn rhwymo Paul a Thimotheus i fod 
yn ddiolchgar. Cydmar. Eph. 1.15. 


ô Er mwyn y gobaith a roddwyd i gadw i. 
chwi yn y nefoedd, am yr hon y clywsoch o'r 
blaen y 'ngair g gwirionedd yr efengyl; 

Yr oedd Paul a Thimotheus yn diolchi Dduw, Adn. 8. 


nid yn unig am eu bod wedi clywed am ífydd a chariad y Col- 
ossiaid, Adn. 4. ond hefyd er mwyn y gobaith a roddwyd â 


gadw iddynt yn y nefoedd... Ymnma y mae'r gair gobaith yn cael 


ei arfer am y pethau oeddynt yn gobeithio am danynt... Gwel 
hefyd Act. 28. 20. Gal. 5.5. Heb. 6.18... Rhaid fod y pethau 
hym yn bethau da, ddim etto mewn meddiant, Rhuf. 8. 24. 
ond bod ganddynt sail i ddisgwyl am danynt. Fe ddichon fod 
yr Apostol yn golygu yn fwya neillduol sylweddol lesâd oddi- 
wrth yr hyn oll a'u cyfarfyddai ar eu taith, grym i barhau hyd 
y diwedd, derbyniad eu heneidiau i'r nefoedd ar eu hymadaw- 
iad o'r corph, adgyfodiad gorfoleddus yn y dydd diweddaf, di- 
LLYFR V. Gg 


306 COLOSSIAID. PEN. I. 


gyfrwng, di-dor, a di-ddiwedd gymmundeb â Duw yn Dad, 
Mab, ac Yspryd. Gellir dywedyd fod y pethau hyn wedi ex 


rhoddi â gadw iddynt yn y nefoedd. 1Pet. 1. 4. Y mae'r / 


holl fendithion y maent yn disgwyl am danynt wedi eu hym- 
ddiried yn llaw Crist, yr hwn sydd yn y drydedd nef: ac yn y 
nef y maent i gael eu perffaith fwynhau. Pen. 3. 3. Yr oedd 
bod ganddynt y fath obaith yn achos o ddiolchgarwch. Yr 
oeddynt unwaith wedi bod heb obaith; Eph. 2. 12. yr oedd y 
pethau oeddynt yn gobeithio am danynt yn dra gwerthfawr; ac 
yr oedd ganddynt sylfaen gadarn i'w gobaith, Ond fe ddichon 
mai meddwl yr Apostol yw, fod ganddynt ffydd yng Nghrist, 
a chariad tu ag at yr holl saint, o herwydd y gobaith aroddwyd 
i gadw iddynt yn y nefoedd. O herwydd eu bod yn gobeithio 
am y nefol ddedwyddwch, yr oeddynt yn ymddiried yng Nghrist, 
fel un ag oedd yn hollol ddigonol i'w dwyn i'r mwynhad 
o honô.. Ac yr oeddynt yn caru'r saint am eu bod yn gobeith- 


io cael bod gyda hwynt yn y nefoedd byth. Cydmar, Eph.1. 


18. Yr oeddynt wedi clywed am y gobaith hwn yng ngair 
gwirionedd yr efengyl. Y mae'r efengyl yn arwyddo newydd, 
neu gennadwri dda. Y mae'n cynnwys cyhoeddiad o drugar- 
edd Duw, o osodiad Crist i fod yn Gyfryngwr, o'i weithredol 
anfoniad i'r byd, o'i gydymffurfiad â'r ddeddf mewn ufudd-dod 
di-bechod, o'i farwolaeth pan offrymmodd ei hun yn aberth, o'i 
adgyfodiad o'r bedd, o'i esgyniad i'r nef, a'i eisteddiad ar dde- 
heulaw 'r Tad, o'i ddigonolrwydd i achub pwy bynnag a gred- 
ant ynddo, o'i wahoddiad ar bechaduriaid, o dderbyniad i bawb a 
ddeuant atto, ac o annhraethol ddedwyddwch y rhai a gredant 
yn ei enw. Y mae'r Apostol yn sôn am ar gwirionedd yr 
efengyl, i arwyddo fod yr hyn a osodir allan ynddi yn wirionedd 
ynddo ei hun, ei fod yn rhagori ar y gyfraith, yr hon oedd 
yn gosod allan bethau Duw mewn cysgodau, a'i fod y gwirion- 


edd mwyaf ei bwys gyda golwg ar ogoniant Duw a daioni en- 


eidiau. Cydmar. Eph. 1.13.- 


6 Yr hon sydd wedi dyfod attoch chwi, 
megis ag y mae yn yr holl fyd; acsydd yn dwyn 
i MA megis ag yn eich plith chwithau, er y 
dydd y Wde ac yg gwybuoch ras Duw mewn 
gwirionedd: | 


cg 


Pas. 1. COLOSSIAID. 307 


— Yr oedd y Colossiaid wedi clywed gair gwirionedd yr 
efengyl. Adn. 5... Yr oedd hon wedi dyfod atlyni. hwy, megis 
ag yr oedd yn yr holl fyd. Nid oeddynt hwy ddim wedi dy- 
muno i'r efengyl gael ei hanfon i'w plith, nac wedi dyfod i'w 
chlywed mewn rhyw wlad arall; ond yr oedd yr efengyl, yn 
rhagluniaeth Duw, wedi cael ei dwyn attynt hwy; i'w dinas, yn 
y cyhoeddiad o'i gwirionedd, ac i'w calonnau, trwy fod yr Ys- 
pryd yn ei gwneuthur yn allu Duw er eu hiechydwriaeth. Nid 
ydym ddim i feddwl fod yr efengyl, yr amser hyn, yn cael ei 
chyhoeddi ym mhob gwlad trwy 'r holl fyd: ond y mae'r geiriau 


_ ynarwyddo nad oedd y pregethiad o honi ddim yn cael ei gyfyngu 


at yr Iuddewon, ond ei bod yn cael ei gwneuthur yn adnabydd- 
us i'r Cenhedloedd hefyd: ei bod yn cael ei phregethu trwy'r holl 
ymmerodraeth Rufeinig, yr hon sydd weithiau yn cael ei galw 
yr holl fyd: Luc 2.1. ei bod yn cael ei chyhoeddi ym mhob 
gwlad adnabyddus y pryd hynny: ei bod yn annerch pob math 
o ddynion: ac yn cael ei gosod o flaen pawb yn ddi-wahaniaeth. 
Yr oedd hyn wedi cymmeryd lle yn ol gorchymmyn Crist; 

Marc 16 15. yn ol yr hyn oedd wedi ei raz-ddywedyd, _ Psal. 

19.4. Es.9 2. 60, 3. Mat. 24. 14. Nid oedd ei bod yn 
groes i dueddiadau llywodraethol holl ddynolryw, bod holl gre- 
fyddau sefydlog 'y byd yn ei herbyn, fod dysgeidiaeth ac aw- 
durdod y byd yn ei gwrthwynebu, nad oedd y rhai oedd yn 
ei thaenu ond gwael a distadl, na bod gau athrawon yn ym- 
drechu i'w llygru, a rhai ag oedd yn cymmeryd arnynt i'w 
chofleidio yn ymddwyn yn anghysson iawn â'i chyfarwyddiad- 
au, ddim yn gallu rhwystro iddi fyned i'r holl fyd. Yr oedd 
yr efengyl yn dwyn ffrwyth megis, ag ym mhlith y Colossiaid, 

'Trwy fod yr Yspryd Glân yn ei a gyd ac awdurdod at en- 
eidiau, yr oedd yn foddion i amlhau dychweledigion, Act. 2.41, 

&T. i oleuo rhai ag oedd yn dywyllwch, 2 Tim. 1. 10. i ddwfn 


argyhoeddi o bechod, Heb 4.12. i gynhyrfu difrifol ymofynn- 


iad am iechydwriaeth, Act. 2, 97. i genhedlu a meithrin ffydd, 
Act. 15.7. Rhuf. 10. 17. i ennyn cariad at Dduw a dyn, Col. 
1.8.i ddwyn dynion i droi cefn ar bechod, ac i fywi Dduw, 

1 Pet. 4. 6. i'w gwneuthur yn ostyngediz, yn hunan-ymwadol, 
yn foddlon, yn amyneddgar mewn gorthrymderau, yn dosturiol 
a thrugarogion, i roddi gobaith da NT ras, ac i lanw eneidiau 
â diddanwch ac â llawenydd. Col. 3.16. Yr oedd yn dwyn 


_ ym mhlith y Colossiaid er y dydd y clywsant, ac y 


308 COLOSSIAID. PEN. I. 


sgwybuant ras Duw mewn. $wirionedd. Yr oeddynt wedi 
clywed yr efengyl, ac felly wedi cael cyfleusdra i wybod 
am ras Duw, nid yn eael ei amlygu mewn cysgodau, fel dan 
y gyfraith, ac nid yn cael ei osod allan mewn modd cyf- 
eiliornus gan gau athrawon, ond mewn gwirionedd. Y mae 
yr efengyl yn rhoddi gwir amlygiad o ras Duw, Eph. 3. 2. 
yn neillduol yn ei waith yn ethol pechaduriaid i iechydwr- 
iaeth, Rhuf. 11. 5. yn rhoddi ei Fab i fod yn Waredwr, Ioan 
3. 16. yn ei roddi i ddioddef marwolaeth, Heb. 2. 9. yn galw 
pechaduriaid, 2 Tim. 1. 9. yn cyfiawnhau credinwyr, Tit. 3.7. 
yn mabwysiadu estroniaid i'w deulu, Eph. 2. 19. yn rhoddi 
gobaith na chywilyddia, 2 Thess. 2. 16. ac yn dwyn i dragy- 
wyddol ddedwyddwch ym myd yr ysprydoedd. Rhuf. 6.23, 
Yr oeddynt hefyd wedi cael profiadol adnabyddiaeth o weith- 
rediadau grasol yr Yspryd Glân ar eu heneidiau. Act. 4, 93, 
34. Ŵr oeddynt wedi gwybod beth oedd cael eu gwneuthur 
yn gyfrannogion o anian sanctaidd, eu tueddu i ddi-ragrith 
gasâu pechod ac i alaru o'i blegid, eu nerthu î gredu yng Nghrist 
feÌ unig a digonol Waredwr, eu dwyn i wasanaethu Duw wrth 
ei fodd, Heb. 12. 28. eu rhwymo i wrthwynebu profedivzaeth- 
au, eu hadferu o'u dirywiadau, eu cadarnhau yn y gwirionedd, 
Heb. 13. eu diddanu yn eu gorthrymderau, &c. _ Yr oedd yr. 
efengyl wedi dechreu dwyn ffrwyth ynddynt mor fuan ag y 
darfu iddynt wybod gras Duw mewn gwirionedd; ac oddi ar 
yr amser hwnnw byd yn bresennol yr oedd yn parhau i'w 
ffrwythloni. 


7 Megis ag y dysgasoch gan Epaphras ein 
hanwyl gyd-was, yr hwn sydd drosoch chwi yn 
ffyddlawn weinidog i Grist; 


Yr oedd y Colossiaid wedi clywed a gwybod gras Duw 
mewn gwirionedd. Adn.6. Yr oedd hyn megis yr oeddynt 
wedi dysgu gan Epaphras. Yr oedd Epaphras wedi dysgu 
iddynt athrawiaeth eras, naill ai trwy ddwyn yr efengyl i'w 
plith, pan oeddynt etto yn ddieithraid iddi, neu trwy eu hy- 
fforddi ym mhellach yn yr hyn oedd wedi cael ei wneuthur yn 
adnabyddus iddynt trwy weinidogaeth arall. Nid oes gennym 
fawr.o banes Epaphras; ond y mae'r Apostol yn eì arddel fel 
ei anwyl gyd-was. Yr oedd yn ieas ì Giist, fel yr oedd wedi 


PEN, [. COLOSSIAID. 309 


cyflwyno eì hun iddo, yn cyflawnu ei waith, yn ymdrechgar i 
ddwyn ei achos ym mlaen yn y byd, yn cael ei gynnal ganddo, 
yn gyfrifol iddo, ac i gael ei wobrwyo ganddo yn y diwedd. 
Gwel Phil. 1. 1. Ac yr oedd hefyd yn was i eneidiau er mwyn 
Crist. 2Cor. 4.5. Yr oedd yn rhoddi ei hun i lafurio er eu 
lles. Yr oedd yn gyd-was i Paul ac eraill, fel yr oedd yn cyf- 
lawnu yr un gwaith, a'r un diben mawr ganddo yn ei olwg. Yr 
oedd yn anwyl, ar gyfrif ei dduwioldeb, y gymdeithas a gawsai 
Paul gydag ef yn y carchar, Philem. 23. ei fod yn pregethu 'r 
gwirionedd yn ei burdeb pan oedd llawer yn taenu cyfeiliorn- 
adau, ei ffyddlondeb yn y weinidogaeth, y llwyddiant â pha 
un yroedd yr Arglwydd wedi ei anrhydeddu, &c. Y mae'r 
Apostol yn dywedyd ym mhellach, ei fod dros y Colossiaid yn 
ffyddlawn weinidog i Grist. Yr oedd yn cadw aty cyfarwydd- 
iadau a dderbyniasai, ac nid yn myned yn ol ei ddychymmyg- 
ion ei bun; 1Cor. 11. 23. yn traddodi pob rhan o gyngor 
Duw, gan ddysgu, cynghori, diddanu, ceryddu, &c., fel y 
byddai angenrheidrwydd; Act. 20. 20. yn rhoddi ei hun yn 
hollol i waith yr Arglwydd; 2 Tim. 2. 4. yn ddiwyd yn y cyf- 
lawniad o'i weinidogaeth; 1 Tim. 4. 15, 16. 2 Tim. 4. 2. yn 
myned yn y blaen â'i waith yn wyneb llawer o anhawsderau ; 
2 Tim. 2. 3. yn gwylio ym mhob peth; 2 Tim. 4. 5. Mat. 24. 
43—45. yn rhoddi ei ymborth i bob un yn ei bryd; Mat. 
24,45. ac yn ceisio, nid ei lesâd ei hun, ond gogoniant yr 
Arglwydd a daioni eneidiau. Phil. 1. 20. 1 Cor. 10. 33. 


8 Yr hwn hefyd a amlygodd i ni eich cariad 
chwi yn yr Yspryd. 


1 ganmol Epaphras ym mhellach, y mae'r Apostol yn 
dywedyd, ei fod wedi amlygu iddynt eu cariad hwy yn yr Ys- 
pryd. Yroedd wedi hyspysu i Paula Tbimotheus fod y Coloss- 
iaìd yn dangos arwyddion neillduol o gariad at Dduw. Yr oedd 
ei briodoliaethau yn ymddangos iddynt yn anfeidrol hawddgar; 
yr oeddynt yn mynych feddwl am dano; yn rhoddi rhwydd 
ufudd-dod i'w orchymynnion; yn di-ragrith ddymuno llwydd- 
iant ei achos; ; yn mawr lawenhau wrth ei weled yn cael ei an- 
rbydeddu; yn mawr ofidio pan y mae eî achos dan gwmmwl, 
a'i enw yn cael ei ddianrhydeddu ; yn ymhyfrydu yn ei gym- 
deithas, ac ym mawr ofidio oblegid ei absennoldeb, Neu fe 


910 COLOSSIAID. PEN. Ff. 


ddichon ei fod wedi dywedyd wrthynt am y cariad oedd gan- 
ddynt tu ag at eu gilydd, a thu ag at yr holl saint. Gwel 
Adn. 4. Neu ynte yr oedd wedi hyspysu iddynt y cariad 
oedd ganddynt tu ag at Paul a'i frodyr yn y weinidogaeth, Yr 
oeddynt yn caru'r Apostol fel un ag oedd wedi eì gynnysg- 
aeddu â helaeth wybodaeth o bethau dwyfol, yn addurno ei 
athrawiaeth trwy ymddugiad addas, yn neillduol o ymdrechgar 
ì daenu achos Crist, ac i wneuthur lles i eneidiau, yn medd- 
iampu cymmwysiadau dymunol at y gwaith oedd wedi ei alw 
atto, wedi dioddef llawer yn achos Crist, ac wedi cael ei hel- 
aeth arddel yn ei ymdrechiadau, Yr oedd eu cariad yn yr Ys- 
pryd. Yr oedd eu hysprydoedd, neu eu heneidiau, yn di- 
ragrith garu Paul a Thimotheus, er eu bod ym mhell oddi 
wrthynt o ran y corph; yr oedd eu cariad tu ag attynt hwy 
yn gystal a thu ag at Dduw, a thu ag at y saint yn gyffredinol, 
yn deilliaw oddiwrth anian sanctaidd, yr hon sydd weithiau yn 
cael ei galw yn yspryd; Ioan 9. 6. yr oedd y cariad hwn yn 
cael ei weithredu ynddynt gan yr Yspryd Glân; ac yr oeddynt 
yn caru Paul a duwiolion eraill, oblegid pethau ysprydol, ac nid 
oddi ar ystyriaethau cnawdol. 


9 O herwydd hyn ninnau hefyd, er y dydd. 
y clywsom, nid ydym yn peidio â gweddïo dros- 
och, a deisyf eich cyflawni chwi â gwybodaeth 
ei ewyllys ef ym mhob doethineb a deall ys- 
prydol; ; 


Yr oedd Paul a Thimotheus wedi clywed fod y Colossiajd 
wedi gwybod gras Duw mewn gwirionedd, Adn.6. am eu ffydd 
yng Nghrist, a'u cariad at yr holl saint, Adn. 4. am eu cariad 
yn yr Yspryd. Adn, 8. Wrth feddwl am y pethau hyn, nid 
oeddynt, er y dydd y clywsant, ddim yn peidio â gweddïo drost- 
yni. Yr oeddynt yn cael eu cynbyrfu i'w dwyn yn barhaus ar 
eu meddwl; yr oedd eu hysprydoedd yn sefydlog ddymuno eu 
daioni ysprydol; ac yr oeddynt, ar bob achlysur addas yn 
dwyn eu hachos at y drugareddfa. Yr oedd bod y gwaith da 
wedi ei ddechreu ynddynt yn annogaeth neilJduol i weddio ar 
eu rhap. I ddangos beth yn neillduol oeddynt yn ei ddymuno 
iddynt, y mae'r Apostol yn dywedyd, eu bod yn deisyf eu cyf- 
4awni hwy â gwybodaeth ci ewyllys ef. Y mae ewyllys Duw yn 


PEN. TI. COLOSSIAID. 311 


arwyddo yr hyn y mae efe yn ei ewyllysio mewn perthynas i 
iechydwriaeth pechaduriaid: loan G. 40. yn neillduol, i ryw 
rifedi, adnabyddus iddo ei hun, gael eu rhagluniaethu i fabwys- 
iad, Eph.1. 5,9, 11. i Grist gael ei roddi i fod yn aberth dros 
bechod, Heb. 10. 5—10. i'r rhai a brynwyd gan Grist gael eu 
hadgenbedlu a'u dwyn i gredu yn y Mab, i'r rhai sy'n credu 
yng Nghrist gael bywyd tragywyddol, ac na byddo i neb o 
honynt gael eu colli, Y mae'n cymmeryd i mewn hefyd y 
modd y mae efe'n ewyllysio i'w bobl rodio mewn ufudd-dod, 
Mat. 7.21. 1Thess. 4. 3. 1 Pet.2.15. Yr oedd yr Apostol 
yn dymuno iddynt gael helaethach adnabyddiaeth o ewyllys 
Duw nâ'r hyn oeddynt etto wedi ei gyrraedd: Eph. 3. 19. 
1 Pet. 39. 18.. yn neillduol ar iddynt gael adnabod y rhannau 
hynny o'i ewyllys dadguddiedig ag y gallent fod etto heb eu 
hadnabod, a chael adnabyddiaeth. mwy eglur o'r hyn oeddynt 
— eisoes yn ei wybod. Yr oedd yn dymunoi hyn fod ym mhob 
doethineb a deall ysprydol. Fe ddichon mai ei ddymuniad oedd 
' ariddynt gynnyddu yn y wybodaeth a'u dygai i weled y mawr 
amryw ddoethineb a'r deall sydd yu ymddangos yn ewyllys 
Duw mewn pethau ysprydol. Eph.1. 8. Neu yr oedd yn 
dymuno ar iddynt hwy gynnyddu mewn gwybodaeth o ewyllys 
Duw, fel y byddai iddynt gael eu gwneuthur yn wirioneddol 
ddoeth a deallus. Y mae doethineb yn cynnwys golygu diben 
addas, arfer moddion addas tu ag at gael y cyfryw ddiben oddi 
amgylch, dal gafael ar y cyfleusderau gorau, a bod ar wiliad- 
wriaeth yn erbyn beth bynnag fyddo'n rhwystri gyrraedd at 
vyr hyn a fyddo mewn golwg. Y mae deall yn hanfodol i ddoeth- 
ineb. Y mae'r deall oedd yr Apostol yn ddymuno i'r Coloss- 
iaid, yn cynnwys adnabyddiaeth o'r gwahaniaeth rhwng gwir- 
ionedd a chyfeiliornad, rhwng da a drwg, rhwng yr hyn sydd 
yn tueddu at ogoniant Duw a'n lles ein hunain, a'r hyn sy'n 
di-anrhydeddu 'r Arglwydd, ac yn niweidiol i'n heneidiau nin- 
mau. Y mae'r ddoethineb a'r ddeall. hon yn ysprydol, am eu 
bod yn cael eu cyfrannu gan Yspryd Duw, ac yn perthyn i 
bethau 'r Yspryd. Cydmar. Eph. 1. 15—17. 


.10 Fel y rhodioch yn addas i'r Arglwydd i 
pôb rhyngu bodd, gan ddwyn ffrwyth ym mhob 


gweithred dda, a ehynnyddu y'ngwybodaeth am 
Dduw; 


312 COLOSSIAID, PEN. I. 


Yr oedd yr Apostol yn deisyf ar i'r Colossiaid gael eu. 
cyflawnu â gwybodaeth ewyllys Duw ym mhob doethineb a 
deall ysprydol... Adn.9. Yr oedd yn dymuno hyn fel y byddai 
iddynt rodio yn addas i'r Arglwydd i bob rhyngu bodd. Nid 
yw gwybodaeth o bethau Duw ddim yn atteb ei diben os na 
fydd yn dwyn dynion i rodio yn addas, Y mae'r rhodiad hwn 
yn arwyddo symmudiadau duwiolion yn y parbaus ymarferiad 
o bob dyledswydd grefyddol, ac yn y diwyd gyflawniad o'r am- 
rywiol ddyledswyddau sydd yn perthyn i wahanol sefyllfaoedd 
ac amgylchiadau. Y mae'r hwn sydd yn rodio wedi troi allan 
o ryw le, yn wynebu ar le arall, ac yn myned rhagddo, o gam 
i gam, tu ag yno. Y mae rhodiad duwiolion yn addas i'r Ar- 
glwydd, pau y mae yn unol â'i natur, fel y mae yn Dduw SRDglr, 
aidd; y fath ag a ddylai ddeilliaw oddiwrth ystyriaeth o'i bri- 
odoliaethau, yn enwedigol fel y mae yn holl-bresennol ac yn 
holl-wybodol; yu atteb i'r hyfforddiadau a'r cyfarwyddiadau 
y mae efe wedi eu rhoddi iddynt, yn gystal ag i'r cynllun, neu 
y siampl y mae efe wedi ei osod o'u blaen; yn gweddu i rai yn 
perthyn yn agos iddo, fel ei weision, ei blant, ei deml, fel ael- 
odau Crist, ei briod, &c.; ac yn dangos difrifol ystyriaeth o'r 
bendithion gogoneddus y mae efe wedi eu cyfrannu iddynt, ac 
o'r gobaith bywiol y maent yn ei feddiannu, Yn y modd hyn 
y maent i ymdrechu i rodio i bob rhyngu bodd. Dylent geisio 
rhyngu bodd Duw, trwy rwydd dderbyn yr hyn oll y mae efe 
yn ei amlygu iddynt, ymgadw oddiwrth bob peth y mae efe yn 
ei wahardd, di-ragrith gasâu yr hyn y mae efe yn ei ffieiddio, 
ymostwng yn ddirwgnach i'w holl drefniadau, cymmeryd ei; 
ewyllys dadguddiedig yn rheol eu holl ymddugiadau, golygu 
ei ogoniant yn y cyfan o'u cyflawniadau, &c. Dylent hefyd 
geisio rhyngu bodd dynion yn yr hyn sydd. dda, yn enwedigol 
trwy ymgadw oddiwrth bob peth a fyddo yn tueddu i wneuth- 
ur niweid iddynt; cyd-ymdeimlo â hwynt ym mhob amgylch- 
iad; ymddwyn tu ag attynt mewn modd mwynaidd a thirion ; 
bod yn barod i wneuthur iddynt bob daioni ag a fedront, Aw 
Y maent dan rwymau neillduol i rodio yn y modd hyn, Y 
mae'r gras sydd yn cael ei amlygu yn yr efengyl yn galw am 

_ rodiad addas: Tit.2.11,12. yn enwedigol yng ngrasol arfaeth. 
WW Eph.1.4. ac ym marwolaeth Crist. 1Cor. 6, 20, 2Cor. 
15. Fit.2.14. Y mae'r nos wedi cyrraedd ym mhell: Rhuf, 

1 12, 13. y mae rhodiad sanctaidd yn angenrheidiol tu ag at 


P&ÊN I, COLOSSIAID. 13 


egoneddu Duw: Mat. 5. 16. y mae o'r pwys mwyaf gyda 
golwg ar fod yn ddefnyddiol i gyd-greaduriaid: y mae'r 
canlyniadau o .beidio ymddwyn yn y modd hyn yn sicr o 
fod yn dra annymunol: Gal, 6. 7, 8. Eph. 5. 3—6. ac y 
mae 'r canlyniadau o ymddugiad addas yn sicr o fod yn dra 
dymunol. Gal. 6. 7, 8. Cydmar. Eph. 4.1. I-ddangos yn 
fwy neillduol pa fodd yr oeddynt i rodio yn addas, y mae'r 
Apostol yn dywedyd, Gan ddwyn ffrwyth ym mhob gweith- 
red dda. Y mae duwiolion yn brennau cyfiawnder, yn blan- 
higion yr Arglwydd, Es, 61. 3. fel prennau wedi eu plannu ar 
lan afonydd dyfroedd, Psal. 1. 8. ac yn ganghennau yng 
Nghrist, y wìr Winwydden. loan 15. 5. Fel y cyfryw y 
maent yn dwyn ffrwyth da. Mat. 7. 17. Y mae ffrwyth yn 
deilliaw oddiwrth yr had fyddo wedi ei hau, o'r un natur ag 
ef, ac yn werthfawr gan ei bercheunog. Y mae duwiolion ìî 
ddwyn ffrwyth ym mhob gweithred dda... Y mae gweithred 
dda yn deilliaw oddiwrth anian sanctaidd; Mat.7. 17. yn unol 
â rheol dda, sef gair Duw; ac i ddibenion da, sef gogoneddu 
Duw, a bod o les i gyd-greaduriaid. Y mae'r geiriau pob 
gweithred dda yn cymmeryd i mewn bob dyledswydd grefyddol, 
megis darllen gair Duw, galw ar yr Arglwydd mewn gweddi, 
moliannu 'r Arglwydd am ei ddaioni, sancteiddio 'r dydd Sab- 
bath, gwrando r gair, cofio am farwolaeth Crist, &c.; a phob 
ymddugiad addas at gyd-greaduriaid, megis ymddwyn yn gyfí- 
. ìawn tu ag at bawb, gwneuthur hynny o ddaioni ag a fedront 
1 eraill oddi amgylch iddynt, hyfforddi'r anwybodus, rhybudd- 
io'r afreolus, ceryddu 'r beius, cydymdeimlo â'r rhai fyddo 
' mewn adfyd, gweddio dros y naill y llall, maddeu beiau, &c. 
| Nid oedd yr Apostol ddim yn dymuno iddynt fod yn ddiwair 
s “ond ar yr un pryd yn gybyddlyd, neu yn haelionus, ond ar yr 
un amser yn anniwair, Yr oedd yn dymuno hefyd iddynt gyn- 
nyddu yng ngwybodaeth am Dduw. Dichon hyn gynnwys cyn- 
U nydd mewn gwybodaeth egwyddorol mewn perthynasi Dduw 
yne ei briodoliaethau, ei fwriadau, a'i weithredoedd ; a chyn- | 
nydd y yn yr adnabyddiaeth brofiadol o Dduw, yn yr hyn ydyw 
iw eiddo; fel eu haul i'w goleuo, fel eu tarian i'w hamddiffyn, 
fel ì eu, Tad yn gwrando eu gweddïau, yn eu SPYydMAu am eu 
beìao, &c. 
Ub 'Wedi Fun nerthu â phob nerth. yn ol ei 
LLYFR V, Rr 


314 | COLOSSIAID. PEN. I; 


gadernid gogoneddus ef, i bob dïoddefgarwch 
a hir-ymaros gyd â llawenydd; 


Yr oeddynt yn gweddio hefyd ar fod y Colossiaid wedi ew 
nerthu â phob nerth yn ol ei gaderni dgogoneddus ef. Fe wydd- 
ai'r Apostol nad oeddynt hwy ond gweiniaid ynddynt eu hun- 
ain, bod iddynt amrywiol ddyledswyddau anhawdd eu cyflawnu, 
bod iddynt luoedd o elynion, a'r rhei'ny yn gyfrwys ac eitha 
diwyd, bod iddynt lawer o brofedigaethau i'w gwrthwynebu, 
bod ynddynt lygredigaethau cryfion i'w marweiddio, a bod 
iddynt groesau trymmion i'w cyfodi. Yr oedd, gan hynny, yn 
dymuno iddynt gael eu helaeth nerthu gan yr Yspryd Glân, fel 
y byddai iddynt ddal ar bethau Duw, cymmeradwyo a dewìs 
yr hyn sydd dda, casâu a gwrthod yr hyn sydd ddrwg, di-rag- 
rith garu Duw a'u cyd-greaduriaid, cyflawnu pob dyledswydd 
orphwysedig arnynt, gwrthwynebu pob profedigaeth a'u cyf- 
arfyddai, dal i fynu yn wrol yn wyneb pob anhawsderau, a 
gobeithio yn yr Arglwydd yn wyneb pob di-galondid. Yr oedd 
yn dymuno hyn iddynt yn ol eì gadernid gogoneddus ef. Y 
mae cadernid Duw i'w weled yn ogoneddus yng nghreadigaeth y 
bydoedd, Es. 44. 24. yng ngbynnaliaeth pob peth, yn adgy- 
fodiad Crist o'r bedd, Eph. 1. 19, 20. yn nhroedigaeth eneid- 
iau, Psal. 110. 3. Eph. 1. 19. yng nghynnaliaeth y gweiniaid, 
Ioan 10,29. 1Pet.1.5. a hynny yn fynych yn wyneb am- 
gylchiadau gofidus a thra annymunol. 2Cor. 12. 9. Cydmar. 
Eph. 3. 16. 'Trwy 'r cadernid gogoneddus hwn yr oedd yr 
Apostol yn dymuno i'r Colossiaid gael eu nerthu î bob dioddef-. 
garwch a hir-ymaros gydâ llawenydd. Y mae dioddefgarwch 
yn arwyddo y cyfryw dawelwch yspryd a thangnefedd enaid, 
ag sydd yn cadw Cristion rhag grwgnach na digalonni pan dan 
geryddol law Duw, neu yn cael ei ofidio trwy wendidau ei 
frodyr, neu yn cyfarfod â gwrthwynebiadau ac erledigaethau 
oddiwrth elynion; ond yn ei ddwyn i blygu'n dawel i ewyllys 
yr Arglwydd, i ddal i fynu gyda gwroldeb, ac i fyned rhagddo 
yn ddiflino yn ei yrfa. Y mae hir-ymaros yn arwyddo y cyf- 
ryw ymostyngiad di-anwadal i ewyllys Duw ag sydd yn cadw 
Cristion rhag llettya llid a dymuniad i ymddial, pan yn cael ei 
ammharchu a'i ddrygu gan ei gyd-greaduriaid; yn ei gynbyrfu 
i barhau yn ddiflino i wneuthur daioni, er yn cyfarfod â llawer 
o ddigalondid; Jag. 1.4. ac yn ei rwymo i ddisgwyl yn am- 


PEN. I, COLOSSIAID, 315 


yneddgar am gyflawniad addewidion Duw, er ei fod yn ym- 
ddangos fel yn oedi. Yr oedd Paul yn dymuno iddynt nid yn 
unig i fod yn ddioddefgar a hir-ymarhous, ond hefyd i fod 
felly gydd llawenydd. 2Cor. 12.9, 10. 1Pet. 4.13. lag. 1.2. 
Y mae ganddynt lawer o achos i lawenhau. Y maent yn gwy- 
bod nad yw eu cystuddiau ddim yn cymmeryd lle heb wybod 
i'w Tad: er fod iddynt lawer o ofidiau nid oes iddynt ddim 
damnedigaeth: arfer Duw yw ceryddu pob mab y mae yn ei 
garu: y mae Crist wedi ei demtio ym mhob peth yr un ffunud 
a hwythau, ac felly yn medru cynnorthwyo y rhai a demtir: y 
mae'r Arglwydd wedi addaw bod gyda hwynt yn y dwfr ac yn 
y tân: nid yw eu cystuddiau ond byrr ac ysgafn: y mae pob 
peth yn cyd-weithio er eu daioni; ac y mae eu gwobr i fod yn 
fawr yn y nef. 


.12 Gan ddïolch i'r Tad, yr hwn a'n gwnaeth 
ni yn gymmwys i gael rhan o etifeddiaeth y saint 
yn y goleuni. 


Yr oedd yr Apostol yn dymuno i'r Colossiaid gael eu nerthu 

i bob dioddefgarwch a hir-ymaros, gyda llawenydd. Adn.l1. 

Gwnai hyn eu dwyn, yn wyneb eu boll gystuddiau, nid i anfodd- 

lonia grwgnach, ond i ddiolch i'r Tad. Ymma y mae'r gair Tad 
yn arwyddo Tad ein Harglwydd Iesu Grist; gwel Adn. 3. 
yr hwn hefyd sydd yn Dad i dduwiolion yng Nghrist. Gwel 

Adn. 2. Yr oedd y Colossiaid dan rwymau neillduol i roddi 

iddo deyrn-ged o ddiolchgarwch. Yr oedd wedi cyfrannu 

llawer o fendithion iddynt, a hynny yn wyneb dirfawr annheil- 
'yngdod. Yr oedd Paul a Thimotheus yn calonnog gyduno yn 
y gwaith o ddiolch i'r Tad. Dichon yr adnod hon gael ei 
golygu mewn cyssylltiad neillduol â'r nawfed adnod. I ddangos 

'yn neillduol yr achos oedd ganddynt i fod yn ddiolchgar, y 
mae'r Apostol yn dywedyd, Yr hwn a'n gwnaeth nì yn gym- 
mwys $ gael rhan o eíifeddiaelh y saint yn y goleuni. Y mae'r 

gair saim yn arwyddo rhai wedi eu sancteiddio trwy offrym- 

iad corph Iesu Grist, a thrwy ddylanwadau cadwedigol yr 
Yspryd Glân. Gwel Adn. 2. Y mae i'r rhai'n etifeddiaeth. 

Psal. 16. 6. Rhuf. 8. 17... Y mae ganddynt hawl gyfammodol 

i'r Arglwydd fel eu Duw; Psal. 16. 5. i'r hyn sydd yn angen- 

rheidiol o drugareddau amser; 1 Cor, 3, 22. i bob bendith 


916 COLOSSIAID. PREN." 


ysprydoì yn y nefolion leoedd; Eph. I. 39. ac : ddedwyddwch 
di-ddiwedd ym myd yr ysprydoedd. ag. 2. 5. 1 Pet.1. 4. 
Y mae'r pethau hyn yn dyfod iddynt, nid o ddynol haeddiant, 
ond am eu bod yn blant, ac am eu bod yn cael eu rhoddi 
iddynt trwy rym ewyllys. Y mae'r etifeddiaeth hon yn y 
goleuni. Fe ddichon fod yr Apostol yn golygu 'r bendithion 
sydd yn perthyn i'r saint sydd yn byw dan oruchwiliaeth oleu 
yr efengyl, mewn cyferbyniad i gyflwr y rhai sydd yn amddif- 
aid o oleuni dwyfol ddadguddiad, neu fel y mae yn rhagori ar 
gyflwr y saint oedd yn byw dan oruchwiliaeth dywyll y cysgod- 
au. Neu y mae'n dywedyd fod etifeddiaeth y saint yn, neu 
trwy Grist, yr bwn yw y gwir Oleuni. Ioan 1.4,9. Neu yn 
hytrach y mâe 'n gosod allan fod etifeddiaeth y saint yn y nef- 
oedd. lPet. 1. 4. Nid oes yno ddim tywyllwch; ond y 
mae'r holl wlad yn llawn o oleuni gwybodaeth, sancteiddrwydd, 
adedwyddwch. Dat. 21.23. Yr oedd Paul, y Colossiaid, a 
ehredinwyr eraill, i gael rhan o'r etifeddiaeth hon. Y mae'r 
gair yn arwyddo yr byn a ddigwydd trwy goel-bren. Y mae'n 
dybygol fod yr Apostol yn cyfeirio at y modd yr oedd gwlad 
Canaan yn cael ei rhannu rhwng llwythau Israel. Y mae duw- 
iolion yn cael eu hetifeddiaeth yn y byd hwn, ac yn y byd i 
ddyfod, yn ol fel y mae y goruchel Lywodraethwr yn trefnu 
iddynt. Yr oedd Paul a chredinwyr eraill wedi cael en gwn- 
euthur yn gymmwys ìi gael rhan o etifeddiaeth y saint. Fe 
ddichon hyn gynnwys bod Iawn wedi ei roddi dros eu pech- 
odau, fel y byddai iddynt gael dyfodfa at Dduw, eu bod wedi 
eu cyfiawnhau pan yn credu yng Nghrist, fel y byddai iddynt 
sefyll yn gymmeradwy byth ger bron y Duwdod, a'u bod wedi 
eu mabwysiadu i deulu Duw, fel y byddai iddynt hawl i'r eti- 
feddiaeth. Ond y mae yn golygu yn fwy neillduol y gwaith o 
gyfrannu iddynt anian sanctaidd. Y mae hyn yn hollol angen- 
rheidiol i'r diben i'w dwyn i werthfawrogi bendithion ysprydol, 
i fod yn ddedwydd yn y mwynhad o honynt, ac i ymddwyn 
fel y gweddai ì rai yn eu hetifeddu. Y Tad oedd wedi eu gwn- 
euthur yn gymmwys. Deut. 90.6. Ezec, 38. 26. loan 1,13. 
2Cor.5.5. Eph. 2.1,10. Phil. 2.12. Tit. 3. 5. lag: 1.18. 
Y mae ei waith yn cymmwyso dynioni gael rhan o'r etifedd- 
iaeth hon yn galw am ddiolchgarwch. Fel yr oeddynt ynddynt 
eu bunain yn dywyllwch, yn feirw mewn pechodau, a synied 
eu ênawd yn clyniaeth yn erbyn Duw, nid oedd ynddynt ddîm 


PEN. I. COLOSSIAID. 917 


cymmwysder: pe buasent yn cael eu gadael iddynt eu hunain, 
ni buasent byth yn dyfod i fod yn gymmwys: nid oedd yn- 
ddynt ddim i gynhyrfu Duw i'w gwneuthur yn gymmwys: yr 
oedd ynddynt lawer i'w gynhyrfu i'w gadael yn y cyflwr yr 
oeddynt ynddo: y mae'r etifeddiaeth y maent wedi cael eu 
cymmwyso i'w meddiannu yn dra gogoneddus: y maent wedi 
cael eu cymmwyso pan y mae Duw, mewn cyfiawnder, wedi 
gadael yr holl angylion syrthiedig, yn gystal â myrddiynau o'u 
cyd-greaduriaid, yn y cyflwr y syrtbiasant iddo trwy bechod, 


13 Yrhwn a'n gwaredodd ni allan o feddiant 
“y tywyllwch, ac a'm symmudodd i deyrnas ei 
anwyl Fab: 


I ddangos y modd yr oedd yr Arglwydd wedi eu gwneutli- 

'ur yn gymmwys i gael rhan o etifeddiaeth y saint yn y goleuni, 
y mae'r Apostol yn dywedyd, Yr hwn a'n gwaredodd ni allan 
o feddiant y tywyllwch. Yr oedd Paul ei hun, yn gystal a 
chredinwyr eraill, o blith Iuddewon a Chenhedloedd, wedi bod 
ym meddiant y tywyllwch. _ Yr oeddynt wedi bod yn anwybod- 
us o bethau Yspryd Duw; 1Cor.2.14. 2Cor.4.4. Eph.4.19, 
dan arglwyddiaeth pechod, a'u tueddiadau llygredig yn cyn- 
' hyrfu rhagfarn yn erbyn sancteiddrwydd, ac felly yn llanw *r 
meddwl â dallineb; Rhuf. 13, 12, 12. 1Ioan 1..6. 2; 11. dan 
lywodraeth satan, tywysog y tywyllwch, Act. 26. 18. Eph. 6. 
“ 12. yr hwn sydd yn llywodraethu trwy anwybodaeth yn y deall, 
“ gwrthryfelgarwch yn yr ewyllys, caledwch yn y galon, &c.; ac 
“mewn cyflwr tra thruenus, Mat. 25. 30. fel yr oeddynt yn 
' gaeth-weision i'w nwydau, dan ddigofaint Duw, ac yn agored 
' iwlid i dragywyddoldeb. Ond yr oedd yr Arglwydd wedi eu 
' gwaredu o'r tywyllwch hwn, 1Pet.2.9. Yr oedd wedi eu 
^> dwyn o'u banwybodaeth, o dan lywodraeth pechod a satan, ac 
: allan o'r cyflwr truenus yr oeddynt wedi bod ynddo. Ac yr 
: oedd wedi eu symmud i deyrnas ei anwyl Fab. Y mae Crist yn 
. FabDuw. Gwel Adn. 3... Y mae yn anwyl Fab, nìd yn unig 
: ar gyfrif yr hyn ydyw ynddo eì hun fel gwir lun Person y 'Tad, 
ond hefyd am eí fod wedi anrhydeddu 'r dwyfol briodoliaeth- 

: au, mawrhau'r gyfraith, a dyfod yn Awdwr iechydwriaeth dra- 
gywyddol i fyrddiynau o bechaduriaid colledig. Cyfieithad 

' Jlythyrennol y geiriau yw, JMab ei gariad. Cariad y Tad, y 


318 COLOSSIAID., PEN, I, 


Person cyntaf yn y Duwdod, yn gystal a'i gariad eì hun, yw 'r 
achos fod yr ail Berson wedi dyfod yn Fab, neu yn Gyfryngwr, 
ac wedi ymddangos yn y cnawd: ac ynddo ef fel Mab y mae 
y Tad yn rhoddi'r amlygiadau mwya neillduol o'i gariad, trwy 
ei dderchafu i'w orsedd gyfryngol, a gwneuthur pechaduriaid 
fyrddiynau yn gymmeradwy ynddo. Y mae gan Fab Duw 
deyrnas, Mat.16.8. loan 18. 36. Dat. 1.9. Y mae ganddo 
lywodraeth gyffredinol ar bob peth: Eph.1.22. ymae ganddo 
lywodraeth neillduol yn ei eglwys ar y ddaear: Heb. 3. 6, ac 
y mae teyrnas gogoniant hefyd dan ei lywodraeth ef. Luc 23. 
42. 2Pet. 1. 11. Y mae eneidiau yn cael eu symmud i'w 
deyrnas pan y maent yn cael eu dwyn o dan lywodraeth pech- 
od, a'u tueddu i ymostwng i gyfreithiau neillduol teyrnas Cwt, 
ac yn cael hawl i'w GRH RH 


14 Yn yr hwn y mae i ni brynedigaid sb | 
ei waed ef, sef maddeuant pechodau. i 


Ar ol sôn am anwyl Fab Duw, Adn, 19. y mae'r Apostol 
yn dyfod i ddangos beth y mae ei eiddo yn ei gael ynddo ef. 
Yn yr.hwn y mae i ni brynedigaeth trwy ei waed ef... Yr oedd- 
ynt, fel troseddwyr, wedi dyfod yn garcharorion yngafael 
dwyfol gyfiawnder; Es. 42. 7, 61.9. Zech.9.11. Y mae 
Crist wedi eu llwyr brynu oddiwrth felldith y ddeddf, .Gal. 3. 
13. yn gystal ag oddiwrth eu hofer ymarweddiad. 1 Pet,1 
18, 19. Heb. 9. 13, 14.. Y mae wedi eu prynu trwy roddi 
pridwerth drostynt: 1 Cor. 6. 20, 1Tim.2.6. Yr hyn a rodd- 
odd efe yn bridwerth drostynt oedd ei werthfawr waed. Mat. 
20. 28. Act. 20. 28. Dat. 6.9. Y mae i bechaduriaid bryn- 
edigaeth yng Nghrist. Rhuf, 3. 24. 'Trwy fod Crist wedi. 
rhoddi ei hun yn bridwerth dros laweroedd y mae modd iddynt 
gael eu rhyddhau: ac mewn undeb ag ef y maent yn cael 
gweithredol fwynhad o'r waredigaeth sydd trwy waed Crist i 
bechaduriaid. Y mae digonolrwydd gwaed Crist i fod yn 
bridwerth yn deilliaw oddiwrth fawredd ei Berson fel Duw-dyn, 
Act. 20. 28. ac oddiwrth ei ddwyfol osodiad i fod yn Iawn 
dros bechod. Rhuf. 3,925. I egluro beth oedd yn eî olygu 
yn fwya neillduol dan yr enw prynedigaeth, y mae'r Apostol 
yn dywedyd, sef maddeuant pechodau, Yr oedd y rhai sydd 
yi cael prynedigaeth yng Nghrist yn bechaduriaid, Yr oedd- 


PEN. Í, COLOSSIAID, 319 


ynt, fel deiliaid llywodraeth foesawl, dan rwymau i roddi 
ufudd-dod ìi gyfraith Dduw; ond yr oeddynt wedi anufuddhau 
i'r gyfraith hon; ac oblegid hynny yn haeddu cael eu cospi 
byth. Ond y mae Duw yn maddeu eu holl bechodau, hynny 
yw, y mae yn peidio eu cospi yn ol eu haeddiant. Es. 43. 25. 
Y mae 'r maddeuant hwn yng Nghrist, ac ar gyfrif tywalltiad 
eiwaed. Heb. 9. 28. 1 Pet. 2. 24. Cydmar. Eph. 1.7, 


15 Yr hwn yw delw y Duw anweledig, cynt- 
af-anedig pob creadur: 


Âr ol sôn am yr hyn sydd yn deilliaw i bechaduriaid oddi- 
wrtb aberth Crist, Adn, 14. y mae'r Apostol yn gosod allan yr 
hyn sydd yn gwneuthur ei aberth o'r fath anfeidrol rinwedd, 
sef mawredd ei Berson. Y mae yn ddelw y Duw anweledig. 
Y mae Duw yn anweledig. Nid yw'r natur ddwyfol ddim yn 
wrthddrych i'w weled â llygaid o gnawd ; Ecs. 33. 20. 1 Tim, 
6.16. ni ddarfu i'r Tad ddim ymddangos erioed yn ein byd 
ni; Deut. 4. 12,15. Ioan 1. 18. 1loan 4. 12, 20. ac nid yw 
byth i gael ei amgyffred i berffeithrwydd gan neb o'i greadur- 
iaid. Ond y mae Crist yn ddelw y Duw anweledig hwn. Y 
mae yn ei natur ddwyfol yn berffaith debyg i Berson y Tad, 
Heb. 1. 3. yn un ag ef mewn hanfod a pherffeithrwydd, yn 
Dduw wedi ymddangos yn y cnawd, 1 Tim. 3.16. o dragy- 
wyddoldeb ì dragywyddoldeb, Es. 9. 6. Ioan 1.1. Dat.1.11. 
yn holl-bresennol; Mat. 18. 20. 29.20. yn holl-wybodol, Ioan 
21. 17. Dat..2. 23. yn hollalluog, Es. 9. 6. Phil. 3. 21. ac yn 
anghyfnewidiol. Heb. 13. 8. 1. 12. Y mae yn ei natur 
ddynol yn dwyn y tebygolrwydd mwyaf i Dduw. Cawn ymma 
gymmaint o gydymffurfiad â natur Duw ag a ddichon fod 
mewn creadur; yn neillduol yn ei helaeth wybodaeth, yn ei 

erffaith sancteiddrwydd, yn ei gyfiawnder di-wyrni, yn ei dru- 

| garedd a'i dosturi. Y mae, yn ei athrawiaeth wedi rhoddi'r 
amlygiad mwya cyflawn o Dduw yn ei briodoliaethau, yn ei 
gyngor, yn ei weithredoedd, ac yn ei ewyllys. Y mae, yn ei 
weithredoedd, yn gosod allan fawredd a gogoniant Duw. Yr 
oedd dwyfol allu i'w weled yn amlwg yn ei holl weithredoedd 
gwyrthiol: y mae'r un gallu wedi ei amlygu yng nghreadigaeth 

_ y bydoedd: Ioan 1.3. ac yng nghynnaliaeth pob peth. Heb, 
_ 1.89; Col, 1.17, Ac yug ngwaith y prynedigaeth y mae'n 


320 COLOSSIAID. PEN. í, 


rhoddi'r darluniad mwyaf gogoneddus o'r Duwdod. Ymma y 
gwelwn yr amlygiad mwyaf eglur o ddifrycheulyd sancteidd- 
rwydd Duw, o fanyldra ei gyfiawnder, o gyfoeth eî drugaredd, 
o anghyfnewidioldeb ei wirionedd, ac o ddyfnderoedd ei ddoeth- 
ineb, Y mae y neb a'i gwelodd ef yn yr amryw olygiadau hyn 
wedi gweled y Tad hefyd. Ioan 14.7—9. Y mae efe hefyd 
yn gyntaf-anedig pob creadur. Nid yw 'r Apostol ddim yn dy- 
wedyd mai efe oedd y creadur cyntaf a gafodd ei genhedlu: 
ond fe dybygid ei fod yn gosod allan yr hyn sydd yn hollol 
anghysson â'r cyfryw ddychymmyg. O herwydd y prawf y 
mae'n ei roddi ei fod yn gyntaf-anedig pob creadur yw, ei fod 
wedi creu pob, peth. Adn. 16. Y mae'r geiriau, gan hynny, 
yn arwyddo mai efe yw ffurfiwr cyntaf pob peth. Y mae'r 
gair proí0i0cos, sydd ymma am gyntaf-anedig, weithiau 'n ar- 
wyddo yr hon sydd yn ymddwyn ar ei chyntaf-anedig. Yng 
nghreadigaeth y bydoedd y cafodd gallu Crist ei osod allan 
gyntaf. Neu fe ddichon mai meddwl yr Apostol yw, ŵod Crist 
wedi cael ei genhedlu, hynny yw, ei arfaethu a'i neillduo i fod. 
yn Ben yr eglwys, cyn i un creadur gael ei fod, Neu yn 
hytrach, y maer geiriau yn gosod allan, ei fod yn etifedd yr 
holl greadigaeth, ac felly i lywodraethu ar bob peth. Yr oedd 
yr etifeddiaeth a'r llywodraeth yn perthyn i'r cyntaf-anedig. 
Gen. 27. 97. 2Cron. 21. 3. Psal, 89. 27. 


16 Canys trwyddo ef y crewyd pob dim a'r 
sydd yn y nefoedd, ac sydd ar y ddaear, yn wel- 
edig ac yn “SDYTD , pa un bynnag ai thronau, 
ai ar glwyddiaetha yu ai tywysogaethau, ai medd- 
iannau; pob dim a grewyd trwyddo ef, ac cerdda 
eí. 


I brofi fod Crist yn gyntaf-anedig pob creadur, Adn, 15. 
y mae'r Apostol yn dywedyd, Trwyddo ef y gwnaethpwyd 
' pob dim a'r sydd yn y nefoedd, ac sydd ar y ddacar, yn weled- 
ig ac yn anweledig, Nid ydym ddim i feddwl mai trwyddo ef 
fel offeryn yn llaw 'r Tad y cafodd pob peth ei greu ar y cynt- 
af; ond meddwl yr Apostol yw, mai trwyddo ef fel yr effeith- 
iol achos, mewn cyd-weithrediad â â'r Tad a'r Yspryd Glân, y 
cafodd pob peth, ond Duw ei hun, ei ddwyn i fod. Heb. iW 
10, loan 1.,3.. Y mae'r gair 0r (ryu yn cael ei fynych arfer am 


PEN. I. COLOSSIAID. 391 


yr effeithiol achos: 1 Cor. 12. 8, 9. 1 Thess. 4. 2. 2 Thess. 3. 
12. ïe, yn fynych am y Tad ei hun. Rhuf. 11. 36. 1 Cor. 1. 
1,9. Gal. 1.1. Y mae'r Apostol yn dosparthu yr hyn a greu- 
wyd trwy Iesu Grist i bethau yn y nefoedd a phethau ar y ddaear. 
Yn yr awyr y mae'r llu asgellog: yn y nefoedd serennog y 
mae'r haul a'r amrywiol gyrph sy'n diorphwys redeg yn eu cylch- 
droion yn yr ehangderau: yn nef y nefoedd y mae trigfannau 
lawer, angylion sanctaidd, ac ysprydoedd y gwaredigion. Ar 
y ddaear y mae dynion, a'r anneirif lu o greaduriaid sydd yn 
preswylio yn ein byd ni. Y mae'r pethau a greuwyd trwyddo 
eî yn weledig, neu yn anweledic. Y mae'r ddaear a'r creadur- 
iaid a breswyliant arni, y môr a'r dyrfa sydd yn nofio yn yr eig- 
ion, y llwythau a ehedant yn yr awyr, yn gystal a'r cyrph nef- 
olaidd a'u disglaerdeb, yn bethau gweledig. Y mae angylion, 
ysprydoedd dynion, a'r gogoniant sydd wedi ei barottoi i'r 
duwiol, yn bethau anweledig. Y mae creadigaeth y pethau 
hyn trwy Grist yn un o'r ystyriaethau sydd yn profi ei oruchel 
Dduwdod. Jer.10.11,12. I ddangos fod y creaduriaid uchaf 
eu gradd, yn gystal ag eraill, wedi cael eu bod oddiwrth Grist, 
5 'mae 'r Apostol yn dywedyd, Pa un bynnag ai thronau, aî 
arglwyddiaethau, aî lywysogaeihau, aì meddiannau. _ Fe ddichon 
y gair ronau, neu orseddfeingciau, arwyddo eisteddfaoedd 
brenhinoedd y ddaear; arglwyddiaethau, yr hawl sydd gan rai 
mewn uchel swyddau i osod cyfreithiau mewn grym, ac i ddwyn 
.ym mlaen achos y llywodraeth; tywysogaethau, y taleithiau 
hynny lle y mae tywysogion yn blaenori; a meddiannau, y petb 
au y mae dynion wedi dyfod i'r meddiant o honynt. Y mae 'n 
sicr fod rhai o'r geiriau hyn yn cael eu harfer gyda golwg ar 
lywodraeth wladol. Rhuf.13 1—3. Tit.3.1. Y mae'n ddi- 
amheuol fod y rhai'n yn deilliaw oddiwrth Grist. Ond y mae 
yn fwy tybygol fod yr Apostol ymma'n golygu angylion uchel 
âd g lad y purdeb. Ac fe ddichon fod yr enwau hyn yn cael 
eu rhoddi gan yr Iuddewon, yn gystal a chan rai dysgedigion 
Un lith ; y Cenhedloedd, i'r bodau anweledig hynny. Neu y 
iaent yn cael yr enwau hyn i osod allen eu mawredd, ynghyd 
â'r awdurdod â â pha un y maent wedi eu cynnysgaeddu yn ehang 
ymmerodraeth Jehofah. Eph.1.21. 3.10. Gyda golwg ar y 
rhai 'r n, a phob creadur arall, y mae'r Apostol yn dywedyd, 
Pob dim a grewyd trwyddo ef; ac erddo ef. Cafodd pob cre- 
adur, o'r uchaf hyd yr isaf, ei ddwyn i fod, trwy ei allu cre- 
LLYFR V. Ss 


322 COLOSSIAID. PEN. I. 


adigol ef. Cawsant oll eu creu erddo ef fel eu prif ddiben. 
Rhoddodd fod i'r naill greadur a'r llall fel y byddai iddynt fod 
yn amlygiadau o'i allu, o'i ddaioni, ac o'i ddoethineb; fel y 
byddai iddo ymhyfrydu ynddynt fel gwaith ei ddwylaw; fel y 
byddai iddynt ei wasanaethu bob un yn ei briodol le; ac yn 
neillduol fel y byddai iddynt gyd-w eithredu tu ag at ddwyn yn 
y blaen achos ei deyrnas gyfryngol. 


17 Ac y mae efe cyn pob peth, ac ynddo eî 
y mae pob peth yn cydsefyll. 


Gan mai trwy Grist y creuwyd pob dim, Adn. 16. yr 
oedd gan yr Apostol ddigon o le i ddywedyd, Ac y mae efê cyn 
pob peth. O ran amser y mae efe o flaen pob creadur; Mic. 5. 
2. loan 1.1. Dat.1.8,17. ac y mae efe o flaen pob peth fel y 
mae, ym mawredd ei Berson, yn anfeidrol ragori ar bob cre- 
adur. Ac ynddo ef y mae pob peih yn cydsefyll. Trwy fod 
Crist yn holl-bresennol, yn hollalluog, ac yn weithgar yn ei 
ddylanwadau rhagluniaethol, y mae pob peth yn cael ei gynnal 
yn ei fod, a phob rhan yn cael ci gadw yn ei briodol le, fel nad 
yw ddim yn syrthio i ddiddymdra nac annhrefn. Heb.1.3. A 
thrwy ei fod wedi rhoddi Iawn dros bechod, y mae y byd yn eael 
ei barhau, a'i wahanol rannau yn cael eu cadw, bob un yn ei 
briodol le. 


I8 Ac efe yw Pen corph yr eglwys: efe yr 
hwn yw y dechreuad, y cyntaf-anedig oddiwrth 
y meirw; fel y byddai efe yn blaenori ym mhob 
peth. y 


I osod allan ogoniant Crist ym mhellach, y mae'r Apostol 


yn dywedyd, Ac efe yw Pen corph yr eglwys. Y mae'r gair 


eglwys yn arwyddo rhai wedi cael eu galw allan o blith eraill. 
Y mae weithiau yn cael ei gyfieithu cynnulleidfa. Act. 19, 32, 
39, 4I.. Y mae yn fynych yn cael ei arfer am gynnulleidfa 
neillduol, yr hon sydd yn ymgyfarfod yn yr un lle i ddisgwyl wrth 
yr Arglwydd. Act. 81. 9.91. 13.1. 18, 92. 20, 28. 1Cor. 
1:2. 2Cor. 8.1. Gal. 1.2. Dat.1. 4. Mewn mannau eraill 
y mae'n arwyddo holl gorph dirgelaidd Crist. Eph. 3. 91. 5. 
23,25,9'7. Y mae'r eglwys hon yn cael ei gosod allan dan yr 


', a 


Pau. 1. COLOSSIAID. 393 


enw corph. 1Cor. 12.27. Eph.1.21, 22. 4.16. Y mae'n 
gynnwysedig o amrywiol aelodau neillduol: 1 Cor. 12.14. y 
maent oll wedi eu cyssylltu yn un: i Cor. 12. 12, 20. y maent 
oll yn sefyll mewn undeb â Christ fel eu Pen: 1 Cor. 12. 27, 
y maent oll yn derbyn oddiwrth Grist yr hyn sydd yn angen- 
rheidiol i'r diben i'w maethu a'u dwyn ar gynnydd: Eph. 4. 
16. y mae'r naill a'r llall o honynt wedi ei osod yn ei briodol 
le: 1Cor. 12.18. ymaei bob un o honynt ei waith neillduol : 
1Cor. 12. 15—17. y maent, fel rhai ag un galon yn perthyn 
iddynt oll, i gydymdeimlo â'u gilydd, a'r naill i ofalu am y 
llall: 1 Cor. 12. 25, 26. y maent oll i fod yn wasanaethgar i'w 
gilydd: 1 Cor. 12.21, 22. Y mae Crist yn Ben i'r corph hwn. 
Y mae efe o'r un natur a'r corph: y mae yn dderchafedig gor- 
' uwch yr holl gorph: y mae undeb neillduol rhyngddo ef a'r 
corph : y mae yn cyfrannu aM ysprydol, maeth, cynnydd, 
a bywiogrwydd i'r GAR, y mae'n llywodraethu'r corph: ymae 
yn. cydymdeimlo â'i gorph ym mhob amgylchiadau: ac y mae 
yn. gofalu yn neillduol am ei gorph. I'w ddarlunio ym mhell- 
ach, fe ddywed yr Apostol, Efe yr hwn yw y dechreuad, y 
cyntaf: tanedig oddiwrth y meirw. Y mae yn ddechreuad. Dat. 
i. 8. 22.13. Efe yw dechreuad nefoedd a daear, fel y mae 
yn Awdwr eu bod: Dat. 3. 14. Heb. 1. 10. efe yw dechreuad 
Gr eglwys, neu 'r greadigaeth newydd: Ioan 5. 25. Psal. 110. 
3. efe, fel Pen yr eslwys, yw dechreuad y gosodiadau a'r cyf- 
reithiau sydd i gael eu cadw mewn gr ym yn ei dŷ: ac efe yw 
ï dechreuad adgyfodiad eie ei ciald i fywyd tragywyddol. 
Gyda golwg ar hynny y mae'n cael ei alw y cynlaf: “anedig oddi- 
wrth y meirw. Yr oedd ei adgyfodiad megis yn enedigaeth o 
groth y bedd. Y mae yn gyniaf-anedig, fel mai efe yw'r cyn- 
taf a adgyfodwyd nad yw ddim i fw mwy: Rhuf. 6 9. y 
mae. y mwyaf ardderchog o'r rhai a adgyfodwyd; y mae wedi 
fodi trwy ei allu ei hun, Ioan 2.19. 10. 18. ac y mae ei 
adgyfodiad ef yn wystl a blaen-ffrwyth adgyfodiad ei holl eiddo: 
1Cor. 15. 20. ac y mae efe, fel y cyntaf-anedig, i lywodraethu 
ar y meirw, yn gystal ag ar y byw. Rhuf, 14. 9. Y mae efe 
“yn Ben corph yr eglwys, yn ddechreuad, ac yn gyntaf-anedig 
oddiwrth y meirw, fel y byddai efe yn blaenori ym mhob pelh. 
Y mae'r pethau sydd wedi eu crybwyll yn amlygu ei fod ynddo 
ei hun yn. anfeidrol ragori ar ddynion ac angylion: yu y modd 
hyn y mae. anrhydedd yn cael ei osod arno, yn y greadigaeth 


324 COLOSSIAID. PEN. 1. 


Uu 


gyntaf, yng nghynnaliaeth a llywodraeth pob peth, ym mhryn- 
edigaeth pechaduriaid, yn ffurfiad a llywodraeth yr eglwys, nad 
yw ddim yn perthyn i neb o'i frodyr: Rhuf. 8. 29. ac y mae'n 
gyntaf-anedig oddiwrth y meirw íel y byddai iddo gael pob 
awdurdod yn y nef, ac ar y ddaear, ac felly i flaenori yn llyw- 
odraeth pob peth, i derfynau eithaf yr ehang greadigaeth, 


19 Oblegid rhyngodd bodd ê'r Tad drigo o 
bob cyflawnder ynddo ef; 


Nid yw ddim yn rhyfedd fod Crist yn blaenori ym mhob 
peth: Adn. 18. Canys rhyngodd bodd ŵr Tad drigo.o bob 
cyflawnder ynddo ef. Y mae'r Tad, er anrhydedd ei Fab, ac 
oddi ar ei gariad at ei bobl, wedi gweled bod yn dda i drefnu 
fod pob cyflawnder yn aros yn barhaus yn Iesu Grist. Y mae 
holl gyflawnder y Duwdod yn preswylio ynddo ef yn gorphorol. 
Col. 2. 9. Y mae'n wir mai nid ar ewyllys da'r Tad y mae 
Duwdod Crist yn ymddibynnu; ar yr un pryd y mae'n sicr 
mai oddi ar foddlonrwydd ei ewyllys y mae y natur Ddwyfol 
wedi ei huno â'r dyn Crist Iesu. Y mae ynddo gyflawnder o 
bob peth ag oedd yn angenrheidiol i'w gymmwyso at ei waith 
fel Cyfryngwr. Ioan 3. 34. Y mae yn gyflawn o sancteidd- 
rwydd; Es.11.2. Heb. /.26 o gariad, Eph. 3.19. o dos- 
turi, Heb. 2, 17, 18. o ddoethineb, Col. 2. 3. Es. 11.2. o allu 
a gwroldeb, Es 11, 2. 42. 1, 4. o ffyddlondeb, Heb.3.2. o 
awdurdod, &c. Mat.28.18. Y mae ynddo hefyd gyflawnder 
o fendithion, trwy gyfrannogi o ba rai y mae myrddiynau o 
bechaduriaid i gael eu tragywyddol ogoneddu. Ioan 1. 16. 
Eph.3.8 4.10. Y mae ynddo gyflawnder o oleuni, digonol 
i oleuo y mwya tywyll; Ioan 8. 12. 9. 5. cyflawnder o gyfiawn- 
der, digonol i wneuthur llawer yn gyfiawn; Rhuf. 5. 18, 19. 
cyflawnder o rinwedd yn ei waed, fel y mae yn ddigonol i lan- 
hau oddiwrth bob pechod; 1Ioan 1.7. cyflawnder o nerth, 
digonol i ddwyn, i wneuthur a dioddef, pa beth bynnag y byddo 
yn cael ei alw atto; 2Cor. 12 9. cyflawnder o gysur, digonol i 
ddiddanu ei ei'ldo yn eu holl orthrymderau, &c. 2Cor 1. 5. 
Phil, 2. 1. Oblegid bod ynddo y fath gyflawnder, ni raid i'w 
bobl ddim myned at neb arall yn eu hangen. Y mae iddo 
gyflawnder arall, sef ei eglwys. Eph. 1, 23. Ni bydd efe 
ddim yn gyflawn, ym mhob ystyriaeth, nes y byddo 'r holl rai 


“w. 
YN 

“a 
—— 


PEN. I. COLOSSIALD. 995 


ag sydd wedi eu harfaethu i fod yn aelodau o'i gorph, wedi 
cael eu dwyn i undeb ag ef, ac i'w cyflawn faintioli. Y mae'r 
Tad wedi bwriadu iddo fod yn gyflawn yn yr ystyr hyn hefyd. 


20 Ac (wedi iddo wneuthur heddwch trwy 
waed ei groes ef) trwyddo ef gymmodi pob peth 
âg ef ei hun, trwyddo ef, meddaf, pa un byn- 
nag ai pethau ar y ddaear, ai pethau yn y 
bd: | 


Ar ol ie ddf Rhysgodd bodd i'r Tad drigo o bob cyf- 
lawnder ynddo ef, Adn. 19. y mae'r Apostol ymma 'n myned 
rhagddo i sylwi ar amlygiad arall o'r-dwyfol ewyllys da. Ac 
(wedi iddo wneuthur heddwch trwy waed ei groes ef) trwyddoef 

 gymmodi pôb pelh âg cf ei hun. Yr oedd gelyniaeth rhwng 
dyna Duw. Adn.21. Rhuf. 5.10. Y mae syniad y cnawd 
yn elyniaeth yn erbyn Duw: Rhuf, 8.7. 1. 30. ac y mae Duw 
yn ddigllon beunydd wrth yr annuwiol: Psal.7.11. ond y mae 
heddwch wedi ei wneuthur. Y mae Iawn wedi ei roddi dros 
bechod: 1Ioan 2. 2. y mae hyn, nid yn unig yn diogelu y rhai 
a ddefnyddiant yr Iawn, rhag dwyfol ddigofaint, ond hefyd 
yn sicrhau y bydd i'r rhai'n gael eu dwyn i fod mewn hedd- 
wch â Duw, ac felly i ymhyfrydu ynddo, nid yn unig oran ei 
gariad, ond hefyd yn ei sancteiddrwydd, yn ei gyfiawnder, yn 
ei gyfraith a'i lywodraeth... Y mae heddwch wedi ei wneuthur 
dirwy waed croes Crist. Cafodd gwaed Crist ei dywallt pan y 
bu efe yn dioddef ar y groes: cymmerodd hyn le i'r diben i 
roddi Iawn dros bechod, ac felly i wneuthur heddwch. Mewn 
n canlyniad i i byn fe ryngodd bodd i'r Tad trwyddo ef gymmodi 
pb peth âg ef ei hun. Y mae cymmodi yn golygu fod cyfeill- 
arwch wedi bod unwaith, ei fod wedi ei golli, ond ei fod yn 
iaa ei adferu, Y mae y gwaith o gymmodi â Duw yn cael ei 
briodoli i Dduw ei hun. ZCor. 5. 18, 19. Efe sydd yn dwyn 
eneidiau i'r cyfryw gyflwr fel nad ydynt ddim yn agored i fell- 
dithion y gyfraith, ac yn ymddwyn tu ag attynt fel rhai wedi 
eu dwyn i gyflwr o gyfeillgarwch ag ef ei hun. Y mae yn 

| gwneuthur. hyn trwyddo ef; sef trwy Iesu Grist. Y mae marw- 
olaeth Crist, fel y mae'n rhoddi'r amlygiad mwyaf gogonedd- 
us o apghyfnewidioldeb y gyfraith, o ddrwg pechod, o anchwil- 


926 COLOSSIAID. P&N. í. 


iadwy oÌud gras, o sancteiddrwydd a chyfiawnder Duw, o 
ddyfnderoedd ei ddoethineb, &c., yn rhoddi'r fath foddlon- 
rwydd i'r Tad, fel y mae yn ynigymmodi â pbawb a geisiant 
eì heddwch yn y ffordd hon. Dywedir eì fod yn eymmodi 
pob peth ag ef ei hun... Meddwl yr Apostol yw ei fod yn cym- 
modi dynion o bob cenedl, o bob oedran, o bob sefyllfa ac am- 
gylchiad ag ef ei hun. I roddi yr olwg mwya belaeth ar byn, 
y mae 'r Apostol yn dywedyd, Trwyddo ef, meddaf, pa uu byn- 
mag ai pethau av y ddaear, ai pelhau yn y nefoedd. Y mae 
pelhau ar y ddaear yn cymmeryd i mewn gredinwyr o blith 
Iuddewon a Chenhedloedd. Y mae pethau yn y nefoedd yn 
arwyddo ysprydoedd y cyfiawn y rhai sydd wedi eu dwyn i 
ogoniant. Y mae'r rhai'n wedi cael eu cymmodi trwy fod 
Duw yn peidio cyfrif pechod iddynt: ac y mae byn wedi cym- 
meryd lle trwy waed croes Crist. 2Cor.5.18—21. Gan nad 
yw'r angylion sanctaidd ddim wedi bod yn euog o bechu yu 
erbyn Duw, ni ellir dim dywedyd eu bod hwy yn cael. eu cym- 
modi ag ef. Neu fe ddichon nad yw'r pethau ar y ddaear a'r 
pethau yn y nefoedd yn arwyddo dim yn ychwaneg nâ 'r holl 
fyd fel y mae'n gynnwysedig o Iuddewon a Chenhedloedd. 

Peth cyffredin ym mhlith yr Iuddewon oedd galw yr holl fyd 
y nefoedd a'r ddaear. Ond y mae'n deilwng o neillduol sylw 
fod y geiriau eis anton, a gyfieithir yn yr Adnod hon ag ef ci 
hun, yn arwyddo erddo ef, ac yn cael eu cyfieithu felly, Adn. 

16. Fe ddichon, gan hynny, mai meddwl yr Apostol yw, 
fod Duw yn gweled bod yn dda, trwy Grist, i gymmodi 
Iuddewon a Chenhedloedd ar y ddaear, ac angylion yn y nef- 
oedd, â'u gilydd, er gogoniant y Cyfryngwr. Y mae'n sicr 
fod llawer o elyniaeth rhwng Iuddewon a Chenbedloedd: ond 
y mae'r rhai'n wedi eu cymmodi â'u gilydd, a'u dwyn i fod 
yn un corph trwy waed Crist. Eph, 2.14,15. Y mae'n ddi- 
amheuol hefyd fod gwrihryfelgarwch dyn wedi torri'r undeb 
a'r cyfeillgarwch oedd rbyngddo a'r angylion sanciaidd : ond 
trwy fod gwrtiiryfelwyr yn cael eu dwyn i gyflwr o gymmod â 
Duw, y mae'r cyfeillgarwch rhyngddynt â'r angylion yn. cael 
eiadferu. Y mae dynion ac angylion yn cael eu dwyn i fod 
yn un corph dan Grist fel eu Pen.. Gwel Eph. 1.10. lê, y 
mae 'r holl greadigaeth, yn ei nhafur, yn cyfrannogi o'r cym- 
mod. Rhuf. 9.19. Y mae pob creadur ar y ddaear ac yn y 
nefoedd yn cael eu dwyn i fod yn un, frwy eu bod, oll j 


P'RN. I, COLOSSIAID. 325 


gyd-weithredu dan awdurdod Crist. Y mae'r cymmod hwn 
erddo ef, sef er gogoniant Crist. Y mae'n anrhydedd i'r 
Cyfryngwr fod ei ddioddefiadau yn rhinweddol i ddwyn oddi 
amgylch y fath gymmod: ac y mae i'r rhain, yn awr mewn 
cymmod â'u gilydd, gyd-ymdrechu, bob un yn ei briodol Ìe, 
i osod allan ogoniant Crist, a dwyn ym mlaen achos eì deyrnas. 


21 A chwithau, y rhai oeddych ddïeithriaid, 
a gelynion mewn meddwl trwy weithredoedd 
drwg, yr awrhon hefyd a gymmododd efe, 


Ar ol sôn am waith Duw yn cymmodi pob peth ag ef ei bun, 
Adn. 20. y mae'r Apostol yn dyfod i sylwi ar yr hyn oedd 
efe. wedi ei wneuthur i'r Colossiaid yn neiliduol. I'r diben hyn 

mae yn gyntaf yn dwyn ar gof iddynt y llun oedd wedi bod 
arnynt. Yr oeddynt wedi bod yn ddïeithriaid a gelynion mewn 
meddwl (rwy weithredoedd drwg. Pan yn Genhedloedd eilun- 
addolgar, ac yn ddiadgenbedledig, yr oeddynt yn ddieithr- 
iaid i'r gwir Dduw, ddim yn ei adnabod, ddim yn dal cym- 
deithas ag ef, ddim yn gofalu am ei ogoniant, nac yn gofidio 
pan na byddai ei achos ddim yn llwyddo; yn ddieithriaid i 
Grist, heb wybod dim am ei Berson, ei gyfryngdod na'i fen- 
dithion, heb fod llwyddiant neu aflwyddiant ei achos yn cael 


— un effaith ar eu meddwl, ae heb un dymuniad i gael hawl yn- 


ddo; yn ddieithriaid i'r Yspryd Glân, o ran ei weithrediadau 


— argyhoeddiadol, sancteiddiol, cynnorthwyol a diddanol; yn 


ddieithriaid i i eglwys Dduw, o ran ei gosodiad, ei chyfreithiau, ei 
swyddogion,” ei neillduol ofidïau, a'i rhagorfreintiau ; yn ddi- 
' eithriaid i addoliad a gwasanaeth Duw, heb wybod pa fodd i'w 
— gyflawnu, ac heb brofi un dymuniad i ymosod at y fath 
waith; ac yn ddieithriaid i obaith iechydwriaeth, heb fod 
nu un dymuniad i gael mwynhau y fath fendith, ac yn 
anlynol heb wybod dim am yr effeithiau y mae'r cyfryw 
obaith; yn ei gael ar y rhai sydd yn ei feddiannu. Gwel Eph. 
2.12. “Yr oeddynt hefyd yn elynion. Yr oedd yn gas gan- 
dynt Dduw. Rhuf.1.30. 8.7. Y mae Duw yn wrthddrych 
casineb. yr annuwiol, fel y mae yn ddeddf roddwr, fel y mae yn 
Fod anfeidrol sanctaidd, na all ddim llai nâ ffieiddio pob pech- 
od, fel ; i mae'n holl-wybodol a holl-bresennol, ac felly yn hys- 
pys o'i holl ddrwg, fel y mae yn Farnwr ag sydd yn sicr o'i 


928 COLOSSIAID, PEN. TI. 


alw i gyfrif am ei holl ymddugiadau, ac fel y mae yn an- 
feidrol gyfiawn fel na all ddim llai nâ chospi ei drosedd yn ol 
ei haeddiant. Y mae ei serchiadau yn elyniaethol ìi Dduw; 
o herwydd y mae yn caru ac yn ymhyfrydu yn yr hyn y mae 
Duw yn ei ffieiddio, ac y mae'n flieiddio yr hyn y mae Duw 
yn ei garu ac yn ymhyfrydu ynddo. _ Nid yw ddim yn ewyllys- 
io yr hyn y mae Duw yn ei ewyllysio; ond y mae yn diystyru 
ac yn gwrthwynebu ewyllys Duw, gan ewyllysio yr hyn ag sydd 
yn hollol groesi'r dwyfol ewyllys. Y mae yn gwneuthur yr 
hyn a fedro i ddi-feddiannu Duw o'r anrhydedd a berthyn iddo 
fel Creawdwr, fel cynhaliwr y cyfan, fel doeth lywodraethwr, 
ac fel Duw 'r iechydwriaeth. Nid yw yn gofalu dim am ewyll- 
ys da'r Arglwydd, nac yn profi un gofid am nad yw ddim mewn 
cymmod ag ef. Y mae'n ymddwyn, yn holl ystod eì fywyd, 
fel un ag sydd yn elyni Dduw; o herwydd nid yw ddim yn 
ufuddhau iddo, ond y mae, gyda hyfrydwch, yn sathru ei 
ddeddfau dan ei draed. Ac fel y mae yn elyn y mae yr Ar- 
glwydd yn ddigllon wrtho beunydd; Ioan 3. 36. ac y mae'n 
sicr o ddangos ei anfoddlonrwydd tu ag atto byth, os na cha 
ei symmud o'r cyflwr y mae ynddo. Yr oeddynt yn elynion 
mewn meddwl, trwy weithredoedd drwg. Y mae anian lygredig, 
_ yr hon sydd yn wrthwynebol i anian Duw, yn gwneuthur yr 
annuwiol yn ofer yn ei ymresymmiadau: y mae ei feddwl wedi 
ei ddallu, fel nad yw ddim yn amgyffred y pethau sydd o Ys- 
pryd Duw. 1Cor. 2. 14. Y mae'n ei ddwyn hefyd i osod ei 
fryd ar wahanol wrthddrychau, mewn modd ag sydd yn hollol 
anghysson â chariad at Dduw. Y mae yn amlygu y gelyniaeth 
ag oedd yn y meddwl, trwy weithredoedd drwg. Y mae'r 
gweithredoedd hyn yn deilliaw oddiwrth anian lygredig, yn 
wrthwynebol i gyfraith sanctaidd Duw, ac yn y naill ffordd 
neu 'r llall, yn niweidiol yn eu heffeithiau a'u canlyniadau. 
Ond er fod y Colossiaid wedi bod yn ddieithriaid a gelynion, 
yr oedd Duw yn awr wedi eu cymmodi. _ Yr oedd wedi eu dwfn 
argyhoeddi o lygredd eu natur, ac o'r aml bechodau oeddynt 
wedi bod yn euog o honynt; wedi rhoddi iddynt iawn olwg ar 
fawr ddrwg eu pechodau; wedi eu dwyn i ddifrifol ystyried y 
dwyfol anfoddlonrwydd i ba un yr oeddynt yn gyfiawn agored; 
wedi amlygu iddynt, trwy'r efengyl, fod y Duw y pechasent 
yn ei erbyn yn Dduw cymmodlon yn ei Fab; wedi eu dwyn i 
ddiragrith ddymuno heddwch â Duw; wedi eu nerthu i 


PEN. I, COLOSSIAID. 329 


wneuthur derbyniad o Grist fel y mae 'n cael ei osod allan yn 
yr efengyl; wedi maddeu eu holl drosedd, a'u derbyn i gyflwr 
o gymmod, heddwch, a chyfeillgarwch ag ef ei hun, ac wedi 
eu dysgu a'u cynnorthwyo i ymddwyn fel y gweddai i rai mewn 
heddwch â Duw. Yr oeddynt wedi eu cymmodi yr awrhon, 
bynny yw, yn awr pan oedd yr efengyl wedi cael ei chyhoeddi 
iddynt, a phan yr oeddynt bwythau wedi cael eu dwyn ì i Mau 
yn u Crist a Ospdit allan ynddi, 


eo 'Yngliorph ei gnawd ef (rwy farwolaeth, 
i'ch cyflwyno chwi yn sanctaidd, ac yn ddifeius, 
ac yn ddïar cyhoedd, ger ei fron ef: 


Yr oedd. Duw wedi cymmodi” r Colossiaid ag ef ei hun. 
Fn 91. Yr oedd wedi gwneuthur hyn yng nghorph € ei gnawd 
ef irwy farwolaeth. Y mae pechaduriaid yn cael eu cymmodi 
trwy ddynol gorph. Crist, ; yr hwn oedd yn gynnwysedig « o gig a 
gwaed, , yr un fath a a chymh. eraill. | Am eì fod efe wedi dwyn 

pecho ar au yn ei ei gorph a ar y pren, sef wedi dioddef y í gosp oedd 
y n ddyl; dus id ìdynt, mae Duw yn maddeu pechodau pawb 
edd yn y yN ynddo ef fel un ag sydd wedi rhoddi 
aad wn am bechod. Diben Duw yn ei waith yn eu cym- 


dw. nag hwynt yn sanctaidd, ac yn ddifeius, ac 
diar nyt cwb ei i fron êf. . Yr oeddynt i i gael eu cyflwyno, 


bio rh a i fynu ì i'r Arglwydd. Yr oedd hyn. wedi. 'cym- 
a lle mewn rhan. pan oeddynt v wedi « cael eu tueddu i roddi 
eu in i'r J Arglwydd, pan yn. troi. atto oddiwrth eilunod. 


UN m cymmery yd lle y yn feunyddiol, pan oeddynt, n eu 
g eddiau, yn rhoddi e eu hunain a A 'u holl ofalon iddo ef. Ac y 
mae i mis TWR etto, pan y maent hwy: a holl waredigion 
yr gyn eae eu gosod ger bron ei ogoniant ef; yn ddi- 

o, Gn ni0 ledd. yh ud. 24. Yr oeddynt i i gael eu cyf- 
wyno. yn sa mctai dd, yn ddifeius, ac yn ddiargyhoedd. Pan yn 
flwyno eu. ìunain i wasanaeth Duw, yr oeddynt yn rhoddi 
ccyrpl yn aberthau byw, sanctaidd, cymmeradwy gan Dduw, 
f. bw YW Pan yn cyflwyno eu hunain iddo mewn gweddi, 

oedi eu SD wedi eu glanhau oddiwrth gydwybod 
ddrwg, . 10. 99, A phan gânt eu gosod ger bron ei 
ogogagt e YN yny y dydd diweddaf, hwy fyddant yn hollol rydd 
oddiwrth bob llygredd, fel na ddichon neb ddyfod o hyd i un 


LLYyrn V, Tt 








390 COLOSSIAID; PEN. I. 


brycheuyn arnynt, na 'u hargyhoeddi o un bai mwy nâ 'u gilydd. 
Fel y darfu i Dduw ethol ei bobl fel y byddent yn sanctaidd, 
Eph. 1. 4. ac fel y bu Crist farw drostynt i'r diben i'w sanct- 
eiddio, 1 Pet, 2. 24. Tit. 2. 14. Eph. ô. 25—27. felly hefyd 
y maent yn cael eu cymmodi i'r un diben. Y mae'r cariad y 
mae'r Arglwydd yn ei ddangos wrth gymmodi pechaduriaid ag 
ef ei hun, yn enwedigol trwy fod hynny yn cymmeryd lle mewn 
ffordd mor rhyfeddol, yn rhwymo eneidiau i'w garu, ac oddi 
ar gariad atto i gasâu yr hyn sydd yn groes i'w natur a'i ewyllys. 
Y mae'r ida y mae Duw yn ei ddangos i'w gyfraith, a'r cas- 
ineb y mae'n ei ddangos at bechod, yn y ffordd a drefnodd ei 
ddoethineb i gymmodi pechaduriaid, yn tueddu 'n fawr i ddwyn 
eneidiau i fod yn sanctaidd. A chan fod cymmodi yn cyn- 
nwys, nid yn unig maddeu yr holl anwiredd, ond hefyd dwyn 
dynion i gymmod â natur ac ewyllys Duw, y mae'n sicr fod 
hyn ynddo ei hun yn tueddu at sancteiddrwydd. Ac fe ellir 
sylwi ym mhellach, fod Duw, wrth gymmodi pechaduriaid ag 
ef ei hun, yn eu derbyn i gyflwr o gyfeillgarwch, nid i gael eu 
hystyried etto fel dieithriaid a gelynion, ond fel y byddo iddynt 
gael eu gosod, mewn amser cyfaddas, ger bron ei cg HD ef, 
yn ddifeius mewn gorfoledd.  Jud. 24, 


23 Os ydych yn parhâu yn y ífydd, wedi 
eich seilio a'ch sicrhâu, ac heb eich symmud 
oddiwrth obaith yr efengyl, yr hon a glywsoch, 
ac a HED A YM mysg pob creadur a'r sydd 
dan y nef; i'r hon y'm gwnaethpwyd i Paul yn 
weinidog: 


Ar ol dywedyd fod y Colossiaid wedi eu cymmodi, Adn. 

21. a'u bod i gael eu cyflwyno yn sanctaidd, ac yn ddifeius, 

ac yn ddiargyhoedd ger ei fron ef, Adn. 22. y mae'r Apostol 

yn dywedyd, Os ydych yn parhâu yn y ffydd. Y mae'r gaìr 

fydd weithiau'n arwyddo'r efengyl, athrawiaeth ffydd, Gal. 
1 29. ac weithiau 'r cyfryw grediniaeth o dystiolaeth Duw am 

ei Fab ag sydd yn dwyn eneidiau i dderbyn Crist, ac i ymddir- 

ied ynddo am iechydwriaeth. Gwel Adn. 4.. Y mae cymmod 

â Duw a chael sefyll yn ddifeius ger ei fron yn y diwedd wedi 

eu hanwahanol gyssylltu â bod yn y ffydd ac â pharhau yn y 


PEN 1, COLOSSIAID, 331 


ffydd, Ioan 3.18. 6.40. Mat. 10. 22, Heb. 3.14, Dat,9. 

10. Nid rhyfedd gân bynny fod yr Apostol yn rhoddi ar 
ddeall i'r Colossiaid, fod yr hyn a ddywedasai efe wrthynt yn 

y ddwy Adnod flaenorol, yn:ymddibynnu ar hyn, se€ pa un a 
oeddynt yn parhau yn y ffydd ai peidio. Y mae parhad yn y 
ffydd yn brawf ei bod yn wir a bywiol ffydd. Os oeddynt yn 
parhau yn y modd hyn yr oeddynt wedi eu seilio a'u sicrhau. 
Y mae credinwyr yn cael eu seilio pan yn cael eu manwyl 
hyfforddi yn egwyddorion sylfaenol yr efengyl, a'u dwyn i'w 
cofleidio oddi ar hollol foddlonrwydd o'u gwirionedd a'u pwys- 
, fawrogrwydd; a phan yn cael eu dwyn i bwyso ar Grist, fel 
sylfaen eu cymmod â Duw, eu hyder wrth agosâu at orsedd 
gras, eu cysur mewn gorthrymderau, a'u gobaith am fywyd tu 
drawi angeu. Y maent yn cael eu sicrhau pan yn cael eu 
dwyn i fod yn ddiysgog yn eu crediniaeth o'r gwirionedd dwy- 
fol, aphan yn cael eu cadarn sefydlu yn eu hymddibynniad 
ar Grist yn unig am iechydwriaeth. Y maent yn cael eu sicr- 
hau yn hyn wrth ddal sylw ar allu Crist i gwbl iachâu y rhai 
_ sydd trwyddo ef yn dyfod at Dduw, y mynych wahoddiadau 
sydd wedi eu rhoddi ar lawr yn y gair, yr addewidion sydd yn cael 
eu gwneuthur i'r rhaì a gredant ym Mab Duw, a'r modd y mae 

miloedd o bechaduriaid wedi cael eu hachub trwyddo. Os oedd- 
ynt wedi eu seilio a'u sicrhau, yr oeddynt Aeb eu symmud oddi- 
wrth obaith yr efengyl, Mewn perthynas i'r efengyl, gwel Adn. 5. 
Y mae gobaiíh yn gyssylltiedig â'r efengyl. Y mae'r efengyl yn 
dal “llen Grist, yn ei gariad, ei ufudd-dod, ei aberth, ei eiriol- 
aeth, ei gyd-ymdeimlad, ei ffyddlondeb, &c., fel sylfaen gobaith ; 

17im.1.1. yn amlygu bendithion gogoneddus, megis maddeu- 
ant pechodau, mabwysiad i deulu Duw, sancteiddiad trwy yr 
Yspryd Glân, nerth yn ol y dydd, diddanwch ym myd y gorth- 
rymderau, adferiad o ddirywiadau, pob peth i gyd-weithio er 
daioni, a derbyniad i'r nefoedd yn y diwedd, fel addas wrth- 
ddrychau gobaith, Heb. 6. 18. a thrwy ddangos fod y ben- 
dithion hyn i'w cael yn rhad, heb arian ac heb werth, fod 
y Duw di- gelwyddog yn addaw eu cyfrannu ì bawb a'u ceisiant, 

fod Crist wedi sicrhau na fwrw efe allan neb o'r rhai a ddeuant 
atto, fod ei waed yn glanhau oddiwrth bob pechod, &c., y mae 

yn cenhedlu ac yn meithrin yn yr enaid obaith am gael mwyn- 
had o'r pethau hyn. Psal. 119. 49. Yr oeddynt mewn enbyd- 
ywydd o gael eu symmud oddiwrth y gobaith hwn, Yroedd. 


332 — COLOSSIAID. PEN, I. 


ystyriaeth o'a mawr euogrwydd, a'u profiad o rymmus a beu- 
'myddiol weithrediadau eu llygredd, yn tueddu yn fawr i'w di- 
galonni; yr oedd gau athrawon yn ymdrechu i'w dwyn i ym- 
wrthod â symlrwydd yr efengyl, ac felly i roddi i fynu eu 
gobaith: ac yr oedd yr erledigaethau oeddynt yn agored iddynt 
yn tueddu i'w dwyn i droi eu cefnau ar yr efengyl, ac yn gan- 
lynol i ddarfod â'u holl obaith. Ond os oeddynt wedi eu seilio 
a'u sicrhau, yr oeddynt yn parhau yn eu gobaith yn ddiysgog, 
ac heb gael mewn un modd eu symmud oddi wrtho. Yr oedd 
y 'Colossiaid wedi clywed yr efeogyl hon. Yr oedd y gwirion- 
edd wedi cael ei gyhoeddi yn eu plith; yr oeddynt hwythau 
'wedi sylwi arno, ac wedi gwneuthur derbyniad o hono. Yr 
oedd yr efengyl wedi cael ei phregethu ym mysg pob creadur a'r 
' sydd dan y nef. Yr oedd yn ol gorchymmyn Crist, Marc 16. 
15. yn cael ei phregethu, nid yn unig i'r luddewon, ond hefyd 
i'r Cenhedloedd ym mhell ac yn agos, dan ba ran bynnag o'r 
nefoedd yr oeddynt yn byw. Yr oedd yn cael ei phregethu i 
ddynion o bob gradd ac amgylchiadau, gan alw ar bawb yn 
'ddiwahân i edifeirwch, a chan gyhoeddi maddeuant i bob un 
a gredo yng Nghrist. Ac ymae cyn diwedd amser i gael ei 
phregethu dros wyneb yr holl ddaear. Yr oedd Paul wedi cael 
ei wneuthur yn weinidog i'r efengyl hon. Yr oedd i fod yn 
“weinidog iddi trwy roddi ei hun i'w phregethu ym mha le byn- 
mag y rhoddai rhagluniaeth gyfleusdra iddo; trwy amddiffyn i 
hathrawiaethau pan yn cael eu gwrthwynebu gan gau athraw- 
on; a thrwy ddioddef yn amyneddgar yn ei hachos. Yr oedd 
' wedi cael eì wneuthur yn weinidog, trwy gael dadguddiad di- 
gyfrwng o wirionedd yr efengyl, trwy gael ei gynnysgaeddu â 
doniau i'w chyhoeddi, a thrwy gael ei awdurdodi i'w phregethu 
ym mhlith y Cenhedloedd. Act. 26. 16—10. 


24 Yr hwn ydwyf yn awr yn llawenychu yn 
fy nioddefiadau drosoch, ac yn cyflawni yr hyn 
sydd yn ôl o gystuddiau Crist yn fy nghnawd i, 
er mwyn ei gorph ef, yr hwn yw yr eglwys: 


' Yr oedd Paul wedi cael ei wneuthur yn weinidog i'r efengyl. 
Adn.23. Ac yr oedd yn awr yn llawenychu yn ei ddioddefiadau 
dros y Colossiaid. Yr oedd yr Apostol yn gydnabyddus iawn 
â dioddefiadau. Yr oedd nid yn unig wedi gwybod beth oedd 


PEN. I, COLOSSIAID. 333 


'bod mewn enbydrwydd, ym mhob math o Iefydd, ac ym mhlith 
pob math o bobl, ond hefyd wedi dioddef llawer o ludded, 
oddiwrth ei fawr lafur a'i fynych deithiau; llawer o anbunedd, 
neu golli ei gysgu; newyn a syched lawer gwaith; ac anwyd 
a noethni yn fynych. Yr oedd wedi bod mewn gwialennodiau 
dros fesur, mewn carcharau yn aml, wedi cael ei labyddio â 
'meini, ïe, yr oedd mewn marwolaethau yn fynych. 2Cor.11. 
'23—927. Yr oedd wedi dioddef llawer o ddiystyrwch a cham- 
gyhuddiadau. 1Cor.4.13. Act.24. 5,6. Yr oedd yn di- 
oddef y pethau hyn dros y Colossiaid. Nid oedd ei ddioddef- 
iadau ddim yn iawn dros eu pechodau, 1Cor. 1.19. Ni ddi- 
oddefodd neb ond lesu Grist i'r diben i wneuthur cymmod 
drosgamweddau. Rhuf.3.25. Heb.10.14. 1loan2.2. Ond 
_ yrachos o lawer o ddioddefiadau Paul oedd, ei fod yn. pre- 
gethu 'r efengyl i'r Cenhedloedd, ac yn eu derbyn i gymmun- 
deb yr eglwys heb gael eu henwaedu.. Act. 21. 28, 29. Eph. 
3.1. Yr oedd ei ddioddefiadau, yn enwedigol fel yr oedd efe 
yn ymostwng iddynt yn dawel ac yn ddi-rwgnach, yn foddion 
i'w cadarnhau hwynt yn y gwirionedd. Phil. 1.14. A thrwy 
— 'ei fod yn cael ei ddiddanu yn ei holl orthrymderau, yr oedd 
“ei ddioddefiadau er diddanwch, a iechydwriaeth i'r eglwys, 
(Côr. 1. 6. Nid oedd efe gan bynny ddim yn grwgnach 
'oblegid ei ddioddefiadau: ond yr oedd yn llawenychu ynddynt. 
“ Y/mae hyn yn arwyddo ei fod yn dra chysurus, er ei fod yn 
' bresennol mewn cyflwr o ddioddefiadau. 2Cor. 1.5. Gwel 
'Adn.11. Neu y mae'r geiriau'n dal allan ei fod yn gorfoleddu 
ynei ddioddefiadau, ac yn eu cyfrif yn fawr anrhydedd. Act.5. 
41. Yr oedd yn gwybod mai trwy ddioddefiadau yr oedd 
— Crist wedi ei berffeithio; a bod yr hyn oedd efe yn cael ei alw 
i'w ddioddef yn fuddiol iddo ei hun.  LPet,1.6,7. Yr oedd 
yr hyn oedd yn ei wneuthur yn agored i ddioddefiadau yn 
_ foddion i'r Cenhedloedd gael yr iechydwriaeth sydd yng Nghrist 
— Iesu. 2Tim.92.10. Ac yr oedd ei ddioddefiadau yn cael eu 
' goruwch-lywodraethu i fod yn offerynnol i helaethu terfynau 
teyrnas Crist. Phil. 1.12, 13. Yr oedd yn cyflawnu yr hyn 
'oedd yn ol o gystuddiau Crist yn ei gnawd ef. Yr oedd y 
dioddefiadau hynny o eiddo Crist ag oedd efei fyned danynt 
yn ei gorph a'i enaid, pan yn offrymmu ei hun yn aberth dros 
bechod, wedi hollol ddarfod. Heb. 9. 28. Rhuf. 6. 9. Dat, 
l,18. Ond y mae'r Ysgrythyrau yn priodoli dioddefiadau i 


234 COLOSSIAID. P EN. 


Grist ar ol ei b*gynpiadyi i'r gogoniant. 2Cor.1.5. 4.10. Gal. 

6. 17. Y mae'r rhai'n yn arwyddo dioddefiadau er mwyn 
Crist, ac yn ei achos, yr un fath ag y mae dirmyg Crist yn ar- 
wyddo dirmyg yn achos Crist. Heb. 11.26. Ac fel y mae 
Crist a'i bobl yn gwneuthur i fynu un corph, â Cor. 12. 12. 

y mae efe yn cyfrif yr hyn y maent hwy yn ei ddioddef fel ei 
ddioddefiadau ei bun. Act. 9.4. Mat. 25.45. Ac fel y mae 
cyd-ymffurfiad rhwng dioddefiadau duwiolion a dioddefiadau 
Crist, Phil. 3. 10. fel y maent yn dioddef yn yr un achos, oddi- 
wrth yr un rhai, sef gelynion teyrnas y Cyfryngwr, oddi ar yr 
un egwyddor o gariad at Dduw a dynion, a chyda'r un yspryd 
mwynaidd, amyneddgar, y mae'n addas iawn i'w dioddefiadau 
gael eu galw yn ddioddefiadau Crist. Nid oedd dioddefiadau 
Crist, yn yr ystyriaethau hyn, ddim wedi eu gorphen. Yr oedd 
yr Apostol wedi dioddef llawer yn achos Crist: yr oedd yn 
awr yn cyflawnu yr hyn oedd yn ol o'r hyn oedd efe i'w ddi- 
oddef drosto. Yr oedd ei ddioddefiadau yn ei gnawd, bynny 
yw,yneigorph. Yr oedd ei enaid yn llawn o gysur a gorfoledd 
pan dan y dioddefiadau trymmaf o ran ei gorph. Y mae'r 
gair antanaplero, sydd ymma am gyflawnu, yn arwyddo llanw 
i fynu yn ei dro. Yr oedd Crist unwaith wedi dioddef drosto. 
ef: yr oedd yntau yn awr yn dioddef dros Grist. Yr oedd 
eraill gynt wedi dioddef pan oedd efe yn eu herlid: yr oedd 
yntau yn bresennol yn dioddef oddiwrth eraill. Yr oedd yn 
dioddef fel hyn dros Grist, er mwyn ei gorph ef, yr hwn yw yr 
eglwys. Mewn perthynas i'r eglwys, a'i pherthynas â Christ 
fel ei gorph, gwel Adn. 18... Er mwyn yr eglwys yr oedd Paul 
yn awr yn dioddef. Ei ymdrechiadau fod o lesâd i'r eglwys 
oedd wedi ei ddwyn i fod dan ddioddefiadau: ac yr oedd yr 
eglwys, wrth weled, y modd yr oedd efe yn ymddwyn gyda 
sanctaidd hunan-ymwadiad, gwroldeb, amynedd, a llawenydd, 
dan ei amrywiol ddioddefiadau, yn cael ei chadarnhau yn ffydd 
yr efengyl, ei cbysuro, a'i chalonnogi i ddioddef yn dawel 
beth bynnag a'i cyfarfyddai. Phil. 1.12—14. 2 Tim. 2. 10. 


25 I'r hon y'm gwnaethpwyd i yn weinidog, 
yn ol goruchwyliaeth Duw, yr hon a roddwyd. 
ï mi tu ag atíoch chwi, i i gyflawni gair Duw. 


Yr oedd Paul yn dioddef er mwyn corph Crist, yr hwn yw 


PEN. I. COLOSSIAID. 332 


ei eglwys. Adn. 24. I ddangos fod yn addas iawn iddo 
ymostwng i hyn, y mae'n dywedyd, 1'r hon y'm gwnaethpwyd 
i yn weinidog. Nid oedd Paul ddim i arglwyddiaethu ar 
eglwys Crist: 2Cor. 1. 24, 1 Pet. ô. 3... Gweinidog oedd. 
2Cor. 6.4. 1'Thess. 3.2. Mat. 20. 26. Fel y cyfryw yr oedd 
i fod yn llafurus yn ei ymdrechiadau i hyfforddi yr eglwys ym 
mhethau Duw, i'w chadarnhau yn y gwirionedd, i'w hamddi- 
ffyn rhag y rhai oedd am ei hanrheithio, ei chysuro dan ei ham- 
rywiol orthrymderau, &c. Nid oedd efe ddim wedi cael ei 
osod yn y swydd hon gan ddynion, nac wedi rhedeg iddi o 
hono ei hun; ond yr oedd wedi cael ei wneuthur yn weinidog 
trwy awdurdod Crist, Pen yr eglwys. Gal. 1. 1... Yr oedd 
wedi cael dadguddiad digyfrwng o'r gwirionedd dwyfol, wedi 
ei gynnysgaeddu â chymmwysiadau i'w osod allan mewn modd 
addas, wedi cael gorchymmyn i'w gyhoeddi, ac wedi cael eî 
wneuthur yn ewyllysgar i gyflwyno ei hun i waith y weinidog- 
aeth. Yr oedd hyn wedi cymmeryd lle yn ol goruchwyliaeth 
Duw. Y mae'r gair oiconomia, sydd ymma am oruchwyliaeth, 
yr arwyddo trefn, neu lywodraeth deuluaidd. Y mae yr eglwys 
yn dŷ Dduw; ac y mae gan Dduw drefn, a llywodraeth o'i 
osodiad ei hun yn ei dŷ, Un peth yn y drefn hon yw, ei fod 
yn gosod rhai i fod yn Oruchwylwyr ynei dŷ, 1Cor. 4.1. i 
ofalu ari bob un gael ei ymborth yn ei bryd, ac i edrych ar 
fod pob un yn cael ei osod at ei briodol waith, ac yn ei gyf- 
lawnu. Yn ol yr hyn oedd Duw wedi eî drefnu gyda golwg ar 
ei dŷ, yr oedd Paul wedi cael ei alw i fod yn Oruchwyliwr. 
Ac y mae'n dywedyd wrth y Colossiaid, fod hyn wedi cael 
ei roddi iddo tu ag allynt hwy. Cafodd y weinidogaeth ei 
hymddiried iddo gyda golwg neillduol ar iddo fod yn ddefnydd- 
iol i'r rhan honno o eglwys Dduw oedd yn cael ei chasglu o 
blith y Cenhedloedd, Act. 22. 21. 26. 17, 16. Rhuf. 1. 5. 
Gal. 2.7,8. Eph.3.7,8. 1Tim.2.7. Cafodd Paul ei alw 
i'r weinidogaeth hon i gyflawnu gair Duw. Dichon hyn ar- 
wyddo. gwneuthur yr hyn oedd Duw yn orchymmyn iddo, fel 
un ag oedd yn cael ei alw i fod yn Oruchwyliwr. Neu ynte 
meddwl y geiriau yw, bod addewidion Duw mewn perthynas i 
alwad y Cenhedloedd yn cael eu cyflawnu trwy ei weinidog- 
aeth ef yn.eu plith. , Gwel rai addewidion mewn perthynas i 
hyn yn Es. 11. 10. 49. 1,6. 49.6. 52.15. Mic. 4.1. Zech. 
2. 11. Mal, 1, 11, Yr oedd hefyd yn cyflawnu gair Dnw 


336 COLOSSIAID, PEN. 1, 


trwy osod allan yr efengyl yn gyflawn, yn ol helaethrwydd y 
dadguddiad oedd wedi cel ei roddi iddo; trwy lanw pob lle 
â'r efengyl; Rbuf. 15. 19. a thrwy gael ei wneuthur yn offer- 
ynnol i ddwyn dynion i dderbyn y gwirionedd yn y cariad o. 
hono. Erbyn hyn yr oedd diben ei bregethu yn cael ei atteb. 


26 Sef y disgelwch oedd guddiedig er oes- 
oedd ac er cenhedlaethau, ond yr awrhon a eg- 
lurwyd i'w saint ef: 


Yr oedd Paul wedi derbyn goruchwyliaeth tu ag at y Cen- 
hedloedd, i gyflawnu gair Duw. Adn. 25. I ddangos beth 
oedd y gair hwnnw y mae'n dywedyd ymma, sef y dirgelwch 
oedd guddiedig er oesoedd ac er cenhedlaethau. Y mae'r gair dir- 
gelwch ymma 'n arwyddo galwad y Cenhedloedd. Eph. 9. 
3—6. Êr fod Duw wedi rhag-ddywedyd, trwy 'r Prophwydi, 
yn yr oesoedd gynt, y byddaii Genhedloedd yn gystal ag 
luddewon gael eu hachub trwy 'r Messiah, nid oedd hyn ddim 
yn beth adnabyddus i'r Cenhedloedd yn yr oesoedd bynny. 
lê, nid oedd yr Iuddewon eu hunain ddim yn cyflawn ddeall 
yr hyn oedd y Prophwydi yn ei ddywedyd mewn perthynas i 
hyn. Neu y mae'r gair dirgelwch yn cael ei arfer ymma am. 
yr efengyl. Rhuf. 16. 25, 26. Eph. 3. 9, 10... Y mae yn cyn- 
nwys dyfnion bethau Duw; 1 Cor. 2. 10. trefniadau ei fawr 
amryw ddoethineb; Eph. 3. 10. gweithrediadau ei gariad, 
yr hwn sydd uwchlaw gwybodaeth; Eph. 9. 19. cnawdol- 
iaeth Crist, a'i ryfeddol ganlyniadau; 1 Tim. 3. 16. ïe, an- 
chwiliadwy olud Crist. Eph. 3. 8.. Nid yw 'r pethau hyn 
ddim yn adnabyddus ond i ychydig iawn. 1 Cor. 2. 7, 8, 14. 
Dywedir eu bod yn guddiedig er oesoedd ac er cenhedlaethau. Yr 
oedd yr hyn a osodir allan yn yr efengyl yn guddiedig ym myn- 
wes Duw hyd oni ddarfu iddo ei ddadguddio. Eph. 3. 9. 
Nid oedd yr angylion yn gwybod dim am danynt ond fel y 
darfu iddynt gael eu dadguddio. Eph. 3. 10. Er eu bod yn 
cael eu gosod allan dan yr hen'Destament, nid oedd yr Iuddew- 
on yn gyffredin yn gwybod dim am danynt, trwy eu bod dan 
len y cysgodau, a llen hefyd ar eu meddyliau hwythau.  2Cor. 
9 13—15. Nid oedd gan y Prophwydi oedd yn eu gosod allan 
ond adnabyddiaeth anmherffaith o honynt. 1 Pet. 1 10... Yr 
oeddynt yn guddiedig oddiwrth y Cenhedloedd dros lawer 0. 


PEN. I. COLOSSIAID. 397 


oesoedd, fel nad oedd un dadguddiad o honynt yn cael ei 
wneuthur iddynt. Psal. 147. 19, 20. ” Er cael eu dadguddio, 
nid yw y dyn anianol ddim yn eu hamgyffred. 1 Cor. 214. 
I6, nid yw duwiolion eu hunain ddim yn medru eu hamgyffred 
ond mewnrhan. 1Cor.13.12. Ond er eu bod gynt yn gudd- 
iedig, yr awrhon hwy a eoluray yd i'w saint ef. Y mae galwad 
y Cenhedloedd a'r efengyl yn ei chyflawnder yn awr dan oruch- 
wyliaeth y Testament newydd, yn cael eu heglur ddadguddio i 
sanctaidd Apostolion a Phrophwydi Duw, trwy yr Yspryd Glân. 
Eph. 9. 5. Yr oedd y rhai'n yn saímf, trwy eu bod yn gyf- 
rannogion o anian sanctaidd, ac yn cael eu neillduo gan Dduw 
at waith y weinidozaeth. Y mae'r dirgelwch hwn yn cael ei 
wneuthur yn amlwg hefyd, trwy weinidogaeth cenhadon Crist, 
i dduwiolion, y rhai sydd yn cael eu sancteiddio trwy weithred- 
iadau cadwedigol yr Yspryd Glân. Ac y mae Yspryd Duw yn 

amlygu iddynt eu gogoniant a'u gwerthfawrogrwydd, trwy 

perceeya - eu AEN 2 Cor. 4. 6. My 
mdd, Tr rhai a ewy llysiodd Duw hysbysu beth 
yw w golud gogoniant y dirgelwch hwn ym mhlith 

y Cenhedloedd; yr hwn yw Crist TH chwi, 


gobaith ma gogoniant: 


baU” olh 
^Y mae Bitiirgd dd yr awr hon wedi ei egluro i'r saint, 
Aw 26. i'r rhai yr ewyllysiodd Duw hysbysu beth yw golud 
gogoniant y dirgelwch hwn ym mhlith y Cenhedloedd. Yr achos 
fod y dirgelwch hwn yn cael ei ddadguddio, ei fod yn cael ei 
wneuthur yn adnabyddus yn bresennol dan oruchwyliaeth y 
Testament newydd, a'i fod yn cael ei hyspysu i'r saint, y rhai 
sydd yn cael amlygiad o hono yw, nid bod un rhwymau ar 
Dduw i roddi'r cyfryw ddadguddiad, na bod un teilyngdod 
ynddynt hwythau i gael dadguddiad o'r hyn oedd yn guddiedis 
oddiwrth eraill, ond bod Duw, yn ei rasol ben-arglwyddiaeth, 
ac i ddoeth ddibenion, yn ewyllysio gwneuthur hyn. Mat. 11. 
25;26. 13.11. Rhuf.9.16. Eph.1.9. Y mae golud a gogon- 
iami, neu olud gogoneddus, yn cael ei briodoli i'r dirgelwch 
hwn. Y mae Duw, yng ngalwad y Cenhedloedd, wedi rhoddi 
amlygiad neillduol o o/ud ei ddaioni, ei ras, ei drugaredd, a'i 
ddoethineb, Eph. 2.77. Rhuf. 11. 33. Y mae yr efengyl yn 
drysor gwerthfawr,  2Cor, 4. 7. _ Y mae yn cynnwys gwirion- 
LLyrn V. NN Uu 


338 COLOSSIAID PN. I.. 


eddau o anfeidrol werth, yn dadguddio anchwiliadwy olud 
Crist, Eph. 3. 8. ac yn dal allan addewidion mawr iawn a 
gwerthfawr. 2 Pet. 1. 4. Y mae hefyd, dan ddwyfol fendith, 
yn cael ei gwneuthur yn offerynnol i ddwyn eneidiau tlodion i 
_ fod yn gyfoethog dros amser a thragywyddoldeb. Y mae gogon- 
ianb yn perthyn i alwad y Cenhedloedd... Y mae Duw yn hyn 
yn dangos gozoniant ei drugaredd a'i haelioni, gogoniant ei 
allu, yn gystal a gogoniant ei wirionedd yn y cyflawniad o'? 
hyn oedd wedi ei rag-ddywedyd trwy'r Prophwydi. Y mae 
gogoniant neillduol yn perthyn i'r efengyl. 2Cor. 3. —10. 
iTim.1.11. Pbil. 3.8. Y mae'n rhoddi goleuni gwybodaeth 
gogoniant Duw; 2Cor. 4. 6. Rhuf. 9. 23. yn neillduol ei dru- 
garedd, ei sancteiddrwydd, ei gyfiawnder, ei ddoethineb, a'i 
wirionedd. _ Y mae'n gosod allan y pethau mwya gogoneddus, 
Crist, disoleirdeb gogoniant y Tad, Heb. 1. 2. cyfiawnder i'r. 
euog, 2Cor, 3. 9. a gozoniant di-ddiwedd ym myd yr yspryd- 
oedd. 2Cor.4.17. Eph.1.18. Y mae wedi cael ei chadarn- 
hau mewn modd tra gozoneddus. Heb.2. 3, 4. Y mae'n cael 
effaith hynod o ogoneddus ar bawb sydd yn:gwneuthur derbyn- 
iad o honi. 2Cor. 3. 18.. Y mae'n cael ei gwneuthur yn 
foddion i ddwyn dynion i gael hawl i'r bendithion mwya gogon- 
eddus. 4c y mae'n llanw y rhai sydd yn ei chofleidio â llaw- 
enydd annhraethadwy a gogoneddus, 1Pet. 1. 8. Yr oedd 
. Duw wedi ewyllysio hyspysu golud gogoniant y dirgelwch hwn 
ym mhlith y Cenhedloedd. Y mae hyn yn cynnwys anfon cen- 
hadon i gyhoeddi hyn yn eu mysg, anfon yr Ysgrythyrau sanct- 
'aidd i'w plith, a rhoddi iddynt ddeall fel y gallont amgyffred 
yr hyn sydd yn cael ei amlygu iddynt. Ond i ddangos i'r 
Colossiaid, mewn ychydig eiriau, beth oedd y dirgelwch gwerth- 
fawr a gogoneddus hwn, y mae'r Apostol yn dywedyd, Yr 
Awn yw Crist ynoch chwi, gobaith y gogoniant. Y mae'r 
efengyl yn cael ei chrynhoi yng Nghrist fel ei sylwedd: Crist 
yw ei phrif bwngc: efe yw 'r golud y mae yn ei ddadguddio: 
'o herwyâd y mae pob bendith ynddoef. Col.1.19. Eph.1.3. 
9.8. Efe hefyd, yn ei Berson, ei swyddau, a'i fendithion, yw 
gogoniant yr efengyl. Hebddo ef ni byddai yr efengyl ond 
tlawd a gwael. Y mae Crist yn ei bobl. Ioan 14. 20. 2 Cor. 
13. 5. Y mae hyn yn arwyddo, nid yn unig ei fod yn cael ei 
bregethu yn eu plith, ond hefyd ei fod yn trigo trwy ffydd yn 
eu calonnau.  Epb,9.17. Y mae ynddynt yn y wybodaeth y | 


f 


PN. 1, COLOSSIAID. 339 


maent wedi gyrraedd o hono: y mae yr hyn ydyw efe, fcl y 
mae yn sanctaidd, yn aeddfwyn, yn ostyngedig, yn barod i 
wneuthur daioni, yn faddeugar, &c., wedi ei argraphu yn eu 
heneidiau: ïe, y mae Crist,yn byw ynddynt, pan trwy ei Ys- 
pryd yn eu llywodraethu, ac yn eu tueddu i gydymffurfio â'i 
ewyllys. Gal. 2. 20. Pan y mae Crist fel hyn yn ei, bobl, y 
mae 'yn obaith y goconiani.. 1Tim. l. Il. Bydd gogoniant 
eneidiau duwiolion yn gynnwysedig mewn helaeth adnabydd- 
iaeth o'r pethau mwya eu pwys, perffaith sancteiddrwydd, cym- 
mundeb di-gyfrwng â Duw yn Dad, Mab ac Yspryd, a llawen- 
ydd na bydd diwedd arno byth. Bydd gogoniant eu corph, 
arol yr adgyfodiad, yn gynnwysedig yn ei fod yn gorph ys- 
prydol, anllygredig, anfarwol, a'r un ffurf a chorph gogoneddus 
Crist ei hun. Y mae ganddynt o0aií/2 am gael mwynhau 'r 
gogoniant hwn; _ Er nad yw ddim ganddynt yn bresennol mewn 
meddiant, y mae ganddynt sylfaen dda ar ba un y maent yn 
disgwyl am gael mwynhad o hono. _ Crist ynddynt yw eu gob- 
aith. Trwy yr hyn a wnaeth ac a ddioddefodd y Crist sydd yn 
preswylio ynddynt; a thrwy ei eiriolaeth lwyddiannus ar eu rhan 
'yn y nef, y maent yn gobeithio cael eu dwyn i'r mwynhad o 
“ogoniant tragywyddol. Ac y mae ei fod yn preswylio ynddynt 
_yn ernes y FI iddynt gael eu dwyn i ogoniant, yn gystal ag 
2i eu inne i'r mwynhad o hono. 


28 Yr hwn yr ydym ni yn ei bregethu, can 

'rybuddio pob dyn, a dysgu pob dyn ym NAU 

i doethineb; fel y cyflwynom bob dy n yn berffaith 
* yng Nghrist Iesu: 


Ar ol sôn am Grist yn y Colossiaid yn obaith y gogoniant, 
Adn. 27. y mae'r Apostol yn dywedyd, Yr hwn yr ydym nî 
_ yn ei bregelhu.. Yr oedd Paul a'i frodyr yn pregethu Crist. 
'Act.8.35. 1Cor. 1.23. 2.2. 2Cor.4 5. Crist oedd prif 
bwngc eu gweinidogaeth. Yr oeddynt yn ei osod allan yn ei 
. ogoneddus Berson, fel Duw wedi ymddangos yn y cnawd; 
“4Tim. 8. 16. 1Ioan 5. 20. yn ei swyddau cyfryngol, fel y 
' mae'n Brophwyd, yn Offeiriad, ac yn Frenin i'w eglwys; Act. 
:8.22,23. Heb.5.6. 7. 21. Psal. 2. 6. ym mawredd ci gariad; 
 'Eph.3.19. fel sylwedd y cysgodau Iuddewig, a'r hwn yr oedd 

y prophwydoliaethau yn cael eu cyflawnu ynddo; Col. 2, 17, 


340 COLOSSIAID. Pau. 1. 


Act. 10. 43. fel unig a digonol Waredwr i bechaduriaid tlod- 
ion; Act.4.12: Heb. 7. 25_ yn ei siampl a'i orchymynnion fel. 
rheol bywyd; 1 Pet. 2.21. Mat. 28. 20. fel ffynnon pob cyf- 
lawnder; Col. 1. 19. yn ei werthfawr addewidion i'w bobl; yn 
ei osodiad i farnu byw a meirw, &c.. Act. 10. 42. : Yr oedd- 
ynt yn pregethu y Crist hwn, gan rybuddio pob dyn. Y mae 
gweinidogion y gair ìi rybuddio pobl eu gofal, ïe, pob math o 
ddnion ag y caffont gyfleusdra i lefaru wrthynt. . Ezec. 8. 17. 
Act.20.91. Y maent i'w rhybuddio o'u truenus gyflwr, fel 
rhai â digofaint Duw yn aros arnynt fel troseddwyr, Ioan 3. 
96. i ffoi rhaz y llid a fydd, Mat. 3. 7. i beidio gorphwys ym 
mhethau allanol crefydd, i wylio rhaz ymddiried i gau nodd-' 
feydd, i edrych na byddai iddynt ddim gwrthod y Crist sydd 
yn cael ei ddal allan yn yr efengyl, i fod ar eu gwyliadwriaeth 
yn erbyn gelynion ysprydol, y rhai sydd yn ddiwyd ac yn dra 
dichellzar, i beidio ymddiried i'w calonnau eu bunain, y rhai 
sydd yn fawr eu twyll, i beidio llettya meddyliau rhy dda am 
eu nerth a'u digonolrwydd eu hunain, i ymgadw rhag pob rhith 
drygioni, ìi ochelyd gau ddibenion yn eu hamrywiol gyflawn- 
iauau, &c. Yr oeddynt hefyd i ddyseu pobdyn.. Yr oeddynt 
yn ymdrechu i ddyszu mawrion bethau Duw i bob dyn y caent 
gyíleusdrai'w gosod o'u blaen. Yr oedd y gwahaniaeth rhwng 
y naill genedl a'r llall wedi ei ddiddymmu: am hynny yr oedd- 
_ ynt, yn ol gorchymmyn eu Harglwydd, yn ymdrechu gwneuth- 
ur y gwirionedd yn adnabyddus i bawb, o ba genedl bynnag 
y byddent. Yr oeddynt yn dys?u y rhai a wrandawent ar- 
nynt, yr hyn oeddynt hwy eu hunain yn ei wybod am y gwir 
Dduw, gofynniadau ei gyfraith, haeddiant trosedd, ffordd iech- 
ydwriaeth, y modd y mae i bechadur gael gweithredol hawl 
yng Nghrist, yr anzenrheidrwydd i ymwadu ag annuwioldeb, 
Tit. 2. 12. ac i roddi ufudd-dod cyffredinol i holl gyfreithiau 
Crist. Mat. 28. 20. Yr oeddynt yn gwneuthur hyn gm mhob 
doethineb. Yn ol y doethineb â roddasai yr Arglwydd iddynt, 
yr oeddynt yn ymdrechu i ddal gafael ar y cyfleusderau mwya 
manteisiol, ac i gyfeirio eu hymadrodd at eu gwrandawyr yn ol 
eu gwahanol gyflyrau a'u gwahanol amgylchiadau. Yr oeddynt 
yn gwneuthur eu goreu i'w barwain i adnabyddiaeth o fawr am- 
ryw ddoethineb Duw, yn neillduol fel y mae'n cael ei amlygu | 
yn nhrefn iechydwriaeth. Yr oedd hyn yn tueddu, a than fen- 
dith yn cael ei wneuthur yn foddion, i ddwyn dynion î fod yn 


PEN. I, COLOSSIAID. 341 


ddoeth ym mhob peth angenrheidiol er iechydwriaeth. Ond i 
ddangos beth yn neillduol oedd ganddo yn ei olwg, y mae'r 
Apostol yn dywedyd, Fel y cyflwynom bob dyn yn berffaith yng 
Nghrist Iesu. Yr oeddynt yn dymuno cael bod yn offerynnol 
i ddwyn Iuddewon a Chenhedloedd, dynion o bob sefyllfa ac 
amgylchiadau, ïe, os yn unol ag ewyllys yr Arglwydd, eu holl 
wrandawyr at Dduw, i'w wasanaethu a'i ogoneddu yn y byd 
hwn, aci fod yn ddedwydd yn y mwynhad o hono dros byth 
yn y nefoedd, Yr oeddynt am eu cyflwyno yn berffaith yng 
Nghrist Jesu. Y mae byn yn arwyddo nid yn unig eu bod yn 
feddiannol ar holl rannau 'r creadur newydd, eu bod yn gwy- 
bod yr hyn oll ag oedd yn angenrheidiol iddynt ei wybod er 
iechydwriaeth, a'u bod yn berffaith gyfiawn trwy gael eu dwyn 
i fod yng Nghrist trwy ffydd, ond hefyd eu bod wedi mawr 
gynnyddu yn eu hadnabyddiaeth o'r dwyfol wirionedd, 1 Cor. 
2. 6. a'u bod, yn y diwedd, heb arnynt na brycheuyn na 
chrychni, ond yn sanctaidd ac yn ddifeius ger ei fron ef. Epb. 
6. 27. Y mae'n deilwng o sylw fod yr Apostol yn arfer y 
geiriau pob dyn, dair gwaith yn yr Adnod hon, Nid oedd efe 
a'i frodyr yn gwneuthur dim gwabaniaeth rhwng Iuddewon a 
Chenhedloedd. Y mae a wnelo'r efengyl â phob dyn sydd 
mewn cyfleusdra i'w chlywed, 


29 Am yr hyn yr ydwyf hefyd yn llafurio, 
gan ymdrechu yn ol ei weithrediad ef, yr hwn 
sydd yn gweithio ynof fi yn nerthol. 


Ar ol dangos.yn yr Adnod flaenorol beth oedd ganddo ef 
a'i frodyr yn eu golwg, wrth bregethu Crist, y maer Apostol 
yn dywedyd, Am yr hyn yr ydwyf hefyd yn llafurio. Yr oedd 
Paul yn llafurio.  1Cor.15.10. 2Cor. 11.23. Tra'r oedd 
yn mwynhau ei rydd-did, yr oedd yn diwyd deithio o fan i fan 
i bregethu 'r efengyl. . Yn bresennol yr oedd yn dyfal-barhau 
mewn gweddi am lwyddiant achos Crist; Adn. 3. Eph. 1. 16. 
yn pregethu teyrnas Dduw, gyda phob hyfdra, i bawb a ddeu- 
entatto; Act. 28. 30, 31. yn ysgrifennu llythyrau i gadarnhau 
yr eglwysi, a'u gosod ar eu gocheliad yn erbyn y gau athrawon. 
Yr hyn oedd yn amcanu atto wrth lafurio yn y modd hyn oedd, 
rhybuddio pob dyn, dysgu pob dyn ym mhob doethineb, a 
chyflwyno pob dyn yn berffaith yng Nghrist Iesu. Yr oedd yn 


812 COLOSSIAID,. PEN.IL 


ymdrechu yn ol eì weithrediad ef, yr hwn oedd yn gweithio ynddo 
ef yn nerthol. Yr oedd yn ymdrechu. 2 Tim. 4.7. 1 Cor. 2. 
25,26. Yr oedd ganddo orchwyl tra anhawdd i'w gyflawnu, 
dwyn dynion oddiwrth eu gau grefyddau a'u hen ymar- 
feriadau pechadurus at Dduw: yr oedd iddo lawer o wrthwy- 
nebiadau, oddiwrth lygredd dynolryw, erlidwyr, a gau athraw- 
on: 2Cor. 11. 29—27. ond yr oedd yn gosod ei hun allan i'r 
eithaf yn wyneb pob anhawsderau. Rhuf. 15.20. Nid oedd 
hyn ddim o hono ei hun: 1 Cor. 15. 10. ond yr oedd yn ol «i 
weithrediad ef, yr hwn oedd yn gweithio ynddo ef yn nerthol. 
Yr oedd yr Arglwydd, mewn modd di-gyfrwng, wedi ei gyn- 
nysgaeddu â gwybodaeth o'r dwyfol wirionedd; Gal.1.12. yr 
oedd wedi rhoddi iddo ddoethineb i iawn gyfrannu gair y 
bywyd; 1Cor.9. 10. yr oedd wedi ei lanw â chariad at Dduw 
ac at eneidiau dynion, yr hyn oedd yn ei dueddu ìi ymdrechu 
gyda golwg ar ogoneddu 'r Arglwydd, a bod o les i'w gyd- 
greaduriaid: yr oedd yn gweithio ynddo wroldeb i fyned ym 
mlaen â'i waith yn wyneb pob anhawsderau a gwrthwynebiad- 
au: yr oedd yn ei wneuthur yn foddlon ym mhob sefyllfa; 
2Cor. 12. 10. Phil. 4. 11, 12. ac yn amyneddgar dan bob 
croesau: 2Cor. 12. 12. yr oedd yn ei nertbu i gadarnhau 
ei dystiolaeth trwy arwyddion a rhyfeddodau lawer: Rhuf. 15. . 
19. 2Cor.12.12. yr oedd yn coroni ei ymdrechiadau â helaeth 

lwyddiant; 2 Cor. 2. 14. ac yn ei dueddu i briodoli pob da- 

ioni i Dduw fel yr awdwr o hono._.1 Cor. 3. 5—7. 15. 10. 


wv —_————r— 
ESCRCHDR EFE DEI, 


PENNOD II. 


” mi a ewyllysiwn i chwi wybod pa 
faint o ymdrech sydd arnaf er eich mwyn 
chwi, a'r rhai yn Laodicea, a chynnifer ag ni 
_ welsant fy wyneb i yn y cnawd; 
Yn niwedd y bennod flaenorol yr oedd yr Apostol wedi 
dywedyd eì fod yn llafurio, gan ymdrechu yn ol ei weithred- 
iad ef yr liwn oedd yn gweithio ynddo ef yn nerthol, I gym- 


P&N. II. COLOSSIAID. 913 


mwyso byn at y Colossiaid, ac i ddangos iddynt beth oedd 
ganddo yn ei olwg wrth sôn am ei lafur a'i ymdrechiadau, y 
mae'n dywedyd ymma, Canys mi a ewyllysiwn î chwi wybod pa 
Jaint o ymdrech sydd arnaf er eich mwyn chwi. Y mae ei ym- 
drech er mwyn y Colossiaid yn cynnwys ei gariad attynt, ei ofal 
am danynt, ei ymgais egniol i ragflaenu y pethau a fyddent yn 
niweidiol iddynt, ei ddiwyd arferiad o'r moddion oedd yn tu- 
eddu i wneuthur daioni iddynt, a'i wroldeb yn wynebu an- 
hawsderau i'r diben i ddiogelu eu dedwyddwch. Tra 'r oedd 
yn cael ei rydd-did yr oedd yn ymdrechu llawer er mwyn y 
Cenhedloedd, trwy deithio o'r naill fan i'r llall i bregethu 
iddynt, er ei fod trwy hynny, yn gwneuthur ei hun yn agored 
i lawer o enbydrwydd. 2Cor. 11. 26, 27. Yr oedd yn preg- 
ethu iddynt er fod yr Iuddewon yn ei erlid a'i ddwyn i 
garchar oblegid hynny; Pen. 1. 24, yn arfer llawer o ddiwyd- 
rwydd i'w dysgu, nid yn unig yn gyhoeddus, ond hefyd o dŷ 
idŷ; Act.20.20. Gal. 2. 5. ïe, yr oedd yn fynych yn gweith- 
io â'i ddwylaw, i'r diben i gynnal ei hun, tra yn gwneuthur yr 
efengyl yn adnabyddus iddynt. Act. 20. 34. 1 Cor. 4. 2. 
1Thess. 2. 9. Yr oedd yn ymdrech llawer â Duw mewn 
gweddi ar ran y Colossiaid ac eraill. Pen.1.9. 4.12, 2 Thess: 
. 1.11. Yroedd yn gwneuthur cymmaint ag a fedrai trwy breg- 
ethu ac ysgrifennu, trwy rybuddion a chyngorion, i'w cadw rhag 
cael eu llygru gan y gau athrawon, y rhai oedd yn ymdrechu 
i'w dwyn ymmaith oddiwrth symlrwydd yr efengyl. Act. 920. 
29—91. Pan oedd y gau athrawon wedi llwyddo i ddwyn 
neb o honynt ìi gofleidio cyfeiliornadau, yr oedd yr Apostol yn 
ymdrechu llawer i'w hadferu. Gal. 1, 6—9. 4.19. Ac yr 
oedd. yn ymdrechgar iawn i'w dwyn ar gynnydd mewn gwybod- 
aeth o bethau Duw; Adn.'7. Eph. 4. 13. i'w hannog i rodio 
yn addas i'r efengyl; Adn. 6. Pen. 1. 10. Eph. 4. 1. Phil. 1. 
97. 1Thess. 2. 12. ac i'w cysuro dan eu hamrywiol orthrym- 
derau. Adn,2. Yr oedd yn ewyllysio i'r Colossiaid wybod pa 
faint o ymdrech oedd wedi bod arno er eu mwyn hwynt. Yr 
Oedd yn disgwyl y gwnai bynny eu rhwymo i ystyried mawr 
bwys yr hyn oedd efe yn ei gyhoeddi, eu tueddu i'w dderbyn 
mewn cariad, ac i lynu wrth y gwirionedd yn ddianwadal. Yr 
oedd yr Apostol yn ymdrechu hefyd er mwyn y rhai yn Laodi- 
ceg. Yr oedd Laedicea yn brif ddinas Phrygia leiaf, yn agos 
i Colossa, ar lan yr afon Lycus. Ei henw ar y cyntaf oedd 


344 COLOSSIAID, 7 PEN. IF 


Diospolis, neu ddinas Jupiter; wedi hynny bu yn cael ei galw 
Rhoas. Cafodd yr enw Laodicea oddiwrth Laodice, gwraig 
Antiochus, Brenin Syria, yr hwn a'i hail adeiladodd, Y mae 
yr Apostol ymma^n enwi y rhai yn Laodicea, am eu bod yn agos 
i Colossa, am ei fod yn dymuno i'r llythyr hwn gael ei ddar- 
llen iddynt, Pen. 4. 6. ac am fod yr un gau athrawon ag oedd 

yn ymosod ar y Colossiaid, yn ymdrechu i'w gwyrdroi hwythau 
— oddiwrth symlrwydd yr efengyl, Ac y mae'n sicr iddynt yn 
fuan wedi hyn fyned yn dra anwybodus, balch, a difeddwl am 
bethau ysprydol. Dat. 3, 15—17. Y maent wedi eu di- 
eglwyso, a'u dinas yn anialwch. Y mae'r Tyrciaid yn galw 'r 
lle yn bresennol Eskissar. Yr oedd yr Apostol yn ymdrechu 
hefyd er mwyn cynnifer ag nì welsent ei wyneb ef yn y enawd. 
Fel yr oedd gofal yr holl eglwysi yn gorphwys arno, 2Cor. 11. 
28. yr oedd yn ymdrechu i fod, ryw fodd neu gilydd, yn 
ddefnyddiol iddynt, pa le bynnag yr oeddynt yn preswylio, ïe, 
i'r cyfryw o honynt ag nad oeddynt wedi ei weled, na chael un 
cyfleusdra i wrando arno yn pregethu, 


2 Fel y cysurid eu calonnau hwy, wedi eu 
eyd- gyssylltu mewn cariad, ac i bob golud sicr- 
wydd deall, i gydnabyddiaeth dirgelwch Duw, 
a'r Tad, a Christ; 


Yr oedd yr Apostol yn ymdrechu llawer er mwyn y Coloss- 
iaid, y rhai yn Laodicea, ïe, a chynnifer ag ni welsent ei wyneb 
ef yn y cnawd. Adn. 1. Un peth neillduol oedd ganddo 
mewn golwg yn byn oedd, fel y cysurid eu calonnau hwy. 
Byddai yn gysur iddynt ddeall fod Paul yn gofalu am danynt, 
ac yn ymdrechu i wneuthur daioni iddynt: byddai yn gweini 
cysur iddynt bod yr Apostol yn barod i flaenori ym mhob 
anhawsderau ac enbydrwydd: ni allai ymdrechiadau Paul i 
gadarnhau y gwirionedd oedd wedi cael ei ddysgu iddynt ddim 
llai nâ chysuro eu calonnau: os byddai ei ymdrechiadau yn 
offerynnol i'w cadw yn ddianwadal yn ffydd yr efengyl, y mae 
yn sicr y byddai hynny yn tueddu at eu cysur: ac os byddai ei 
ymdrechiadau i adferu 'r cyfryw o honynt a allai fod wedi eu 
gwyrdroi gan y gau athrawon, yn cael eu coroni â llwyddiant, 
y mae'n ddiamheuol y byddai'n achos o fawr lawenydd iddynt. 
Y mae duwiolion yn mynych sefyll mewn angen 9 gysur. 


W 


PEN. It, COLOSSIAID, 345 


Y maent yn cael eu mawr ofidio gan ystyriaeth o'r llygredd y 
maent yn brofi ynddynt eu hunain, yn gystal ag am fod Duw 
yn cuddio ei wyneb oddi wrthynt. Rhuf. 7. 23, 24. Psal. 30. 
7. Ond y mae gweinidogion yr efengyl wedi cael eu gosod i'w 
cysuro. Es. 40.1,2. 2Cor.1.24. Tel y byddai i'r Coloss- 
iaid gael eu cysuro, yr oedd yr Apostol yn dymuno iddynt fod 
wedi, eu cyd-gyssylltu mewn cariad. Yr oedd yn chwennych yn 
fawr iddynt fod wedi eu cadarn uno yn rliwymau cariad at yr 
Arglwydd, ac at y naill y llall. Gwnai hyn fod yn gysurus 
i'w heneidiau eu hunain: ac fe fyddai'n sicr o'u dwyn i ym- 
ddwyn tu ag at eu gilydd mewn modd a fyddai'n tueddu i 
ehwanegu eu cysur. Yr oedd yn dymuno eu bod yn cael eu 
cyssylltu mewn cariad, yn gystalag i'w calonnau gae eu cysuro, 
Gwnai hyn ddiffodd pob llid a digofaint; osod diwedd ar rag- 
farn ; eu cadw rhag euog-farnu eu gilydd; eu dwyn i ddi-rag- 
rith ddymuno hollol undeb; ond i gyd-ddwyn â'u gilydd lle na 
allent gyd-weled ; eu gosod i wneuthur pob daioni ag a fedr- 
ent i'w gilydd; eu llanw â gwroldeb; a bod yn foddion i'w 
dwyn ar gynnydd. Eph. 4.15. Yr oedd yn dymuno iddynt 
uno yn eu hymdrechiadau i ddyfod i bob golud sicrwydd deall. 
Y mae 'r gair plerophoria, sydd ymma am sicrwydd, yn ar- 
wyddo yr byn sydd yn cael ei ddwyn yn gyflawn, fel llong dan 
ei llawn hwyliau. Y mae'n cael ei gyfieithu awn hyder. Heb, 
10.22. Y mae ymma 'n arwyddo y cyfryw adnabyddiaeth eglur 
a helaeth o'r gwirionedd dwyfol ag sydd yu rhoddi hollol fodd- 
lonrwydd i'r meddwl. Y mae'r cyfryw sicrwydd deall yn olud. 
Y mae'n dwyn yr enaid i adnabyddiaeth o fendithion ysprydol 
o anfeidrol werth, yn ei gadw rhag cael ei gylch-arwain gau 
bob awel ddysgeidiaeth, Eph. 4. 14. ac y mae yn dwyn neill- 
duol gysur i'r nebsydd yn ei feddiannu. Y mae'n sicr o ddwyn 
y rhai sydd wedi ei gyrraedd i gydnabyddiaeth dirgelwch Duw, 
a'r Tad, a Christ. Y mae'r efengyl yn ddirgelwch. Y mae 
yn cynnwys dyfnion bethau Duw, yn dadguddio anchwiliadwy 
olud Crist, ïe, yn amlygu y pethau na ddaethai rheswm dynol 
'byth o hyd iddynt. Gwel ym mhellach Pen. 1. 26. Y mae 
yn ddirgelwch Duw, a'r Tad, a Christ. Y mae'r dirgelwch 
hwn wedi dylifo o fynwes Duw, sef y Tad, ac y mae wedi cael 
ei ddadguddio gan Iesu Grist. Eph. 1.9. Heb. 1.1. ,Y mae, 
yn gosod allan ogoniant holl briodoliaethau Duw, fel y mae'n 
. cael ei amlygu yn iecliydwriaeth pechaduriaid. Y mae'n dwyn 
LrLYram V, Ax 


346 COLOSSIAID. PEN. i, 


i'r golwg neillduol weithrediadau 'r Tad, fel y mae wedi gosod 
ei Fab i fod yn Waredwr, wedi rhoddi eneidiau iddo i gael eu 
hachub, wedi ei weithredol anfon i'r byd yng nghyflawnder yr 
amser, wedi gosod pechod arno, ei gynnal, ei daro, ei gyfodi 
o'r bedd, rhoddi iddo enw yr hwn sydd goruwch pob enw, &c. 
Ac y mae'n cyhoeddi Crist yn ei Berson, ei gariad, ei swydd- 
au cyfryngol a'i fendithion. Y mae'n dadguddio yr hyn sydd 
wedi ei arfaethu yng ngrasol gyngor Duw, sef y Tad; yr hyn 
sydd wedi ei bwrcasu, ac yn cael ei gyfrannu gan Grist, fel y 
mae'n Gyfryngwr rhwng Duw a dynion. Y mae sicrwydd 
deall yn dwyn duwiolioni gydnabyddiaeth o'r dirgelwch hwn. 
Gyda golwg ar ogoniant Duw a llesâd eu cyd-greaduriaid, y 
maent yn gwneuthur cyhoeddus a sefydlog arddeliad o'r gwir- 
ionedd. Mat. 10. 32. Rhuf. 10. 9, 10, | 


3 Yn yr hwn y mae holl drysorau doethineb 
a gwybodaeth yn guddiedig. 


Y mae'r geiriau Yn yr hwn, yn cyfeirio naill ai at y dirgel- 
wch a grybwyllir yn yr Adnod flaenorol, neu at Grist, yr hwn 
sydd yn cael ei enwi yn niwedd yr Adnod. Os golygwn fod y 
geiriau 'n cyfeirio at y dirgelwch, yna pan y mae'r Apostol yn 
dywedyd yn yr hwn y mae holl drysorau doethineb a gwybodaeth 
yn guddiedig, ei feddwl yw, fod pob cyflawnder o ddoethineb 
a gwybodaeth ag sydd yn angenrheidiol er iechydwriaeth, yn 
guddiedig yn y dirgelwch ag sydd yn awr yn cael ei egluro i'r 
saint. 1Cor. 2.7. Eph. 3. 3—5. Ond gan mai Crist oedd 
yr Apostol wedi ei enwi ddiweddaf, y mae yn dybygol mai atto 
ef y mae yn cyfeirio ymma, Y mae yng Nghrist gyflawnder o 
wybodaeth o'r dirgelwch oedd gynt yn guddiedig: ac y mâe 
ynddo gyflawnder o ddoethineb i'w osod allan yn 'y modd ag 
sydd yn fwya defnyddiol i'r eglwys, yn gystal ag i ddwyn ym- 
mlaen amcanion Duw yn nheyrnas rhagluniaeth a gras, Y 
'mae anfeidrol ddoethineb a gwybodaeth Duw yn cael eu hardd- 
erchog amlygu ym Mherson Crist, yn ei gyfryngdod, ac yn 
nhragywyddol effeithiau yr hyn a wnaeth ac a ddioddefodd, 
Neu fe ddichon mai meddwl y geiriau yw, fod pob doethineb 
a gwybodaeth angenrheidiol er iechydwriaeth, yn gynnwysedig 
yn yr adnabyddiaeth o Grist, yn ei Berson, ei gyfryngdod, a'i 
fendithion, Y mae'r adnabyddiaeth hon yn cynnwys adna- 


PEN IT, COLOSSIAID. 347 


byddiaeth o'r gwir Dduw; o herwydd y mae Crist yn wir Dduw: 

1ioan 5. 20, o ogoniant y dwyfol briodoliaethau; gan ei fod 

yn llewyrchu yn wyneb Iesu Grist: 2 Cor. 4. 6. o weithred- 
oedd Duw, fel creawdwr, a Duw rhagluniaeth; o herwydd 
trwyddo ef y gwnaethpwyd pob peth, 1Ioan 1. 3. y mae yn 
cynnal pob peth, Heb. 1. 3. ac ynddo ef y mae pob peth yn 
cyd-sefyll: Col. 1. 17. o gyfraith Duw; o herwydd yr oedd y 
gyfraith o fewn ei galon, Psal. 40. 8. cafodd ei wneuthur dan 

y ddeddf, Gal. 4. 4. ac y mae yn ddiwedd i'r ddeddf er cyfe. 
iawnder i bob un sydd yn credu: Rhuf. 10. 4. o bechod yn ei 
ddrwg a'i haeddiant; o herwydd y mae wedi dwyn ein pech- 
odau yn ei gorph ar y pren, 1 Pet. 2. 24. ïe, wedi eì wneuthur 
yn bechod drosom ni: 2 Cor. 5.21. o lawnam bechod; o her- 
wydd y mae efe wedi eì osod yn lawn: Rhuf. 3. 25, 1 Ioan 2. 

2. o'r calondid sydd i bechadur i ymofyn am iechydwriaeth; o 

herwydd efe a ddichon gwbl iachâu y rhai trwyddo ef sydd yn 
dyfod at Dduw, Heb. 7. 25. ac ni wna efe ddim bwrw allan 
neb o'r rhai a ddeuant atto: Ioan 6. 97. ac o'r modd y gweddai 
i'w eiddo rodio wrth fyned trwy'r byd ; o herwydd y mae efe 
wedi gadael iddynt siampl, fel y canlynent ei ol ef. 1 Pet. 2. 
2. Y mae holl drysorau doethineb a gwybodaeth, yn arwyddo 
. eu mawr ardderchawgrwydd a'u helaethrwydd. Phil, 3. 8. 
Y mae'r holl drysorau hyn yn guddiedig yng Nghrist. Y mae 
gwael ymddangosiad ei achos yn eu cuddio oddiwrth sylw'r 
byd; ni wêl y dyn anianol mo honynt; ac y maent uwchlaw 
amgyffred duwiolion eu hunain. Ond fe ddichon mai meddwl 
neillduol y geiriau yw, nid bod trysorau ^r ddoethineb a'r wybod- 
aeth sydd yng Nghrist yn guddiedig yn bresennol, ond eu bod 
wedi bod felly gynt, er eu bod yn awr yn cael eu dadguddio. 
Pen. 1. 26. 2 Cor. 4. 3, 4. 


4 A hyn yr ydwyf yn ei ddywedyd, fel na 
thwyllo neb chwi âg ymadrodd hygoel. 


Y mae 'r geiriau A hyn yr ydwyf yn ei ddywedyd, yn 
cyfeirio naill ai at yr hyn a ddywedasai yr Apostol am ei ym- 
drech drostynt, Adn. 1. neu at yr hyn a ddywedasai 
am eì ddymuniad i'w calonnau gael eu cysuro, ar iddynt 
fod wedi eu cyd-gyssylltu mewn cariad, a'u bod yn dyfod i 
bob golud sicrwydd deall. Adn. 2. Neu yn bytrach at yr hyn a 


348 COLOSSIAID. PEN. II. 


ddywedasai am holl drysorau doethineb a gwybodaeth yng 
Nghrist. Adn. 3. Yr oedd yn dywedyd hyn wrth y Colossiaid, 
fel na byddai i neb eu twyllo âg ymadrodd hygoel. Yr oedd- 
ynt yn agoreda igael eu twyllo. Yr oedd gau athrawon yn cyn- 
llwyni dwyllo: Eph. 4, 14. yr oeddynt wedi llwyddo i wyr- 
droi rhai oddiwrth y symlrwydd sydd yng Nghrist: Gal. 1. 6. 
3.1. 2 Tim. 9. 6. ac nid oedd y Colossiaid ddim wedi myned 
allan o gyrraedd enbydrwydd i gael eu hudo. Yr oedd y gau 
athrawon, i'r diben i geisio gwyrdroi dynion oddiwrth y gwir-. 
ionedd, yn arfer geiriau hygoel, neu ymresymmiadau oedd yn 
ymddangos yn hynod o deg. Rhuf. 16. 18. Ï ddwyn dynion 
i ymostwng i gymmeryd eu henwaedu, i gadw 'r gwyliau Iuddew- 
ig, ac i ymgadw oddiwrth y cyfryw a'r cyfryw fwydydd, fe 
ddichon eu bod yn dywedyd llawer am y modd yr oedd yr Ar- 
glwydd, trwy Moses, wedi gorchymmyn y naill a gwahardd y 
llall. I ennill parch i draddodiadau dynol, fe ddichon eu bod 
yn dywedyd, fod llawer o ddynion doeth a duwiol wedi arfer 
y pethau hyn, pad oedd fawr o bwys mewn pethau allanol o'r 
fath hyn, &c. I annog dynion i addoli angylion, fe ddichon 
eu bod yn dywedyd, fod Duw yn Fod o anfeidrol fawredd, mai 
rhyfyg yw i'r fath. greadurìaid gwael a ni fyned atto, ac am 
. bynny mai mwy addas yw i ni geisio gan yr angylion sy 'n am- 
gylchynu ei orsedd i gyflwyno ein deisyfiadau iddo. Yr oedd 
yr Apostol yn fawr ei ofal na byddai i'r Colossiaid ddim cael 
eu twyllo â geiriau hygoel. 2Cor, 11. 3. Gal. 4.11. Os 
caent eu dwyn i lettya meddyliau gwrthwynebol i'r efengyl, 
hwy fyddent yn taflu diystyrwch ar dystiolaeth Duw, yn colli 
y cysur sydd yn deilliaw oddiwrth y gwirionedd, ac mewn en- 
bydrwydd o bwyso ar sylfaen fyddai'n sicr o ddwyn iddynt 
dragywyddol siommedigaeth. Gosod allan yr hyn sydd yng 
Nghrist gyferbyn ag angen pechadur oedd yr Apostol yn olygu 
fel moddion addas i gadw dynion rhag cael eu twyllo, 


_ _ $ Canyser fy mod i yn absennol yn y enawd, 

er hynny yr ydwyf gyd â chwi yn yr yspryd, yn 
dlawenychu, ac yn gweled eich trefn chwi, a 
chadernid eich ífydd yng Nghrist. 


Yr oedd yr Apostol yn fawr ei ofal na byddai i'r Coloss- 
iaid ddim cael eu twyllo â geiriau hygoel.. Adn. 4. Br eì fed 


ì 


PEN, 11, COLOSSIAID, 349 


yn absennol yn y cnawd, yr oedd gydâ hwynt yn yr yspryd. Y 
mae'n wir ei fod ym mhell oddi wrthynt o ran ei gorph: ond 
yr oedd ei gariad attynt yn peri iddo fod gyda hwynt o ran ei 
yspryd, fel yr oedd yn gofalu am danynt, yn meddwl llawer 
am eu sefyllfa, a'u cyflwr, ac yn myfyrio gyda llawer o hyfryd- 


wch am yr hyn oedd wedi ei glywed am eu ffydd, eu cariad, a'u 


gobaith. Pen.1.4,5. Ac fe ddichon fod yr Yspryd Glân yn 
dadguddio iddo pa fodd yr oedd pethau yn bod yn eu plith, o 
ran yr hyn oeddynt wedi cyrraedd atto, ac o ran y profedig- 
aethau yr oeddynt yn agored iddynt. lCor. 6.3. Fe ddi- 
chon ei fod yn cael dadguddiad o'r hyn oedd yn cymmeryd 
lle ym mhell oddi wrtho, yr un fath ag yr oedd Eliseus gynt yn 
cael. 2Bren. 5. 26. Yr oedd yr Apostol, beth bynnag, yn 
llawenychu, ac yn gweled trefn y Colossiaid.. Trwy eifod gyda. 
hwynt yn yr yspryd yr oedd yn sylwi ar eu trefn. Y mae hyu 
yn cynnwys eu hymarweddiad addas yn ysdod gyffredin eu 
bywyd; y modd rheolaidd yr oeddynt yn ymddwyn yn eu teu- 
luoedd, yn ol eu gwahanol berthynas a'u sefyllfa; ac yn neill- 
duol eu trefn fel eglwys i Grist. O ran cyfansoddiad yr 
eglwys, nid oedd yn cynnwys neb ond y cyfryw Grist'nogion 
a allai gyfarfod yn gyffredinol yn yr un lle, ìi uno yn yr hyn a 
berthyn i dŷ Dduw: Act.14. 27. 1Cor. 11. 17, 20. 14. 26, 
yr oedd y rhai'n, mewn barn cariad, yn saint: Rhuf. 1.7. 
Col. 1. 2. ac wedi gwir-foddol gyfammodi i gyd-rodio yn ol 
cyfarwyddiadau Crist, Brenin yr eglwys. Yr oedd ganddynt 
y swyddogion ag oedd Crist wedi eu gosod ynei dŷ. Phil.1.1. 


Yr oedd dwyfol osodiadau yn cael eu gweini yn eu plith yn ol 


meddwl Pen yr eglwys. Yr oedd aelodau yn cael eu derbyn 
a'u llywodraethu yn ol cyfarwyddiadau Brenin Sion : a'r afreol- 
us yn cael eu bwrw ymmaith o'u plith. Yr oeddynt yn ym- 
ddwyn tu ag at eu gilydd mewn cariad, a chyda thynerwch 
brawdol, ond yn ffyddlon, gan wylio dros y naill y llall, cyng- 
hori eu gilydd, ac annog y naill y llall i gariad a gweithred- 
oedd da. Yr oedd y blaenoriaid yn gwylio dros bobl eu gofal, 
fel rhai oedd i roddi cyfrif, a'r bobl yn ymddarostwng i'r 
rhai oedd yn eu blaenori, ac yn ufuddhau. Heb. 18. 17. Yr 
oedd gweled y pethau hyn yn peri i'r Apostol lawenychu. Yr 
oedd eu hymddugiad rheolaidd yn rhoddi lle i farnu yn dirion 
am.eu hegwyddor a'u di-ragrithrwydd; yn tueddu yn fawr at 
cysur eu hunain; yn dwyn anrhydedd i'r Crist oeddynt yn eí 


350 COLOSSIAID, PEN. II, 


arddel; yn siamplau rhagorol i eglwysi eraill oddi amgylch 
iddynt; ac yn galondid i eraill ddywedyd, Awn gyda chwi. 
Yr oedd yn llawenhau hefyd wrth weled cadernid eu jjydd yng 
Nghrist. Y mae ffydd weithian ^n arwyddo 'r efengyl, neu 
athrawiaeth ffydd. Gal. 1. 23. Jud. 3.. Mewn mannau eraill 
y mae'n arwyddo y cyfryw grediniaeth o dystiolaeth Duw ag 
sydd yn dwyn eneidiau i wneuthur derbyniad o Grist, ac í 
bwyso arno ef yn unig am iechydwriaeth. Gwel Pen. 1.4. 
Y mae cadernid eu ffydd yn arwyddo diamheuol grediniaeth o 
athrawiaeth Crist, sefydlog arddeliad o honi, a dianwedal ym- 
lyniad wrthi, er fod gau athrawon yn ymdrechgar iawn i wyr- 
droi eneidiau, a llawer yn cofleidio cyfeiliornadau, ïe, a'r rhai 
oedd yn glynu wrth y gwirionedd yn cael eu dirfawr erlid. Y 
mae yn arwyddo hefyd sefydlog ymorphwysiad eu heneidiau ar 
Grist, yn wyneb amldra a drwg eu pechodau, sancteiddrwydd 
Duw, manyldra y gyfraith yn eì gofynniadau a'i melldith- 
ion, &c. | | 


6 Mecis gan hynny y derbyniasoch Grist 
Iesu yr Arglwydd, felly rhodiwch ynddo; 


. Yr oedd yr Apostol yn Jlawenhau wrth weled cadernid 
ffydd y Colossiaid, Adn. 5. Fel y byddai iddo gael achos i 
lawenhau yn barhaus, y mae'n dywedyd wrtbynt, /Megis gan 
hynny y derbyniasoch Grist Iesu yr Arglwydd, felly rhodiwch 
ynddo, Yr oeddynt wedi derbyn Crist Iesu yr Arglwydd. Yr 
un peth yw hyn a chredu ynddo. Ioan 1. 12. 1Cor. 15.1, 2. 
Y mae'n arwyddo bod Crist yn cael ei roddi gan Dduw i bech- 
aduriaid, a'u bod hwythau yn cael ey nerthu i'w gymmeryd i 
fod iddynt eu hunain yr hyn ydyw fel Crist, neu un wedi ei 
enneinio i fod yn Brophwyd i'w dysgu, yn Arch-offeiriad i 
wneuthur cymmod drostynt, ac i eiriol ar eu rhan, ac yn Frenin 
i'w llywodraethu o ran eu hyspryd a'u hymddugiadau; fel Jesu 
neu Waredwr oddiwrth y gosp ddyledus iddynt am drosedd, 
oddiwrth lywodraeth pechod, ac oddiwrth bob peth annymun- 
ol; ac fel Arglwydd eu ffydd a'u hymarweddiad, Dyledswydd 
y rhai sydd wedi ei dderbyn yw rhodio ynddo. Y mae hyn yn 
cynnwys parhaus lynu wrth yr athrawiaeth a dderbyniasant 
oddi wrtho, myned rhagddynt mewn ffordd o gredu, neu ym- 
ddiried yn haeddiant yr byn a wnaeth ac a ddioddefodd y 


PEN. UI. COLOSSIAID. 31 


Cyfryngwr, ymddwŷn yn ol ei ewyllys, trwy gysson barchu ei 
osodiadau a'i orchymynnion, ym mhob sanctaidd ymarwedd- 
iad a duwioldeb, a gwneuthur y cyfan trwy rinwedd eu hundeb 
ag ef, a thrwy dderbyn nerth oddi wrtho ym mhob amgylch- 
iad. Y mae eu bod wedi ei dderbyn yn gosod rhwymau neill- 
duol arnynt i rodio ynddo; ïe, dylent rodio ynddo megis y 
derbyniasant ef, hynny yw, myned rhagddynt yn barhaus yn yr 
un yspryd, a chyda'r un golygiadau ag oedd ganddynt pan 
dderbyniasant ef ar y cyntaf. Y mae byn yn cynnwys par- 
haus symlrwydd a difrifwch dan ystyriaeth o'u cyflwr eu hun- 
ain, ac o fawr bwys pethau ysprydol; gwastadol ostyngeidd- 
rwydd a hunan-ffieiddiad, dan ystyriaeth o lygredd eu calon- 
nau, ac o amlder eu hanwireddau; manwyl sylwi ar gennadwri 
yr efengyl, a'i pharchus werthfawrogi; di-ragrith a thaer ddy- 
muniad i gael hawl i'r bendithion sy'n cael eu dal allan yng 
ngweinidogaeth y cymmod; ymorphwysiad ar Grist yn unig am 
iechydwriaeth, a disgwyliad am bob dedwyddwch oddi wrtho 
ef yn unig; hunan-gyflwyniad i Grist, gyd ag ymwrthodiad â 
phob pechod; boddlonrwydd i ymwadu & hunan, i gyfodi'r 
groes, gyda phenderfyniad, trwy gymmorth gras, i lynu wrth 
yr Arglwydd hyd y diwedd; cariad di-ragrith at Dduw a'i bobl; 
. dymuniad cywir i ddwyn ffrwyth ym mhob gweithred dda; a 
golwg syml at ogoniant Duw yn y cyfan o'u cyflawniadau, 


7 Wedi eich gwreiddio a'ch adeiladu ynddo 
ef, a'ch cadarnhâu yn y ffydd, megis y'ch dysg- 
wyd, gan gynnyddu ynddi mewn dïolchgarwch. 


Dyledswydd y Colossiaid oedd rhodio yng Nghrist. Adn, 
6. Os gwnaent hyn, byddent fel prennau wedi eu gwreiddio, neu 
fel adeiladaeth ar sylfaen gadarn, wedi eu hadeiladuynddoef. Y 
mae prennau sydd wedi eu plannu mewn sefyllfa fanteisiol, yn 
gwreiddio, a thrwy bynny yn cael eu diogelu rhag cael eu taflu i 
lawr gan wyntoedd tymhestlog, yn tyfu, yn gwyrdd-lasu, ac yn 
dwyn ffrwyth. Yn yr un modd y mae duwiolion yn brennau 
cyfiawnder, mewn undeb â Christ, yn dal gafael arno ac yn 
glynu wrtho; a thrwy hynny yn cael eu diogelu rhag cael eu 
siglo gan bob awel ddysgeidiaeth, neu gan awelon profedig- 
aethau; ac y maent yn derbyn maeth oddi wrtho, fel y maent 
yn cynnyddu gan gynnydd Duw, yn ymddisgleirio yn harddwch 


852 COLOSSIAID. -PEN. í(. 


sancteiddrwydd, ac yn dwyn flrwythau cyfiawnder er gogon- 
iant Duw. _ Y maent fel meini bywiol yn yr adeiladaeth yspryd- 
ol, wedi eu dwyn i undeb â Christ, ac yn pwyso arno fel unig 
.sail eu ffydd a'u gobaith; a thrwy hyn y maent yn sefyll er 
i'r gwyntoedd guro, ac er i'r llifeiriant ruthro arnynt. Peth- 
au graddol yw gwreiddio ac adeiladu: yn raddol, ond ar gyn- 
nydd, y mae duwiolion yn dyfod i fod yn gadarn yng Nghrist. 
I enwi un peth neillduol fel effaith gwreiddio a chael eu 
hadeiladu yng Nghrist, neu i osod allan y pethau hyn mewn 
geiriau eglur, y mae'r Apostol yn dywedyd, A'ch cadarnhau 
yny ffydd. Mewn perthynas i gadernid ffydd, gwel Adn. 5. 
Y mae duwiolion yn cael eu cadarnhau yn athrawiaeth ffydd, 
trwy gael eu dwyn i fanwyl adnabyddiaeth o'r gwirionedd 
yn ei amrywiol ganghennau, ac yng nghyssondeb y rhai'n 
â'u gilydd; trwy ddyfod yn fwy hyspys o sylfaeni'r gwirionedd, 
neu 'r pethau sydd yn profi mai gwirionedd ydyw; trwy 
gael golwg helaethach ar ei ardderchawgrwydd a'i ogoniant, 
fel y mae yn tueddu at ogoniant Duw, a sancteiddrwydd 
y rhai sydd yn ei gofleidio; trwy gynnyddfawr brofiad o'i 
effeithiau ar eu heneidiau eu hunain; a thrwy weled gwendid 
a gwagedd yr holl wrthddadleuon sydd yn cael eu cyfodi 
yn ei erbyn, Y maent yn cael eu cadarnhau yn eu hymor- 
phwysiad ar Grist yn unig am iechydwriaeth, trwy sylwi 
mai diben Crist, yn ei ddyfodiad i'r byd, oedd i achub pech- 
aduriaid; y dichon efe gwbl-iachâu y rhai trwyddo ef sydd 
yn dyfod at Dduw; bod ei waed yn glanhau oddiwrth bob 
pechod; ei fod wedi dangos golud ei ras trwy achub amrywiol 
o'r gwaelaf a'r gwaethaf ym mhlith dynol-ryw; ei fod yn gwa- 
hodd pechaduriaid i ddyfod atto fel y byddo iddynt gael eu 
hachub; a'i fod wedi addaw na fwrw efe allan neb o'r rhai a 
ddeuant atto. Yr oedd y Colossiaid yn cael eu cadarnhau 
megis yr oeddynt wedi cael eu dysgu. Os Paul oedd wedi 
pregethu yr efengyl iddynt ar y cyntaf, yr oedd wedi eu dysgu 
yn athrawiaeth, neu wirioneddau 'r efengyl, ac yn neillduol am 
yr angenrheidrwydd i wneutbur derbyniad o Grist, a phwyso 
arno ef yn unig am dderbyniad ger bron y Duwdod. Yr oedd 
Epophras wedi dysgu iddynt yr un peth. Pen. 1.7. Y mae 
ffydd, a chadarnhad yn y ffydd, yn dwyn perthynas â'r gair 
a'r weinidogaeth efengylaidd, Rhuf. 10. 14, 17... I osod allan 
y cynnydd hwn ym mhellach, y mae'r Apostol yn dywedyd, 


PEN. IT. COLOSSIAID. 353 


Gan gynnyddu ynddi mewn diolchgarwch. Y wae cynnyddu 
ynddi yn arwyddo cyrraedd helaethach adnabyddiaeth o wir- 
ioneddau'r efengyl, pwyso yn fwy diysgog ar y Crist sydd yn 
cael ei osod allan ynddi, helaethach fwynhau y cysur sydd yn 
naturiol ddylifo oddiwrth y grediniaeth o'i gwirioneddau, a 
mwy o ymdrechiad i rodio yn addas i'r efengyl. Pa le bynnag 
y byddo'r cynnydd hwn, fe fydd mewn diolchgarwch, am yr 
efenzyl, am y Crist a gyhoeddir ynddi, am gael eu nerthu i 
wneuthur derbyniad o hono, am y bendithion trysoredig ynddo, 
ac am gael eu cadw i lynu wrtho yn wyneb pob rhwystrau. 


8 Edryehwch na bo neb yn eich anrheithio 
irwy philosophi, a gwag dwyll, yn ol traddod- 
iad dynion, yn ol egwy ddorion y byd, ac nid yn 
ol Crist. 


Yr oedd yr Apostol yn dymuno'n fawr i'r Colossiaid gael 
eu gwreiddio a'u hadeiladu yng Nghrist, eu cadarnhau yn y ffydd, 
ac iddynt gynnyddu ynddi mewn diolchgarwch. Adn.7. Ond 
gan eu bod yn agored i ymosodiadau gau athrawon, y mae yn 
dywedyd wrthynt, Edrychwch na bo neb yn eich anrheithio. Yr 
oedd yn angenrheidiol iddynt fod ar eu gwyliadwriaeth, rhag ì 
dwyllwyr ddyfod i'w plith fel bleiddiaid rheibus, a gwneuthur 
ysglyfaeth o honynt, trwy eu gwyrdroi oddiwrth Grist, a phur- 
deb yr efengyl, a'u dwyni gofleidio cyfeiliornadau niweidiol. 
Yr oedd yn ofynnol iddynt edrych yn fanwyl rhag i ladron 
ddyfod i'w mysg a'u hyspeilio o wirioneddau yr efeugyl, o'r blas 
oeddynt unwaith wedi ei brofi ar y gwirionedd, o'u cariad 
cyntaf, 'o gysuron yr iechydwriaeth, o'r dedwyddwch oeddynt 
yn ddisgwyl trwy 'r efengyl, o'u coron a'u gogoniant. Dat. 3. 

| Y mae yn enwi tri pheth trwy ba rai yr oeddynt mewn 
a o gael eu hanrheithio. _ Yn gyntaf, /rwy philosophi 
a gwag dwyll. Y mae y gair philosophi yn arwyddo y wybod-. 
aeth sydd i'w chyrraedd trwy arfer rheswm, a sylwi yn fanwyl 
ar yr hyn fyddo. yn dyfod dan ein hystyriaeth. Y mae philo- 
sophi naturiol yn cynnwys gwybodaeth o wahanol wrthddrych- 
au sylweddol, megis daear, dwfr, tân, awyr, &c. Y mae phi- 
losophi foesol yn cynnwys gwybodaeth o ddiben addas i ddyn, 
fel creadur EReaymng 1 i amcanu atto, ac o foddion addas i gael. 

Lrvrn V. E^ y 


354 COLOSSIAID. ' PEN. EL, 


eu harfer tu ag at gael y cyfryw ddiben oddi amgylch, Nid 
ydym ddim i feddwl fod yr Apostol yn beio ar yr hyn y mae 
rheswm yn ei ddysgu mewn perthynas i weithredoedd Duw, 
neu y modd y dylai ei greaduriaid ymddwyn. O herwydd Duw 
ei hun sydd wedi cynnysgaeddu dyn â rheswm: y mae yr hyn 
y mae rheswm yn ei ddysgu mewn perthynas i weithredoedd 
Duw, yn arwain y meddwl at Dduw ei hun: Rhuf. 1. 19, 20. 
yr oedd Crist yn defnyddio gwybodaeth o bethau naturiol. i'r 
diben i ddysgu ei ddisgyblion: Mat. 6. 26—30. ac ni ddichon 
iawn reswm ddim llai nâ chymmeradwyo y rheolau ymddugiad 
sydd yn cael eu traddodi yng ngair Duw. Nid yw bod rhai 
wedi gwneuthur cam ddefnydd o. philosophi, ddim yn rheswm 
digonol yn ei herbyn. Y mae llawer wedi gwneuthur cam 
ddefnydd o fwyd, diod, dillad, arian, aur, cyfraith Duw, ïe, 
ac o'r eíensyl ei hun: ond nid yw hynny ddim yn profi na 
ddylai fod 0im a fynno eraill â hwynt, gan y gallant gael eu 
defnyddio i ddibenion daionus. Ond yr hyn oedd yr Apostol 
yn gosod y Colossiaid ar eu gocheliad yn ei erbyn oedd y dy- 
chymmygion oedd y Philosophyddion neu ddynion dysgedig 
ym mhlith y Cenhedloedd yn gymmysgu â gwirionedd, Yr oedd 
Aristotle yn dywedyd fod y byd yn ddi-ddechreuad: yr oedd 
Epicurus a'i ganlynwyr yn gwadu rhagluniaeth: yr oedd Tris- 
megistus, Plato, Plotinus, Jamblicus, ac eraill, yn haeru y 
dylai angylion gael eu haddoli. Y mae philosophi yn' dda tra 
yn cadw o fewn ei therfynau ei hun; ïe, y mae, fel llaw-for- 
wyn, yn wasanaethgar i ddwyfol ddadguddiad. Ond os cym- 
mer ami i ddangos pa fodd y mae i bechaduriaid gael eu 
hachub, neu pa fodd y mae i Dduw gael ei addoli, y mae bron: 
yn sicr y bydd yn gyfeiliornus. O herwydd y mae'r pethau 
'hyni'w dysgu oddiwrth ddwyfol ddadguddiad yn unig. Pan 
elo philosophi i benderfynu pethau sydd allan o'i Math 
ei hun, nid yw ond gwag dwyll... Nid yw yr hyn y mae'n ei 
ddysgu oud dychymmygion, y rhai sydd yn arwain oddiwrth 
y gwirionedd: ac ni wna y dychymmygion hyn ddim ond siommi' 
y rliai sydd yn disgwyl cysur oddi wrthynt. Yr oeddynt mewn 
enbydrwydd o gael eu hanrheithio hefyd yn ol traddodiad dyn- 
ion. Y mae'r geiriau draddodiad dynion yn arwyddo yr hyn 
oedd, mewn oesoedd blaenorol, wedi cael ei ddywedyd, neu 
ei sefydlu, nid gan Dduw, ond gan ddynion, ac wedi cael ei 
draddodi o genhedlaeth i genhedlaeth, ol ynol, Y mae'n 


PN. 1r, COLOSSIAID. 355 


cymmeryd i mewn olygiadau ac ymarferiadau coel-grefyddol, i'r 
rhai nid oes un sylfaen ond yn unig fod dynion wedi arfer dy- 
wedyd foi pethau yn bod felly, neu y dylil gwneuthur yn y 
modd hyn neu yn y modd arall. Yr oedd llawer o'r traddod- 
iadau hyn yn âmser ein Hiachawdwr. Mat. 15. 2—9. Mare 
7.9—13. Yr oedd gan y. Cenhedloedd hefyd eu traddodiadau 
mewn perthynas i amrywiol bethau. Yr oedd y gau athrawon 
- am ddwyn y Colossiaid i barchu y traddodiadau hyn, ac i'w 
cymmeryd yn rheol yn lle gair Duw. _ Yr oeddynt hefyd am eu 
hanrheithio ynol egwyddorion y byd. Feddichon fod epwyddorion 
y byd yn arwyddo yr egwyddorion oedd yn cael eu dysgu gan 
y Philosophyddion yn y byd cenhedlig. Nid oedd eu dysgeid- 
iaeth, yn wyneb yr holl feddyliau mawrion oedd ganddynt am 
eu doethineb, ddim ond megis yr egwyddorion, neu y llythyr- 
ennau, mewn cydmariaeth â dysgeidiaeth Crist, neu 'r efengyl. 
Neu yn hytrach, y mae'r geiriau'n arwyddo gosodiadau cyfraith 
Moses, mewn perthynas i enwaediad, aberthau, bwydydd, 
diodydd, dyddiau gwyl, gwisgoedd, &c. Gal. 4. 3. Mewn 
eydmariaeth â'r pethau sydd yn cael eu gosod allan yn yr efeng- 
yl, nid oedd y gosodiadau hyn ddîm ond megis yr egwyddor- 
ion, neu y llythyrennau oedd yn cael eu gosod yn nwylaw 'r 
eslwys yn ei chyflwr o fabandod. _ Trwy'r rhai'n fel egwyddor- 
ion yr oedd Duw wedi dysgu oesoedd blaenorol y byd. Yr 
oeddynt yn perthyn yn gyffredinol i bethau bydol; ac yn 
addas i wneuthur argraph ar feddyliau plant trwy eu hym- 
ddangosiad bydol. Nid yw dychymmygion y Philosopbyddion, 
na thraddodiadau dynion, nac egwyddorion y byd, ddim i gael 
eu derbyn gan Grist'nogion, am nad ydynt ddim yn oj Crist. 
'Nid ydynt ddim yn unol ag ewyllys Crist, fel y mae yn cael ei 
ddadguddio yn yr efengyl: ac nid ydynt ddim yn dwyn dynion 
i fyned ar ol Crist, ac i lynu wrtho ef fel yr unig Iachawdwr ; 
ond yn eu harwain oddi wrtho, ac yn eu tueddu i'w dwyn i 
'osod eu hymddiried yn rhyw beth arall. / 


9 Oblegid ynddo ef y mae holl gyflawnder 
'y Duwdod yn preswylio yn gorphorol. 


Y mae'r Apostol wedi gosod y Colossiaid ar eu gocheliad 
'yn erbyn philosophi a gwag dwyll, traddodiad dynion, ac egwy- 
ddorion y byd. Yr hyn y mae wêdi ei enwi fel rheswm neill- 


256 COLOSSIAID. PEN. II, 


duol pa ham y dylent ochelyd y pethau hyn yw, nad ydynt 
ddim yn ol Crist. I ddangos bod hyn yn rheswm digonol, y 
mae yn dywedyd ymma, Olegid ynddo ef y mae holl gyflawnder 
y Dwwdod yn preswylio yn gorphorol.. Yn ymddangosiad Crist 
yn y cnawd y mae holl berffeithrwydd y Duwdod yn cael ei am- 
lygu yn gyflawn. Ymma ni a gawn amlygiad cyflawn o gariad, 
sancteiddrwydd, cyfiawnder, doethineb, gwirionedd, a gallu'r. 
Duwdod. Oblegid hynny y mae yr hyn a berthyn i iechydwr- 
iaeth i'w gael yn yr adnabyddiaeth o hono ef, ac nid yn nych- 
ymmygion y Philosophyddion, &c. Y mae Duw wedi trefnu 
fod cyflawnder o ddoethineb a gwybodaeth yn preswylio ynddo 
ef fel Prophwyd, fel nad oes dim angenrheidrwydd i fyned at 
neb arall i ymofyn am adnabyddiaeth o ewyllys Duw: y mae 
ynddo gyflawnder o haeddiant, fel y mae, yn ei swydd offeir- 
iadol wedi rhoddi ei hun yn aberth dros gamwedd, fel na raid 
ymofyn am ddim arall i fod yn sylfaen cymmod â Duw: ac y 
mae ynddo gyflawnder o awdurdod fel Brenin, fel na raid dim 
ymostwng i awdurdod neb arall mewn pethau crefyddol. Y mae 
ynddo hefyd, trwy ddwyfol osodiad, gyflawnder o fendithion 
ysprydol, i'r diben i gael eu cyfrannu i ddynion. Ioan 1. 16. 
' Eph. 83.19. Niraid i'w bobl, gan hynny, ddim myned at neb 
arall i gael yr hyn y maent yn sefyll mewn angen o hono. Ond 
y mae'r geiriau holl gyflawnder y Duwdod, yn cynnwys rhyw 
beth llawer mwy ardderchog nâ hyn: Y mae'r gair Duwdod, 
yn arwyddo y ddwyfol natur, trwy ba un 'y mae y Duw mawr. 
yr hyn ydyw, Ac fel y mae cyflawnder y ddaear yn arwyddo 
yr hyn oll y mae yn ei gynnwys, neu a berthyn iddi, 1Cor. 10. 
26. felly y mae holl gyflawnder y Duwdod yn arwyddo yr hyn 
oll y mae y natur ddwyfol yn ei gynnwys, neu yr hyn oll sydd 
yn hanfodol berthyn iddi. Y mae hyn yn cymmeryd i mewn 
ei thragywyddoldeb, ei holl-bresennoldeb ei holl-wybodaeth, 
ei holl-alluogrwydd, ei hanghyfnewidioldeb, ei chyfiawnder, ei 
sancteiddrwydd, ei daioni, ei thrugaredd, ei doethineb, ei 
ffyddlondeb, &c. _ Y mae'r holl gyflawnder hwn yn preswylio yn 
gorphorol yng Nghrist. 'Y mae bod y cyflawnder hwn yn pres- 
WRo ynddo ef, yn arwyddo tri pheth; undeb y natur ddwyfol 
a'r natur ddynol ym Mherson Crist, parhad yr undeb hwn, a'r 
gwahaniaeth sydd rhwng y naill natur a'r llall, er bod mewn 
undeb anwahanol â'u gilydd. Y mae undeb annhraethol. wedi 
cymmeryd lle rhwng y natur ddwyfol a'r natur ddynol. Foan 


PEN, II, COLOSSIAID. 3ô? 


1.1, 14. Rhuf.9.5. 1Tim.3.16. Y mae y natur ddwyfol 
ymma megis yn ei theml. loan 2. 19,21. Oddi ar hyn y mae 
y priodoliaethau perthynol i Dduw yn unig, yn perthyn i 
Grist; yr enwau tan ba rai y mae y gwir Dduw yn cael ei osod 
allan, yn cael eu rhoddi i'r Cyfryngwr; y gweithredoedd na 
allant gael eu cyflawnu gan neb ond Duw, yn cael eu cyflawnu 
gan y Gwaredwr; yr addoliad priodol i Dduw yn unig, yn cael 
ei roddi i Iesu Grist; a llawer o'r pethau sydd, yn yr hen 
Destament, yn cael eu dywedyd am y gwir Dduw, yn cael eu 
cymmwyso at Iesu Grist, yn y Testament newydd, Y mae y 
natur ddwyfol yn aros yn barhaus yng Nghrist. Nid yw ddim 
fel ymdeithydd yn aros dros nôs ac yna yn myned ymmaith; 
ond y mae yn preswylio ypdda ef. Ond er mor agos yw 'r uu- 
deb rhwng y ddwy natur â'u gilydd, nid ydynt ddim wedi eu 
cymmysgu: nid yw yr hyn sydd yn hanfodol i un ddim wedi 
ei drosglwyddo i'r llall, Y mae gwahaniaeth rhwng yr hwn 
sydd yn preswylio a'i breswylfod. Y mae ei fod yn preswylio 
yn gorphorol, yn arwyddo fod undeb personol rhwng y ddwy 
natur. Y mae'r gair corph weithiau yn cael ei arfer am berson. 
. Rhuf, 12.1. Y mae yr ail Berson yn y Duwdod mewn undeb 
â'r natur ddynol yng Nghrist. Neu fe ddichon fod y geiriau'n 
dal allan, fod y natur ddwyfol yn preswylio yng Nghrist yn 
wirioneddol ac yn sylweddol, ac nid mewn modd cysgodol fel 
yn y deml gynt. Y mae'r gair corph weithiau 'n arwyddo syl- 
wedd mewn cyferbyniad i gysgod. Adn. 17. Neu yn hytrach, 
meddwl yr Apostol yw fod yr holl ddwyfol briodoliaethau yn 
sefyll mewn anwahanol undeb â Christ. Y mae, nid rhyw ael- 
od o'r Duwdod, os yw yn addas i arfer y fath eiriau, ond holl 
- gorph y dwyfol berffeithrwydd yn preswylio ynddo ef. Gan 
fod y fath gyflawnder yng Nghrist, ni ddylai'r eglwys ddim 
ymofyn am ddim perthynol i iechydwriaeth, ond yr hyn sydd 
yn dylifo oddi wrtho ef. 


10 Ac. 'yr ydych chwi wedi eich cyflawni 
ynddo ef, yr hwn yw Pen pob tywysogaeth ac 
awdurdod: 


Y mae holl gyflawnder y Duwdod yn preswylio yn gorphor- 
ol yng Nghrist. Adn. 9. Y mae hyn yn ddigon gyferbyn ag 
angen ei holl bobl. Y mae'r Apostol yn dywedyd, gan hynny, 


358 COLOSSIAID. PEN. IL. 


Ac yr ydych chwi wedi eich cyflawnu ynddo ef. Y mae digon ì 
wneuthur i fynu eu hangen wedi cael ei drysori ynddo ef, yr hwn 
sydd wedi cael ei wneuthur yn bob pethiddynt; 1€or,1,30. a 
thrwy gael eu dwyn i fod ynddo ef fel aelodau bywiol o'i gorph 
dirgeledig, y mae y cyflawnder sydd ynddo ef yn dyfod ì fod yn 
eiddo iddynt hwy, fel y mae ganddynt hawliddo; ac y mae yn cael 
eì ddefnyddio er eu llesâd.. Eph.1.3. Y maent ynddo ef yn 
greaduriaid newydd, yn feddiannol ar anian sanctaidd ; 2Cor. ô. 
17. yn oleuni; Eph.5. 8. wedi eu cymmodi â Duw; 2Cor. ô. 19, 
yn gymmeradwy; Eph.1.6. yn gyfiawnder Duw; 2Cor. 5.21. 
yn cael eu galluogi i ddwyn ffrwyth; Ioan 15. 4, 6. yn medd- 
ianpu rhydd-did; Gal. 2. 4. yn gyfrannogion o addewidion 
Dnw; Eph, 9.6, yn cael diddanwch; Phil, 2. 1. a gogoniant 
tragywyddol. 2Thess. 2, 14. 1Pet.5.10. Y mae y Crist, 

yn yr hwn y mae duwiolion wedi eu cyflawnu, yn Ben pob ty- 
wysogaeth ac awdwrdod,. Yn gyfattebol ì fawredd ei Berson, 
y mae wedi ei dderchafu i fod yn Arglwydd a Llywodraethwr 
pob gradd o ddynolryw. Y mae yn Frenin brenhinoedd ac 
Arglwydd arglwyddi, Pat, 19.10. Y mae yr holl luoedd, ïe, 
y graddau uchaf o angylion syrthiedig yn hollol dan eì awdur- 
dod, Col. 2.15. Yn yr un modd y mae y graddau uchaf o'r 
angylion sanctaidd yn hollol dan ei awdurdod ef. Heb. 1.4. 

lPet.3.22. Cydmar. Eph.1.21,22. Y mae'r Apostol yn 
crybwyll byn i'r diben i ddangos nad yw angylion ddim i gael 
eu haddoli, ac na ddylai Crist'nogion ddim ymofyn am yr HR 
a berthyn ìi iechydwriaeth oddi wrthynt. 


11 Yn yr hwn hefyd y'ch enwaedwyd, âg 
enwaediad nid o waith llaw, írwy ddïosg FAT 
pechodau y cnawd, yn enwaediad Crist: 


Yr oedd yr Apostol wedi dywedyd fod y Colossiaid wedi 
eu cyflawnu yng Nghrist. Adn. 10. Y mae'n dybygol fod y 
gau athrawon yn barod i wrthddadleu ac i ddywedyd, na allai 
credinwyr cenhedlig ddim bod yn gyflawn: ond bod diffyg 
neillduol yn eu crefydd, oblegid nad oeddynt ddim wedi eu 
henwaedu. I ragflaenu y cyfryw wrthddadl y mae yr Apostol 
yn dywedyd, Yn yr hwn hefyd y'ch enwaedwyd, az enwaediad 
nid o waith llaw. Nid. oeddynt ddim yn sefyll mewn diffyg o 
enwaediad i'r diben i'w gwneuthur yn gyflawn: o herwydd fel 


PEN. 4I. COLOSSIAID. 259 


yr oeddynt yng Nghrist yr oeddynt wedi eu henwaedu. Y mae 
yn wir nad oeddynt ddim wedi eu henwaedu, fel yr luddewon, 
trwy waith dwylaw dynion; ond trwy weithrediad adnewyddol 
yr Yspryd Glên, yr oedd eu calonnau wedi eu henwaedu, 
Deut. 30. 6. Yr oedd hyn yn eu dwyn i wasanaethu Duw yn 
yr Yspryd, ì orfoleddu yng Nghrist, ac nid i ymddiried yn y 
cnawd. Phil. 3.3. Y mae y cyfnewidiad hwn yn cael ei alw 
yn enwaediad, ìi ddal allan eu bod yn cael eu dwysbigo yn eu 
calonnau; bod eu llygredd yn cael ei farweiddio, a'u pechod- 
au yn cael eu taflu ymmaith; eu bod yn cael eu cymmeryd i 
fod yn bobl gyfammodol i'r Arglwydd; a'u bod yn cael eu 
tueddu at ei waith. Ond i ddangos beth ydyw 'r enwaediad 
hwn y mae'r Apostol yn uyŵidyn eì fod yn cymmeryd lle 
irwy ddiosg corph pechodau'r cnawd. Y mae yn gynnwysedig, 
nid yn nhorriad ymmaith blaen-groen y cnawd, ond yn yr hyn 
oedd hynny yn ei arwyddoccau. Y mae'r gair cnawd yn ar- 
wyddo llygredd natur. Ioan 3.6. Rhuf. 8.7,8. Y mae y 
llygredd hwn, nid yn unig yn cael ei drosglwyddo, o genhedl- 
aeth i genhedlaeth, trwy genhedliad cnawdol, Job 14. 4. Psal. 
51. 5. ond hefyd yn amlygu ei hun trwy weithrediadau 'r 
cnawd, neu 'r corph naturiol. Y mae corph pechodau'r cnawd 
yn arwyddo yr holl bechodau sydd yn deilliaw oddiwrth y 
llygredd hwn. Rhuf. 6. 6. Fel y mae y corph naturiol yn 
cynnwys amryw rannau neu aelodau, felly hefyd y mae anian 
lygredig yn dangos ei hun mewn amrywiol bechodau neillduol. 
Beth yw di-dduwiaeth, anghrediniaeth, cymmeryd enw yr Ar- 
glwydd yn ofer, halogi 'r sabboth, balchder, cybydd-dod, cyn- 
figen, llid, malais, ymrysonau, anghyfiawnder, celwydd, twyll, 
glythineb, meddwdod, anlladrwydd, &c., ond gwahanol aelod- 
au, y rhai sydd yn gwneuthur ìi fynu gorph pechod? Y mae 
diosg y corph hwn yn arwyddo ei osod ymmaith o ran ei aw- 
durdod llywodraethol, gyda disgwyliad hyderus y bydd iddo 
gael ei osod ymmaith o ran y bod o hono. Y mae hyn yn cym- 
meryd lle (rwy enwaediad Crist. Nid yw'r geiriau hyn ddim 
yn arwyddo yr hyn a gymmerodd le yng nghnawd Crist, pan 
yn wyth niwrnod oed. Nid oedd hwnnw ond enwaediad o waith 
llaw, Ond golygu yr oedd yr Apostol yr enwaediad ysprydol, 
yr hwn. y mae Crist yn ei Fo ac o ba un y mae yn awdwr, 


12 Wedi eich cyd- -gladdu âg ef yn y bed- 


360 COLOSSIAID, PEN. I1. 


ydd, yn yr hwn hefyd y'ch cyd-g yfodwyd trwy 
ífydd gweithrediad Duw, yr hwn a'i cyfodddd 
efo feirw. 


Y r oedd y Colossiaid wedi eu henwaedu ag enwaediad nid 

o waith llaw, Adn. 11. I ddangos ym mhellach pa fodd yr 

oedd hyn wedi cymmeryd lle, y mae'r Apostol yn dywedyd 

eu bod wedi eu cyd-gladdu ag ef yn y bedydd. Arol ìi Grist 

gael ei osod i farwolaeth, efe a gafodd ei gladdu, a pharhaodd 

dros amser yn y bedd. _ Trwy hyn yr oedd diamheuol amlyg- 

iad yn cael ei roddi ei fod wedi hollol farw, a dychryn y bedd 
yn cael ei symmud ymmaith. Y mae duwiolion yn cael eu 
cyd-gladdu ag ef.. Pan y maent yn marw i bechod, y byd, a'r 
gyfraith, y mae hynny yn cael ei amlygu yn barhaus yn eu bym- 

ddugiadau. Y mae hyn yn cymmeryd lle mewn cyd-ymffurfiad 

â marwolaeth a cbladdedigaeth Crist, ac yn deilliaw oddi 

wrtho ef fel ffrwyth ac effaith ei ddioddefiadau. Y maent yn 
cael eu cyd-gladdu ag ef yn y bedydd. Nid ydym ddim i 
feddwl fod yr Apostol ymma yn cyfeirio at un dull neill- 
duol o fedyddio. O herwydd y mae y cyd-gyfodi trwy 
ffydd gweithrediad. Duw, neu rodio mewn newydd-deb 
buchedd, fel y mae'r geiriau yn Rhuf. 6, 4. yr hyn sydd 
yn atteb i adgyfodiad Crist, yn adgyfodiad moesol neu ys- 
prydol. Ond pwy feddyliai fod yr Apostol yn golygu agwedd 
y corph pan yn sôn am gladdu, ac agwedd yr yspryd 
pân yn sôn am adgyfodiad? Y mae hefyd yn deilwng o sylw 
fod y claddu gyda Christ i farwolaeth. Rhuf. 6.4. Os rhaid 

i'r gair claddu gael ei olygu fel yn arwyddo gweithred natur- 
iol, megis trochi 'r corph mewn dwfr; pa ham na ddylai y 
geiriau i farwolaeth gael eu cymmeryd felly hefyd? Heblaw 

hyn y mae'r Apostol yn rhoddi ar ddeall i ni bod yrhaia 

gladdwyd gyda Christ, ac felly a wnaethpwyd yn gyd-blan- 

bigion i gyffelybiaeth ei farwolaeth, yn sicr o ddwyn tebygol- 
rwydd iddo yn ei adgyfodiad. Rhuf. 6. 5. Ond pwy all 

feddwl bod bedydd dwfr, neu un rbyw ddull o'i weini, yn di- 
ogelu adgyfodiad ysprydol neb mwy nâ'i gilydd? Y mae hefyd 

'yn amlwg bod yr Apostol yn sôn am gladdu gyda Christ, trwy 
fedydd, i farwolaeth, a bod yr hen ddyn yn cael ei groeshoel- 

io gydag ef, ïe, a marw gydag ef, fel yr un peth. Rhuf. 6. 4, 

6,8. Ond y mae yn hawdd i weled nad yw yr amrywiol beth- 


PEN. II. COLOSSIAiD,. 361 


au hyn ddim yn cyfeirio at un dull neillduol o fedyddio, Os 
ydyw 'r Apostol, gan hynny, yn y geiriau hyn, yn cyfeirio at 
fedydd dwfr, ei feddwl yw, fod y Colossiaid, (rwy gymmwys- 
iad o'r dwfr attynt yn yr ordinhad honno, wedi derbyn yr byn 
oedd yn arwydd o sancteiddrwydd, ac yíì gosod rhwymau ar- 
nynt i'w berffeithio... Y mae byn yn cynnwys marw i bechod, 
a'r amlygiad parhaus o hynny. Yn yr olwg hyn ni.byddai 
ddim allan o le i ddywedyd, mai bedydd yw enwaediad Crist, 
fel y mae wedi ei osod, dan y Testament newydd, i arwyddo 
yr un peth ag oedd yr enwaediad yn eirarwyddo dan yr hen 
Destament. Ond gan fod yr Apostol yn dywedyd eu bod 
wedi eu hadgyfodi trwy ffydd, y mae'n dra thybygol, os nid 
yn hollol sicr, ei fod ymma yn golygu bedydd yr Yspryd, neu 
waith grasol Duw yn tywallt arnynt yr Yspryd Glân yn ei 
weithrediadau sancteiddiol, Act. 11. 16—19. 1 Pet, 3, 21, 
Trwy hyn yr oeddynt wedi marw i bechod, ac yn cael eu 
nerthuiamlygu hynny yn barhaus. I ddarlunio ym mhellach y 
' eyfnewidiad oedd wedi cymmeryd lle ynddynt, y mae'r Apostol 
yn dywedyd, Yn yr hwn hefyd y'ch cyd-gyfodwyd trwy ffydd 
gweithrediad Duw, yr hwn a'i cyfododd ef o feirvv. Yr oeddynt 
wedi eu cyfodi megis o fedd llygredd, i gael iawn olwg ar 
bethau ysprydol, i ymhyfrydu yng ngair y gwirionedd, i alaru yn 
dduwiol am bechod, i ddiystyru pethau darfodedig, i ymofyn 
am Dduw yn rhan ac yn etifeddiaeth, i gariad di-ragrith at 


_ Dduw ac at ei bobl, i gyflawnu pob dyledswydd tu ag at Dduw 


a dyn, i ddwyn mawr zel dros ogoniant yr Arglwydd, i obaith 
“ bywiol, i lawenhau mewn gorthrymderau, i ddymuno bod gyda 
Christ, &c. Yr oeddynt wedi eu cyd-gyfodi. Yr oedd eu had- 
gyfodiad ysprydol mewn cyd-ymffurfiad ag adgyfodiad Crist, 
yn ffrwyth ac effaith ei farwolaeth a'i adgyfodiad. Yr oedd y. 
cyd-gyfodiad hwn trwy ffydd. Mewn perthynasi ffydd, gwel 
Pen. 1.4. Y mae'r ffydd hon yn dwyn adgyfodiad ysprydol, 
trwy eì bod yn puro'r galon, yn gweithredu trwy gariad, yn 
gorchfygu 'r byd, ac yn diffodd holl bicellau tanllyd y fall, Y 
mae'r ffydd hon yn ffydd gweithrediad Duw. Y mae ffydd yn 
cael ei gweithredu trwy ddwyfol allu, sef yr un rhagorol fawr- 
edd nerth ag a gafodd ei amlygu yn adgyfodiad Crist oddiwrth 
y meirw. Eph. 1. 19, 20. Neu fe ddichon mai meddwl yr 
Apostol yw, bod ffydd yn credu gallu Duw ac yn ymddiried 
ynddo fel yn hollol ddigonol i weithredu yn yr enaid yr hyn a'i 
LLyrn V. Zz 


362 COLOSSIAID. PEN, II. 


dwg i farwi bechod a byw i Dduw, Y mae yn sefydlu yn 
neillduol ar weithrediad Duw yn adgyfodiad Crist oddiwrth y 
meirw: o herwydd y mae hyn yn rhoddi y calondid' mwyaf i 
sancteiddrwydd. Y mae yn dangos y gall pechadur gael 
maddeuant, y gall yr Yspryd gael ei anfon i adnewyddu, nerthu 
a diddanu, eneidiau, ac y ca y rhai a gredant ynddo fyw gydag 
ef byth. Y mae'r geiriau yn yr Awn yn cyfeirio naill aì at 
fedydd, neu at Grist. Os ydynt yn cyfeirio at fedydd, meddwl 
yr Apostol yw, bod eu hadgyfodiad ysprydol trwy ffydd yn. 
cael ei arwyddo yn yr ordinhad honno: neu yn hytrach, eu 
bod, trwy gael eu bedyddio â'r Yspryd Glân, wedi cael eu 
cyfodi i fywyd newydd. Ond os ydyw'r geiriau yn cyfeirio 
at Grist, yna yr hyn sydd i ni ddeall yw, mai trwy Grist y 
mae dynion yn cael eu hadgyfodii sancteiddrwydd a gwir 
ddedwyddwch, ac mai frwy rinwedd undeb ag ef a dylanwad- 
au yn dylifo oddi wrtho y mae gwaith saneteiddiad yn cael ei 
ddwyn yn y blaen yn eu heneidiau. 


13 A chwithau, pan oeddych yn feirw mewn 
camweddau, a dïenwaediad eich enawd, a gyd- 
fywhâodd efe gyd âg ef, gan faddeu i chwi yr 
holl g gamweddau, 


Yr oedd y Colossiaid wedí eu gry) â Christ, trwy 
ffydd gweithrediad Duw... Adn. 12, I'w dwyn i i ystyried cyf- 
oeth y drugaredd oedd yn ymddisgleirio yn hyn, y mae'r 
Apostol yn dywedyd wrthynt, A chwithau, pan oeddych yn 
feirw meun camweddau, a dienwaediad eich cnawd, a gyd-fywhaodd 
efe. Y mae Buw yn fynych yn dwyn ar gof i'w bobl yr hyn 
oeddynt gyut,” 1 Cor. 6. 9—11. Eph. 2. 1—3. Col. 3. 5—7. 
y maent wedi bod yn yr un cyflwr ag eraill, yn feirx mewn cam- 


dot weddau. Y mae pob pechod yn gamwedd. Y mae yn gam â 


Duw, yn attal oddi wrtho y Mn a'r ufudd-dod sydd yn ddy- 
ledus iddo: mewn amrywiol amgylchiadau y mae yn gam â 
chyd-greaduriaid : ac ym mhob amgylchiad y mae yn gam ag 
enaid dyn ei hun. Cyn cael ei ail eni y mae dyn mewn cam- 
weddau. Y mae yn byw ynddynt fel ei artref: Pen, 3. 7. 'Tit, 
3. 3. neu y mae ynddynt fel un mewn cadwynau, y rhai sydd 
yu ei ddal yn gaeth. Rhuf, 6. 17, 18... 'Tra y mae dyn yn y 
cyflwr hwn y mae yn farw. Y mae'n wir bod ei alluoedd 


PEN. I. COLOSSIAID. 363 


eneidiol yn gweithredu 'n fywiog, yn ol y tuedd sydd yn ar- 
glwyddiaethol yn ei fynwes. Ar yr un pryd y mae, fel y 
marw, wedi ei hollol ddi-feddiannu o'r daioni oedd dyn un- 
waith yn feddiannol arno, sef delw Duw; yn hollol ddi-deimlad 
o'r sefyllfa y mae ynddi fel pechadur; ddim yn gweled na 
gwrthuni pechod, na gwerthfawrogrwydd Crist, na harddwch 
sancteiddrwydd; ddim yn clywed na tharanau 'r gyfraith, na 
gwahoddiadau 'r efengyl; ddim yn gwybod am felusdra arlwy- 
adau gras; yn hollol analluog i waredu ei bunan; ddim yn 
gwerthfawrogi bendithion ysprydol, nac yn dymuno cael eu 
meddiannu; ddim yn gweithredu er gogoniant Duw; nac yn 
gwybod dim am gymdeithas â'r Arglwydd. Gellir dywedyd 
hefyd ei fod yn farw fel y mae dan ddedryd y gyfraith fel tros- 
eddwr. Yr oedd y Colossiaid wedi bod yn feirw, nid yn unig 
> mewn camweddau, ond hefyd yn nienwaediad eu cnawd. Fe 
ddichon fod y gair cnawd ymma'n arwyddo anian lygredig. 
Gwel Adn. 11. Os felly y mae dienwaediad. eu cnawd yn ar- 
wyddo eu bod yn ddienwaededig o galon, neu fod llygredd 
natur heb gael ei dorri ymmaith. Lef. 26. 41. Jer. 9. 26. 
Ezec. 44.7. Neu fe ddichon fod yr Apostol yn dwyu ar gof 
ddynt, eu bod yn cael eu galw unwaith yn ddienwaediad gan 
yr hyn a elwir enwaediad o waith ilaw yn y cnawd. Eph. 2. 
11. Yr oedd eu dienwaediad yn arwydd o ddienwaediad eu 
calonnau, o'u bod yn ffiaidd gan Dduw, yn ddieithriaid i'w gyf- 
ammod, heb un hawl yn y Messiah, heb ddim cymdeithas 
rhyngddynt â phobl Dduw, ac heb un hawl i'r Ganaan nefol. 
Ond er mor druenus oeddynt wedi bod, y fath oedd trugaredd 
. Duw wedi bod tu ag attynt, íel y mae'r Apostol yn cael llei, 
ddywedyd, a gyd-fywhaodd efe gyd ag ef. Yr oedd Duw wedi eu 
bywhau trwy gyfrannu iddynt anian sanctaidd, yr hon oedd yn- 
ddynt fel egwyddor bywyd, gan ei bod yn eu dwyn i deimlo, i 
' weled, clywed, archwaethu, symmud, a gweithredu, fel cread- 


— uriaid byw. Ac yr oedd wedi eu cyfiawnhau, neu eu rhydd- 


' hau oddiwrth y ddedryd oeddynt yn gorwedd dani fel trosedd- 
| wyr. Yr oedd wedi eu cyd-fywhau gyda Christ. Yr oedd 
'Crist wedi ei fywhau, yr oeddynt hwythau wedi cael eu byw- 
hau hefyd: yr oedd eu bywbad ysprydol hwy mewn eyd-ym- 
ffurfiad A bywhad Crist: pan fywbaodd efe Grist, y Pen, efe 
a ddugodd fywyd yr aelodau i'r golwg: y mae ei fywhad ef 
yn sicrhau bywyd iddynt hwy: y mae bywbad Crist yn effeith- 


364 COLOSSIAID. PEN. 1 


iol i weithio ynddynt hwy ffydd a gobaith: ac y maent yn cael. 
eu bywhau i'r diben i gael byw gydag ef mewn gogoniant a 
dedwyddwch byth. Yr oedd Duw wedi eu cyd-gyfodi gyda 
Christ, gan faddeu iddynt yr holl zamweddau. _ Yr oedd yr Ar- 
glwydd, nid yn unig wedi cyfrannu iddynt anian sanetaidd, 
ond hefyd wedi maddeu eu holl bechodau, fel na byddai 
iddynt byth gael eu cyfrif iddynt, ac yn ganlynol fel na byddai 
iddynt hwythau ddim cael eu cospi o'u plegid. Jer. 31. 34. 

99.8. loan 1.9. Neu fe ddichon mai meddwl yr Apostol 
yw, fod eu bywhad yn gynnwysedig yn y rhad faddeuant o'u 
holl bechodau. Fel troseddwyr yr oeddynt yn feirw yng 
ngolwg y gyfraith: pan oedd eu pechodau yn cael eu madden, 
yr oeddynt yn cael eu symmud o farwolaeth i fywyd. 


14 Gan ddilêu ysgrifen-law yr ordeiniadau, 
yr hon oedd i'n Hb ni, yr hon oedd y'ng- 
wrthwyneb i ni, ac a'i cymmerodd hi oddi ar y 
ffordd, gan ei hoelio wrth y groes; 


Yr oedd Duw wedi maddeu i'r Colossiaid yr holl gam- 
weddâu. Adn. 13. Yr oedd wedi gwneuthur hyn gan ddilês 
ysgrifen-law yr erdeiniadau. Pan y mae dyled yn cael ei dalu 
neu ei faddeu, y mae y llyfr yn yr hwn yr oedd y dyled ar lâwr 
: yn cael ei groesi: neu y mae'r ysgrifen ag oedd yn gydnabydd- 
iaeth o'r dyled, ac yn sefyll yn erbyn y dyledwr, yn cael ei 
rhoddi i fynu. Felly hefyd y mae mewn perthynasibawbag- 
sydd yn credu yng Nghrist, paun bynnag ai Iuddewon ai Cenhedl- 
oedd fyddont. Y mae pechadur yn ddyledwr. Cydmar. Luc 11. 
4 aMat.6.12. Fel nad yw ddim wedi talu i'r Arglwydd y parch 
a'r ufudd-dod oedd yn ddyledus iddo, y mae dan rwymau i gael 
ei gospi, er anrhydedd y gyfraith, yr lion y mae wedi ei am- 
mharchu. Y mae gan Dduw gysgrifen-law, yr hon sydd fel 
eydnabyddiaeth o'r dyled hwn. Y mae'r ysgrifen-law hon yn 
arwyddo cyfammod Sinai, yr hwn a gafodd eì ysgrifennu gan 
Moses; ac wrth glywed pa un yr oedd y bobl yn ymrwymo'i. 
wneuthur beth bynnag a ddywedai Duw. Ees. 834. 3—7- 
Neu fe ddichon fod y geiriau'n arwydde y gyfraith ddefodol, 
yr hon yn bresennol sydd wedi ei dilêu. Adn.16,17. Eph. 
2.14,15. Ond gân fod yr Apostol yn dwyn i mewn yr hyny 
mae yn eì ddywedyd am yr ysgrifen-law, fel amlygiad fod 


PEN. ÍI, COLOSSIAID. 365 


Duw wedi maddeu yr holl gamweddau, y mae yn ddiamheuol 
ei fod yn golygu y gyfraith foesol, yn gystal a'r gyfraith ddef- 
odol. Yr oedd hon wedi ei hysgrifennu â bys Duw: Ecs. 32. 
15,16. 34.1. ac yr oedd y bobl wedi ymrwymo i wrando ar 
yr hyn oedd yn orchymynnedig ynddi. Deut. 5. 27. Y mae 
yn cael ei galw ysgrifen-law yr ordeiniadau. Y mae'r gair 
dogma, sydd ymma am ordeiniad, yn cael ei gyfieithu gorchym- 
myn. Luc2.1. Y mae cyfammod Sinai, y gyfraith ddefodol, 
ac yn yr un modd y gyfraith foesol, yn cynnwys llawer o 
orchymynnion neillduol... Y mae Duw wedi dilêu yr ysgrifen- 
law hon. Y mae wedi diddymmu cyfammod Sinai. Heb. 9. 
_9,13. Gan fod diben rhoddiad y gyfraith ddefodol wedi cael 
eì atteb ym marwolaeth Crist, y mae'r gyfraith hon wedi ei 
galwyn ol, Heb.7.18. 10.1—9. Ac er fod y gyfraith foes- 
ol, sylwedd yr hon yw cariad at Dduw a dyn, yn parhau i ofyn 
ufudd-dod oddiwrth bawb dan yr efengyl, gymmaint ag y bu 
.yn gofyn erioed, etto y mae, trwy farwolaeth Crist, wedi ei 
dilêu mor belled, fel nad yw ddim yn gofyn ufudd-dod bywyd 
oddiwrth y rhai sydd yn credu yng Nghrist, nac yn eu mell- 
dithio am nad ydynt ddim yn atteb i fynu i fanyldra ei gofynn- 
iadau. Yr oedd yr ysgrifen-law hon yn ein herbyn ni, ac yng- 
wrthwyneb i ni. Er fod y gyfraith ddefodol yn gosod allan 
fod Iawn i gael ei roddi am bechod, a bendithion o anfeidrol 
werth i gael eu cyfrannu i bechaduriaid, etto yr oedd, mewn 
rhan, yn erbyn y rhai oedd yn cyd-ymffurfio â'i gofynniadau : 
o herwydd yr oedd yn cynnwys cyfaddefiad eu bod yn llygred- 
ig, yn euog, yn haeddu digofaint Duw, yn sefyll mewn angen 
o gyfiawnder gwell nag oedd i'w gael trwy ufudd-dod i'r gyf- 
'raith honno, ac nad oedd Iawn digonol ddim wedi cael ei 
roddi efto i ddwyfol gyfiawnder. Fel hyn yr oedd enwaediad 
” yn dal allan lygredd natur, a'r amrywiol olchiadau Iuddewig 
yn gydnabyddiaeth eu bod, fel ereaduriaid aflan, yn sefyll 
' mewn angen o lanhad. Yr oedd yr aberthau yn gydnabydd- 
iaeth eu bod yn droseddwyr, a'u bod, fel y cyfryw, yn,haeddu 
marwolaeth. Ac yr oedd annigonolrwydd y golchiadau hyn i 
Janhau eneidiau, ac annigonolrwydd yr aberthau i fod yn lawn 
am drosedd, yn cael ei gydnabod yn y mynych arferiad o hon- 
ynt, Heb.10.1,2. Yr oedd y defodau hyn hefyd yn faich 
(rwm, na allai 'r Iuddewon ddim ei ddwyn. Act. 15. 10. Gal. 
' 5.1. Yr oeddynt hefyd, fel canol-fur gwahaniaeth, yn erbyn 


866 ' COLOSSIAID. PEN: IT, 


y Cenhedloedd, yn eu cau allan oddiwrth freintiau 'r eglwys, ac 
yn achlysur o lawer o elyniaeth rhyngddynt hwy a'r luddew- 
on. Eph.2.14—16. Yn yr un modd, er fod y gyfraith foes- 
ol yn gyfiawn, yn sanctaidd, ac yn dda, y mae yn ein herbyn 
nì fel creaduriaid dirywiedig. Y mae yn gofyn, a hynny dan 
boen damnedigaeth dragywyddol, ufudd-dod perffaitli i'w holl 
orchymynnion, yr hyn sydd yn hollol wrthwynebol i duedd 
. ealon Jygredig: y mae yn dangos pechod: Rhuf. 3. 20, ac y 
mae yn cyhoeddi melldith uwch ben pob trosedd. Gal. 3. 10, 
Ond y mae Duw wedi cymmeryd yr ysgrifen-law oddi ar y 
dgjerdd, gan eì hoelio wrth y groes. Fe ddichon fod dryllio 
hen gyfreithiau, trwy daro hoel trwyddynt, yn cael ei arfer 
mewn rhai gwledydd, i'r diben i gyhoeddus ddangos fod y cyf- 
| ryw gyfreithìau yn cael eu diddymmu; a_bod ysgrifen-law yn 
eael ei dryllio yn yr en modd, i'r diben i ddangos nad oedd 
ynddi mwyach ddim grym, Felly ymma, fe ddywedir, nid yn 
unig fod Duw wedi dilêu yr ysgrifen-law, ond hefyd wedi ei 
chymmeryd hi oddi av y ffordd, yr hyn sydd yn arwyddo ei di- 
ddymmiad hollol, fel na ddichon neb ddyfod o hyd iddi i'w 
dwyn yn erbyn y rhai sydd yn credu, Ac y mae nid yn unig 
wedi eî chymmeryd oddi ar y ffordd, ond hefyd wedi ei hoelio 
wrih y groes. I osod diwedd arni yn hollol, mor belled ag oedd 
yn ein herbyn nî, y mae efe megis*wedi ei rhwygo yn ddarnau 
trwy ei hoelio wrth groes Crist. Y mae'n hawdd i bawb a 
edrychant ar y groes weled fod y gyfraith ddefodol yn awr 
wedi ei diddymmu, a'r gyfraith foesol hefyd yn yr ystyriaethau 
a enwyd uchod. Gal.3.13. 


15 Gan yspeilio y íywysogaethau a'z awdur- 
dodau, efe a'u harddangosodd hwy ar gyhoedd, 
gan ymorfoleddu arnynt arni hi. 


Y mae Duw wedi dilêu ysgrifen-law yr ordeiniadau, wedi 
eî symmud oddi ar y ffordd, a'i hoelio wrth y groes. Adn, 14, 
Y maewedi gwneuthur hyn gan yspeilio y tywysogaethau a'r aw- 
durdodau. Wrth y tywysogaethau d'r awdurdodau, y mae i ni 
ddeall holl alluoedd y tywyllwch, satan ei blaenor, ïe, a phob 
gradd o'r angylion syrthiedig. Eph.6.12. Y maentyn cael eu 
galw felly ar gyfrif y llywodraeth sydd ganddynt ar ddynolryw. 
Luc 11, 21, 2Tim.2. 26, Y mae Duw wedi eu hyspeilio, pan 


PEN IT. COLOSSIAID. 367 


y mae, trwy farwolaeth ei Fab, wedi eu gorchfygu a'u diarfogi, 
fel na chânt ddim dinystrio eneidiau trwy eu profedigaethau, 
na gwneuthur niweid iddynt trwy erledigaethau, na'u cyhuddo 
oblegid eu hammherffeithrwydd, na dwyn barn arnynt fel tros- 
eddwyr. Y mae wedi eu di-feddiannu o'r eneidiau oeddynt yn 
.eu dwyn yn ysglyfaeth. Y mae nid yn unig wedi eu hyspeilio, 
ond hefyd wedi eu harddangos hwy ar gyhoedd, gan ymorfoleddu 
arnynt arni hi. Pan byddai'r Rhufeiniaid wedi cael buddug- 
oliaeth ar eu gelynion yr oedd blaenor y fyddin yn cael ei 
ddwyn i'r ddinas mewn cerbyd agored, a'r carcharorion, wedi 
eu diarfogi, a'u dwylaw wedi eu rhwymo ar eu cefnau, yn cael 
eu harwain o'u blaen, ac felly yn cael eu cyhoeddus warad- 
wyddo a'u dianrhydeddu. Y mae'r Apostol ymma yn cyfeirio 
at hyn, ac yn rhoddi ar ddeall i ni, fod. Crist wedi rhyfela â 
galluoedd y tywyllwch, wedi ennill y fuddugoliaeth arnynt, 
Gen. 3. 15. Heb. 2. 15. ac wedi eu dal allan i ddirmyg a chy- 
' wilydd yng ngolwg pawb a edrychant ar y groes. Ymma fe 
welir, er tragywyddol waradwydd i satan a'i luoedd, fod Em- 
manuel wedi eu siommi yn eu holl amcanion; ei fod wedi cym- 
meryd achlysur oddiwrth eu hymdrechiadau hwy, i ddwyn oddi 
amgylch amcanion gogoneddus, hollol wrthwynebol i'r hyn 
oeddynt hwy yn ei fwriadu; a'i fod wedi ennill y fuddugol- 
iaeth arnynt trwy.y moddion mwyaf annhybygol. Y mae wedi 
ymorfoleddu arnynt arni hi. Yr oedd yn orfoledd i Grist, ac yn 
amlygiad o'i fuddugoliaeth ar ei elynion, bod y dioddefiadau 
ag oeddynt hwy yn ei ddwyn danynt, yn anrhydeddu y dwyfol 
briodoliaethau, yn mawrhau 'r ddeddf, yn rhoddi cyflawn 
Iawn am drosedd, ac yn gwneuthur iechydwriaeth dragywydd- 
ol yn sicr i dyrfa na ddichon neb ei rhifo; ei fod yn achub y 
lleidr, megis o safn uffern; fod gwyrthiau rhyfeddol, megis 
rhwygo llen y deml, yr haul yn attal ei oleuni, y ddaear yn 
crynu, y beddau yn agoryd, &c., yn cydfyned A'i farwolaeth, 
fel arwydd fod y nefoedd am anrhydeddu yr hwn oedd yn di- 
oddef; ei fod, wrth edrych ar y cyfan oedd ganddo i'w 
aeyn a'i ddioddef, er gogoniant Duw ac iechydwriaeth 
neidiau, _ yn gallu gwaeddi GoRPHRNWYD; bod ei waith yn 
a i ddioddef fel hyn ar y groes, yn diogelu iddo 
adgyfodiad gorfoleddus o'r bedd, esgynniad i'r uchelder, ac 
eisteddiad ar ddeheulaw 'r Tad yn y goruwch-leoedd ; a bod 
ei farwolaeth yn gwneuthur yn sicr y byddai i'w efengyl hel- 


308 COLOSSIAID. PEN. .H. 


aeth lwyddo yn y byd, y byddai i gestyll gael eu bwrw i'r 
llawr, ac y byddai i'r rhaì oedd efe yn marw drostynt, gael eu 
gwaredu o garchar tywyllwch, pechod a marwolaeth, a'u 
gwneuthur yn annhraethol ddedwydd i bob tragywyddoldeb. 
Gellir sylwi hefyd y dichon y geiriau en afo, arni hi, gael eu 
cyfieithu, ynddo, neu trwyddo ei hun. Nid trwy wroldeb, 
eraill, ond trwyddo ei hun, heb neb o'r bobl gydag ef, y mae 
Crist wedi buddugoliaethu ar ei elynion, Es. 03. 3. 


16 Am hynny na farned neb arnoch chwi 
am fwyd neu am ddïod, neu o ran dydd gwyl; 
neu newydd-loer, neu sabbathau: 


Gan fod credinwyr Iuddewig a Chenhedlig yn gyflawn 
yng Nghrist, Adn, 10. a chan fod yr ysgrifen-law ag oedd yn 
erbyn y naill a'r llall o honynt wedi ei dilêu, Adn. 15. y mae 
yr Apostol yn dywedyd, Am hynny na farned neb arnoch chwi am 
fwyd neu am ddiod. Yr oedd Pythagoras a'i ganlynwyr, ym 
mhlith y Cenhedloedd, yn gwahardd bwytta cig, ac yn hollol 
ymgadw oddiwrth win. Yr oedd cyfraith Moses yn pennu allan 
amryw o greaduriaid glân, y rhai ellid eu bwytta, ac amrywiol. 
greaduriaid aflan, y rhai nad oedd ddim yn gyfreithlon ii'r 
Israeliaid ymborthi arnynt. Lef. 11. 1—47. Deut. 14. 3—91. 
Yr oedd hefyd yn rhoddi cyfarwyddid mewn pertbynas i fwyd- 
offrwm, Lef. 2. 1—16. y bara gosod, Lef. 24. 5—10. diod- 
offrwm, Ecs. 29. 40, 41. Lef. 23. 13. a'r modd yr oedd y 
Nazareaid i ymgadw oddiwrth win a diod gref. Num. 6. 9, 4. 
Yr oedd y gau athrawon y rhai oedd yn dwyn mawr serch i'r 
ddeddf, yn barod iawn i feio ar y rhai na wnaent ddim cadw 
at y cyfreithiau hyn, eu barnu yn droseddwyr ac yn aflan, a 
. haeru nad oedd dim modd iddynt fod yn gadwedig. Ond gan 
nad oes dim yn aflan, o hono ei hun, Rhuf. 14.14. Tit. 1.15. 
y mae'n sicr na ddylasai'r rhai'n ddim euog-farnu neb am 
beidio ymgadw oddiwrth fwydydd a diodydd yn ol gwahardd- 
iadau y gyfraith Iuddewig. Fel y mae'r gair barnu Israel yn 
cael ei fynych arfer ìi arwyddo eu llywodraethu, fe ddichon mai 
meddwl yr Apostol yw na ddylasai'r rhai'n ddim cymmeryd. 
arnynt i lywodraethu eglwys Dduw, trwy wahardd y cyfryw 
a'r cyfryw fwydydd neu ddiodydd. Ond os cymmerent arnynt 
awdurdod nad oedd ddim yn perthyn iddynt, ni ddylai'r 


PEN. II. COLOSSIAID. 369 


Colossiaid ddim ymostwng iddynt, na gofidio eu meddyliau 
oblegid y farn oeddynt yn gyhoeddi yn eu herbyn. Nid barn 
y rhai'n oedd i benderfynu eu trazywyddol gyflwr. Yr oedd 
yn gorphwys arnynt hefyd i edrych na chai neb o blant Duw 
ddim un achos i feio arnynt, oblegid cam-ymddwyn mewn 
perthynas i fwyd a diod. Rhuf. 14. 15, 17, 21... Y mae'r un 
gwaharddiad yn cael ei roddi o ran dydd gwyl, neu newydd-loer, 
neu sabbathau. Yn ol cyfraith Moses yr oedd holl wrrywaid 
Israel ìi ymddangos, dair gwaith yn y flwyddyn, ger bron yr 
Arglwydd, yn y lle a ddewisai efe, i gadw 'r gwyliau gosoded- 
ig, sef gwyl y pasc a'r bara croyw, gwyl yr wythnosau, neu 
wyl y blaen-ffrwyth, a gwyl y cynnull, neu wyl y pebyll. Ecs. 
23. 4—17. Lef. 28. 4—83'7. Deut. 16. 1—17.. Yr oeddynt 
hefyd i gadw gwyl yn fisol, ar ymddangosiad y newydd-loer : 
Num. 28. 11—15. y pryd hyn yr oeddynt yn ymgadw oddi- 
wrth orchwylion bydol, 2 Bren. 4 23. Am.S. 5. ac yn canu 
â'r udgyrn arian uwch ben eu hoffrymmau poeth, ac uweh ben 
eu haberthau hedd.. Num. 10 10. Yr oedd ganddynt hefyd 
eu sabbathau. Yr oedd pob seithfed flwyddyn i gael ei chadw 
yn sabbath i'r Arglwydd, a phob degfed a deugain i gael ei 
sancteiddio i fod yn Jubili. Lef.?5.2—17. Ar y dydd cynt- 
af, ac ar y seithfed dydd o wyl y bara croyw, yr oedd cym- 
manfa sanctaidd i gael ei chadw, ac nid oedd dim caeth-waith 
i gael ei wneuthur. Lef 23.7, 8. Dywedir yr un peth mewn 
perthynas i ddydd cyntaf gwyl yr wythnosau. Adu. 21. Yr 
oedd y dydd cyntaf o'r seithfed mis i fod yn sabbath: Adn. 
24,925. yr oedd dydd y cymmod i fod yn sabbath gorphwys- 
dra: Adn. 27—32. ac yr oedd cymmanfa sanctaidd i gael eí 
chadw ar ddydd cyntaf gwyl y pebyll: Adn. 34—36. felly 
hefyd ar yr wythfed dydd. Adn. 99. Yr oedd y gyfraith 
wedi pennu allan hefyd y seithfod dydd i gael ei gadw yn sab- 
bath wythnosol, ac yn gorchymmyn iddo gael ei sancteiddio, ac 
na byddai dim gwaith i gael ei wneuthur ynddo. Ecs. 20, 
8—10. Ac ymae'n deilwng o sylw fod y gair sabbath, ym 
mhob man yn y Testament newydd, yn arwyddo y seithfed 
dydd. D»ymma hefyd arwyddoccad y gair yn yr hen Desta- 
ment, lle y mae'n cael ei enwi gyda'r gwyliau a'r newydd- 
loerau. Ezec. 45.17. 46.1: Yn awr dan y Testament new- 
ydd nid yw y gwyliau Iuddewig, y newydd-loerau a'r sabbath- 
— au ddim i'w cyfrif yn ddyddiau sanctaidd. Y mae sabbath y 
LLyrn V, AS 


570 COLOSSIAID. PEN. II. 


seithfed dydd wedi ei ddiddymmu, yn gystal a rhannau eraill 
o'r gyfraith Iuddewig. Ni ddylasai neb, gan hynny, farnu ar 
ŷ Colossiaid am esgeuluso cadw y dyddiau hyn yn sanctaidd. 
Nid yw cadw i fynu y defodau Iuddewig ddim amgen nâ dy- 
wedyd, mewn ymddugiad, nad yw y Messiah ddim wedi dyfod: 
am hynny y mae'r Apostol yn dywedyd fod arno ofn am y rhai 
oedd yn gwneuthur hyn. Gal.4. 10, 11... Pan y mae'r Apos- 
tol yn dywedyd, o ran dydd gwyl, fe ddichon mai ei feddwl 
yw, na ddylai neb feio arnynt am beidio cadw rhyw ran o'r wyl 
ag oedd yn parhau amrywiol ddyddiau. Neu y mae y geiriau 
en merei, o ran, yn arwyddo o herwydd. Gwel 2 Cor. 9. 15. 
Ond dylem ymma gofio fod neillduo rhan o'n hamser i wasan- 
aethu 'r Arglwydd yn perthyn i foesoldeb y pedwarydd gorch- 
ymmyn: ac y mae hyn, dan y Testament newydd, wedi cael 
ei drosglwyddo o'r seithfed dydd i'r dydd cyntaf o'r wythnos. 
Ioan 20. 19, 26. Act. 20. T. 


17 Y rhai ydynt gysgod pethau i ddyfod, 
ond y corph sydd o Grist. 


I ddanzos na ddylai neb feio arnynt am fwyd, neu am ddi- 
od, neu o ran dydd gwyl, newydd-loer, neu sabbathau, Adn, 
16. y mae'r Apostol yn dywedyd am y gosodiadau Iuddewig, 
ac felly am y rhai'n ym mhlith eraill, Y rhai ydynt gysgod peih- 
aui ddyfod. Y mae'r pethau â ddyfod yn arwyddo Crist, yr 
hwn oedd i ddyfod, Mat. 11. 3. y bendithion y mae efe yn eu 
cyfrannu i eglwys y Testament newydd, Heb. 9.11. 10.1. a'r 
eglwys efangylaidd, yr hon sydd yn cael ei galw y byd i ddy- 
fod. Heb.2.5. Nid oedd y gosodiadau Iuddewig ond cysgod. 
o'r pethau hyn, Yr oedd bwrw allan y surdoes a bwytta bara 
croyw, Ecs,12.15. fel cysgod yn dal allan yr angenrheidrwydd 
o burdeb a gwirionedd ym mhlith Cristnogion. 1Cor. 5.7, 8. 
Yr oedd y bara gosod yn gysgod o'r parottoad grasol y mae Duw 
wedi ei wneuthur tu ag at wledda eneidiau ei bobl. _ Yr oedd 
yr amrywiol olchiadau Iuddewig, yn cysgodi trefn Duw i lanhau 
eneidiau halogedig. _ Yr oedd oen y pasc, am yr hwn yr ydym 
yn darllen yn Ecs. 12. yn gysgod o Grist ein pasc ni. 1 Cor.. 
5. 7. Yr oedd y sabbath, dydd gorphwysdra, yn gysgod 
o'r orphwysdra sydd i'w chael yng Nghrist, Heb. 4.9, Yr 
oedl gwyl y pebyll yn gysgod o Grist yn gwneuthur ei 


PEN. II. COLOSSIAID. â7l 


babell gyda dynion: Ioan 1. 14. ac o bererindod duwiol- 
ion yn y byd presennol. 2 Cor. 5.1. Yr oedd gwyl y blaen- 
ffrwyth yn gysgod o anfoniad yr Yspryd, ac o'r blaen- 
ffrwyth y mae duwiolion ynei dderbyn. Rhuf. 8. 23.. Ac yr 
oedd y flwyddyn Jubili yn gysgod o'r rhydd-did sydd i'w gael 
trwy Iesu Grist. Gal.5.1. Cysgod oedd y pethau hyn a'r 
cyffelyb. A'u hystyried ynddynt eu hunain nid oeddynt ddim 
yn bethau sylweddol, nac o fawr werth: nid hwy oedd yr achos 
o'r corph ; ond y corph oedd yr achos o honynt hwy: yr oedd- 
ynt yn rhoddi darluniad o'r corph: nid oedd y darluniad hwn 
ond tywyll; alle y mae'r corph, nid oes dim lle i'r cysgod. 
Ond i ddangos beth yn neillduol oeddynt yn ei ddal allan, y 
mae'r Apostol yn dywedyd, Ond y corph sydd o Grist. Yr 
oeddynt yn gysgod o gorph Crist, sef ei eglwys. Neu yn 
hytrach, yng Nghrist y mae y pethau hyn i'w cael yn wirionedd- 
ol ac yn sylweddol. Ioan 1. 17. Efe sydd wedi gwirioneddol 
roddi Iawn dros gamwedd: Efe sydd yn gwirioneddol sanct- 
eiddio yr halozedig: Efe sydd yn rhoddi y gwir fara i eneidiau 
newynog; a dwfr y bywyd, yr hwn sydd yn disychedu pawb a 
yfant o hono: Efe sydd yn rhyddhau y carcharorion, fel y 
maent yn rhyddion yn wir: Efe sydd yn rhoddi gwir orphwysfa 
i'r blinderog a'r trym-lwythoz: ac Efe sydd yn gwirioneddol 
adferu yr etifeddiaeth i'r rhai oedd wedi colli pob hawl iddi 
trwy bechod. 
18 Na íhwylled neb chwi am eich gwobr, 
wrth ei ewyllys, mewn gostyngeiddrwydd, ac 
addoliad angelion, gan ruthro i bethau nis 
gwelodd, wedi ymchwyddo yn ofergan ei feddwl 
cnawdol ei hun ; 


“ Gan fod Crist yn Ben pob tywysogaeth ac awdurdod, Adn. 
10. wedi dil€u ysgrifen-law yr ordeiniadau, ac yspeilio tywysoz- 
aethau ac awdurdodau, Adn.14,15. y mae'r Apostol yn dyfod 
i'w gosod ar eu gocheliad yn erbyn enbydrwydd arall, sef yr 
hyn oedd yn cyfodi oddiwrth philosophia gwag dwyll. Y mae 
gan hynny yn dywedyd ym mhellach, Na ihwylled neb chwi 
am eich gwobr, wrlh eî ewgllys. Y mae 'r geiriau medeis 
catalrabenelo, na lhwylled neb, yn cael eu cymmeryd oddiwrth 


372 COLOSSIAID. PEN. 1J, 


yr hyn a allai gymmeryd lle yn y chwar'yddiaethau Groegaidd, 
Gallai un a fyddai yn ymddwyn fel barnwr arfer rhyw fesurau 
neu gilydd tu ag at rwystro rhedegwyr i gael y gamp, neu'r 
goron az oedd yn cael ei dal allan ar ben yr yrfa. Y mae duw- 
iolion yn rhedeg mewn gyría, ac yn cyrchu at y nôd: 1Cor. 9. 
24. Phil. 3.14. ac y mae coron anllygredig i'w chael ar ben yr 
yrfa. 1Cor. 9.25. Y mae hon yn cael ei mynych osod allan 
dan yr enw gwobr. Mat.5.12. 6.4. Luc 14.14. Ernad oes 
dim yn ymdrechiadau 'r duwiol ag sydd yn teilyngu'r wobr, 
etto y mae Duw, o'i wir ewyllys da, wedi ei haddaw i'r rhai a 
redant yn ol ei ewyllys: ac y mae yn cael ei rhoddi pan fyddo 
yr yrfa wedi ei gorphen. “Yr oedd enbydrwydd rhag i gau 
athrawon dwyllo 'r Colossiaid am eu gwobr. Yr oeddynt yn 
arfer mesurau ag oedd yn tueddu i'w rhwystro i ddal gafael ar 
fywyd trazywyddol. Yr oeddynt yn symmud y nôd y dylasent 
fod yn cyfeirio atto, sef Iesu Grist, fel unig a digonol 
Waredwr, allan o'r golwg: yr oeddynt am eu troi o'r ffordd ag 
oedd yn arwain yn uniawn at y nôd : neu yr oeddynt yn gosod 
rhyw rwystr ar eu ffordd, i beri iddynt gloffi, neu íi beidio myned 
rhagddynt yn eu gyrfa. Ond dylai eglwys Dduw fod yn dra 
gochelgar rhag gwrando ar gau athrawon. Y mae gwrando 
' arnynt yn sicr o fod yn dra niweidiol, : Y modd yr oedd y rhai'n 
yn neillduol am dwyllo'r Colossiaid oedd, wrth eu hewyllys, mewn 
gosiynceiddrwydd, ac addoliad angelion. Y mae 'r geiriau'n 
arwyddo eu bod am eu cael i ymddwyn, nid gymmaint yn ol 
ewyllys Duw, ond fel yr oeddynt hwy yn ewyllysio: ïe, eu bod 
am eu cael i wirfoddol ymddwyn gyda'r gostyngeiddrwydd 
oedd dynol ddychymmyg yn alw am dano. Yr oedd y gostyng- 
eiddrwydd hwn yn eu dwyni addoliangylion. _ Haerent ei fod yn 
rhy hyf, ïe, ei fod yn beth rhyfygus i'r fath greaduriaid gwael 
ani gymmeryd arnynt i agosâu at Dduw o anfeidrol fawredd, 
ac am hynny y dylent anfon eu deisyfiadau atto trwy ddwylaw 
rhai o'r angylion sanctaidd sydd yn amgylchynu ei orsedd. Yr 
oedd Plato a'i ganlynwyr ym mhlith y Philosophyddion Cen- 
hedlig, ïe, a llawer ym mhlith yr Tuddewon, yn dadleu dros 
Addoliad angylion. Ond pwy bynnag oedd yn gosod allan y 
fath bethau, yr oedd yn yhuthro i bethau ni's gwelodd. _ Yr oedd 
yr hwn a ddywedai íod angylion i'w haddoli, ac a osodai allan 
eu gwahanol raddau a'u swyddau, yn cymmeryd arno ei fod: yn 
gwybod llawer; ond yr oedd yn myned i Ie nad oedd ganddo 


PEN. II, COLOSSIAID. 373 


ddim hawl i fyned: yr oedd yn ceisio treiddioì bethau nad 
oedd ddim wedi eu gweled yng ngair Duw; i bethau ag oedd 
yn hollol uwchlaw ei wybodaeth. Yr oedd wedi ymchwyddo 
yn ofer gan eì feddwl cnawdol ei hun; Yr oedd ei feddwl yn 
gnawdol, hynny yw, yn llygredig. Gwel Adn. 11. Yr oedd yn 
hollol amddifad o'r goleuni sydd yn cael ei gyfrannu gan yr 
Yspryd Glân, Oddi ar hyn yr oedd yn hawdd iawn ganddo 
ymchwyddo, gan olygu ei fod yn gwybod llawer mwy nâ dyn- 
ion eraill mewn perthynas i fawredd Duw, gwaeledd dyn, 
caredigrwydd a gwasanaeth yr angylion sanctaidd, a'r ffordd i 
bechaduriaid fyned â'u deisyfiadau at yr Arglwydd. Ond yr 
oedd yn ymchwyddo yn ofer. Nid oedd ganddo un achos i 
lettya 'r fath feddyliau mawrion am dano ei hun: ac ni wnai 
ei ddychymmygion ddim atteb un diben da: ond yn y gwrth- 
yn€b, yr oeddynt yn sicr o wneuthur llawer o niweid i bawb 
a'u cofleidiai: o herwydd yr oeddynt yn arwain dynion i ddi- 
ystyru ac esgeuluso yr unig Gyfryngwr ag sydd wedi ei osod 
rhwng Duw a dynion, ac yn ganlynol, i gael eu hollol siommi 
yn eu disgwyliadau. 


_19 Ac heb gyfattal y Pen, o'r hwn y mae yr 
holl gorph, trwy y cymmalau a'r cyssylltiadau, 
yn derbyn lluniaeth, ac wedi ei gyd-gyssylltu, 
yn cynnyddu gan gynnydd Duw. 


Pan oedd dynion yn ymchwyddo yn ofer gan eu meddwl 
cnawdol eu hunain, Adn. 18. nid oeddynt ddim yn cyfattal y 
Pen. Wrth y Pen y mae i ni ddeall Crist. Eph. 1. 22. 4.15. 
' Y mae yn Ben corph yr eglwys: Eph. 5. 23. Col, 1. 18. oddi 
'wrtho ef y mae yr holl gorph yn cael ei gynhaliaeth, a chanddo 

ef, fel'ei unig Ben, y mae i gael ei lywodraethu. Y mae efe 
hefyd yn Ben pob tywysogaeth ac awdurdod. Col. 2.10. Y 
mae ei lywodraeth yn cyrraedd pob gradd o angylion sanct- 
aidd a syrthiedig, a phob arglwyddiaeth ym mhlith dynion, 
ie, holl weithredoedd ei ddwylaw. Heb. 2. 6—9. Nid oedd 
. yrhai ag oedd am ddwyn i mewn addoliad angylion ddim yn 
cyfattal y Pen. Y mae'r gair crateo, sydd ymma am gyfallal, 
yn cael ei gyfieithu ymaflyd, Mat. 9.25. 12.11. Heb. 6. 18. 
dal, Mat. 21. 46. 292. 6. 2'Thess, 2.15, Dat. 2.13, 14, 15, 25. 
3. 1ì, cadw, Marc T.4. 9.10. a glynu, Heb. 4. 14. Nid 


324 COLOSSIAID. PEN. IL. 


oedd y twyllwyr hyn ddim yn dal gafael ar Grist, ddim yn 
glynu wrtho, mac yn ei ddal allan yn eu gweinidogaeth fel 
Pen: ond yr oeddynt am ddwyn angylion i fod yn y swydd 
a'r sefyllfa a berthyn iddo ef. yn unig. . Yr oeddynt yn gwrth- 
od y Pen, o'r hwn y mae yr holl gorph, (rwy y cymmglau a'r 
cyssylltiadau, yn derbyn lluniaeth. Fel y mae y corph naturiol 
trwy eì gymmalau a'i gyssylltiadau, yn derbyn oddiwrth y pen 
y lluniaeth ag sydd yn angenrheidiol er ei gynhaliaeth a'i gyn- 
nydd, felly y mae yr eglwys yn derbyn oddiwrth Grist y maeth 
ysprydol, trwy rinwedd pa un y mae yn cael ei chynnal a'i 
dwyn ar gynnydd. Fe ddichon fod y cymmalau a'r cyssylltiad- 
au, trwy'r rhai y mae 'r lluniaeth hwn yn dyfod i'r corph, yn 
arwyddo gosodiadau crefyddol, neu ordeiniadau yr efengyl, a'r 
amrywiol ddoniau sydd wedi eu cyfrannu i rai i'r diben i'w 
gwneuthur yn ddefnyddiol i'r eglwys. Y mae'r corph wedi cî 
gyd-gyssylltu, Y mae wedi ei wneuthur yn un trwy yr un Ys- 
pryd. 1Cor. 12. 17. Y mae yn cael ei gyssylltu â Christ 
irwy ffydd : ac y mae yr holl aelodau yn cael eu cyssylltu â'u 
gilydd trwy gariad. Y mae yn cynnyddu gan gynnydd Duc, 
Nid yw duwiolion ddim yn cynnyddu yn eu cyfiawnhad, yn eu 
perthynas â Duw, yn eu hawl i'r nefol etifeddiaeth, nac yn 
niogelwch eu cyflwr; ond y maent yn cynnyddu mewn gwy- 
bodaeth o bethau ysprydol, ffydd, cariad at Dduw a'u cyd- 
greaduriaid, casineb at bechod, gwyliadwriaeth, gostyngeidd- 
rwydd, hunan-ymwadiad, gwroldeb i wrthwynebu profedig- 
aethau, amynedd dan y groes, cysur mewn gorthrymderau, 
gobaith bywiol, &c, Y mae'r cynnydd hwn yn gynnydd Duw. 
Y mae Duw yn ei ofyn; y mae yn awdwr o hono; 1Cor. 3. 6. 
y mae er gogoniant Duw; ac y mae yn gymmeradwy ganddo 
trwy Iesu Grist, Ond fe ddichon fod y geiriau yn arwyddo 
yn neillduol eynnydd mawr, y fath ag sydd yn deilwng o Dduw. 


20 Am hynny, os ydych wedi meirw gyd â 
Christ oddiwrth egwyddorion y byd, paham yr 
ymn megis peitych yn byw yn y byd, yn ym- 
rôi i ordeiniadau; 


Yr Wedd y Colossiaid wedi cael eu claddu gyda Christ yn 
y bedydd; Adn. 12. ac yr oedd .ysgrifen-law yr ordeiniadan, 
yr hon oedd i'w herbyn, wedi ei dilêu, eî chymmeryd oddi ar 


PEN. if. COLOSSIAID. 375 


y ffordd, a'i hoelio wrth y groes. Adn. 14, Oddiwrth byn y 
mae'r Apostol yn ymresymmu yn erbyn ymarferyd â'r ordein- 
iadau hyn yn yr eglwys efangylaidd, Yr oeddynt wedi meirw 
gyda Christ oddiwrth egwyddorion y byd. Mewn perthynas i 
egwyddorion y byd, gwel Adn. 8. Yr oedd y Colossiaid wedi 
meirw oddiwrth yr egwyddorion hyn. Fel y mae y marw wedi ei 
ryddhau oddiwrth ei feistr, fel nad oes arno ddim rhwymau 
i'w wasanaethu mwyach, felly yr oeddynt hwythau mewn 
perthynas i egwyddorion y byd, dan y rhai yr oedd yr eglwys 
wedi bod yn gaeth, Gal. 4. 13. Nid oedd arnynt ddim 
mwy o rwymau i'w cadw nâ phe buasent wedi meirw. Yr 
oeddynt wedi meirw oddi wrthynt gyda Christ. Y mae Crist, 
trwy eì farwolaeth, wedi cyflawnu yr hyn oedd y gyfraith 
ddefodol yn ei gysgodi; wedi dwyn yn sylweddol i'r eglwys y 
bendithion oedd yn cael eu dal allan ynddi; a thrwy bynny 
wedi ei diddymmu, ac felly wedi rhyddhau ei bobl oddiwrth 
bob rhwymau i roddi ufudd-dod iddi. Y mae cymmundeb â 
Christ yn ei farwolaeth yn dwyn meddiant o'r bendithion sydd 
yn deilliaw oddiwrth ei ddioddefiadau. Y mae'r Apostol yn 
gofyn iddynt gan hynny, Pa ham yr ydych, megis petlych yn 
byw yn y byd, yn ymroi i ordeiniadau? Ni byddai ymostwng i 
gadw cyfraith Moses, i barchu traddodiadau 'r henuriaid, i 
gydymffurfio ag arferion y Cenhedloedd, neui blygu i awdur- 
dod y gau athrawon, ond ymddwyn megis pe buasent yn byw yn y 
byd ; hynny yw, fel pe buasent yn byw yn yr oesoedd pan oedd y 
gyfraith ddefodol mewn grym; neu fel pe buasent yn byw yn 
y sefyllfa ag oedd eglwys Dduw ynddi dan yr oruchwyliaeth 
flaenorol, pan yn gaeth dan egwyddorion y byd yng ngwlad 
Canaan; neu fel pe buasent yn ddynion o yspryd a thymmer 
fydol, yn methu cyfodi uwchlaw y pethau bydol hyn, ond yn 
glynu wrthynt, fel pe byddai eu holl ddedwyddwch i'w gael 
oddi wrthynt; neu fel pe na buasent yn gofalu am ddim ond 
am fyw yn ol helynt y byd presennol. Ond pa Aam y gwnaent 
hyn? Nid oedd arnynt ddim rhwymau i ymroddi i'r ordein- 
iadau hyn: yr oedd Crist wedi rhyddhau yr eglwys oddi wrth- 
ynt. Gal.5.1. Nid oeddynt ond egwyddorion llesg a thlod- 
ion: ni allent ddim perffeithio yr addolwyr. Heb. 9.9. 10.1. 
Yr oedd ymostwng iddynt yn ddianrhydedd i Grist: yr oedd 
yn ddiarddeliad o'i awdurdod fel unig Ben yr eglwys; ïe, yr 
oedd, mewn effaith, yn gwadu ei ddyfodiad yn y cnawd, Ac 


37G COLOSSIAID, PEN. IL. 


os ymroddent iddynt, yr oedd llawer o enbydrwydd rhag i 
Grist fod yn hollol ddifudd iddynt. Gal. 5. 2. 


21 (Na chyffwrdd; ac na archwaetha; ac 
na theimla; 


Ar ol gofyn Pa ham yr ydych, megis pettych yn byw yn. 
y byd, yn ymroi i ordeiniadau?, Adn. 20. y mae'r Apostol 
yn enwi rhai o'r ordeiniadau, neu 'r gorchymynnion, ag oedd 
y gau athrawon yn galw arnynt i ymostwng iddynt. Dywedent 
wrthynt, Na chyffwrdd; na archwaetha; ac na theimla. Fe ddi- 
chon eu bod, yn unol â golygiadau 'r Esseniaid ym mhlith yr 
Iuddewon, yn gorchymmyn na byddai iddynt ddim cyffwrdd â 
gwraig; na wnaent ddim cymmaint a phrofi y bwydydd ag oedd 
yn waharddedig yn y gyfraith; ac na wnaent ddim teimlo neb o'r 
pethau ag oedd yn defodol halogi 'r corph, megis corph marw, 
creadur aflan, yr hyn fyddai wedi marw o hono ei hun, yr byn 
fyddai wedi ei aberthu i eilunod, neu genedl-ddyn. Ond fel 
y mae y gair dptomai, yr hwn a arferir ymma am gyffwrdd, yn 
cael ei arfer yn ysgrifennadau amryw Awdwyr Groegaidd, megis 
Laertius, Plutarch, a Thucydides, i arwyddo bwytta, y mae 'n 
fwy tybygol fod y geiriau i'w cymmeryd fel hyn, Na fwylle- 
wch, na archwaethwuch, ac na theimlwch; hynny yw, hollol ym- 
gedwch rhag bwytta yr hyn sydd yn ddefodol aflan; er mwyn 
bod yn sicr o beidio halogi eich hunain â'r cyfryw fwydydd, na 
fydded ichwi ddim cymmaint a'u profi: ïe, na fydded i chwi 
ddim cymmaint a chyffwrdd â'r hyn.a ddichon eich halogi. Y 
mae'r rhai a ymroddant i goel grefydd, yn myned rhagddynt, 
bellach, bellach. 


22 Y rhai ydynt oll yn llygredigaeth wrth. 
eu harfer) yn ol gorchymynion ac athrawiaeth-. 
au dynion ? 


Ar ol crybwyll rhai o'r ordeiniadau i ba rai yr oedd y gau 
athrawon am gael ganddynt ymostwng, y mae'r Apostol yn 
dywedyd, Y rhai ydynt oll yn llygredigaeth wrth eu harfer. 
Dan oruchwyliaeth yr efengyl yr oedd yr holl fwydydd ag oedd 
y gau athrawon yn eu gwahardd, wedi cael eu trefnu gan yr 
Arglwydd at wasanaeth dyn; ac wrth gael eu defnyddio y 


PEN. IL, COLOSSIAID, 377 


maent yn cael eu difa, a'u bwrw i'r geudy; am hynny ni allant 
ddim halogi dyn. Mat, 15. 17. Neu fe ddichon mai meddwl 
yr Apostol yw, fod yr ordeiniadau byn pan yn cael eu harfer yn 
ol gorechymynnion dynion, yn llygru crefydd y rhai oedd yn 
ymroddi iddynt. Y maent yn eu harwain ì osod awdurdod 
ddynol yn gyd-radd ag awdurdod Crist mewn pethau crefydd- 
ol: y maent yn eu dwyn i olygu crefydd yn gynnwysedig, nid 
mewn cyfiawnder, tangnefedd, a llawenydd yn yr Yspryd Glân, 
ond mewn bwyd a diod, neu mewn rhyw bethau allanol: y 
maent yn peri i bethau diles, os nid pethau hollol niweidiol, 
gael eu cymmysgu â'r pethau mwya buddiol. Yr oedd yr or- 
deiniadau hyn yn ol gorchymynnion ac athrawiaethau dynion. 
Ni fedrai'r gau athrawon ddim dangos fod yr hyn oeddynt hwy 
yn ei ofyn yn unol â'r dwyfol ewyllys: nid oedd ganddynt ddim 
ond awdurdod ddynol, ac ymresymmiadau cyd-greaduriaid, yn 
sylfaen i'r hyn a haerent.. Es. 29. 19. Mat. 15. 9, Y mae'n 
wir fod rhai o'r pethau hyn wedi cael eu gorchymmyn gan yr 
Arglwydd, dan yr oruchwyliaeth Iuddewig: ond gan fod y 
gyfraith honno wedi ei diddymmu, nid yw galw am gyd-ym- 
ffurfiad â'i gofynniadau ddim i'w olygu yn bresennol ond yn 
unig fel gorchymynnion dynion. Yr oeddynt hefyd yn cym- 
mysgu llawer o ddynol ddychymmygion â'r hyn oedd wedi bod 
unwaith yn orchymynnedig trwy ddwyfol awdurdod. 


23 Yr hyn bethau sydd ganddynt rith doeth- 
ineb mewn ewyllys-grefydd a gostyngeiddrwydd, 
a bod heb arbed y corph, nid mewn bri i ddig-. 
oni y cnawd. 


Nid oedd ordeiniadau 'r gau athrawon ond llygredigaeth, 
wrth gael eu harfer yn ol gorchymynnion“ âc athrawiaethau 
dynion, Adn. 22. Ond y mae'r Apostol yn addef fod gan- 
ddynt rith doethineb mewn ewyllys-grefydd a gostyngeiddrwydd. 
Yr oedd eu hathrawiaeth a'u cyfarwyddiadau mewn perthynas 
i'r gosodiadau Iuddewig, y rhai oedd yn awr wedi eu diddym- 
mu, ac mewn perthynas i'r byn oeddynt hwy yn chwanegu o'u 
dychymmygion eu hunain, yn cael eu gosod o flaen eu gwran- 
dawyr mewn lliw neillduol o hardd. Yr oedd cymmaint o 
ddoethineb yn ymddangos yn yr hyn a ddywedent, fel yr oedd 
llawer yn barod i'w dderbyn fel cennadwri yn cael ei hanfon 

LLYFR V, B3 


979 COLOSSIAID, PEN, II. 


attynt o'r nefoedd, Yr hyn oedd yn peri i'w gorchymynnion 
ymddangos mor ddoeth oedd, eu bod yn tueddu cymmaint i 
farweiddio 'r enawd, i ddwyn y meddwl oddiwrth hyfrydwch 
daearol, ac i ddwyn mwy o ogoniant i Dduw nâ 'r hyn oedd. yn 
eael ei osod allan gan Paul a'i frodyr. Yr oedd yr ymddangos- 
iad teg hwn mewn ewyllys-grefydd a gostyngeiddrwydd. Y mae 
ewyllys-grefydd yn gynnwysedig mewn gwneuthur pethau nad 
yw Duw ddim yn eu gorchymmyn, neu ymgadw oddiwrth 
bethau nad yw efe ddim yn eu gwahardd, a hynny gyda golwg 
ar ryngu bodd Duw, ei anrhydeddu, a haeddu rhyw fendithion 
oddi wrtho. Rbyw aberth gwir-foddol i'r Arglwydd ydyw, nid 
yn cael ei gofyn yn y gair, ond yn deilliaw oddiwrth ewyllys yr 
hwn sydd yn ei dwyn. Fe ddichon fod llawer o ostyngeidd- 
rwydd yn ymddangos yn hyn. Y mae dynion coel-grefyddol, 
nid yn ueig yn ymostwng i wneuthur neu beidio gwneuthur yn 
ol fel y byddont yn cael eu cyfarwyddo gan rai fyddo yn ym- 
ddangos yn ddoethach nâ hwy eu hunain, ond hefyd yn dangos 
llawer o ostyngeiddrwydd, naill ai trwy geisio gan angylion i 
ddwyn eu deisyfiadau at Dduw, o ran eu bod hwy yn eu gol- 

gu eu hunain yn annheilwng i gaelagoshau i'w wyddfod; neu 
trwy ymgadw oddiwrth amrywiol bethau ag sydd yn gysurus i 
nafur, fel rbai fyddai yn golygu eu hunain yn hollol annheilwng 
o honynt; neu frwy wneuthur llawer o bethau, y rhai sydd ar 
yai golygiadau yn iselu y rhai sydd yn eu cyflawnu; neu trwy 
anffurfio eu hunain, ac ymddangos yn wyneb-drist. Mat. 6. 6. 
Y mae'r Apostol yn sylwi yn neillduol eu bod Aeb arbed y 
corph, nid mewn bri i ddigoni'y cnawd. Fe ddichon eu bod, 
dan rith marweiddio 'r cnawd, yn cystuddio eu cyrph, mewn 
amrywiol ffyrdd nad oedd Duw ddim wedi eu gorchymmyn, 
megis trwy ymprydio ar y cyfryw a'r cyfryw ddyddiau, fflang- 
ellu eu hunain, &c._ 1 Bren. 18. 26... Nid yw pethau o'r fath 
byn ddim mewn bri î ddigoni y cnawd. Y mae 0ri, neu barch, 
neu anrhydedd, yn ddyledus i'r corph, Y mae wedi ei greu 
gan Dduw; yn breswylfod i enaid anfarwol, yn wasanaethgar 
i'r enaid er gogoneddu Duw, a gwneuthur daioni i gyd-gre- 
aduriaid; y mae wedi ei brynu trwy lesu Grist; wedi ei gyflwyno 
i'r Arglwydd, i fod yn deml i'r Yspryd Glân; ac y mae i gael 
ei gyfodi yn ogoneddus yn y dydd diweddaf. Y mae attal 
oddiwrth y corph yr hyn y maeyr Arglwydd wedi ei drefnu er 
ei gynhaliaeth, neu ei gystuddio, trwy ffyrdd a moddion na 


PEN III, COLOSSIAID, 379 


orchymynnodd Duw, yn cadw oddi wrtho y bri, neu 'r parch 
sydd yn ddyledus iddo. Neu fe ddichon mai meddwl yr Apos- 
tol yw, nad oes yn yr ymddangosiadau hyn o ddoethineb a 
gostyngeiddrwydd, ddim a ellir ei gyfrif o un gwerth, nac o un 
anrhydedd i Dduw: nid yw'r cyfan ond boddloni 'r cnawd, 
neu anian lygredig. Y mae'r bunan-foddlonrwydd, yr ym- 
ffrost, y diystyru eraill, &c., ag sydd yn fwyaf cyffredinol yn 
cydfyned â phethau o'r natur hyn, yn Ag nad ydynt ond 
cnawdol, 





PHNNOD HEH, 


A M hynny os cyd-gyfodasoch gyd â Christ, 
ceisiwch y pethau sydd uchod, lle mae 
Crist yn eistedd ar ddeheulaw Duw. 


Âr ol gosod o'u blaen athrawiaeth yr efengyl, a'u gosod ar 
eu gocheliad yn erbyn cyfeiliornadau, y mae'r Apostol yn dyfod 
i alw eu sylw at'yr ymarweddiad ag sydd yn addas i'r efengyl. 
Ac i'r diben i wasgu ystyriaeth o'u dyledswydd yn fwy at eu 
meddyliau, y mae yn dwyn ar gof iddynt eu proffes a'u breint- 
iau fel CrisV'nogion. Gyda'r olwg byn y mae'n dywedyd, Am 
hynny os cyd-gyfodasoch gyda Christ. Nid oedd efe ddim yn 
ammeu pa un a oeddynt wedi cyd-gyfodi ai peidio: ond y mae 
yn dangos iddynt eu dyledswydd gan fod hynny wedi cymmer- 
yd lle. Y mae'r cyd-gyfodiad hwn yn cynnwys symmudiad o 
dan felldith y ddeddf, i gyflwr o gymmod a chyfeillgarwch â 
| Duw; o farwolaeth mewn pechodau a chamweddau, i fywyd o 
sancteiddrwydd; ac o ddyfnder trueni i obaith nefol ogoniant. 
Y mae yn gyd-gyfodi gyda Christ. Pan gyfododd Crist fel 
Cynddrychiolwr ei bobl, yr oeddynt hwythau yn cyfodi ynddo 
ef, fel aelodau gydau Pen. : Y mae ei adgyfodiad ef yn achos 
o'u hadgyfodiad hwy. 'Trwy amlygu fod dwyfol gyfiawnder 
wedi ei foddloni, ac na ddichon angeu ddim rhwystro dedwydd- 
wch, y mae yn rhoddi neillduol galondid i ffydd, Pen. 2. 12. 
yn ennyn cariad at Dduw, a dymuniad am nefol ogoniant. Y 
mae eu hadgyfodiad hwy mewn cyd-ymffurfiad ag adgyfodiad 


380 COLOSSIAID. PEN, III, 


Crist, fel y mae trwy yr un dwyfol allu, ae i'r un math o fywyd 
ag y cyfododd Crist iddo. Ac oddiwrth Grist wedi adgyfodi 
y mae yr Yspryd Glân yn cael ei anfon i gyfodi eneidiau i fyw- 
yd ysprydol. Yn awr os oedd y Colossiaid, fel yr oedd yr 
Apostol yn hyderu eu bod, yn ol eu proffes, wedi eu gwirion- 
eddol adgyfodi gyda Christ, eu dyledswydd oedd dangos eu 
bod felly, trwy geisio y pethau sydd uchod. Y mae'r pethau 
sydd uchod uwchlaw amgyffred dynion, ac yn annhraethadwy. 
lCor.2.19. 2Cor. 12.4. Ond nid yw ddim yn rhyfyg i enwi, 
ym mhlith y pethau sydd uchod, Duw, fel ymae yn Dad, Mab, 
ac Yspryd; Es. 67. 10. G6. 1, 2. Crist ar ei orsedd gyfryngol; 
Rhuf. 8. 34. Heb. 1. 3. 8. 1. 12. 2. adnabyddiaeth helaeth o 
Dduw a phethau dwyfol; Dat. 21. 29. 22.4, 5. sancteidd- 
rwydd heb ddim llygredd; Dat. 21. 27. 22. 15. cyd-ymffurf- 
iad ag ewyllys Duw; Mat. G. 10. Psal. 103. 20. cariad at 
Dduw ac at eu cyd-greaduriaid; Fph. 1. 4. 1 Cor. 13. 8. cym- 
mundeb di-gyfrwng â'r Duwdod; Dat. 21.22. Ioan 12, 26. 17. 
44. a llawenydd digymmysg a di-ddiwedd. Mat. 25, 91. 
Uchod 3 mae tŷ nid o waith llaw, tragywyddol gyda Duw, 
2Cor. 5.1. dinas ag iddi sylfeini, Heb. 10. 10, afon bur o 
ddwfr y bywyd, Dat. 22. 1. pren y bywyd ynghanol paradwys 
Duw, Dat. 2.7. pob rhodd ddaionus a phob rhodd berffaith, 
Iag. 1. 17. coron cyfiawnder, 2 Tim. 4, 8. gogoniant, anrhyd- 
edd a thangnefedd. Rhuf. 2. 10. Psal. 37. 37. Y mae ceisio'r 
pethau hyn yn cynnwys diamheuol a sefydlog gredinïaeth o'u 
bod, eu caru a'u gwerthfawrogi uwchlaw pob peth arall, myn- 
ych feddwl am danynt, myfyrio llawer arnynt, eu di-ragrith 
ddymuno, ac arfer pob moddion tu ag at gael hawl iddynt a 
mwynhad o honynt. Y mae bod duwiolion wedi cyd-gyfodi 
gyda Christ yn annogaeth neillduol i geisio'r pethau hyn, Ni 
chyfododd Crist ddim i ofalu am bethau daear; ond ar ol cyf- 
odi efe a dderchafodd i'r uchelder. Ac ni bydd plant yr ad- 
gyfodiad ddim yn sefyll mewn angen o bethau daearol; ond 
byddant fel angylion Duw. Am hynny fe ddylai y rhai sydd 
wedi cael eu cyfodii fywyd ysprydol, geisio y pethau sydd 
uchod, I annog y Colossiaid at hyn ym mhellach, y mae'r 
Apostol yn dywedyd, le mae Crist yn eistedd ar ddeheulaw Duw. 
Gan mai Yspryd yw Duw, nid oes ganddo na llaw ddebau na 
llaw asswy, fel rhannau corphorol; ac nid yw eisteddiad Crist 
ar ei ddeheulaw ddim yn arwyddo agwedd gorpliorol y Cyf: 


PEN.IIL COLOSSIAID. 381 


ryngwr yn y nefoedd. Ond y mae'r geiriau 'n dal allan, ei fod 
yn awr yn gorphwys oddiwrth ei lafur; ei fod yn ddiogel ac 
yn dawel allan o gyrraedd ei holl elynion ; ei fod yn mwynhau 
llawenydd annhraethadwy; Psal. 16.11. ei fod yn dra derch- 
afedig mewn anrhydedd; 1 Bren. 2. 19. ei fod yn teyrnasu 
mewn awdurdod; Psal,110. 1. 1Cor.15.25. Eph. 1. 20—22. 
Heb. I. 13, 14. ei fod yn eiriol ar ran troseddwyr; Heb. 8.1. 
a'i fod wedi ei osod i farnu byw a meirw, Mat. 26. 64.. Y 
mae hyn yn aunogaeth i dduwiolion geisio y pethau sydd 
uchod. O herwydd yno y mae eu Pen a'u Priod, yr hwn ni 
all ddim llai nâ bod yn anwyl gan eu heneidiau: y mae yno yn 
eiriol am y bendithion y maent hwy yn sefyll mewn angen o 
honynt : ac y mae yno mewn awdurdod i gyfrannu bendithion 
î greaduriaid tlodion ymma ar y ddaear, Act.2.33. 6.91, 
Eph. 4. 8. 


“2 Rhoddwch eich serch ar beihau sydd 
uchod, nid ar bethau sydd ar y ddaear. 


I ddangos ym mhellach y mawr bwys o geisio y pethau 
sydd uchod, y mae'r Apostol yn dywedyd, Rhoddwch eich serch 
ar bethau sydd uchod. Mewn perthynas i bethau sydd uchod, 
gwel y yr Adnod flaenorol, Y mae phroneo, y gair sydd ymma am 
roddi serch, yn cael ei gyfieithu deall, 1 Cor. 13. 11, ystyried, 
Rhuf. 14. 6. rhoddi'r meddwlar, Rhuf. 12. 16. a bod yn ofalus. 
Phil. 4.10. Dyledswydd duwiolion yw ymdrechu i ddeall yr 
hyn y mae'r Ysgrythyr yn ei ddywedyd am y pethau sydd 
uchod, ystyried eu gwerthfawrogrwydd, a'r modd i gael medd- 
iant o honynt, rhoddi eu meddwl yn ddifrifol ac yn sefydlog 
arnynt, a bod yn ofalus iawn rhag byw a marw yn ddieithriaid 
iddynt. Y mae rAoddi serch arnynt yn cynnwys, di-ragrith 
| gariad attynt, dymuniad cryf, ïe, hiraeth enaid am gael eu 

meddiannu, byfrydwch ynddynt, a llawenydd wrth feddwl am 
fwynhad o honynt. Nid oedd ddim yn ddigon gan yr Apostol 
i'w cyfarwyddo i osod eu serch ar y pethau sydd uchod, ond 
î'r diben i'w gosod ar eu gocheliad, y mae'n dywedyd ym 
mhellach, Nid ar bethau sydd ar y ddaear. Fe ddichon fod y 
pethau sydd ar y ddaear yu arwyddo y defodau a'r traddodiadau, 
y rhai oedd efe wedi eu crybwyll, yn y bennod flaenorol, dan 
enw egwyddorion.y byd, Y mae'r rhai'n gymmaint islaw y 


282 COLOSSIAID. PEN. J1L, 


pethau sydd yn deilwng o sylw duwiolion, ag ydyw 'r ddaear 
islaw 'r nefoedd. Y maent yn cael eu cymmeryd oddiwrth 
bethau daearol, ac yn rhwymo meddyliau dynion megis wrth 
y ddaear. Gan hynny, er fod llawer yn gosod eu crefydd yn 
y pethau byn, fe ddylai Cristnogion dderchafu eu meddyliau 
at bethau uwch a mwy gogoneddus. Neu fe allai fod yr 
Apostol yn golygu y nwydau cnawdol, a'r ymarferiadau llygr- 
edig, y rhai y mae 'n eu galw yr aelodau ar y ddaear. Adn. 5, 
Yn lle ymhyfrydu yn y rhai'n, dyledswydd Cristion yw ffoi 
oddi wrthynt a'u marweiddio. Neu yn hytracb, yr hyn a 
olygir ymma yn fwyaf neillduol yw, y pethau bynny ar y 
ddaear ag sydd ynddynt eu hunain yn gyfreithlon, megis ym- 
borth, dillad, eyfoetb, anrbydedd, hyfrydwch, cyfeillion, iech- 
yd, hir einioes, &c, Y mae'n wir y dylai pennau teuluoedd 
ofalu am ddarparu gyferbyn â'r teuluoedd sydd dan eu gofal: 
ac fe ddylai Cristnogion fod yn dra gofalus na fyddont yu 
pyled neb o ddim, ond o garu bawb eu gilydd. Rhuf. 13. 9. 
Ar yr un amser, ni ddylent ddim caru'r byd, na'r pethau sydd 
yn y byd. 1Ioan 2.15. Dylent fod yn dra gwyliadwrus na 

byddo i bethau daearol ddim cael gormod o le yn eu meddyliau 
a'u serchiadau. Nid yw'r cyfan sydd ar y ddaear ddim ond 
hynod o wael mewn cydmariaeth â'r pethau sydd uchod: Mat. 
16. 26. nid ydynt ond pethau yn myned heibio, ac yn hawdd 
iawn i'w colli: 1 Cor. 7. 31. 1Iloan 2.17. Mat. 6.19, 20, ni 
allant ddim rhoddi boddlonrwydd na thawelwch meddwl i'r 
rhai sydd yn.eu caru, na diogelu eu perchennogion rhag an- 
neirif ddrygau: nid ydyw duwiolion ond dieithriaid a pbererin- 
ion tra ymma ar y ddaear: Heb. 11. 13. ni all neb fyned â 
dim o'r pethau hyn gyda hwynt: Eccl. 5.15. 1 Tim. 6. 7. nid 
ydynt ond pethau y mae'r Cephedloedd yn eu ceisio: Mat. 6. 
92. y mae rhoddi serch arnynt yn rhwystro dynion i wasan- 
aethu Duw, Mat. 6. 24. yn eu dwyn i ddiystyru gwahoddiadau 
yr efengyl, Luc 14. 18, 19. yn peri i'r gair fyned yn ddiffrwyth, 
Mat. 13. 22. yn llanw 'r galon â gelyniaeth at Dduw, Iag. 4. 4. 
yn llanw'r byd â llygredigaeth, 2 Pet. 1. 4, yn gwanu dynion 
â llawer o ofidiau, 1 Tim. 6. 10. ac yn eu boddi i ddinystr a 
cholledigaeth. I Tim. 6, 9. 


3 Canys meirw ydych, a'ch bywyd a gudd | 
iwyd gyd â â Christ yn Nuw. 


PEN, III. COLOSSIAID. 293 


I ddangos pa'm y dylent roddi eu serch ar y petlfod sydd 
uchod, ac nid ar bethau sydd ar y ddaear, y mae'r Apostol 
yn dywedyd, Canys meirw ydych. Nid eynt yn bresennol 
ddim yn feirw mewn camweddau: Pen. 2. 19. ond yr oeddynt 
yn greaduriaid marwol: yr oedd yn (ha iddynt farw a gadael 
pob peth darfodedig: am hynny yr oedd yn hollol anaddas 
iddynt roddi eu serch arnynt yn ormodol. Yr oeddynt yn 
agored i gynnifer o ofidiau, fel nad oedd eu bywyd, ar ryw 
ystyriaeth, ond megis marwolaeth: 1Cor,4.9. 2Cor.1. 8—10. 
6.9. 11. 29. oblegid hynny yr oedd yn anghymmwys iawn 
iddynt roddi eu serch ar y pethau sydd ar y ddaear. Yr oedd- 
ynt, fel y meirw, yn cael eu hanghofio gan y byd: Psal, 31. 12. 
Pa ham, gan hynny, y rhoddent eu serch ar y pethau sydd ar 
y ddaear? Yr oeddynt wedi meirw oddiwrth egwyddorion y 
byd, fel nad oeddynt ddim dan rwymau i gadw 'r gyfraith 
ddefodol: Pen. 2. 20. ac yr oeddynt, trwy gorph Crist, wedi 
marw i'r gyfraith foesawl, fel na allai hi ddim gofyn ufudd-dod 
oddi wrthynt, fel ammod bywyd, na'u melldithio am drosedd, 
Rhuf. 7.4. Gal. 2. 19. Am bynny yr oedd yn afresymmol 
iawn iddynt roddi eu serch a'u bryd ar y rhai'n, fel pe byddai 
bywyd tragywyddol i'w gael trwyddynt. Yr oeddynt wedi 
meirw i bechod. Rhuf. 6.2, 6,7. Gal. 5. 24. 1Pet.4.1,3, 
Yr oedd dedryd wedi cael ei rhoddi yn erbyn yr hen ddyn, wedi 
dechreu cael ei gosod mewn grym, ac yn sicr o gael ei chyf- 
lawnu. Nid oedd un priodoldeb, gan hynny, iddynt fyw etto, 
mewn pechod, gan roddi eu serch ar y pethau sydd isod. Ac 
yr oeddynt wedi meirw i'r byd: Gal. G6. 14. anghysson iawn, 
gan hynny, fyddai iddynt fod â'u meddwl ar bethau daear a'u 
gofal am danynt, a'u dymuniad i gael mwynhad o honynt, yr 
un fath a phe buasent yn eu golygu y pethau mwyaf eu pwys. 
Ond er eu bod, yn yr ystyriaethau hyn yn feirw, yr oedd gan- 
ddynt fywyd. Yr oeddynt yn feddiannol ar anian sanctaidd, yr 
hon oedd yn eu tueddu i fyw, nid iddynt eu hunain, ond i'r Ar- 
glwydd: yr oeddynt wedi eu cyfiawnhau trwy ffydd: yr oedd- 
ynt yn mwynhau cysur yn eu heneidiau eu hunain: ac er myned 
i orwedd ym mhriddellau 'r dyffryn, yr oedd eu cyrph yn sicr 
o gael byw byth ar frynniau anfarwoldeb. Y mae'r byŵyd 
hwn wedi ei guddio gyda Christ yn Nuw. _ Y mae yn guddiedig 
fel y mae yn anadnabyddus i'r byd. Er gweled ei weithrediad- 
au mewn ymddugiad addas, ni fedrant ddim gweled yr anian, 


394 COLEOSSIAID. PEN.1IL 


neu 'r egwyddor oddiwrth ba un y mae 'r bywyd hwn yn 
deilliaw. 1ê, y mae llawer o'i weithrediadau, yn neillduol mewn 
galar am bechod, ymdrech yn erbyn profedigaethau, ffydd yng 
Nghrist, llawenydd yn yr Yspryd Glân, &c., yn hollol allan o 
olwg y byd... Ac y mae cynhaliaeth eu bywyd yn guddiedig; 
ni fedr y byd ddim amgyffred beth sydd yn gwneuthur duw- 
iolion mor fywiog ac mor gysurus. Y mae breintiau eu bywyd, 
y rhai sydd yn perthyn iddynt yn bresennol, a'r rhai a gânt eu 
mwynhau mewn byd arall, yn anweledig i'r byd. Gellir dy- 
wedyd hefyd ei fod yn guddiedig oddiwrth dduwiolion eu hun- 
ain, Nid ydynt ddim yn cyflawn ddeall pa fodd y mae yr 
Yspryd yn gweithredu ynddynt: oblegid eu bod yn teimlo eu 
llygredd yn gweithredu mor gryf yn eu mynwesau, y maent, 
lawer gwaith yn bared i ammeu pa un a ydynt wedi eu bywhau 
trwy ras ai peidio: ac nid amlygwyd etto beth a fyddant. 
lloan 3.2. 1Cor.2.9. 1Pet.1.5. Y mae hefyd, fel rhyw 
drysor gwerthfawr, wedi ei guddio er diogelwch, fel na all 
gelynion ddim dyfod o hyd iddo. Ni fedr uffern na daear 
ddim torri ymmaith eì gynhaliaeth, na'i gymmeryd ymmaith 
oddiwrth y rhai sydd yn ei feddiannu. Y mae wedi ei guddio 
gyda Christ. Y mae Crist ei hun, o ran ei Berson a'i ogoniant 
allan o olwg y byd, ac yn berffaith ddiogel allan o gyrraedd 
pob enbydrwydd. Ioan 14, 19. Act.3.21. Heb.12.2. Y 
mae bywyd ei eiddo ynddo ef. lIoan 5.11. Efe yw'r try- 
sordy lle y mae wedi ei osod i fynu, a'r cyfrannwr o hono i 
bechaduriaid. Col.1.19,loan 1.14,16. Trwy rinwedd eu 
hundeb ag ef y mae duwiolion yn cyfrannogi o hono. Ioan 
9.96. 1loan 5. 12. Y mae bywyd ynddynt hwy megis yn y 
ffrydiau sydd yn dylifo i'n byd ni: y mae ffynnon y bywyd hwn 
yn guddiedig yng Nghrist a'i gyflawnder. Y mae ynddynt hwy 
fel yn y. pren, yr hwn, yn y gaiaf, sydd heb fawr o ddail na 
harddwch; ond y mae bywyd prennau cyfiawnder, a'i gynhal- 
iaeth, yn guddiedig yng Nghrist y gwreiddyn. Y mae yno yn 
ddiogel, yn gystal ag allan o'r golwg. Y mae wedi ei guddio 
gyda Christ yn Nuw. Y mae Crist, yn ei natur ddynol, yn y 
nefoedd, yn ddiogel gyda'r Tad, yr hwn sydd yn anweledig i 
nì, ac y mae mewn undeb anwahanol ag ef trwy fody Mab yn 
y Tad a'r Tad yn y Mab. Ioan 14.11. 17.21. Y mae byw- 
yd ei eiddo allan o'r golwg ac yn hollol ddiogel, fel y mae wedì 
ei osod i fynu yn nirgel fwriadau Duw, a'i arfaeth, Eph. 1, 9. 


PEN. III. COLOSSIAID. 285 


yn ei ymrwymiadau i'w Fab, Psal. 89.15, 98, 20, 36, &c.. yn 
ei gariad, ei ras, a'i drugaredd, Eph. 2. 4, 7. yn ei allu, Eph. 
1.19, 20. I Pet,1. ô. loan 10. 29. yn ei ddoethineb, Eph, 1. 
8. yn ei ffyddlondeb a'i anghyfnewidioldeb. 1 Cor. 1. 9. 
1'Thess. 5. 24. 2 Thess. 3. 3. Dylai hyn gael ei ystyried fel 
annogaeth i geisio y pethau sydd uchod. | 


4-Pan ymddangoso Crist ein bywyd ni, yna 
hefyd yr ymddangoswch chwithau gyd âg ef 
. mewn gogoniant. 
“Yn bresennol y mae bywyd duwiolion wedi ei guddio gyda 
Christ yn Nuw. Adn. 3. Ond nid yw ddim i fod yn gudd- 
iedig byth, Am hynny y mae'r Apostol yn dywedyd, Pan 
ymddangoso Crist ein bywyd ni. Y mae Crist yn fywyd ì'w 
eiddo. Ioan14.G. Y mae yn awdwr a chynhaliwr bywyd na- 
turiol. Ioan 1, 3. Heb. 1, 39. Y mae, trwy ei aberth, yn 
baeddiannol achos bywyd o gyfiawnhad: loan 4. 9. y mae, 
trwy ei Yspryd, yn cyfrannu anian sanctaidd, loan 5. 25. a 
thrwy ei feunyddiol ddylanwadau a'i gynnorthwyon, yn byw 
ynei bobl: Gal. 2. 20. y mae yn fywyd o gysur iddynt yn eu 
.” holl orthrymderau: Efe yw diben eu bywyd: Phil, 1. 20, 21. 
' ac efea fywha eu cyrph yn y dydd diweddaf. 1 Cor. 15. 46. 
Y mae y Crist hwn i ymddangos. Y mae i ddyfod i alw trigol- 
ion daear oll i gyfrif, Act. 17. 91. Rhuf. 14. 10. 2 Cor. 5. 10. 
i roddi dial ar ei elynion, 2 Thess. 1. 7, 8. ac ì wneuthnr ei 
eiddo yn berffaith a thragywyddol ddedwydd, Mat, 25. 33, 
34. Y mae ei ymddangosiad yn cynnwys dyfodiad ei natur 
ddynol mewn modd gweledig; Mat. 26. 64, Dat. 1. 7. ac am- 
lygiad o'i ogoniant, yr byn sydd yn awr allan o'r golwg. Luc 
9.26. Pan ymddangoso efe, yna hefyd yr ymddengys ei tiddo 
gyd ap ef mewn gogonianf. Cânt eu cipio i fynu i gyfarfod â'r 
Arglwydd yn yr awyr: 1 Thess. 4.17. ac ymddangosant yn 
debyg iddynt eu hunain; oblegid fe fydd dydd y farn yn ddydd 
dadguddiad meibion Duw. Rhuf. 8. 19,: Ymddangosant gyd 
ag ef, fel rhai;yn gyfrannogion o'i anian, fel gwrthddrychau ei 
neillduol ofal, fel amlygiadau o rinwedd ei aberth, fel arwydd- 
ion o'i fuddugoliaeth ar satan, fel cyd-etifeddion o'i deyrnas, 
ac fel ei ddyweddi, neu rai wedi eu dwyn i undeb agos ac an- 
naitodol ag ef eihun... Ymddangosant gyd ag ef mewn gogon- 
LLYF& V, c3 


938G COLOSSIAID, PEN. 1II. 


ianf. Bydd eu gogoniant yn annhraethadwy. Bydd Crist ei 
bun yn cael ei ogoneddu ynddynt. 2Thess. 1.10. Ond yn 
neillduol, byddant yn disgleirio fel yr haul, Dan. 12. 3. Mat. 
19. 47. Bydd eu cyrph yn debyg i gorph gogoneddus Crist, 
Phil. 3.21, wedi eu gwisgo ag anllygredigaeth ac anfarwoldeb, 
1Cor.15.45,59. Bydd eu heneidiau yn berffaith mewn sanct- 
eiddrwydd. Heb. 12. 29. Cânt eu gosod ar ddeheulaw 'r 
Barnwr, ac fe ga eu gweithredoedd da eu cyhoeddi a'u 
helaeth wobrwyo. Mat. 25. 398—36. Byddant allan o gyrr- 
aedd pob gofid. Dat.7.17. Cânt weled wyneb yn wyneb; 

a dal cymmundeb â seintiau perffaith, a'r angylion sanctaidd, 

ïe, â Duw ei hun dros bob tragywyddoldeb. 1 Thess. 4. 17. 
Dylai ystyriaeth o hyn eu rhwymo i osod eu serch ar y wead 
«bo uchod. i 


5 Marwhêwch gan hynny eich aelodau y rhai 
sydd ar y ddatan: godineb, aflendid, gwŷn, 
drygchwant, a chYbydd! dod, yr hon sydd eilun- 
addoliaeth: 


Yr oedd yr Apostol yn golygu fod y Colossiaid wedi cyd- 
gyfodi gyda Christ, Adn. 1. ond eu bod yn feirw i'r byd a 
phechod; Adu. 8. bod Crist yn fywyd iddynt, ac y byddai 
iddynt hwythau, yn ei ail ymddangosiad, ymddangos gyd ag 
ef mewn gogoniant. ,Adn.4. Mewn ffordd o gasgliad oddi- 
wrth y pethau hyn y mae yn dywedyd wrthynt, Marwhêwch 
gan hynny eich aelodau y rhai sydd ar y ddaear, Yn y rhan 
ganlynol o'r Adnod y mae'r Apostol ei hun yn dangos beth 
oedd ganddo yn ei olwg wrth sôn am yr aelodau ar y ddaear. 
Y mae yn enwi pechodau neillduol: y mae 'r rhai'n fel aelod- 
au yn perthyn i gorph pechod, i'r hen ddyn, neu yr anian 
lygredig. Rhuf, 6. 6. Y maent yn cael eu galw yn weithred- 
oedd y corph. Rhuf, 8.13... Y mae yn y duwiol, tra ymma 
ar y ddaear, hen ddyn, yn gystal a dyn newydd. Y mae i'r 
hen ddyn hwn amrywiol aelodau, y rhai sydd, nid yn unig 
'yn anwyl ganddo fel ei aelodau, ond hefyd yn cael eu 
defuyddio i'r diben i gyflawnu ei fwriadau. Fe ddichon eu bod 
hefyd yn cael eu galw yn aclodau, oblegid fod llygredd y natur 
ddynol yn amlygu ei hun trwy aelodau y corph naturiol. Rhuf. 
6.13. Y maent yn aelodau ar y ddacar. Y maent yn arwain 


PEN III, COLOSSIAID. 367 


yr enaid i ymhyfrydu mewn pethau daearol; ac ni chânt ddim 
blino duwiolion ond yn unig tra ymma ar y ddaear. Dyled- 
swydd duwiolion yw marwhau yr aelodau hyn. Yr oedd yr 
Apostol wedi dywedyd, Adn. 3. fod y Colossiaid yn feirw. 
Pan y mae pechadur yn cael ei ail eni, y mae ergid marwol 
yn cael ei roddi i bechod: y mae yr hen ddyn yn cael ei 
groeshoelio, fel y mae yn colli ei awdurdod llywodraeth- 
ol. Rhuf. 6. 6, 14. Ar yr un pryd y mae'n amlwg nad yw 
ddim yn cael'ei hollol ladd ar unwaith. Rhuf. 7. 17, 21, 23. 
lloan 1.8. Y mae nid yn unig bywyd, ond hefyd llawer o 
rym i'w weled yn fynych yn ei aelodau. Gwaith beunyddiol 
Cristion yw marwhau yr aelodau hyn. Y mae hyn yn arwyddo 
graddol, ond beunyddiol, wanhau yr anian lygredig, a'r tuedd 
at bechodau neillduol, fel na byddo ddim yn gweithredu, 
ond yn cael ei ddarostwng fwy fwy hyd oni byddo wedi ei 
hollol ladd. Y mae hyn i gael ei wneuthur trwy yr Yspryd, 
hynny yw, yn ol ei gyfarwyddiadau, a thrwy ei gynnorthwyon. 
Rhuf. 8. 18.. Y mae yn cynnwys difrifol fyfyrdod ar sanct- 
eiddrwydd Duw, 1 Pet. 1. 15, 16. ar natur a thuedd pechod, 
Rhuf. 8. 19. ar ardderchawgrwydd, defnyddioldeb, a hollol 
angenrheidrwydd sancteiddrwydd, Heb. 12. 14. ac yn neill- 
duol ar groes Crist; Gal, 6. 14. cydwybodol ymgadw oddiwrth 
beth bynnag all fod yn achlysur i gynhyrfu nwydau llygredig ; 
gwyliadwriaeth ar y galon yn wyneb profedigaethau; a gweddio 
am gynnorthwyon i ymddwyn, ym mhob amgylchiad, fel y 
gweddai i Saint. Rhai o'r aelodau ar y ddaear i'w marweiddio, 
yw, godineb, aflendid, gwŷn, drygchwant, a chybydd-dod.. Y 
mae godineb yn cymmeryd lle, naill ai rhwng rhai wedi priodi, 
neu rhwng rhai heb briodi. Y mae llawer o ystyriaethau yn 
dangos mai dyledswydd Cristnogion yw ymgadw oddi wrtho a'i 
farweiddio. Y mae Duw wedi ei wahardd mewn geiriau pendant 
a digon eglur: Ecs. 20. 14. Luc 18. 20. 1 Thess. 4, 3. Iag. 
2. 10. am hynny nid di-niweid yw'r neb sydd yn euog o hono: 
Dihar. 6. 29. Y mae'n cael ei enwi ym mhlith amrywiol 
weithredoedd y cnawd: Gal. 5. 19. y mae yn halogi dyn: Mat. 
15. 19,20. y mae'r godinebwr yn pechu yn erbyn ei gnawd ei 
hun: 1 Cor. 6. 18, y mae, nid yn unig yn pechu ei hun, ond 
yn euog o bechod arall hefyd: y mae godineb yn dwyn dian- 
rhydedd: Dihar. 6. 32, 39. y mae yn dwyni dlodi: Dihar. 6. 
26. 29. 3, y mae'r corph wedi ei greu, nid i odineb, ond i'r Ar- 


3ô8 COLOSSIAID, PEN. III, 


glwydd; 1 Cor. 6.13. wedi ei brynu er gwerth; 1Cor.16. 20, 
yn cael ei wneuthur yn aelod ì Grist, ac yn deml i'r Yspryd 
Glân; lCor. 6.15, I9. ac i gael ei gyfodi yn y diwedd yn an- 
llygredig: 1 Cor. 6. 14. y mae godineb yn un o'r pethau nad 
ydynt weddaidd, y rhai y mae dynion yn cael eu rhoddi i fynu 
iddynt mewn ffordd o farn: Rhuf. I, 28, 99. ymae yn cau dyn- 
ion allan o eglwys Crist: 1 Cor. 5. 9, ìÌ1. y mae yn cau allan 
o'r nefoedd: 1 Cor. 6. 9, 10. y mae yn gwneuthur yn agored i. 
farn Duw, Heb. 13. 4. ac yn dwyn dinystr ar y rhaì sydd. yn 
euog o hono: Diar. 2,18. 6.32. 7.26, 27. ïe, prin y mae 
neb o honynt yn dychwelyd. Dihar. 2. 19. Y mae aflendid 
yn cymmeryd ì mewn bob math o ammhurdeb, mewn meddwl, 
gair, a gweithred. Dichon gynnwys, nid yn unig godineb, yr 
hyn a grybwyllwyd o'r blaen,” ond hefyd llosgach, Lef. 18. 
6:—18. pechod y Sodomiaid, Rhuf, 1. 26, 27. gorwedd gyd ag 
anifail, Lef. 18. 238. a phechod Onan, Gen. 38. 9. Y mae 
gwŷn yn arwyddo y nwyd lygredig yn y fynwes, neu duedd y 
galon at halogrwydd. Y mae chygchwant yn arwyddo y dy- 
muniad llygredig ag sydd yn gyntaf yn ymddwyn, ac yna yn 
esgor ar bechod. lag. 1.14, 15. Y mae'r Ysgrythyr yn 
sôn am chwant y enawd, a chwant y llygad: 1loan 98. 16. 
Rhuf. 13. 14. ac y mae'r cnawd yn chwennych yn erbyn yr 
yspryd. Gal, 5.17. Y mae'n angenrheidiol ì farwbau, nid 
yn unig y gweithredoedd sydd yn halogedig a ffiaidd, ond hefyd 
tuedd llygredig y galon. Y mae cybydd-dod yn arwyddo, id 
meddiannu llawer o gyfoeth bydol, na bod yn ddiwyd yn yr 
alwedigaeth neu 'r sefyllfa y byddo un wedi eì osod ynddi yn 
nhrefn rhagluniaeth; ond rhoddi'r galon ar feddiannau bydol. 
Y mae'n cynnwys y pethau canlynol, neu yn amlygu ei hun 
ynddynt. Gosod gormod o werth ar bethau amser, neu lettya 
meddyliau rhy dderchafedig am danynt; Luc 12. 19, 20. dy- 
muniad awyddus a di-ddigoni am gael eu meddiannu; Ecel. 5, 
10. ymgadw rhag eu mwynhau, neu beidio cymmeryd oddi. 
wrthynt y cysur y maent wedi eu bwriadu i'w gyfrannu ; Eecl. 
6.2. peidio gwneuthur iawn ddefnydd o honynt, er gogoniant 
Duw a llesâd eyd-greaduriaid ; Iag. 6. 9. poenus ofni colli yr 
hyn fyddo un yn ei feddiannu; a galar anghymmedrol os bydd 
cyfoeth bydol yn cymmeryd adain, ac yn ehedeg ymmaith. Y 
mae cybydd-dod yn eilun-addoliaeth. Y mae'r cybydd yn 
golygu cyfoeth fel y daioni pennaf; yn rhoddi lle iddo yn ei 


PRN, 1IL, COLOSSIAID. 389 


serchiadau nad oes neb ond Duw yn deilwng o hono; yn ym- 
ddiried ynddo, fel yn ddigonol i'w gadw allan o bob enbyd- 
rwydd, a gwneuthur eì berchennog yn hollol ddedwydd; ac yn 
cyflwyno ei hun gorph ac enaid i'w wasanaethu. Dylai Crist- 
ionogion ymgadw oddiwrth gybydd-dod, a'i farweiddio.. Y mae 
caru 'r byd yn cael ei wahardd mewn geiriau eglur: 1 loan 2. 
15. nid yw bywyd neb yn sefyll ar amlder y pethau sydd gan- 
ddo: Luc 12. 15. fe ddichon un feddiannu llawer o drugaredd- 
au amser, ac etto bod yn felldigedig ynddynt oll: Deut. 28. 
16—18. y mae'r byd yn myned heibio: 1 Ioan 2. 17, ni's gall 
fyned â dim o bethau 'r byd hwn gyd ag ef i fyd arall: 1 Tim. 
6. 7. y mae cybydd-dod yn un o'r pethau sydd yn halogi dyn: 
Marc 7. 22, 23. nid yw cariad y Tad ddim yn yr hwn sydd yn 
caru'r byd: 1Ioan 2. 15. y mae arian-garwch yn wreiddyn 
pob drwg: 1Tim. 6. 10. y mae yn dwyn dynion i syrthio i. 
brofedigaeth a magl, a llawer o chwantau ynfyd a niweidiol: 
1 Tim. 6. 9. y mae yn arwain y rhai sydd dan ei lywodraeth i 
gyfeiliorni oddiwrth y ffydd: 1 Tim. 6. 10. y mae'n eu gwanu 
â llawer o ofidiau: 1 Tim. 6. 10. Dihar. 15. 27. ac yn eu boddi 
i ddinystr a cholledigaeth, 1 Tim. 6. 9. fel nad oes i'r cybydd 
ddim rhan yn nheyrnas Crista Duw. Eph. 5. 5 


6 O achos yr hyn bethau y mae digofaint 
Duw yn dyfod ar blant yr anufudd-dod. 


Y mae yn dra bio fod rhai fjdnion yn barod i chwn 
godineb, aflendid, gwŷn, drygchwant, a chybydd-dod, yn bech- 
odau bychain, os nid yn bethau hollol ddi-niweid: ond yr oedd 
yr Apostol yn golygu fod yr holl bethau hyn, a phob peth o 
gyffelyb natur, i gael eu gadael a'u ffieiddio, fel pethau sydd 
yn halogi dyn, ac yn annog Duw i ddigofaint. Am hynny y 
mae'n gosod y Colossiaid ar eu gocheliad yn eu herbyn, trwy 
ddywedyd, O achos yr hyn bethau y mae digofaint Duw yn dyfod 
ar blant. yr anufudd-dod. Wrth blant yr anufudd-dod y mae i 
ni ddeall y rhai na wrandawant ar lais Duw, ac ni chymmerant 
eu cyfarwyddo ganddo, Y mae yr Arglwydd yn amlygu ei 
ewyllys trwy weithredoedd creadigaeth a rhagluniaeth, trwy 
gyfraith Moses, a thrwy efengyl Crist: ond y mae llawer yn 
byw mewn anufudd-dod, gan wneuthur yr hyn y mae Duw 
yn ei wahardd, ac esgeuluso yr hyn y mae yn ei orchymmyn, 


390 EOLOSSIAID. PEN. III, 


Y mae'r rhai'n yn blant anufudd-dod, fel y maent yr hyn yd- 
ynt fel troseddwyr, trwy eu hanufudd-dod: ïe, fe ellir dywedyd 
fod y llygredd sydd yn eu dwyn i ymddwyn fel y maent, wedi 
dylifo oddiwrth anufudd-dod yr Adda cyntaf. Gellir sylwi 
hefyd fod apeitheia, y gair sydd ymma am anufudd-dod, yn cael 
eì gyíieithu anghrediniaeth. Heb. 6. 11.. Nid yw y rhai a 
olygir ymma ddim yn credu tystiolaeth Duw am eì Fab, nac 
yn gwneuthur derbyniad o hono fel unig a digonol lachawdwr. 
Y mae digofaint Duw yn dyfod ar y rhai'n... Y mae Duw yn 
ceryddu ei bobl i'r diben i'w dwyni edifeirwch am eu beiau: 
Heb. 12. 6—11. ond y mae ei ddigofaint yn dyfod ar blant an- . 
ufudd-dod. Y mae digofaint Duw yn arwyddo, nid nwyd gyn- 
byrfus yn y Duwdod, ond ei anfoddlonrwydd yn erbyn yr hyn 
sydd yn wrthwynebol i'w natur, ac yn anghysson ag anrbydedd 
ei lywodraeth; Psal. 7.11. ei ewyllys a'i fwriad i gospi trosedd 
yn ol ei haeddiant; Ioan 3. 36. a'r cospedigaethau hynny ag 
sydd yn deilliaw oddiwrth ei anfoddlonrwydd at bechod. 
Rhuf. 1. 18. 3. 5. Lu€ 21.23... Y mae ei ddigofaint yn dyfod, 
weithiau yn y byd hwn, mewn barnedigaethau tymhorol, neu 
ysprydol: Luc 21. 23, 24. Rhuf. 1. 18—28._ Y mae'n sicr o 
ddyfod yn nydd y farn, ac i bob tragywyddoldeb, ar yr an- 
edifeiriol. Rhuf. 2. 5,8. O achos y pechodau a grybwyllwyd 
yn yr Adnod flaenorol, a'r cyffelyb, y mae digofaint Duw yn 
dyfod. Mewn ffordd o gosp am drosedd y mae anfoddlon- 
rwydd Duw yn torri allan yn erbyn annuwiolion. Y mae ymma 
yn deilwng o sylw y dylai gweinidogion yr efengyl annog eu 
gwrandawyr i ymgadw oddiwrth bechod oddi ar yr ystyriaeth 
o'r digofaint sydd yn cael ei ddangos o'i blegid,  1Cor. 3. 17. 
6.9,10, 2Cor, 5. 11. Gal. 5. 19—21. Heb. 13. 4. Dat. 21. 8. 


7 Yn y rhai hefyd y rhodiasoch chwithau 
gynt, pan oeddych yn byw ynddynt. 


Ar ol sylwi fod digofaint Duw yn dyfod ar blant yr an- 
ufudd-dod oblegid eu hamrywiol bechodau, y mae'r Apostol 
yn dywedyd wrth y Colossiaid, Yn y rhai hefyd y rhodiasoch 
chwithau gynt. Y mae pechod yn ffordd ag sydd yn arwain i 
ddinystr. Y mae y rhai sydd heb eu hail eni yn rodio ar hyd 
y ffordd hon. Y maent yn pechu yn ewyllysgar, ac o ddewis- 
iad, yn cyflawnu pechod gyda byfrydwch, ae yn myned rhag- 


PREN. III, COLOSSIAID. 391 


ddynt mewn ymarferiadau pechadurus. Yr un peth ydyw 
rhodio mewn pechod a gweithredu ewyllys y Cenhedloedd. 
1Pet. 4,3. Y mae'n cael ei alw yn rhodio yn ol y cnawd, 
hynny yw, yn unol â thueddiadau anian lygredig. Rhuf. 8. 
1,4. Yr oedd y Colossiaid wedi bod yn rhodio, nid yn unig 
ym mysg plant digofaint, Eph. 2. 39. ond hefyd yn yr un 
llwybrau pechadurus a hwythau. Rhuf.6.17,19. 1Cor.6.11. 
Eph. 2. 2. Yr oedd yr un llygredd ynddynt hwy ag eraill 
wrth naturiaeth: yr oeddynt yn agored i'r un profedigaethau : 
ac oddi ar hyn yr oeddynt mor barod a nebi gyflawnu pob pech- 
od yn un chwant. Yr oedd hyn yn cymmeryd lle pan oeddynt yn 
byw ynddynt. Pan yn farw tu ag at Dduw, yr oedd eu llygredd 
yn fyw, ac yn rhoddi grym iddynt i gyflawnu y naill bechod 
a'r llall: nid syrthio yr oeddynt i bechod, mewn awr o brof- 
edigaeth, ond byw yn yr arferiad o hono, gan ei wneuthur 
megis yn orchwyl bywyd: yr oeddynt ymma, nid fel dieithr- 
ddyn, neu ymdeithydd, ond megis gwr yn ei artref: ac yr oedd- 
ynt yn gyflawn wrth eu bodd: yr oeddynt yn mwynhau bywyd 
o gysur tra yn rhodio yn llwybrau pechod. Y mae'r Apostol 
yn dwyn hyn ar gof iddynt. Eph. 2. 11, 12. Yr oedd difrif- 
ol ystyriaeth o'u hymarweddiad blaenorol yn tueddu i'w dwyn 
i ryfeddu amynedd Duw yn cyd-ymddwyn â hwynt; i'w llanw â 
diolchgarwch am y waredigaeth oedd wedi ei hestyn iddynt; 
Rhuf. 6. 17. 1Tim. 1.12, 13. eu rhwymo ì ymgadw eddiwrth 
bechod, ac i fyw fel plant y goleuni. 1Pet.4.1,3. Eph. 5. 8, 


8 Ond yr awrhon rhoddwch chwithau ymaith 
yr holl bethau hyn; digter, llid, drygioni, cabl- 
edd, serthedd, allan o'ch genau. 


Ar ol dwyn ar gof i'r Colossiaid eu bod wedi bod gynt yn 
rhodio ac yn byw mewn pechod, Adn. 7. y mae'r Apostol yn 
dywedyd wrthynt, Ond yr awrhon rhoddwch chwithau ymaith yr 
holl bethau hyn. Yn awr, pan oeddynt wedi eu gwneuthur yn 
greaduriaid newydd, nid oeddynt yn y tywyllwch, 1 Thess. 4.6. 
nid oeddynt yn y cnawd: Rhuf. 8. 9. yn ganlynol ni ddylai 
fod ganddynt ddim cymdeithas â gweithredoedd anffrwythlawn 
y tywyllwch: digon oedd yr amser aeth heibio i fyw yn ol y 
cnawd. 1Pet. 4. 3. I ymddwyn fel rhai wedi eu cyfnewid 
trwy ras, dylent roddi ymaith yr holl bethau hyn. Y maent i 


392 COLOSSIAID, _ PEN. III, 


hollol ymwrthod, nid yn unig â'r pechodau a grybwyllwyd, 
Adn. 5. ond. hefyd â'r holl bechodau hynny ag sydd yn fwya 
union-gyrchol yn halogi'r enaid. Dylent eu rhoddi ymaith, eu 
bwrw o'r golwg, megis rhyw wisg halogedig, neu fel corph 
marw, yr hwn ni allant ddim goddef ei sawyr. Un peth a 
ddylai Cristnogion ei roddi heibio yw digter. Fe ddichon un 
fod yn ddig, ac heb bechu. Eph. 4. 26. Y mae Duw yn ddig- 
llon beunydd wrth yr annuwiol: Psal.7.11. yr oedd Crist yn 
ddigllon wrth edrych ar galedrwydd calon y Phariseaid: Marc 
9. 5. ac fe ddylai duwiolion fod yn ddig wrth bechod. Ond 
yr hyn a waherddir ymma yw digofaint di-achos, ac anghym- 
medrol o ran ei raddau a'i barhad. Mat. 6. 22. Gen. 49. 7. 
Eph, 4. 26. Dylai Crist'nogion ei roddi heibio. Y mae Duw 
yn ei wahardd: Eccl,7. 9. lag.1. 19. y mae yu canmol yt 
hwyrfrydig i ddigofaint: Dihar. 14, 29. 16. 32. 19. 11. . y mae 
digofaint yn elyn i gysur dyn ei hun, ac yn niweidiol i'w iech- 
yd: y mae yn ei wneuthur yn anaddas i gymdeithasu â'i gyd- 
greaduriaid; Dihar. 22. 24, 25. yn ei ddwyn i ymddwyn yn 
ynfyd, i ddywedyd a gwneuthur yr hyn sydd yn dra anaddas; 
Dihar. 14. 17, 29. Eccl. 7. 9. yn gwneuthur dyn yn anghym- 
mwys ì weddio; | Tim. 2. 8. yn rhwystro troseddwr i gael 
maddeuant ; Marc 11.26. ac yn dwyn cosp ar y neb sydd yn 
ei feithrin. Dihar. 19. 19. Mat. 5. 22. Peth arall a ddylai 
Cristion ei roddi heibio yw lid. Nid oes dim gwahaniaeth 
rhwng llid a digofaint ond yn unig mewn graddau. Pan fyddo 
digofaint yn parhau yn sefydlog yn y fynwes, ac yn cynhyrfu 
un i ddymuno neu i wneuthur drwg i arall, y mae yn llid. 
Dylid rhoddi heibio hefyd bob drygioni. 1Pet.2.1. Y mae 
y gair cacía, sydd yn cael ei arfer ymma am ddrygioni, yn cael 
ei gyfieithu malais. |l Cor. 5. 8. fag. 1. 21. 1Pet. 2.16, Y 
mae yn eynnwys tuedd i wneuthur drwg i'r cyfryw a fyddo 
wedì ein hanfoddloni, penderfyniad i weithredu yn ol y 
tuedd hwn, mor fuan ag y byddo cyfleusdra yn ymgynnyg, a 
llunio a dychymmygu moddion tu ag at osod y cyfryw fwriad 
mewn grym. Dylai Crist'nogion eì drnihr heibio. Y mae yn 
hollol wrthwynebol i'r cariad a ddylai fod ganddynt at eu 
brodyr, ïe, ac at eu gelynion: Rhuf. 12. 10. Mat. 5. 44. y mae 
yn gwneuthur dyn yn annhebyg ìawn i Dduw: Mat. 5. 45. y 
mae yn anghysson â'r siampl y mae Crist wedi adael i'w ganlyn- 
wyr: lPet,2,23. nid yw ddim yn cydsefyll â bod yn y gol- 


PN. III. COLOSSIAID. 993 


euni: 1Ioan 2, 9—11. 3. 14. y mae yn nôd nad yw un ddim 
yn caru Duw: loan 4. 20. ac nid oes i'r rhai sydd dan ei 
lywodraeth ddim bywyd tragywyddol. 1Ioan 3. 15. Peth 
arall i'w roddi heibio yw cabledd. Y mae'r gair yn arwyddo 
y cyfryw, eiriau ag sydd yn tueddu i niweidio enw da. Y mae 
yn. cynnwys dywedyd pethau gwaradwyddus naill ai mewn 
perthynas i: Dduw, neu gyda golwg ar ein cyd-greaduriaid. Y 
mae Duw yn cael ei gablu, Lef. 24. 16. pan briodolir iddo yr 
hyn sydd yn groes i'w natur, pan wadir ei fod yr hyn ydyw, 
neu pan briodolir i greadur yr hyn a berthyn i Dduw yn unig. 
Y mae dynion yn cael eu cablu, Rhuf. 3. 8. 1 Cor. 4. 13. pan 
ddywedir eu bod yn euog o'r drygau y maent yn rhydd oddi wrth- 
ynt, pan y mae eu rhinweddau a'u gweithredoedd da yn cael eu 
gwadu, neu pan briodoliregwyddorddrwg i'w gweithredoedd can- 
moladwy. ., Y mae gair ac athrawiaeth Duw yn cael eu cablu, pan 
y mae camymddugiadau y rhai sydd yn eu harddel yn cael 
eu priodoli iddynt. Tit. 2. 9. iTim. 6.1. Y mae'n angen- 
rheidiol i roddi heibio gabledd. Y mae'n cael ei eglur wa- 
hardd; Tit. 3.2. ni wnai Michael yr archangel ddim dwyn 
barn gabledd hyd yn nod yn erbyn y diafol: lud. 9. yr oedd 
yn cael ei gospi â marwolaeth dan y gyfraith; Lef. 24, a y 
mae. yn un o'r pethau sydd yn halogi dyn: Marc 7. 22, 93. y 
mae 'r rhaì sydd yn euog o hono yn cael eu cyfrif yn a7 ac 
yn elynion: Psal. 74, 10, 18. ac y maent yn cael eu pennu 
allan fel rhai i'w gochelyd. 2Tim, 3.2. Y mae duwiolion i ì 
roddi heibio hefyd serthedd allan o'u genau. _ Y mae aischrolo ia, 
y gair ag. sydd, ymma am serthedd, yn arwyddo ymadrodd sydd 
yn anweddaidd, yn frwnt, neu yn fudr. 1 Cor. 14, 35. 11, 6. 
Epb., 6. 12. Tit.1.11. Y mae'n cymmeryd i mewn bob math 
o eiriau ag sydd yn gywilyddus i'w harfer, a'r rhai sydd yn tu- 
eddu i, beri i eraill gywilyddio wrth eu clywed... Ni ddylai ym- 
adroddion, o'r fath hyn ddim cael eu henwi ym mhlith Crist- 
ionogion;. -Eph. 5.9, 4. o herwydd y maent, nid yn unig yu 
rhoddi lle ìi feddwl eu bod yn dylifo o galon lygredig, Mat, 12. 
94, 5. . ond, befyd. yu tueddu yn neillduol i lygru eraill, 
h Cor. 10. 33. 


9 'Na ddywed wch gelwydd werth eich gilydd, 
gan ddarfod ; i chwi ddïosg yr hen ddyn ynghyd. 


â'i weithredoedd ; 
LLYFR V, pD3 


394 COLOSSIAID, PEN. II, 


"I enwi un peth arall i'w roddi heibio, y mae 'r Apostol 
yn dywedyd, Na ddywedwch gelwydd wrth eich gilydd. ' Y mae 
un yn dywedyd celwydd, pan fyddo yn dywedyd yr hyn sydd 
yn groes i'r gwirionedd, a hynny gyda bwriad i dwyllo ei gyd- 
greadur. Dichon hyn gael ei wneuthur oddi ar wahanol eg- 
wyddorion. Y mae'n cael ei wneuthur weithiau mewn ffordd 
o gellwair, yr hyn sydd yn deilliaw eddiwrth wagedd y meddwl: 
y mae'n fynych yn cael ei wneuthur mewn ffordd o ymffrost, 
pan fyddo un, oddiar ei falchder, yn dymuno ymddangos yn 
well nâ 'r hyn ydyw mewn gwirionedd; neu, oddi ar gybydd- 
dod, yn dymuno cael rhyw elw neu fantais fydol, trwy roddi 
cam-ddarluniad: y mae bryd arall yn cael ei wneuthur mewn 
hunan-amddiffynniad, pan fyddo un, oddi ar gywilydd, nêu 
ofn, am gelu yr hyn fyddo wedi ei wneuthur, neu y modd 
: y mae pethau yn bod: ac fe ddichon gael ei wneuthur mewn 
modd dichell-ddrwg, pan fyddo un, oddi ar ei elyniaeth 
at ei gyd-greadur, yn rhoddi iddo, neu mewn perthynas iddo, 
y cyfryw gam-ddarluniad ag sydd yn tueddu i wneuthur iddo 
fawr niweid, Ni ddylai Crist'nogion ddim dywedyd celwydd 
wrth eu gilydd. Y mae Duw yn gorchymmyn iddynt ddywed- 
yd y gwir mewn cariad. Eph.4.25. Zech.8.16. Y mae cel- 
wydd yn deilliaw oddiwrth y diafol, ac yn gwneuthur dyn yn 
debyg iddo: Ioan 8, 44. y mae yn gwneuthur dyn yn anghys-- 
son ag ef ei hun, trwy fod eì dafod a'i feddyliau yn groes i'w 
gilydd: y mae cydwybod yr hwn sydd yn euog o hono yn dy- 
wedyd yn ei erbyn; o herwydd y mae am ei guddio, ac nid oes 
neb yn hoffi cael ei alw yn ddyn celwyddog: y mae yn anghym- 
mwyso dyn i ddwyn ym mlaen un rhyw fasnach fydol; o her- 
wydd ni ddichon neb ymddiried i'r hyn a ddywedo, pan fyddo 
unwaith wedi ymddangos ei fod yn caru ac yn gwneuthur cel- 
wydd: y mae yn ffiaidd gan yr Arglwydd: Dihar. 6. 16, 17, 
19. 12.22, ac ymae Duw yn sicr o ddangos eì anfoddlonrwydd 
yn ei erbyn. Dihar. 19, 5, 9. 21,98. Dat.21.27. 22. 15. 
Gellir sylwi hefyd ei fod yn anghysson ag enw, breintiau, a 
rhwymau Cristnogion fel y cyfryw, Am hynny y mae'r Apostol 
yn annog y Colossiaid i ymgadw oddi wrtho, trwy ddywedyd, 
Gan ddarfod i chwi ddiosg yr hen ddyn, ynghyd â'i weithred- 
oedd.” 'Y mae yr hen ddyn yn arwyddo llygredd y natur ddynol. 
Y mae yn cyrraedd yr holl ddyn, holl alluoedd yr enaid, a holl 
aelodau'r corph, Y mae mor hened ym mhob un a'i fod : ïe, 


Pau. I1F, COLOSSIAID. 395. 


y.mae mor hened a'r Adda cyntaf: y mae yn llawn o gyfrwys- 
dra; y maeyn graddol ddadfeilio, ac yn fuan ìi hollol drengu. 
Yr oedd y Colossiaid wedi diosg yr hen ddyn. Trwy arddel 
crefydd Crist yr oeddynt yn cymmeryd arnynt eu bod yn taflu 
ymmaith yr anian lygredig o ran ei llywodraeth : ac yr oedd 
pob un ag oedd yn ddi-ragrith yn ei grefydd, wedi gwneuthur 
hynny yn wirioneddol, Yr oeddynt, yn yr un modd, wedi di- 
osg gweithredoedd yr hen ddyn. Nid yw yr anian lygredig 
ddim yn hen ddyn diog a segurllyd; ond y mae yn fywiog ac 
yn weithgar. _ Y mae yn rhoddi deddf i'r aelodau, hollol wrth- 
wynebol i.ddeddf Duw, Y mae rhai o'i weithredoedd yn cael 
eu crybwyll yn Gal. 5. 19—21, Gan fod y Colosiaid wedi diosg 
yrhen. ddyn ynghyd â'i weithredoedd, anaddas iawn oedd 
iddynt fod yn euog o gelwydd, nac o un PRdb arall ag sydd yn 
perthyn. Anian. lygredd Y 
iri *awe le 
mm 10 A. gwisg oy newydd, yr 'hŵn, a adnewydd- 
aaaninm-gm ybodaeth, yn ol delw yr “awm a'i cre- 
oddef | Tu hyf 
mWWmcmWPT DDOD 
, Yr oedd y id dlcaisio; êi4 yn unig ni'n Ab yr. '*h ds 
ynghyd â'i weithredoedd, Adn, 9. ond hefyd wedi gwisgo y 
newydd, Y mae'r dyn newydd yn arwyddo 'r anian sanctaidd, 
yr hon sydd yn cael ei chyfrannu yn yr adenedigaeth. Y mae 
yn cyrraedd yr holl ddyn; y mae^n cael effaith ar ei feddyliau, 
ei eiriau, a'i weithredoedd. Y mae yn newydd fel nad oes OM 
o amser oddi ar pan y mae wedi ei chyfrannu ; ac fel y mae'n 
lwyn dyn i fod yr hyn nad oedd o'r blaen, o ran ei olygiadau, 
ei. alar, ei lawenydd, ei ddymuniadau, ei rodiad, ei ddiben- 
ion, &c. Ac fe fydd yn newydd byth, o herwydd ni wna ddim 
dadfeilio, na marw i dragywyddoldeb, Yr oedd y Colossiaid 
wedi gwisgo ydyn newydd. Erbyn eu bod wedi eu gwneuthur 
yn gyfrannogion o'r duwiol aniau, yr oeddynt, trwy wneuthur 
arddeliad o grefydd Crist, a thrwy ymddwyn mewn cydym- 
ffurfiad â'i chyfarwyddiadau, wedi dechreu dangos yr anian 
hon, yn gweithredu yn eu holl ymddugiadau. Y mae gwisg 
up, nid yn unig yn harddwch iddo, ond hefyd yn weledig i bawb 
a sylwo arno. Y mae y dyn newydd yn cael ei adnewyddu 
mewn gwybodaeth. Y mae dyn wedi tywyllu ei ddeall, wedi 
ymddieithro oddiwrth fuchedd Duw, trwy yr anwybodaeth 





306 — _ COLOSSIAID. PEN, HI, 
sydd ynddo. Eph.4.18. Ond pan y mae yn cael ei wneuth- 
ur yn greadur newydd, y mae Duw yn llewyrchu yn ei galon, 
yn rhoddi goleuni gwybodaeth gogoniant Duw yn wyneb Iesu 
Grist. 2Cor. 4.4. Y mae'r dyn yn cael ei ddwyn i weled 
ysprydolrwydd 'a manyldra 'r gyfraith, ei gyflwr colledig. 
ei hun, ei angen o gyfiawnder gwell nâ'r eiddo ei hun, addas- 
rwydd a digonolrwydd Crist fel Gwaredwr, &c. Y mae yr 
wybodaeth hon yn ei wneuthur yn ddyn newydd mewn am- 
rywiol ystyriaethau. Y mae hefyd yn cael ei adnewyddu mewn 
gwybodaeth trwy ei fod yn beunyddiol gynnyddu mewn adna- 
byddiaeth o bethau ysprydol. Rhuf. 12.2. fi sy 1.17. Y 
mae'n cael ei adnewyddu yn ol delw 3 yr hwn a'i creodd ef.” Y 

mae ymma greu. Eph. 2.10. Y mae hyn yn arwyddo bod 
y dyn newydd yn cael ei ffurfio trwy ddwyfol allu: o herwydd. 
nid gwaith creadur, ond gwaith Creawdwr ydyw creu, Y mae 
yn dal allan befyd mai nid o egwyddorion ag oedd o'r blaen yn 
natur y mae 'r dyn newydd yn cael ei wneuthur: y mae creu 
' yn dwyn peth o ddim i fod. Y mae yn ol delw yr hwn a'i crê- 
odd. Y mae yn cael eì ddwyn ì fod yr hyn oedd dyn pan gaf- 
odd ei greu ar y cyntaf, sef ar ddelw Duw, neu yn dwyn 
cyffelybrwydd iddo, nid yn unig mewn goleuni, ond “hefyd 
mewn cyfiawnder a gwir sancteiddrwydd. Eph. 4. 24. A'm; 
hynny y mae'n rhaid. ei fod yng greadur — a dedwydd," Mra 


ORG “EN Wr 


Mu Lle nid oes na WGiroegwe nac Iuddew,.en-; 
ŵbêdiab na dîenwaediad, Barbariad na Scyth-' 
iad, caeth na rhydd: ond Crist sydd” bob mm 
ac ym mhob RO a O whid ard UN 


ei i> 

Y mae'r dyn newydd yn cael ei adnewyddu mewn gwy-' 
bodaeth, yn ol delw yr hwn a'i creodd ef. Adu. 10. Gyda: 
golwg ar y greadigaeth newydd hon, y mae'r Apostol yn dy-/ 
wedyd, Lle nid oês na Groegwr nac Iuddew, enwaediad na di-' 
enwaediad, Barburiad na Scythiad, caeth na rhydd. Nid yw 
Duw ddim yn ywn wyneb neb oblegid ei fod o'r genedl- hon 
yn hytrach nag o'r genedl arall: nid yw bod un yn meddiannu” 
breintiau. allanol ddim yn diogelu y bydd i Dduw weithio yn- 
ddo mewn modd cadwedigol, ac nil yw ei fod yn amddifad o'r 
cyfryw freintiau ddim yn rhwystro Duw i ddangos iddo gyfoeth: 
ei ras: ac nid yw y sefyllfa allanol y mae dyn ynddi ddim yn, 


PEN IH, COLOSSIAID, 397 


brawf o gariad neillduol Duw tu ag atto, nac yn ei wneuthur 
yn llai cymmeradwy ganddo. Groegwr oedd un o drigolion 
gwlad Groeg, yn neheudir Ewrop, o du'r gogledd i'r môr 
canoldir. Yr oedd y rhai'n y mwyaf dysgedig a moeswych 
ym mhlith y Cenhedloedd. /uddew oedd un o hiliogaeth na- 
turiol Abraham, y rhai oeddynt wedi cael eu dewis i fwynhau 
llawer o ragorfreintiau crefyddol. Rhuf, 3.1,2. Y mae'r 
geiriau enwaediad a dienwaediad, ymma, ac mewn Amrywiol 
fannau eraill, yn cael eu harfer am enwaededig a dienwaeded-' 
ig.. Rhuf. 4, 9. Gal,,2.7—9. Yr oedd yr luddewon yn cael 
eu henwaedu, fel arwydd eu bod mewn cyfammod â Duw. 
Gen.17.9,11. Yroedd y Cenhedloedd yn gyffredinol yn ddi- 
enwaededig. Eph. 2. 11. Nid oedd bod yr Iuddewon yn en- 
waededig yn y cnawd, ac yn gorfoleddu yn hynny, ddim | yn eu 
gwneuthur yn fwy cymmeradwy gyda. Duw.: ac nid. oedd bod 
y Groegwyr yn ddienwaededig, ac yn cael eu diystyru gan yr 
Iuddewon, fel y cyfryw, ddim j yn 'eu gwneuthur | yn llai cym- 
meradwy. Mat, 3.9. Act. 10. 834. Gal. 6. 15. Y mae 'r gair. 
Barbariad yn arwyddo un fyddo yn llefaru mewn iaith ì na fydd- 
om ni ddim yn ei deall, ac ddim yn deall. yr hyn. fyddom. ni 
yn ei ddywedyd. wrtho. 1Cor.14. 1. Yr oedd y Rhufeiniaid 
a'r Groegwyr yn cyfrif pawb yn Farbariaid : a'r nad oedd ynt ddim 
yn arfer, mac yn deall eu hiaith hwy.. Rhuf. 1.14. b^ mae 'r 
gair yn. cael ei arfer ymma am y rhai oedd. yn hollol, neu 'beth 
bynnag i raddau. helaeth, yn amddifaid o fanteision dysgeid- 
iaeth. Scythiaid. oedd. trigolion Scythia, gwlad anial; ond fra 
(pîn yn cynnwys 'rhan fawr o Ewrop ac Asia. Yr oedd y y 
rhai” 'n yn cael eu golygu. yn gyffredin y mwyaf diddysg, ffyrn 
ig: a chreulon, ym. mhlith j Barbariaid, Nid oedd e eu 'hanfant- 
eision ddim yn un rhwystr iddynt gael eu gwneuthur yn g gyd- 
radd ag eraill fel etifeddion iechydwriaeth. _ Gallai rhai fod yn 
gaeth, naill aì. irwy,fod wedi cael eu cymmeryd, yn garcharor- 
ion gan eu gelynion, neu trwy.eu bod wedi gwerthu, eu hunain 
i fod ; yn gaeth-weision, 'neu trwy ; eu bod wedi cael eu geni 
mewn caethiwed. Yr oedd eraill yn rhydd pan nad oeddynt 
ddim yn y cyfryw sefyllfa. Nid yw'r Apostol ddim :yn 'di- 
ddymmu y, gwabanioeth rhwng y caeth a'r rhydd, o ran eu sef- 
yllfa, mwy nag” Ŷŷ mae 'n diddymmu y gwahaniaeth rhwng gwr- 
ryw a benyw; Gal. 5. 28, ond y mae yn dangos nad yw y naill 
sefyllfa na'r Hall ddim. yn gwneuthur dyn yn llai neu yn fwy der- 


398 COLOSSIAID. PEN. HI, 


byniol gyda Duw, 1 Cor.7.21,22. Ond Crist sydd bob peth, ac 
ym mhobpeth. Nid bod oryw cri neillduol, na bod yn yr am- 
gylchiad hwn neu 'r amgylchiad arall, yw 'r peth mwyaf ei bwys 

gan gredinwyr: ond y mae Crist yn bob peth. Efe sydd wedi 
teilyngu pob daioni i'w eiddo: efe sydd yn gweithio pob daioni 
ynddynt: ac efe sydd yn cyfrannu pob bendith iddynt. Y 
maent wedi eu cyflawnu ynddo ef. Col. 2.10. Y mae yn, 
bob peth, nid, mewn ychydig. o bethau neillduol, ond ym mhob 

pelh; yn. y cyfan o iechydwriaeth ; ei bobl. Ynddo ef y maent 
wedi eu hethol ì ì iechydwriaeth: Eph. 1. 4. trwyddo efy mae 
Iawn wedi ei roddi dros eu pechodau : Rhuf. 9.25. trwyddo 
ef y maent yn cael eu bywhau, Ioan 5, 25. eu goleuo, Ioan 1. 9. 
a'u gwneuthur yn ddoeth i iechydwriaeth 1Cor, 1. 30. efe 
sydd yn rhoddi iddynt edifeirwch i fywyd: Act. 5. '31. efe. yw 
Pen-tywysog,. neu awdwr eu ffydd : Heb. 12. 2. trwyddo ef y 

maent yn cael maddeuant o'u 'holl bechodau, Eph. 1. 7. yn 

cael eu cymmodi. â Duw, Eph. 2. 16. a'u. gwneuthur yn. ym- 
meradwy ger,ei fron; Eph. 1. 6, y mae efe wedi ei wneuthur 
iddynt yn. gyfiawnder ac yn sancteiddrwydd: 1Cor. 1. 30. ; efe 
yw eu hymborth, eu gwisg, eu cyfoeth, a' u. diogelwch : Joan 
6. 51. Rhuf. 13. 14. — Phil, 3. '; 8. Ioan 10. 28. trwyddo, ef y y 
maent. yn. gallu pob peth. Phil. 4. 13. “trwyddo. ef. y mae eu 
diddanwch : .2Cor. 1. 5. mewn. gair, trwyddo ef >i maent ) yn 
cael, eu galw i i dragywyddol ogoniant. 1 Pet. 6. 10. Gellir 
sylwi ym mhellach ; A7 dichon y geiriau , en pasi,. a yfi ym- 
ma ym: mhob pelh, arwyddo, hefyd jm mhawb. Os 'cymmerwn 
y geiriau yn yr ystyr hyn, meddwl yr Apostol yw, fod crist 
yn bob peth yn iechydwriaeth. pob. credadyn, pa un bynnag. ai 
Iuddew ai Cenedl-ddyn, caeth ai rhydd, cyfoethog ai tlawd, 

Nid yw WRYD allanol > yn, gwneuthur dim gwahaniaeth 
ymma. 


: í HC pos ul iU Wa i 
12 oyn! y cchiey etholedigion Duw, 
sanctaidd ac anwyl). gwisgwch! am danddH ym- 
ysgaroedd trugareddau, 'cymmwynasgarwch, 
gesiyngioidduydd, addfwynder, ymaros; ,_., 


Ma — Yr ud yr Apostol yn golygu” 'r Colosiaid fel rhai wedi 
diosg yr. hen ddyn, ac wedi gwisgo 'r dyn newydd: Adn.9, 10: 
Y mae gan hynny yn. myned r rhagddo, i'w hannog ì ymddwyn 


PEN. II, COLOSSIAID. 399 


fel y gweddai ì ì rai ag oedd lle i i hyderu eu bod yn wrthddrych- 
au neillduol gariad Duw, ac yn brofiadol adnabyddus o'i weith- 
rediadau cadwedigol. Gyda 'r olwg hyn y mae'n dywedyd 
wrthynt, Am hynny (megis etholedigion Duw, sanctaidd ac 
anwyl.) Wrth ddywedyd megis etholedigion Duw, &c., nid yw 
yr Apostol ddim yn golygu mai rhyw beth yn debyg Gadd 
i'r cyfryw, ond eu bod felly mewn gwirionedd. Gwel Ioan 1. 
14. Yr oeddynt yn etholedigion Duw. Yr oeddynt wedi eu 
appwyntio ì gaffael. iechydwriaeth. 1Thess. 5.9. Yr oedd- 
ynt. wedi eu hethol ìi iechydwriaeth, nid pan dderbyniasant yr 
efengyl, ond er tragywyddoldeb: nid oeddynt ddim wedi eu 
harfaethu i iechydwriaeth, er byw ddyddiau eu hoes mewn 
pechod ; ond yr oeddynt wedi eu hethol i fod yn sanctaidd ac 
i fod yn ddifeius ger bron Duw mewn cariad: nid oeddynt 
ddim wedi cael eu hethol ar gyfrif” y daioni oedd Duw j yn rag- 
weled ; a fyddai ynddynt; oìd wedi cael eu rhaglunio ì fod yr 
un ffurf a delw Crist, a'u hethol fel. y byddent yn. sauetaidd. 
Rhuf. 8. 28, 29. Eph. 1.4. 9'Thess. 2.13. Yr oeddynt yn 
sanctaidd, rwy eu bod wedi eu gwneuthur yn gyfrannogion o 
sancteiddrwydd Duw, yn yr adenedigaeth, 2 Pet. 1. â. Heb. 
12. 10. wedi eu neillduo. a'u dwyn i i gyflwyno eu hunain î i'r 
Arglwydd, Lef. 20. 26. ac yn ymddwyn, fel y cyfryw, mewn 
cydymffurfiad â' 'rheol sanctaidd. gair Duw. 1 Pet. 1. 15. Yr 
oeddynt hefyd” yn anwyl. Yr oeddynt wedi eu caru â chariad 
o ewyllys da, yr hyn oedd wedi cynhyrfu Duw i'w hethol yn 
ei Fab, i roddi eí unig-anedig 'Fab i farw drostynt, i anfon. ei 
Yspryd i'w bywhau. pan. yn feirw mewn pechodau a cham- 
weddau, &c, Yr oeddynt hefyd yn cael eu caru â chariad | o 
hyfrydwch. Yr oedd Duw yn ymhyfrydu yn yr anian sanct- 
aidd oedd wedi ei chyfrannu iddynt, ac yn ei gweithrediadau, 
fel yr oedd yn amlygu ei hun mewn ymddugiad addas i'r efeng- 
| yl. “Gan eu bod yn etlioledigion Duw, sanctaidd, ac anwyl, 
y mae 'r Apostol yn galw. arnynt i ymddwyn yn addas i'w breint- 
iau a'u I perthynas. Y mae'r cariad oedd wedi ei ddangos tu 
ag attynt, y; yn eu gosod dan rwymau i garu yr hwn a'u carodd, 
aci amlygu hynny trwy gadw ei orchymynnion. Ioan 14.15. 
Gan fod Duw. wedi dangos cymmaint o dosturi a chariad tu ag 
attynt. hwy, yr weddynt hwythau dan rwymau i ddangos tru- 
arec tu ag at. ceu. 'cyd- greaduriaid, ac ìi wneuthur daioni 
iddynt, lloan4,11. Ac y mae ymddugiad sanctaidd yn am- 


400 COLOSSIAID. PEN. 1tf; 


lygiad eu bod wedi eu hethol i fod yn sanctaidd, ac yn dyst- 
iolaeth eu bod wedi derbyn anian sanctaidd, ac felly eu bod yn 
dufewnol ac yn allanol yr hyn y mae Duw yn ymhyfrydu ynddo, 
Dylai Gweinidogion yr efengyl annog y rhai sydd wedi eu bad- 
newyddu trwy ras a'u sancteiddio, i gyflawnu dyledswyddau 
neillduol tu ag at eu cyd- greadurìaid, yn gystal a thu ag at 
Td; Rhuf. 6. 13. Eph. 4.1. Heb. 6.8, 11,12. 92 Pet. 1 1 
, 5—7.. Felly ymma y. mae 'r Apostol, yn dywedyd wrth y 
ty Gwisgwch am danoch ymysgaroedd irugareddau. 
Y mae ymysgaroedd trugareddau yn arwyddo, di- -ragrith dosturì 
tu ag at y rhai sydd mewn cyfyngder a thrueni, cydymdeimlad 
â hwynt yn eu hadfyd, a pharodrwydd i i'w cynnorthwyo hyd y 
gallom. Y mae'r. gair ymysgaroedd yn dangos. mai nid, 'isjGau 
tosturiol sydd yn ddigonol ; lag. 2.15,16. 1 Ioan. 3. 17. ïe, 
nad. yw ddim yn ddigon i i Gristion ei fod ŷn, dangos trugaredd 
yn ei ymddugiadau, allanol, ond bod yn angenrheidiol i ì drugar- 
edd gael lle yn ei ymysgaroedd, ŷn eì rannau tufewnol, yn eì 
galon. , Y mae'n deilwng o sylw fod y ddau. air, ymysga oedd 
a thrugareddau, yn y rhif liosog, Nid unwaith, nac mewn un 
amgylchiad, y mae Cristion i ddangos, trygaredd. ; Gallwn 
weled rhai mewn cystudd, , angen, neu adfyd 59 Tyw. natur neu 
gilydd : par. ymysgaroedd trugareddau i i ni deimlo eu gofid, a 
dymuno bod o lesâd iddynt: Rhuf. 12. aea â Cor. a YR 20, 
Heb. 13.3, Hag. 9.15,16..1 Ioan 9. 17, 18. ie, gallwn. sylwi 
ar rai wedi dwyn eu hunain i i ofid trwy wneuthur niweid ì ni? 
o$ bydd gennym ymysgaroedd. trugareddau, ni a ofidiwn am eu 
bai, byddwn ymarhous tu ag attynt, mewn disgwyliad; iddynt 
gael eu dwyn i edifeirwch, ni bydd i ni ddim, eu cospi os bydd 
lle i feddwl ein bod wedi ein drygu yn ddifwriad, ac ni a fydd- 
wn. yn barod i faddeu iddynt pan fyddont yn ymddangos yn 
edifeiriol. Gallwn weled llaweroedd mewn cyflwr o anwybod- 
aeth a phechod, ac mewn enbydrwydd, o fod yn. druenus byth: 
gwna. ymysgaroedd trugareddau ein cynhyrfu, i ofidio. wrth 
edrych arnynt, Psal. 119. 168. ac i arfer moddion tu ag at eu 
€ipio megis o'r tân, Jud. 23. Y mae gwisgo ymysgaroedd 
trugareddau, yngliyd â 'r rhinweddau eraill a enwir ymma, yn 
arwyddo nid yn unig bod yn ; feddiannol arnynt, ond hefyd « eu 
harfer yn feunyddiol, a hynny mewn modd ; ag. a fyddo yn. eu - 
gwneuthur yn weledig ì i bawb a sylwo arnom, At fe ddichon 
fod ^U gair yn. awydd. hefyd e'r a pethau hyn yn addurn 


D&N. 1H. COLOSSIAID. | 401 


neillduol i'r rhai sydd yn feddiannol arnynt. Dylai pob Crist- 
ion wisgô ymysgaroedd truzareddau. Y mae efe ei hun yn 
sefyll mewn angen o drugaredd: Heb. 4. 16. y mae y Duw y 
mae efe yn ei addoli yn Dduw trugaroy: Luc 6. 36. y mae 
Crist, yn hyn, wedi gosod siampl o flaen ei ganlynwyr: Ioan 
11.35—88. Mat.9. 36. Luc 19. 41. Heb. 4. 15. y mae hyn 
yn cael ei fynych orchymmyn yng ngair Duw: Mic. 6. 8. Luc 
b.86. Rhuf.12.15. 1 Pet. 9. 8. y mae addewidion neillduol 
ŷn cael eu gwneuthur i'r tosturiol: Psal. 18. 25. Mat. 5: 7. ac 
y mae bygythion yn cael eu cyhoeddi yn erbyn yr annhrugarog: 
Mat. 18. 35. Ias. 2.19. Yn nesaf at ymysgaroedd trucaredd- 
au, a. mae'r Apostol yn enwi cy ymmwynasgarwch. Y mae yspryd 
tosturiol i amlygu ei hun mewn ymddueiad cymmwynasgar; yn 
tueddu i i wneuthur daioni i gy rph ac eneidiau ein cyd-greadur- 
iaid, yn ol eu hanzen hwy, a'r cyfleusdra fyddo gennym ninnau 
i wneuthur daioni iddynt. Ê mae'n addas iawn i Gristnogion 
fod. yn gymmwynasgar. Y niae hyn j yn cael ei fynych 'orchym- 
nyn: Es. 58. 'T. Rhuf. 12. 13. Gal. 6. 10. Eph: 4. 32, 1 Tim. 
6. 18. nid yw geiriau tosturiol ond hollol ddiles, lle na byddo 
ymddugiad cyfattebol: Iaz.2.15,16. ymae cymmwynasgarwch 
yn un o ffrwythau'r Yspryd: Gâl. 5. 22. nid yw'r diffyg o hyn 
ddim yn cydsefyll â chatiad at Dduw: 1Ioan 8, 17. y mae Duw 
yn caru rhoddwr llawen: 2 Cor. 9. T7. y mae'r hwn sydd yn 
rhoddi i'r tlawd yn rhoddi benthyg i'r Arglwydd: Dihar.19. 
17. ac y mae gwneuthur cymmwynas i frodyr Crist yn cael 
ei gyfrif fel yn cael ei wneuthur i Grist ei hun: Mat. 95, 
40. y mae addewidion gwerthfawr yn cael eu gwneuthur i't 
cymmwynasgau : Dihar, 19, 17. 28. 27. 2C0f. 9. 6. ac fe 
ga cymmwynasgarwch. duwiolion ei adcoffa yn anrhydeddus 
yn nydd y fatn. Mat. 25. 35, 36. Dylent hefyd wisgo gosi- 
yngeiddrw, ydd. Y mae gostyngeiddrwydd y yn dwyn dyn i lettya 
meddyliau isel am dano ei hun fel y mae yn greadur ymddibynnol 
ar Dduw am bob daioni, i ystyried ei hun, ac yn enwedigol fel y 
mae yn greadur euog, yn hollol annheilwng o'r rhodd leiaf o eiddo 
ei ragluniaeth ; Gen. 32. 10. i fod yn deimladwy o.fyrdra ei Wy 
bodaeth a'i gyrhaeddiadau ; 1 €or. 8.2. 13.9. i ddywedyd o'r 
galon, nad yw ond gwas anfuddiol, pan fyddo wedi cyflawnu 
' y naill ddyledswydd a'r llall; Luc 17.10. i briodoli pob da- 
ioni sy ynddo, neu yn cael ei wneuthur trwyddo, i ras Duw; 
1Cor.15.10. i olyzu eraill yn well nag efe ei hun; Phil. 2,193. 
Lyr V. E3 


402 COLOSSIAID. PEN. 111, 


1 Cor. 15. 9. ì fod yn gyd-ostyngedig â'r rhai isel radd; Rhuf. 
12. IG. i beidio rhoddi eì fryd ar uchel bethau; Rhuf. 12. 16, 
î wneuthur hynny o ddaioni ag a fedro, heb ddymuno i eraill 
feddwl yn fawr am dano oblegid hynny, heb ymffrostio o'r hyn 
y mae yn ei wneuthur, ac heb ymddiried i'w gyflawniadau, na 
phwyso arnynt am gymmeradwyaeth ger bron y Duwdod; Mat. 
6. 1—3. Phil. 3. 8, 9. i ymostwng yn ddirwgnach dan alluog 
law Duw; 1 Pet. 5. 5, 6. ac i fod yn barod i gyflawnu y swydd 
waelaf y byddo yn cael ei alw iddi. Ioan 13.14. Y mae'n 
addas iawn i Gristion fod yn ostyngedig. _ Nid oes ganddo ddim 
ond yr hyn y mae wedi ei dderbyn: 1 Cor. 4. 7. y mae Duw yn 
mynych orchymmyn gostyngeiddrwydd: Mic. 6. 8.. Phil. 2. 3, 
1 Pet. 5. 5. y mae yn casâu'r balch, yn ei ffieiddio, ei wrth- 
wynebu, a'i fygwth: Dihar. 6. 16, 17. 16. 5. 15. 25. lag. 4.6. 
y mae yn edrych ar y gostyngedig, ac yn rhoddi gras iddo: 
Psal. 138. 6. Es. 57. 15. 66. 2. Dihar. 3. 34. Iag. 4. 6. ymae 
gostyngeiddrwydd yn dwyn cyfoeth, anrhydedd, a bywyd: 
Dihar. 22. 4. y mae yn dwyn dyn i fod yn debyg i Grist, Mat. 
11. 29. ac i deulu'r nef; Dat. 4.16. 11.16. y mae yn ei 
wneuthur yn fwyaf yn nheyrnasnefoedd: Mat. 18. 4. ac y mae 
yn sicr o gael ei dderchafu. Mat. 23. 12. ” Y mae addfwynder 
yn gyssylltedig â gostyngeiddrwydd. Gellir dywedyd fod dyn 
yn addfwyn, pan fyddo yn feddiannol ar y fath yspryd tawel ag 
sydd yn ei ddwyn i ymostwng yn ddirwgnach i holl drefniadau 
Duw; Psal. 39.9. irwydd blygu i awdurdod gair y gwirionedd; 
Iag. 1.21. iddioddef gwaradwydd ac ammharch oddiwrth ddyn- 
ion yn ddigyffro; Num. 12.2, 9. i fod yn dirion tu ag at bawb, 
ac i ddangos hynny mewn geiriau ac ymddugiadau mwynaidd ; 
Tit. 3. 2. Iag. 3. 13. 1 Pet. 3. 15. i fod yn ddiog i ddigofaint; 
Iag. 1.19. ac i ymgadw rhag myned dros derfynau pan fyddo 
yn cael ei anfoddloni. Eph. 4. 26. Y mae gan Gristion lawer 
o annogaeth i fod yn addfwyn. Y mae hyn yn cael ei fynych 
orchymmyn: Eph. 4. 2. 1 Pet. 3. £. y mae Duw yn dangos ei 
hun yn hwyrfrydig i ddigofaint: Joel 2.13. y mae Crist yn 
addfwyn a gestyngedig o galon: Mat. 11. 29. 2Cor. 10.1. 
1Pet.2. 23. y mae llawer o lygredd ynddo ef ei hun, ac y mae 
yn agored fel eraill i brofedigaethau: Gal. 6. 1. y mae add- 
fwynder yn un o ffrwythau 'r Yspryd: Gal. 5.22. y mae yn 
werthfawr ger bron Duw: 1 Pet. 3. 4. ac y mae llawer o addew- 
idion yn cael eu gwneuthur i'r rhai sydd yn feddiannol arno. 


PeN. IH. COLOSSIAID. 203 


Psal. 37.11. 22.26. 25.9. 147. 6. 149.4. Es. 29.18, Pa 
îe bynnag y mae addfwynder y mae yno hefyd ymaros, Y mae 
ymaros yn arwyddo parhad mewn amynedd er fod un yn cael ci 
fynych a'i hîr gynhyrfu i ddigofaint; parhad mewn addas ymost- 
yngiad i drefniadau rhagluniaeth, er fod gofidiau yn drymmion, 
ac o hir barhad; a pharhad i ddisgwyl wrth yr Arglwydd, er ei 
fod yn ymddangos fel un fyddai yn oedi i gyflawnu ei addewid. 
Y mae'r Cristion yn cael ei annog î ymaros, wrth ystyried fod 
Duw yn gofyn hyn; Eph. 4. 2. fod ei bechodau yn haeddu 
llawer mwy nas y mae efe yn ei ddioddef; Nehem. 9. 88. Dan. 
9 4—8. fod Duw yn hìr-ymarhous tu ag atto ef; Ecs. 34. 6. 
Psal. 103. 8. fod duwiolion wedi myned ar hyd y llwybr hwn 
o'i flaen; Iag. 5. 10. fod hir-ymaros yn un o ffrwythau'r Ys- 
pryd, ac yn hanfodol ìi gariad; Gal. 5. 22. 1 Cor. 18, 4. fod 
pob peth sydd yn ei gyfarfod yn cyd-weithio er ei ddaioni; Rbnf. 
8. 28. fod y Barnwr yn sefyll wrth y drws, ac felly y bydd di- 
wedd yn fuan ar ei holl ofidiau; Iag. 5 9. abod yr Ysgrythyr- 
au yn dywedyd pethau gogoneddus mewn perthynas i hir-ym- 
aros. Dihar. 14.29. 16. 32. 19.11. Iaz. 5.11, 


13 Gan gyd-ddwyn â'ch gilydd, a maddeu 
i'ch gilydd, os bydd gan neb gweryl yn erbyn 
neb: megis ag y maddeuodd Crist i chwi, felly 
gwnewch bliwilhiu. 


Ar ol eu hannog i ymaros, Adn. 12. y mae'r r Apostol ym- 
ma'n dangos pa fodd yn neillduol yr oedd hynny i i gael ei amlygu, 
sef, gan gyd-ddwyn â'u gilydd. Y mae'n sicr eu bod yn cyfarfod 
â llawer o bethau digon annymunol yn eu brodyr. Yr oedd 
rhai yn hwyrfrydig iawn i amgyffred yr hyn oedd yn cael ei osod 
o'u blaen; eraill yn dra hwyrfrydig i wneuthur yr hyn oedd yn 
perthyn i'w lle a'u sefyllfa; eraill yn dangos llawer o fyrbwyll- 
_ dra yn eu hyspryd, eu geiriau, a'u hymddugiadau; eraill yn 
hynod o annoeth yn eu hymdriniaeth â'r naill beth a'r llall; 
eraill yn methu rhoddi i fynu hen olygiadau a hen ymarferiad- 
au mor fuan ag y gellid disgwyl; eraill ddim mor wiliadwrus 
ag y buasai yn ddymunol i beidio rhoddi tramgwydd i'w brod- 
yr, &c. Yn wyneb y pethau hyn, a'r cyffelyb, eu dyledswydd 
oedd cyd-ddwyn â'u gilydd. Y mae hyn yn cynnwys, nid di- 
oddef yn eu gilydd yr hyn sydd ynddo ei hun yn ddi-amheuol 


404 COLOSSIAID. PN. [EF 


bechadurus ; Lef. 19.17. Mat. 18.15. Luc 17.3. Eph: 5.11. 
ond llettya meddyliau mor dirion ag y medrent am egwyddor- 
ion ac ymddugiadau eu gilydd; peidio sylwi ar bethau na bydd- 
ent ond o ychydig bwys; peidio llym geryddu pan fyddai lle i 
feddwl mai o wendid y byddai un yn tro-eddu yn eu herbyn; 
ac ymgadw rhag pob tuedd i ymddial arnynt am eu cam-ym- 
ddugiadau. Nid oedd ond addas iawn iddynt gyd-ddwyn â'u 
gilydd. Yr oedd ynddynt eu hunain lawer o bethau ag oedd 
yn gwneuthur yn ddymunol i'w brodyr gyd-ddwyn â hwythau; 
yr oedd Duw yn cyd-ddwyn â hwynt yn wyneb llawer o feunydd- 
iol wendidau; y mae cariad yn dioddef pob dim, ac yn ymaros 
â phob dim; 1Cor.-13. 7. ac y mae tuedd mawr yn hyn i 
wneuthur bywyd dyn yn llawer mwy cysurus iddo ei hun, ac i 
ragflaenu llawer o ofid iddo ei hun ac eraill. Ond i ddangos 
ym mhellach pa fodd y mae i ymaros gael ei amlygu, y mae 'r 
Apostol yn dywedyd, A maddeu i'ch gilydd, os bydd gan neb 
gweryl yn erbyn neb. Y mae'n dybygol iawn y gallai rhai o 
honynt feddwl fod ganddynt achos cyfiawn i achwyn ar 
rai o'u brodyr, naill ai am eu bod wedi dangos yspryd an- 
addas, neu am eu bod wedi dywedyd yr hyn na ddyFent, 
neu am eu bod naill ai wedi eszeuluso gwneuthur y cyfryw a'r 
cyfryw beth, neu wedi bod yn euoz o wneuthur rhyw beth ag 
oedd yn eu hanfoddloni. Eu dyledswydd oedd, nid cyhoeddi 
beiau eu brodyr, na llettya llid yn eu mynwes attynt, nac ym- 
ddial arnynt, ond maddeu iddynt... Nid yw hyn ddim yn cyn- 
nwys cymmeradwyaeth o'r hyn sydd yn gam-ymddugiad yn 
arall; ond y mae yn arwyddo peidio ei gospi am eì fai, Y mae 
gan Gristion lawer o annogaeth i fod o yspryd maddeugar. Y 
mae hyn yn cael ei fynych orchymmyn yn y gair sanctaidd: 
Mat.18.21,22. Eph.4. 92. y mae efe ei hun yn llithro mewn 
llawer o bethau, ac oblesid hynny yn sefyll mewn beunyddiol 
angen o faddeuant oddiwrtb Dduw a dynion: Iag 3. 2. y mae 
Crist wedi dysgu ei ganlynwyr i weddïo ar i Dduw faddeu 
iddynt hwy, fel y maent hwy yn maddeu i'w eyd-greaduriaid : 
Mat. 6. 12. ni wna Duw ddim maddeu i'r anfaddeugar: Mat. 
6.15. 18 35. y mae 'r maddeuant y mae efe wedi ei Li yn 
ei rwymo i faddeu i eraill. Gyda golwg ar hyn y mae'r Apos- 
tol yn dywedyd, Megis ac y maddeuodd Crist î chwi, felly 
gwnewch chwithau. Yr oeddy nt hwy wedi bod yn euog o am- 
rywiol feiau, a'r rhei'ny fel y porphor, yn anghydmarol fwy nê. 


PEN. HI, COEOSSIAID. 404 


dim a allai eu cyd-greaduriaid ei wneuthur yn eu herbyn hwy. 
Col. 2.13. Ŷr oedd Crist wedi maddeu iddynt hwy eu holl 
bechodau. Fel yr oedd wedi ei draddodi dros bechodau, felly 
befyd yr oedd wedi ei gyfodi i gyfiawnhau y rhai a gredent yn- 
ddo: Rhuf. 4. 25. yn ganlynol yr oedd, nid yn unig wedi an- 
fon ei genbadon i bregethu edifeirwch a maddeuant pechod- 
au yn ei enw, Luc 24. 47. ond hefyd wedi rhad a chyflawn 
faddeu pechodau pawb o honynt ag oedd yn wir edifeiriol. 
Act. 5.31. Ac yr oedd wedi gwneuthur hyn ar draul ei waed 
a'i fywyd. Mat. 26. 28. Eph. 1.7. Yn awr fel yr oeddynt 
hwy yn gobeithio fod Crist wedi maddeu yn y modd hyn 
iddynt hwy, eu dyledswydd hwythau oedd maddeu i'w gilydd 
y pethau bycbain fyddai y naill wedi eu gwneuthur yn erbyn y 
llall. Yr oeddynt i faddeu mewn ufudd-dod i orchymmyn 
Crist: Mare 11. 25. dan ystyriaeth o gyfoeth gras Crist; 
Eph. i. 7. ac mewn tebygolrwydd i Grist, fel y mae'n addas 
i'w ddisgyblion ganlyn ei ol ef, 1 Pet. 2. 21, Ŵ 


14 Ac am ben hyn oll, gwisgwch gariad, yr 
hwn yw rhwymyn perffeithrwydd. 


— Aroleu hannog i amrywiol ddyledswyddau neillduol, Adn. 
12, 13. y mae'r Apostol yn dywedyd, Ac am ben hyn oll, gwisg- 
wch gariad. Y mae duwiolion i garu Duw â'u holl galon, a'u 
cymmydogion fel hwy eu hunain; Mat. 22. 37, 399. ïe, ac i 
garu byd yn nod eu gelynion. Mat. 5. 44. Ond gan mai eu 
dyledswyddau tu ag at eu gilydd sydd yn cael eu gosod allan 
yn yr Adnodau blaenorol, y mae'n dybygol mai yr hyn a olygir 
ymma yn fwya neillduol yw cariad brawdol. Y mae yn cyn- 
nwys yn neillduol feddyliau parchus am y brodyr, dymuniad i 
ymgadw oddiwrth bob peth a fyddai yn niweidiol iddynt, a 
pharodrwydd i wneuthur cymmaint ag a allo un gyda golwg ar 
eu daioni. Gwel ym mhellach Pen. 1. 4.. Y mae'n angen- 
rheidiol i dduwiolion wiseo cariad. Y mae yn cael ei fynych 
orchymmyn: 1Cor. 14.1. lloan 2.11. 3.29. 4. 7, 91. ïe, 
gorchymmyn newydd Crist ydyw. -Ioan 13. 34. Y mae 
Crist wedi dangos llawer o gariad tu ag attynt hwy: Ioan 13. 
34. lIoan 4. 11. nid oes dim cariad at Dduw lle nad oes car- 
iad at y brodyr: 1Ioan 4.20, ïe, y mae y diffyg o hono yn brawf 
nad yw un ddim o Dduw; 1Ioan 3. 10. ond ei fod yn aros yn 


406 COLOSSIAID. PEN. IiI. 


y tywyllwch, ac ym marwolaeth. 1Ioan 2. 9, ì1. 9. 14. Y mae 
eariad disgyblion Crist i amlygu i'r byd mai y Tad a'i hanfon- 
edd ef: Ioan 17. 21, a'u bod hwy eu hunain yn ddisgyblion 
îddo. Ioan 13. 35. Y mae yn un o ffrwythau 'r Yspryd ; 
Gal. 5. 22. yn arwydd eu bod wedi eu geni o Dduw; 1 loan 
5. I. eu bod wedi eu symmud o farwolaeth i fywyd; loan - 
9. 14. a bod Duw yn trigo ynddynt. Ioan 4.12. Pan y 
mae'r Apostol yn dywedyd, Am ben hyn oll, gwisgwch gariad, 
fe ddiehon mai ei feddwl yw, y dylai cariad gael ei chwanegu 
at yr holl bethau ag oedd efe wedi eu erybwyll yn yr Adnod- 
au blaenorol, Y mae'r gair epi, a gyfieithir ymma am ben, yn 
eael ei gyfieithu af, yn Mat. 9. 16... Neu fe allai mai ei feddwl 
yw, y dylai cariad brawdol fod megìs gwìsg uchaf, yn ym- 
daenu dres, ac yn rhoddi harddwch i'r amrywiol rinweddau a 
enwasai efe o'r blaen, Y mae'r gair epi yn cael ei gyfieithu 
ar mewn amrywiol fannau. Marc 6. 39. Eph. 2. 20,. Dat. 6. 
2, 4, 8. Neu ynte y mae'r geiriau 'n arwyddo y dylai eariad 
gael ei wisgo oblegid, neu er mwyn y rhinweddau blaenorol. 
Y mae'r-gair epi yn cael ei gyfieithu i, Mat. 26. 50. 1 'Thess. 
4.'Z. ac oblegid, Phil.4. 5. Y mae'r pethau a enwir yn yr Adn- 
edau blaenorol yn deilliaw oddiwrth gariad. 1 Cor, 13, 4—'7. 
Am hynny i'r diben i fod yn drugarogion, yn gymmwynas- 
gar, &c. yr oedd yn angenrheidiol o flaen pob peth fod ganddynt 
gariad helaeth tu ag at eu gilydd. 1Pet. 4. 8. Y mae yr 
hwn sydd yn feddiannol ar gariad diragrith, yn sicr o ddangos 
hynny ym mhob rhinwedd: ac o'r tu arall nid yw ymddangos- 
ïadau o'r rhinweddau blaenorol ddim end rhagrith. kCor. 13. 
2—$9. Í'w hannog i wisgo y cariad hwn, y mae'r Apostol yn 
dywedyd, Yr hwn yw rhwymyn perffeiihrwydd. Cariad yw 'r 
rhwymyn mwyaf ardderchog a rhagorol: y mae, yn ei egwydd- 
er, ei duedd, a'i amcan, yn gyflawnder y gyfraith: Rhuf. 13. 8, 
140, Gal. 5.14. y mae yn rhwymo at bob dyledswydd fu ag at 
ddyn yn gystal a thu ag at Dduw: ni oddef ddim i'w berchen- 
nog fod yn amddifad o ymysgaroedd trugareddau, o gymmwyn- 
asgarwch, nac o un rhinwedd arall. Y mae yn cadw pob rhin- 
wedd gyda'u gilydd, fel y mae y naill a'r llall yn barod i weith- 
gedu mewn modd rheolaidd, yn ol fel y byddo amgylchiadau 
yn gofyn. Ae ni bydd ddim yn hollol foddlon hyd oni byddo 
pob rhinwedd i'w gweled yn berffaith, hynny yw, yn gweithredu 
Yr graddau y mae'n angenrheidiol iddi wneuthur, Cariad 


PEN IH. COLOSSIAID, 40 


hefyd yw'r rhwymyn goreu i uno duwiolion â'u gilydd, Y mae 
yu eu cadw yn agos at eu gilydd o ran eu serchiadau, ym mha 
amgylchiad bynnag y byddont: ac y mae yn eu rhwymoi fod 
mor ddefnyddiol ag y medront i'w gilydd ym mhob perthynas 
a sefyllfa. 


15 A llywodraethed íangnefedd Duw yn 
eich calonnau, i'r hwn hefyd y'ch galwyd yn 
un corph ; a byddwch ddïolchgar. 


Fel y byddai iddyn€ feithrin y cariad ag sydd yn rhwymyn 
perffeithrwydd, y mae'r Apostol yn dywedyd, A llywodraethed 
tangnefedd. Duw yn eich calonnau. Y mae tangnefedd Duw yn 
cynnwys cymmod â Duw trwy Iesu Grist; 2 Cor. 5. 18—21. 
yr heddwch y mae Duw yn ei roddi i'w bobl brofi yn eu myn- 
wesau eu hunain; Rhuf. 5. 1. a'r heddwch y mae duwiolion 
yn ei feddiannu yn eu plith eu hunain. Y mae Duw yn gorch- 
ymmyn yr heddwch hwn, Marc 9. 50. Rhuf.14. 19. ac yn 
awdwr o hono. Eph. 2. 14. Fe ddichon anghydfod gym- 
meryd lle rhwng gwir dduwiolion: yn y fath amgylchiad ni 
bydd ddim yn rhyfedd os bydd eu llygredd yn barod i'w cya- 
hyrfu i ddigofaint, llid, ac ymddial. Ond os ca eu meddyliau 
eu llywodraethu gan ystyriaeth o'u bod hwy ag oedd gynt yn 
elynion, yn awr wedi cael eu dwyn i gyflwr o gymmod a chyf- 
eillgarwch â Duw, a hynny mewn ffordd mor rhyfeddol, fe 
fydd yn foddion neillduol î gadw nwydau danodd, fel na bydd. 
i ymryson ddim cael llei godi ei ben. Os bydd tawelwch yn 
llywodraethu yn y fynwes, nid yn unig oddi ar ystyriaeth o'u 
bod mewn cyflwr o gyfeillgarwch â Duw, ond hefyd oddi ar 
hollol foddlonrwydd y ca'r cyfan sydd yn eu cyfarfod ei 
oruwch-lywodraethu i gyd-weithredu er eu lles, fe fydd nwyd- 
au yn sicr o gael eu marweiddio, fel y bydd yn hawdd gan- 
ddynt fyned heibio i wendidau ac amherffeithrwydd eu gilydd. 
Ac os ca'r galon ei chadw dan lywodraeth yr yspryd a'r dym- 
. mer heddychol ag y mae Duw yn ei ofyn a'i gyfrannu, fe fydd 
yn hawdd iawn i osod terfyn ar ymryson: o herwydd fe fydd 
yr hwn a roddodd dramgwydd yn barod i roddi iawn i'r hwn 
fyddo wedi cael cam, ac fe fydd yr hwn a gafodd dramgwydd 
yn barod iawn i faddeu i'r hwn fyddo wedi troseddu. I an- 
nog y Colossiaid i ymostwng i lywodraeth tangnefedd Duw, y 


408 COLOSSIAID, PEN, IIÎ. 


mae 'î Apostol yn dywedyd, I'r hwn hefyd y'ch galwyd yn un 
corph. Yr oeddynt wedi cael eu galw i gyílìwr o heddwch â 
Duw. Yr oedd yr efengyl wedi amlygu iddynt bod y Duw ag 
oeddynt wedi pechu yn ei erbyn yn Dduw trugarog a graslawn; 
fod, yn ol trefnhad anfeidrol ddoethineb, digonol Iawn wedi 
ei roddi dros gamwedd; fod Duw, yng Nghrist, yn cymmodi 
pechaduriaid ag ef ei hun; eì fod yu galw troseddwyr i dder- 
byn y cynimod ; a'i fod yn tystiolaethu na. fwrir allan neb o'r 
yrhai a ddeuant at Iesu Grist. Yr oeddynt wedi eu galw i fedd- 
iannu heddwch yn eu mynwesau eu bunain, Y imae'r cfengyl 
yn tystiolaethu fod gwaed Crist yn glanhau oddiwrth bob pech- 
od; y derbyn pawb a gredant yuddo ef faddeuant pechodau ; 
fod Crist yn awr yn eiriol ar ddeheulaw 'r Tad; y bydd i'r 
hwn a ddechreuodd y gwaith da ei orphen hyd ddydd Iesu 
Grist, &c. Yr oeddynt wedi eu galw i fod yn heddychol â'u 
gilydd: yr oedd athrawiaeth y cymmod yn eu galw at hyn: 
felly hefyd yr oedd gorchymynnion Duw; gellir dywedyd yr 
un peth am anrhydedd crefydd: ond yr hyn y mae'r Apostol 
yn sylwi arno ymma yw, eu pertbynas â'u gilydd fel yr oedd- 
ynt yn un corph. 1Cor. 12.13. Eph. 1.4. Fel y cyfryw yr 
oeddynt oll yn sefyll yn yr un berthynas â Iesu Grist: yr oedd- 
ynt yn perthyn yn agos iawn y naill i'r llall: oddi ar hynny yr 
oedd yn anaddas iawn iddynt ymryson â'u gilydd: ond eu 
dyledswydd oedd cydwybodol ymgadw oddiwrth beth bynnag 
fyddai yn niweidiol i'w cyd-aelodau, a gwneuthur cymmaint o 
ddaïoni ag a fedrent y naill i'r llall. Yn wyneb y pethau hyn 
y mae'r Apostol yn dywedyd ym mhellach, A byddwch ddi- 
olchgar. 'Tu ag at fod yn dangnefeddus yn eu plith eu hun- 
ain, yr oedd yn angenrheidiol iddynt ddangos yspryd diolch- 
gar y naill i'r llall, pan fyddai rbyw gymmwynas yn cael ei 
gwneuthur. Ac yr oedd yn ddyledswydd neillduol arnynt i 
ddiolch yn wastadol i Dduw a'r Tad am bob peth. Eph. 5. 20. 
Dylai Cristion fod yn ddiolchgar i Dduw am roddion ei raglun- 
iaeth; am y dadguddiad dwyfol a gweinidogaeth y cymmod; 
am anfon ei Yspryd i'w fywhau pan yr oedd efe etío yn farw 
mewn pechod a chamwedd; am roddi iddo yr edifeirwch sydd 
tu agat Dduw, a'r ffydd sydd tu ag at ein Harglwydd lesu 
Grist; am rad faddeu ei holl bechodau, a'i dderbyn i gyflwr 
o gymmod a chyfeillgarwch ag ef ei bun; am roddi iddo le 
ym mblith y,rhai sydd yn gwneuthur i fynu gorph Crist; am 


Pau. i1I. COLOSSiAID. 409 


gysuron mewn gorthrymderau ; am nerth yn ol y dydd; ac am 
obaith bywyd tragywyddol ar ol y bywyd hwn. 


16 Preswylied gair Crist ynoch yn helaeth 
ym mhob doethineb; gan ddysgu arhybuddio 
bawb eich cilydd mewn .psalmau, a hymnau, ac 
odlau ysprydol, gan ganu trwy ras yn eich ealon- 
au i'r Arglwydd. 


Fel y byddai i dangnefedd Duw lywodraethu yn cu calonn- 
au, Adn. 15. ac fel y byddai iddynt ymddangos yn hardd, 
wedi eu gwisgo â'r amrywiol rinweddau a enwasid uchod, y 
mae'r Apostol yn dywedyd, Preswylied gair Crist ynoch yn 
helaeth ym mhob doethineb. Y mae gair Crist yn arwyddo yr 
Ysgrythyrau sanctaidd, neu holl air Duw yn gyffredinol, a'r 
efengyl yn neillduol. Y mae yr Ysgrythyrau sanctaidd yn 
gyffredinol, ïe, yr hyn sydd wedi ei ysgrifennu yn yr hen Des- 
-tament, yn air Crisf.. Y maent wedi eu:rhoddi trwy Yspryd 
Crist, fel eu hawdwr: 1 Pet. 1. 10,11. Cydmar. Es. 6 9, 10. 
a Ioan 12. 40, 41. ac y maent yn tystiolaethu am Grist fel eu 
sylwedd. Ioan 5. 39. Luc 24. 27. Act. 10. 43... Y maent yn 
gwneuthur hyn yn neillduol yn y prophwydoliaethau sydd yn 
rhagfynegi ei gnawdoliaeth, ei fywyd, ei farwolaeth, ei ad- 
gyfodiad, ei esgynniad i'r uchelder, ei deyrnas, ei fendith- 
ion, &c. ac yn y gosodiadau cysgodol, megis yr aberthau Iuddew- 
ig, oen y pasc, y sarph bres, &c., trwy y rhai yr oedd yn cael 
ei ragddarlunio yn flaenorol i'w ymddangosiad yn y cnawd. Y 
mae 'r efengyl! mewn modd neillduol yn aír Crist... Y mae wedi 
ei chyhoeddi ganddo, yn ei weinidogaeth ei hun, pan ymma ar 
y ddaear: Mat.4 23. 9,35. Heb. 1.1. _ Efe sydd wedi rhoddi 
«dadguddiad o honi i'w Apostolion, ac wedi rhoddi gorchymmyn 
iddynt ei phregethu i'w cyd-greaduriaid: Gal. 1. 12. Marc 16. 
15. Efe hefyd yw ei sylwedd a'i phrif bwngc. Canys beth 
yw'r efengyl ond. tystiolaeth Duw am ei Fab, o ran ei Berson, 
ei ddwyfol osodiad i fod yn Gyfryngwr, ei wahanol swyddau 
cyfryngol, ei ddarostyngiad, ei dderchafiad, a'r bendithion sydd 
yn dylifo trwyddo efi bechaduriaid? Y mae'r gair hwn yn 
preswylio yn y duwiol, pan y mae wedi dyfod yn dra adna- 
byddus, fel un fyddai yn byw yn yr un tŷ ag ef, ac nid felrhyw 

Lryrn V. F3 


“ 


410 COLOSSI AID. PEN. rr. 


un dieithr; pan y mae wedi cael ei gymmeryd i mewn i'r deall, 
ì fod fel goleuni, trwy gynnorthwy yr hwn y mae yn adnabod 
gwahanol wrthddr:chau yn eu priodol liw; pan y mae yn pen- 
derfynu ei farn, ac yn ei gadw yn sefydlog yn y grediniaeth o'r 
dwyfol wirionedd; pan y mae yn cael ei drysori a'i gadw yn 
drapgofalus yn ei gof, yn barod i gael ei ddefnyddio fel y byddo 
yr achos yn gofyn; pan y mae yn llywodraethu yn ei ewyllys, 
fel y mae'r enaid yn dewis rhodio yn ol eì gyfarwyddiadau, i 
wneuthur yr hyn y mae 'n orchymm»n, ac i ymgadw oddiwrth pa 
bethau bynnag y mae'n eu gwahardd; pan y mae yn cael le 
sefydloz yn ei feddwl, trwy ei fod yn myfyrio ynddo ddydd a 
nos, ac felly yn c;frinachu llawer az ef; pan y mae yn gosod y 
serchiadau ar waith, i garu, i gasâu, i lawenhau, i alaru, i ym- 
hyfrydu, ì ffieiddio, &c., fel y byddo gwahanol wrthddrychau 
yn cael eu gosod o fiaen yr enaid; a phan y mae'r gydwybod 
yn plygu i'w awdurdod, ac yn cael ei chadw yn effro i ddwyn 
ei thystiolaeth, dros, neu yn erbyn, y naill beth neu 'r llall, 
mewn cyd-ymífurfiad â'i gyfarwyddiadau. _ Fel y byddo i'r gair 
breswylio yn y modd hyn yn aelodau eglwys Crist, y mae'n 
anzenrheidiol iddynt ei fynych ddarllen. Deut. 17. 18, 19. 
Act.8. 28. i. ll. Y mae yn preswylio yn Aelaeth, pan y 
mae, nid ychydiz, ond pob rhan o hono, ei athrawiaethau, ei 
orchymynnion, ei fygythion, ei wahoddiadau, ei addewid- 
îon, &c., yn cael addas le yn y meddwl; pan y mae yn llanw, ac 
yn llywodraethu yr holl enaid, y deall, y cof, yr ewyllys, y serch- 
iadau, &c. ; pan ymae yn cael lle parhaus yn y meddwl; pan y mae 
yn nerthol o ran ei effeithiau ; a phan y mae yr hwn y mae yn 
preswylio ynddo yn cael llawer o fantais, neu elw oddiwrth 
hynny. Psal.i9.10. 119.103. Y mae plonsios, y gair a gyf- 
ieithir ymma y» helaeth, yn arwyddo yn gy foethoc, neu yn oludog. 
'Y mae yn preswylio yn y duwiol ym mhob doethineb. Y mae yn 
ei ddwsn i adnabyddiaeth o fawr amryw ddoethineb Duw, fel 
y mae yn cael ei amlygu yn iechydwriaeth pechaduriaid: y mae 
yn ei gyfarwyddo i ymddwyn yn ddoeth yn y sefyllfa ym mha 
un y mae rhasluniaeth wedi ei osod, ac i wneuthur y defnydd 
goreu o'i wyboraeth, er gozoniant Duw, ei adeiladaeth ei hun, 
allesâd ei cyd-greaduriaid. Felly ymma y mae'r Apostol yn dy- 
wedyd, Gan ddysgu a rhybuddio bab eich gilydd, mewn psalmau, 
a hymnau, ac odlau ysprydol. Trwy fod gair Crist yn preswylio 
ynddynt yn helaeth, fe fyddai ganddynt ddoethineb i ddysgu eu 


PEN. iT. COLOSSIAID. 411 


gilydd, neu i hyfforddi y naill y llall ym mheth:u Duw. Y mae 
yn ddyledswydd, nid yn unig ar weinidogion y gair i ddysgu y 
bobl sydd dan eu gofal, 2Tim. 2. 2. ond hefyd ar rien: i dysgu 
€u plant, a phennau teuluoedd, y rhai sydd dan eu gofal, Deut. 
11.19 arwyri ddysgu eu gwracedd, ì Cor. 14. 35. ac ar y 
naill frawd crefyddol, i ddysgu y llall, fel y byddo cyfleusdra 
yn ymgynnyg. Act 18. 26. Trwy fol yn hyddysg yn y gair 
hwy fyddent hefyd yn gymmwys i vybuddio eu gilydd. Y mae 
hyn yn perthyn yn fwya neillluol ìi ymddugiad. Y mae yn 
gorphwys, nid yn unig ar weiniJogion yr efengyl, ì rybuddio eu 
gwran"awyr, Col. 1. 28. ond befyd ar aelodau eglwysig yn 
gyffredinol, ì rybuddio eu gìlydd.. Rhuf. 15 14. D,lemt ry- 
buddio y naill y Hall, mewn modd mwynaidd a thirion i ymga?w 
oddiwrth yr hyn a fyddai yn niweidiol iddynt eu hunain, ac yn - 
ddianrhydedd i enw 'r Arglwydd; i ochelyd y maylau y gallant 
fod mewn enbydrwydd o syrthio ìddynt; ií ymadael â phethau 
beius all fod yn glynu wrthynt; ac i gyflawnu dyledswyddau all 
fod yn cael'eu hesgeuluso ganddynt. Un ffordd i wneuthur 
hynny, yw, trwy ganu psalmau, hymnau, ac odlau ysprydol. 
Y mae canu mawl yn osodiad o eiddo €rist. lac. 5 12. Y 
mae hyn i gael ei wneuthur yn llafar, neu â llais Psal. 95 ì, 
'.100,1. Act. 16.25. Gellir canu naill aì psalmau, y rban 
o'r hen Destament sydd yn cael ei alw felly; neu âymnau, neu 
gyfansoddiadau prydyddawl, y rhai sydd i'w cael yn rhyw rann- 
au o'r Yscrythyr sanctaidd, neu yn gydsyniawl â'r dwyfol 
ddadcuddiad; neu odlau ysprydol, neu bennillion wedi eu cyfan- 
soddi trwy gynhyrfiad a chyfarwyddyd yr Yspryd Glên, ar beth- 
au ysprydol, ac i ddibenion ysprydol, sef gogoniant Duw a 
ch>sur ac adeiladaeth yr eglwys. Ond wrth gyflawnu 'r ddy- 
ledswydd hon, y mae'n angenrheidiol, nid yn unig i uno â llais, 
ond hefyd i ganu írwy ras yn eu calonnau âr Arglwydd. Pan 
yn canu mawl y mae'n angenrheidiol i'r galon fod yn ca«l ei 
chynhyrfu trwy ras, ì sylwi yn neillduol ar ogoniant Duw; i 
ryfeddu ei ddarostyngiad, yn sylwi ar ddynolryw, a'i ddaioni 
yn y bendithion y mae'n gyfrannu iddynt; i lawenhau yn yr 
Arglwydd; ac i ymddiried yn ei drugaredd. Ond y mae'n 
deilwng o sylw fod charis, y gair sydd ymma am 7as, yn cael 
ei gyfieithu diolch. 1 Cor. 15 57. 2 Cor. 2. 14... Fe ddichon, 
gan hynny, mai meddwl yr Apostol yw, y dylai Crist'nozion, 
wrth ganu mawl, fod â'u calonnau yn llawn o ddiolchgarwch i 


” 


412 COLOSSIAID. PEN. HI 


Dduw am ci anneirif fendithion. Trwy fod gras, neu ddiolch- 
garwch yn eu calonnau, y mae duwiolion yn canu 4'r Arglwydd ; 
hynny yw, i'r diben i osod allan ei ogoniant. Gwel ym mhell- 
ach, Eph. 5.19. 


17 A pha beth bynnag a wneloch, ar air neu 
ar weithred, gwnewch bob peth yn enw yr Ar- 
glwydd lesu, gan ddïolch i Dduw a'r Tad trwy- 
ddo ef. 


Ar ol eu cynghori i ddysgu a rhybuddio eu gilydd, mewn 
psalmau, bymnau, ac odlau ysprydol, Adn. 16. y mae'r Apos- 
tol, gyda golwg ar eu hymddugiad cyffredinol, yn dywedyd 
wrthynt, A pha belh bynnag a wneloch, ar air neu ar weithred, 
gwnewch bob peth yn enw yr Arglwydd Iesu. Y mae'r geiriau belh 
bynnag a wneloch, yn cymmeryd i mewn bob dyledswydd gref- 
yddol a gyflawnent, megis prezethu, gwrando 'r gair, gweddio, 
canu mawl, cofio am farwolaeth Crist, ymddiddanram bethau 
Duw, &c., yn gystal a'r hyn oll a wnelent yn eu hymdriniaeth 
ag achosion bydol, pa un bynnag ai yn yr hyn a ddywedent, 
neu yn yr hyn a wnaent, pa un bynnag ai yn ddirgelaidd ai yn 
gyhoeddus. Dylxi yr holl bethau hyn gael eu gwneuthur ym 
enw yr Arglwydd Iesu. Y mae hyn yn arwyddo gwneuthur y 
naill beth a'r llall yn ol ewyllys yr Arglwydd Iesu, gyda golwg 
gydwybodol at ei awdurdod a'i gyfarwyddiadau; Mat. 18. 20. 
Act. 4. 7. Phil. 2. 10. gwneuthur pob peth trwy nerth yn cael 
ei gyfrannu gan Grist; Ioan 15 5. Act. 4. 10. cyflawnu y 
naill beth a'r llall gyda golwg at ogoniant Crist; 1Cor. 10, 31. 
a gwneuthur y cyfan gydar ymddibynniad ar Grist am dder- 
bynniad a chymmeradwyaeth trwyddo. Ioan 15 16. 16. 23, 
26. Heb.13.15..1 Pet 2.5. Y mae hyn i gael ei wneuthur 
gun ddiolch î Dduw a'r Tad irwyddoef. — Nid yw 'r geiriau Duw 
a'r Tad ddim yn arwyddo dau wahaniaethol Berson. . Gellir eu 
cyfieithu fel hyn, Duw, sef y Tad. Y mae Duw yn Dad 
i Grist, fel y mae yn Gyfryngwr; Gwel Pen 1. 3. ac y mae yn 
Dad i bawb sydd yn credu ynddo ef. Gwel Pen. 1. 2. Dylai 
duwiolion fod yn ddiolchzar i Dduw, am eu bod; Psal. 100. 
1—4. am drucareddau tymhorol; 1 Tim. 4.4. am anfon ei 
Fabi fod yn Waredwri bechaduriaid ; am ragzorfreintiau cref- 
yddol; am galon newydd; am faddeuant o'u holl bechodau; 


PEN IIT, COLOSSIAID. 413 


am fabwysiad i deulu Duw; am eu rhydd-did; am fuddugol- 
iaeth ar eu llygredd; am ddiddanwch yr Ysgrythyrau; am gyd- 
ddwyn â'u gwendidau; am geryddon tadol; am obaith gogon- 
iant; am y daioni v mae Duw yn eiddangosi eraill yn gystal 
ag iddynt hwy eu hunain, &c. 1'Thess. l. 3. Y maent yn 
dioleh i Dduw a'r Tad trwyddo ef, sef trwy Iesu Grist. Y 
maent yn eydnabod mai trwyddo ef y mae pob bendith yn dy- 
lifo iddynt hwy; a thrwyddo ef y mae aberth moliant yn cael 
ei oífrymmu yn gymmeradwyi Dduw. Heb.13.15. 1Pet.2.5 


18 Y gwragedd, ymostyngwch i'ch gwŷr 
prïod, megis y mae yn weddus yn yr Arglwydd. 


Ar ol eu hannog at amrywiol ddyledswyddau oedd yn 
orphwysedig ar bawb o honynt yn gyffredinol, y nìae'r Apos- 
tol yn dyfod ii alw eu sylw at ddyledswyddau perthynasol, sef 
y dyledswyddau oedd-yn orphwysedig arnynt yn ol y berthynas, 
neu'r sefyllfa oedd y naill a'r llall o honynt yn sefyll ynddi, 
Y mae'n dechreu trwy ddywedyd, Y gwragedd, ymostyngwch 
i'ch gwŷr prïod.. Eph. 5.22. 1Pet. 3.1. Y mae'r ymostyng- 
iad hwn yn cynnwys cydnabyddiaeth o awdurdod y gwr, fel y 
mae, yn ol gosodiad Duw, yn ben y wraig; 1 Cor. 11. 3. 
1Pet. 3. G. a chydymffurfiad â'i ewyllys, ac ymdrechiad i 
ryngu eì fodd ym mhob peth cyfreithlon. 1Cor. 7. 34. 1 Pet, 
3.5,6. Iannog gwragedd i ymostwng yn y modd hyn i'w 
gwyr, y mae'r Apostol:yn dywedyd, Megis ymae yn weddus 
yn yr Arglwydd, Fe ddichon fod y geiriau'n dangos pa mor 
belled y mae i'r ymostyngiad hwn gyrraedd, sef mor belled 
ag y mae yr Arglwydd yn ei ganiattau, ac mor belled ag y 
gallont fyned mewn cyssondeb â'r ufudd-dod sydd yn ddyledus 
oddi wrthynt i'r Arglwydd Crist. Neu yn bytrach, y mae'r 
'geiriau 'n arwyddo fod yr ymostyngiad hwn yn weddus iawn i 
wragedd ag sydd wedi cael eu dwyn i fod yn yr Arglwydd. 
Y mae'r Ysgrythyrau yn crybwyll amrywiol o ystyriaethau i 
ddangos fod hyn yn weddus. Y mae y gwr yn ben y wraig, 
Eph. 5, 23. wedi ei osod gan Dduw i lywodraethu arni; Gen. 
3.16. am hynny y mae'r Arglwydd yn gorchymmyn i wragedd 
ymostwng i'w gwyr priod. Eph. 5. 22. Cafodd Efa ei chreu 
ar ol Adda, 1 Tim. 2. 13. ac er mwyn y gwr. 1 Cor. 11. 9. 
Nid yw y wraig ond y llestr gwannaf. 1 Pet, 3.7. Y wraig 


414 COLOSSIAID. PEN. 1HI, 


oedd gyntaf yn y trosedd. 1'Tim. 2. 14. Y mae eì hymost- 
yngiad i fod yn ddarluniad o ymostyngiad yr eglwys ì. Grist. 
Eph. &. 24. Gall fod yn foddion ì ennill y gwr os nad yw eíe 
etto yn credu. 1 Pet. 3.1. Ac fe fydd peidio ymostwng yn 
peri i air yr Arglwydd gael ei gablu. Tit. 2. 5 


19 Y gwŷr, cerwch eich gwragedd, ac na 
fyddwch chwerwon wrthynt. 


Dyledswydd gwragedd yw ymostwng i'w gwyr priod. 
Adn. 20. I'r diben i symmud ymmaith beth bynnag allai fod 
yn anghysurus yn y cyfryw ymostyngiad, ac i ddangos mad 
yw'r ymostyngiad hwn ddim yn rhoddi hawl i wyr ymddwyn 
ym greulon tu ag at eu gwragedd, y mae'r Apostol yn dywed- 
yd, Y gwyr cenwch eich gwragedd. Y mae y eariad hwn yn 
golygu yn neillduol y meddwl parchus a weddai fod gan wr am 
. ei wraig, a'r serch a ddylai fod ganddo tu ag attî: ond y mae 
yn amlygu ei hun mewn eynnifer o wabanol ffyrdd, fel y mae 
ym cymmeryd i mewn boh rhan o ddyledswydd gwr. Pan 
fyddo gwr yn earu ei wraig, efe a âd bawb arall, ac a lŷn 
wrthi; Eph.5.91. efe a fydd yn ffyddlon iddi; Mal,2. 14, 15. 
efe a gyfanpedda gyda hì yn ol gwybodaeth; 1iPet. 3.7. eíe 
a ymbyfryda yn ei chariad; Djhar. 5. 18, 19. efe a rydd iddi 
addas barch, gan ei chymmeryd, nid fel cydymmaith, ae nid 
fol merwyn; 1 Pet. 9. 7. efe a'i mbeithrin gyda phob tirion- 
deb; Eph. 5. 28, 29. efe a wna ei oreu i'w diddanu pan fyddo 
yn cael ei gofidio; I Sam. 1, 8. efe a barottoa gyferbyn â'i 
bapgenrheidiau, mor belled ag y byddo eï amgylchiadau yn 
canïattau; l'Tim., 5. 8. efe a ymddiried iddi y llywodraeth 
deuluaidd ag sydd yn addasiddi; Dihar. 31. 27. efe a wna ei 
oreu i'w gwaredu, os gwel hi mewn sefyllfa annymunol; 1Sam. 
30. 5, 18. efe a'i hyfforddia ac a'i cyfarwydda fel y byddo 
aches yn gofyn; 1 Cor. 14. 55. efe a fydd yn barod i'w chan- 
mol ar bob achlysur addas; Dihar. 31. 28. ac efe a gais ei 
daioni trwy bob moddion ag a allo feddwl am danynt, Eph. 
5.25, 26. Yn gyssylltedig â hyn, y,mae'r Apostoi yn dywed- 
yd, Ac na fyddwch chwerwon wrihynê, Gellir dywedyd fod 
gwr yn chwerw wrth ei wraig, pan y mae'm» hawdd ganddo 
ddangos anfoddlonrwydd tu ag atti oblegid rhyw bethau bych- 
ain; pan fyddo yn dangos tymmer anaddas tu ag atti; pan 


PEN. IL. COLOSSIAID. 415 


fyddo yn arfer geiriau caledion a bygythiol; pan fyddo 
yn naccau siarad â hî; pan fyddo yn hawdd ganddo i 
gyhoeddi ei beiau; pan fyddo yn naccau gadael iddi gael 
yr hyn sydd yn addas iddi yn ol ei sefyllfa a'i ham- 
gylehiadau; pan na oddef ddim iddi gael y llywodraeth 
yn y teulu ag sydd yn addas iddi ei gael; pan y mae yn 
gosod dwylaw arni; neu pan y mae mewn un rhyw ffordd yn 
gwneuthur ei sefyllfa yn anghysurus ac yn annymunol, pau y 
gallai efe ei gwneuthur yn gysurus. Y mae gan wyr lawer o 
awnogaethau i garu -eu gwragedd, ac i beidio bod yn chwerwon 
wrthynt. Y mae Duw yn gorchymmyn hyn yn ei air: Eph. 5. 
25, 33. nid yw gwr a gwraig ond un cnawd, am hynny y mae 
yr hwn sydd yn caru ei wraig yn ei garu ei hun: Mat. 19. 5. 
Eph. 5. 25, 28, 29. ac y mae cariad gwr at ei wraig i fod yn 
ddarluniad o gariad Crist at yr eglwys. Eph. 5. 25. 


20 Y plant, ufuddhêwch i'ch rhïemi ym 
mhob peth: canys hyn sydd yn rhyngu bodd i i'r 
Arglwydd yn dda. 


“ Ar ol dangos dyledswydd gwragedd tu ag at eu gwyr, a 
dyledswydd gwyr tu ag at eu gwragedd, Adn. 18, 19. y mae'r 
Apostol yn dyfod i gyfarwyddo plant pa fodd i ymddwyn tuag 
at eu rhieni. Dylai'r rhai'n ufeddhâu i'w rhieni ym mhob peth. 
Y mae'r ufudd-dod hwn yn cynnwys, cydnabod eu hawdur- 
dod, gwrando ar eu cynghorion a'u gorchymynnion; Diar. 1. 
8. 13.1. gwneuthur yr hyn y maent yn orchymmyn; ymgadw 
oddiwrth yr hyn y maent yn ei wahardd ; ymostwng i'w cer- 
yddon; Dihar.13.1. 15.5. Heb. 12,9. a diwygio oddiwrth 
y pethau y maent yn beio arnynt. Pan y mae'r Apostol yn 
gorchymmyn i blant ufuddhau i'w rhieni ym mhob peth, nid yw 
ddim yn golygu y dylent gydymffurfio â'u hewyllys, os bydd- 
ant yn gorchymmyn iddynt yr hyn a fydd ynddo ei hun yn 
bechadurus; ond ei feddwl yw, fod ufudd-dod yn ddyledus 
iddynt ym mhob peth ag sydd yn rhesymmol i rieni ei orchym- 
myn, neu i blant ei wneuthur: neu y dylai'r ufudd-dod hwn 
fyned mor belled ag y mae yr Arglwydd yn caniattau.. Mewn 
ffordd o annogaeth y mae 'r Apostol yn dywedyd, Canys hyn 
sydd yn rhyngu bodd i'r Arglwydd yndda. Y mae byn yn unol 
ag ewyllys yr Arglwydd, ac yn gymmeradwy ganddo. Y mae 


41G COLOSSIAÍíÍD, PN. IIÍ, 


plant wedi derbyn eu bod oddiwrth eu rhieni: y maent wedi 
bod yn wrthddrychau eu gofal pan yn hollol analluog i waeuth- 
ur dim drostynt eu hunain, ac wedi gweled amlygiadau o'u 
tynerwch a'u cariad mewn amrywiol amgylchiadau: y mae 
Duw, yn ei air, yn gorchynimyn yr ufudd-dod hwn: 'Eph. 6. 
1. y mae wedi gweled bod yn dda i gyssylltu addewid ag 
ufudd-dod: Eph. 6. 2, 3. y mae wedi cyhoeddi bygythion yn 
erbyn anufudd-dod: Deut. 21. 18—21. Diliar. 30. 17. ac y 
nae Crist ei hun wedi rhoddi re: o'r ufudd-dod hwn; yn ei. 
ymostyngiad i Mair a Joseph. Luc 2. 51. 


21 Y tadau, na chyffrôwch eich plant, fel 
na ddigalonnont. 


Ar ol gorchymmyn i blant ufuddhau i'w rhieni:ym mhob 
peth, Adn. 20, y mae 'r Apostol yn troi at rieni, ac yn dywed- 
yd, Y ladau, na chyffrowch eich plânt. Nid ydym ddim i 
feddwl nad ydyw rhieni ddim i geryddu plant am eu beiau: 
Dihar. 13. 24. 19.18. 92. 15. 93.19,14. 29.15,17. ond 
dylai tadau a mammau ymddwyn tu ag at eu plant gyda llawer 
o ddoethineb, gan ystyried eu tymherau, ac ymdrechu i sefydlu 
eu hawdurdod arnynt, a'u dwyn at eu gwahanol ddyledswydd- 
au, trwy fesurau mwynaidd a thirion, Dylent, byd ag y medr- 
ont ymgadw oddiwrth fesurau a fyddo yn.fueddu ì suro meddyl- 
iau eu plant, a chyffroi eu hysprydoedd. Rhai o'r pethau 
hynny ydynt, attal oddiwrth eu plant yr byn sydd yn weddus 
iddynt, yn ol y sefyllfa y maent ynddi, megis ymborth; dillad, 
dupiad i fynu, &c. 1'Tim. 5. 8. gorchymmyn iddynt wneuthur 
yr hyn nad yw ddim yn addas iddynt ei gyflawnu; eu ceryddu 
yn an»ghyfiawn, heb aehos, neu yn ormodol, mêwn modd an- 
nhrugarog; rhoddi iddynt enwau drwg a'u gwaradwyddo; a 
cheisio gwneuthur niweid iddynt, fel yr oedd Saul yn amcanu, 
pan yn taflu y waywffon at Jonathan. i Sam. 20. 30—33. 
Dylai rhieni ymgadw oddiwrth y pethau hyn a'r cyffelyb, fel 
na ddigalonnont. Y mae llawer o duedd mewn mesurau ìym- 
ion a chreulondeb rhieni i ddigalonni eu plaut, íel na byddo 
ganddynt un gobaith y gallant wneuthur un rbyw.beth mwy 
nâ'i gilydd ì ryngu eu bodd; ìi lanw eu plant â gormod trist- 
weh, yr hyn all fod yn foddion i'w hanghymnyâ0 i lanw un 
rhyw sefyllfa mewn modd manteisiol; i'w llanw a., gwan-obaith, 


Pa. 11t. COLOSSIAID. 41'T 


a'u cynhyrfu, fe ddichon mewn canlyniad i hynny, i arfer rhyw 
fesurau byrbwyll, na ddygant ddim. ond gofii a chywilydd 
iddynt hwy a'u rhieni; a'u llanw â rhagfârn yn eu herbyn eu 
hunain, ac yn erbyn yr efengyl hefyd, trwy eu bod yn gweled 
tymmer ac ymddugiad mor annymunol yn y rhai sydd yn ei 
harddel. 


22 Y gweision, NN FED ym, mhob peth 
i'ch meistriaid yn ol y cnawd; nid â llygad-was- 
anaeth, fel boddlonwyr dŷnìou; eithr mewn 
symlrwydd calon, yn ofni Duw: 


Y mae dyledswyddau plant a rhieni wedi eu gosod allari, 
Adn. 20; 21.: y mae'r Apostol yn dyfod, yn y lle nesaf, i sylwi 
ar ddyledswyddau gweision. Wrth y rhai'n y mae yn dywed- 
yd, Y gweision, ufuddhêwch ym mhob peth i i'ch meistriaid yn ol y 
tnawd. Pan oedd y geiriau hyn yn cael eu hysgrifennu, yr oedd 
y gair gweision yn arwyddo y rhai a alwn ni yn bresennol yn 
gaeth-weision. _ Yr oeddynt naill aí wedi eu cymmeryd mewn 
rhyfel, neu wedi eu prynu, neu ynte wedi eu geni o rieni ag 
oedd yn gâeth-weision. Yr oeddynt gymmaint yn eiddo eu 
meistraid a5 oedd eu hanifeiliaid, neu ryw ran ârall o'u medd- 
iannau. Y mae'r A postol yn galw eu harglwyddi yn /êistraid 
_ jn ol y cnawd. Y mae hyn yn arwyddo y gallai fod rhai o'r 
meistraid hyn yn ddynion anianol, yn rhodio yn ol y cnawd; ac 
nad oeddynt ddim yn feistraid ar gydwybod eu gweision, gan 
nad oedd eu hawdurdod ddim yn cyrraedd ond yn unig at beth- 
au bydol. 1Cor. 7. 23. Y mae'r ufudd-dod hwn yn cyn- 
nwys-parch ac anrhydedd; 1 Tim. 6. 1. bod yn ddarostyngedig 
gyda phob ofii; 1 Pet. 2.18. cyflawnu. yr hynfyddont yn ei 
orchymmyn; bod yn ddiwyd a gofalus, gan wneuthur achos eu 
meistraid yn achos iddynt eu hunain; Gen. 31. 98—40. bod yn 
ffyddlon yn yr hyn a ymddiriedwyd iddynt, nid yn darn-guddio ; 
Tit.2.11; ym4rechui ryngu eu bodd; Tit.2. 10. peidio gwrth- 
ddgwechŷdr; Tit. 2. 10. ac ymostwng yn fwynaiud ac yn amyn- 
eddgar i'w ceryddon; 1 Pet. 2. 19, :0. Y mae ufuddhau 
iddynt gym mhob pelh, yn arwyddo, nid gwneuthur beth 
bynnag a orchymynno meistraid, pa un bynnag ai da ai 
drwg, ond bod yn ufudd ym sh peth a berthyn i gyfreith- 
lon awdurdod meistraid, neu ym mhob peth sydd yn addas 

Lryrn V. G3 


418 COLOSSIAID. PEN. 151. 


i feistraid ei orchymmyn, ac i weision ei gyflawnu. Dyl- 
ent ufuddhau i'w holl orchymynnion, mor belled ag. y byddo 
hynny yn cydsefyll â'u Gyledawydd i Grist, Arglwydd a Phen yr 
eglwys. Dylent ufuddhau, nid â llygad-wasanaeth, fel-boddlon- 
wyr dynion. Nid ymdrechu i ryngu bodd eu meistraid yw yr 
hyn y mae'r Apostol yn beio arno: Tit, 2. 9. ond ceisio 
gwneuthur hynny trwy fod yn ddiwyd a gwneuthur fel y byddo 
eu meistraid yn gorchymmyn iddynt, yn unig pan fyddo y 
rhai'n â'u llygaid arnynt, neu mewn cyfleusdra i ddal sylw ar 
eu hymddugiadau. Yn lle hyn dylai gweision ufuddhau mewn 
symlrwydd calon, yn ofni Duw. Dylent fod yn gydwybodol i 
gyflawnu pob rhan o'u dyledswydd, mewn modd ffyddlon a di- 
dwyll, heb ddarn-guddio eiddo eu meistraid, na cham-ddefnydd- 
io eu hamser, a hynny pa un bynnag a fyddo dynion yn bre- 
sennol i sylwi arnynt ai peidio. Byddant yn sicr o wneuthur . 
hyn os eânt eu cadw yn ofn Duw. _ Pan yn ystyried eu hunain 
bob amser, ac ym mhob lle fel yn ei wyddfod, pan yn dymuno 
rhyngu ei fodd, ac yn ofni gwneuthur yr hyn fydd yn ei anfodd- 
loni, hwy a gymmerant ei orchymynnion yn rheol ymddugiad 
tu ag a£ eu meistraid, yn gystal a thu ag at eraill, 


| os A pha beth bynnag a wneloch, gwnewch 
o'r galon; megis i'r Arglwydd, ac nid i ddynion; 


Dylai gweision ufuddhau, ym mhob peth, i'w maeistraid yn 
ol y cnawd mewn symlrwydd ealon: Adn. 22. ïe, y mae'r 
Apostol yn dywedyd wrthynt, A pha beth bynnag a 'wneloch, 
gwnewch o'r galon. Pa wasanaeth bynnag y byddo gweis- 
ion yn cael eu galw i'w gyflawnu, er y gall fod yn hynod 
o wael, neu yn galed ac yn annymunol, dylent ei wneuthur o'r 
galon. Y mae hyn yn arwyddo gwneuthur y naill beth a'r llall, 
nid mewn modd grwgnachlyd, neu trwy gymmell, am fod yn 
rhaid iddynt ei wneuthur; ond gyda meddwl ewyllysgar a 
pharod, gan ewyllysio yn dda i'w meistraid, Eph. 6. 9. ac ym- 
hyfrydu i Sl auur yr hyn sydd yn rhyngueu bodd. Bydd dg 
yn sicr o'u gwneuthur yn ddiwyd a ffyddlon TM mhob rhan o'u 
gwasanaeth. Dylent wneuthur y cyfan megis i'r Arglwydd, ac 
nid i ddynion. Nid yw 'r geiriau hyn ddiau yn dal allan nad 
ydynt ddim i wneuthur gwasanaeth i ddynion : ond meddwl yr 
Apostol yw, eu bod i wneuthur hyn, nid yn unig i i 


PeN. 11. COLOSSIAID, 419 


ond mewn modd neillduol i'r Arglwydd. Y mae geiriau yn 
Marc 9. 8'7. Ioan G6. 27. i'w cymmeryd yn yr un modd. Nid 
yw yr hyn sydd yn ymddangos ar yr olwg gyntaf fel yn cael ei 
naccau, ddim yn cael eî gau allan: ond y mae yr hyn sydd yn 
sefyll mewn cyferbyniad iddo yn cael y blaen arno. Felly ym- 
ma, y peth pennaf a weddai fod yng ngolwg gweision wrth ufudd- 
hau i'w meistraid, yw, y rhwymau sydd arnynt i'r Arglwydd, 
Y mae gan yr Arglwydd Crist fwy o hawl iddynt nag sydd gan 
eu meistraid yn ol y cnawd; y mae efe yn gorchymmyn iddynt 
roddi ufudd-dod i'w meistraid; wrth ufuddhau gan hynny i 
ddynion, y maent yn cadw eu golwg at orchymmyn Crist: tra 
y mae eu dwylaw yn gwneuthur yr hyn y mae eu meistraid yn 
orehymmyn, y mae eu calon yn plygu i awdurdod yr Arglwydd 
Iesu: ac y maent yn cydwybodol ufuddhau i ddynion, er an- 
rhydedd Crist, ar enw yr hwn y maent yn cael eu galw, 


24 Gan wybod mai gan yr Arglwydd y der- 
byniwch daledigaeth yr etifeddiaeth: canys yr 
Arglwydd Crist yr ydych-yn ei wasanaethu. 


I annog gweision i wneuthur pa beth bynnag a wnelent, o'r 
galon, megis i'r Arglwydd, ac nid i ddynion, Adn. 23. y mae 
yr Apostol yn dywedyd, Gan wybod mai gan yr Arglwydd y 
derbyniwch daledigaeth yr etifeddiaeth. Pa mor ffyddlon byn-. 
_ nag fyddai caeth-weision yng ngwasanaeth eu meistraid, nid 
oedd ganddynt ddim lle i ddisgwyl dim oddi wrthynt, ond yn 
unig eu cynhaliaeth: ïe yr oeddynt yn fynych yn derbyn llawer 
o gam ac anghyfiawnder oddi wrthynt. Ond nid felly yr ym- 
ddwyn yr Arglwydd tu ag at y rhai sydd, oddi ar barch i'w 
awdurdod ef, yn ufuddhau o'r galon. Cânt dderbyn oddi wrtho 
eŶ daledigaeth yr etifeddiaeth. Y mae y dedwyddwch nefol yn 
cael ei alw yn ei;feddiaeth. 1Pet. 1.4. Y mae yn dyfod i'r 
rhai a gânt ei feddiannu trwy eu perthynas â Duw fel eu Tad: 
Rhuf. 8. 177. ni chânt ddim ei feddiannu nes dyfod i'w cyflawn . 
oed: Gal. 4.1. ac ni cha byth ei gymmeryd oddi wrthynt, 
Num. 27. 311. Y mae yn cael ei alw hefyd yn daledigaeth, 
neu yn wobr. Mat.5.12. 6.4,6, 18. 16.27. Heb.11. 96. 
Dat. 22. 12. Ond dylem gofio nad yw y dedwyddwch hwn 
'ddim yn daledigaeth, neu yn wobr ag y mae ufudd-dod dynion 
yn ei haeddu. Job 45. 7. Rhuf. 6. 23. 11. 35... Y mae cym- 


420 COLOSBSIAID. PEN. 11F. 


maint ag a allo dynion eì wneuthur, yn ddyledus i Dduw trwy 
ddeddf creadigaeth: Luc 17. 10. y mae pob daioni y maent yn 
ei wneuthur, yn cael ei gyflawnu, nid trwy eu nerth eu hunain, 
ond trwy nerth oddiwrth Dduw: Ioan 15.5. Phil. 2.13. 4.13. 

y mae llawer o amherffeithrwydd yn gy mmysgedig â â'u cyflawn- 
iadau goreu: Rhuf 7. 21. ac nid yw yr hyn y maent yn ei 
wneuthur ddim yn atteb i'r wobr. Ond y mae yn cael eî alw 
yn daledigaeth, neu yn wobr, am ei fod yn cael ei roddi i'r 
rhai sydd yn gweithio, a bynny pan fyddo eu gwaith wedi ei 
gyflawnu: ac y mae yn ddyledus oddiwrth addewid rasol Duw. 
Y mae yr addewid ddigelwyddog hon yn rhoddi iddynt le i 
wybod y bydd i'r Arglwydd roddi iddynt daledigaeth yr etifedd- 
iaeth. Y mae'n hawdd i ni weled ymma fod yr Apostol yn 
annog y Colossiaid at eu dyledswydd, oddi ar ystyriaeth o'r 
wobr sydd iw chael yn y diweìd._ 1 Cor. 9. 24, 25. Heb. 11. 

26. 12.1. I roddi boldlonrwydd iddynt y byddai iddynt 
dderbyn taledigaeth yr etifeddiaeth oddiwrth yr Arglwydd, y 
mae'r Apostol yn dywedyd, Canys ar Arglwydd Cr rist yr ydych 
yn ei wasanaethu. Wrth ufuddhau o'r galon i'w meistraid yn 
ol y cnawd, yr oeddynt yn anrhydeddu ac yn gwasanaethu yr 
Arglwydd Crist ei hun, Yr oeddynt yn plygu yn dawel i'w aw- 
durdod, gan ystyried mai efe, yn ei ragluniaeth, oedd wedi 
eu gosod yn y sefyllfa yr. oeddynt ynddi: yr oeddynt yn ufudd- 
hau i'w orchymmyn: yr oedd eu hymddugiad addas yn harddu 
ei athrawiaeth, ac felly yn tueddu i ddwyn ym mlaen ei achos 
yn y byd: Tit. 2. 10. ac yr oedd eu hufudd-do ! mor gymmers 
adwy ganddo a phe buasent yn gwneuthur gwasanaeth iddo ef 
ei hun. 


25 Ond yr hwn sydd yn gwneuthur cam, a 
dderbyn am y cama w Dae ni ac nid oes derbyn 
wyneb. | | 


Ar ol galw sylw gweision at y wobr a rydd yr Ar- 
glwydd Iesu i'r rhai sydd yn ei wasanaethu, Adn. 24. y mae 'r 
Apostol yn dywelyd, Ond yr hwn sydd yn gwneuthur cam, 
a dderbyn am y cam a wnaeth. Y mae gweision yn gwneuthur 
cam, pan yn yspeilio eu meistraid o'u meddiannau; pan yn, 
esgeuluso defnyddio eu hamser yng nzwasanaeth eu meistraid ; 
a phau yn gwneuthur eu gwaith mewn modd twyllodrus. O'r 


PEN. ií, COLOSSIAID. 421 


tu arall, y mae meistraid yn gwneuthur eam, pau yn gofyn 
oddiwrth eu gweision fwy o waith nag sydd yn rhesymmol 
iddynt ddisgwyl; pan yn attal oddi wrthynt y gynhaliaeth neu 
y gyflog sydd yn weddus iddynt; pan yn rhoddi iddynt enwau 
drwg, ac yn ymddwyn yn sarrug tu ag attynt; pan yn gwrth- 
od ystyried eu hachos, neu yn naccau gadael iddynt ddwyn 
ym mlaen yr hyn fyddo ganddynt i'w ddywedyd drostynt eu 
hunain; pan yn ceryddu, naillai heb achos, neu ynte yn fwy 
nag y mae y bai yn gofyn; a phan yn diachos ddywedyd am 
danynt yr hyn all fod yn niweidiol iddynt. Pa un bynnag ai 
gwas ai meistr a fyddo yn euog o ymddwyn yn anghyfiawn, efe 
a dderbyn gyfiawn daledigaeth am ei gam-ymddugiad. _ Dihar, 
22.22,23. Rhuf. 2.6, 8,9. 12.19. 2 Cor. 5. 10. Gal. 6, 7. 
1Thess. 4.6. Y mae'n deilwng o sylw fod yr Apostol yn an- 
nog at ddyledsw yddau oddi ar ystyriaeth o farn Duw ar dros- 
eddwyr. 1Cor. 10. 5—11. I rwymo gweision a meistraid i 
feddwl yn ddifrifol am y gosp a syrtbiai ar y rhai a wnant gam, 
y mae'r Apostol yn dywedyd, Ac nid oes derbyn wyneb. Nid 
yw Duw ddim yn cymmeradwyo rhai, nac yn diystyru eraill 
ar gyfrif eu sefyllfa fydol, neu yr amgylchiadau y maent yn- 
ddynt yn y byd presennol; a phan yn cospi rhai ac yn gwobr- 
wyo eraill yn y diwedd, ni wna efe ddim gwahaniaeth rhwng 
meistraid a gweision, cyfoethogion neu dlodion, o ran eu bod 
wedi bod mewn gwahanol sefyllfaoedd a pherthynasau tra 
ymma ar y ddaear: ond cyhoedda ddedryd gyfiawn ar bawb, 
yn ol y dystiolaeth fyddo eu hegwyddorion, eu tueddiadau, eu 
hymddugiadau moesol a chrefyddol, a'u golygiadau yn eu cyf- 
lawniadau, yn ei ddwyn drostynt, neu yn eu herbyn. Deut. 
10.17. 2Chron.19.7. Job 34.19, Act. 10. 34. Rhuf. 2. 11. 
Gal. 2.6. Eph. 6. 9. 1Pet. 1. 17. Dylai ystyriaeth o hyn 
rwymo pawb i ymddwyn yn gydwybodol, ym mha sefyllfa 
bynnag y byddont wedi eu gosod, a gwneuthur y maill a'r 
llall yn dawel, os yn Sied rhyw bethau annymunol dros ych 
' ydig amser. 


429 COLOSSIAID, PEN, iV. 


PENNOD IV. 


b4 MEISTRIAID, gwnewch ì i'ch gweision yr 
hyn sydd gyfiawn ac uniawn; gan wybod 
fod i chwithau Feistr yn y diwnhs 


Dyledswydd gweision yw ufuddhau ym mhob peth i'w 
meistraid yn ol y cnawd. Pen. 3. 22, Ond gan nad yw 'r 
awdurdod sydd gan feistraid ar eu gweision ddim yn ddiderfyn, 
a chan nad oes dim derbyn wyneb gyda Duw, Pen. 3. 25. y. 
mae'n angenrheidiol i feistraid ystyried pa fodd y mae iddynt 
hwythau ymddwyn tu ag at eu gweision. Y mae'r Apostol yn 
| dywedyd gan hynny, Y meistriaid, gwnewch i'ch gweision ys 
hyn sydd gyfiawn ac uniawn. Ni ddylai meistraid ddim meddwl 
bod yn gyfreithlon iddynt orthrymmu eu gweision yn ol eu 
hewyllys eu hunain; ond dylent ymddwyn tu ag attynt mewn 
modd cyfiawn ac wunîawn. Y mae yr hyn sydd gyfiawn yn 
eymmeryd i mewn bob peth sydd gan weision hawl iddo, yr 
hyn oll sydd yn ddyledus i'w cyrph a'u heneidiau. Y mae yn 
cynnwys yn fwy neillduol gwaith, yn gyfattebol i'w nerth, beb 
osod arnynt yr hyn sydd yn ormodol, ac heb adael iddynt fod 
yn segur: eu gosod i wneuthur yr hyn sydd ynddo eì hun yn 
gyfreithlon, a dim ond hynny: cynhaliaeth addas, neu eu bod 
yn cael digon o fwyd, Dihar. 91. 15. Luc 12. 42. 15,17. ac 
na byddo eu lluniaeth ddim yn rhy wael, ac o'r tu arall na 
byddont ddim yn cael eu dwyn ì fynu yn foethus: Dibar. 29. 
91. amser cymhedrol ì orphwys: Ecs. 23. 12. Deut. 5. 14. 
y gyflog fyddont wedi ei hennill: Iag. 5. 4. cyflawnu pob 
addewid fyddo wedi ei gwneuthur iddynt: gadael iddynt am- 
ddiffyn eu hachos: Job 31. 19. cerydd yn ol fel y byddo bai 
yn gofyn, heb eu cospi am bob cam-ymddugiad, Eph. 6. 9, 
na'u ceryddu yn rhy lym pan fyddo cerydd yn angenrheidiol, 
ac heb eu gadael yn ddigerydd pan y byddo eu hymddugiad 
yn galw am amlygiad o anfoddlonrwydd: rhoddi iddynt eu 
henwau priodol, ac nid enwau drwg mewn ffordd o amharch a 


PN Iv. COLOSSIAID. 423 


diystyrwch: eu hyfforddi ym mhethau Duw, gan orchymmyn 
iddynt gadw ffyrdd yr Arglwydd: Gen, 18. 19. peidio dwyn 
gwas drygionus i'w plith i'w halogi, &c. Y mae'r gair isotes, 
sydd ymma am unìawn, yn cael ei gyfieithu cymhwysdra. 
2Cor. 8.14. Peth cymmwys yw i feistraid gyflawnu eu dyled- 
swyddau tu ag at ou gweision, fel y mae gweision i gyflawnu 
eu dyledswyddau tu ag at eu meistraid: ac fel y mae gweision 
ï ufuddhau mewn symlrwydd calon ac yn ofn Duw, felly cym- 
mwys iawn yw i feistraid gyflawnu eu dyledswyddau yn yr un 
modd: peth cymmwys yw sylwi ar neillduol ddiwydrwydd a 
ffyddlondeb, a'i wobrwyo trwy roddi rhyw beth yn ychwaneg 
nâ'r gyflog ddyledus; dangos neillduol diriondeb tu ag attynt 
pan yn glaf, ac yn analluog i gynnorthwyo eu hunain; 2 Bren. 
6.6,060. Mat. 8. 5, 6. ïe, a pheidio eu hesgeuluso mewn hen- 
aint, ond gofalu am iddynt gael eu cynhaliaeth dros eu holl 
fywyd, pan fyddont hwy wedi gwasanaethu cyhyd ag y gallent. 
Y mae yn dra rhesymmol i feistraid wneuthur i'w gweision yr 
hyn sydd gyfiawn ac uniawn. Y maent yn greaduriaid yr un 
Duw; Job 91. 15. yn ddarostyngedig i'r un gwendidau; í 
gael eu torri i lawr gan yr un angeu; ac yn y bedd ni bydd 
dim gwabaniaeth rhwng eu llwch. Y mae Duw wedi dangos 
llawer o diriondeb tu ag at feistraid Cristnogol: y mae hefyd 
yn ymddwyn tu ag at weision crediniol fel tu ag at blant: 
Col. 8. 24. y mae 'r naill a'r llall o honynt wedi eu prynu â'r 
un gwaed: y maent wedi eu gwneuthur yn gyfrannogion o'r 
un anian sanctaidd: Philem. 16. y mae ofn Duw yn gofyn hyn: 
Lef. 25. 43. y mae peidio gwneuthur hyn yn galw am farn: 
Jor. 34. 9 —17; Tag. 6. 4. ac y mae gweision a meistraid i ym- 
ddangos ger bron yr un Barnwr, I enwi un annogaeth neill- 
duol, y mae'r Apostol yn dywedyd, Gan wybod fod i chwithau 
Feistr yn y nefoedd. Yr oeddynt hwy yn gystal a'u gweision 
dan awdurdod Crist, yr hwn sydd wodi esgyn i'r nefoedd, ac 
yn meddiannu hawl i ufudd-dod pawb: yr oeddynt, fel 
Cristnogion, yn arddel eu hunain yn ufudd ddeiliaid i Grist, 
ac fel y cyfryw yr oeddynt yn cymmeryd arnynt eu bod yn 
barod ìi ddangos pob parch i'w gyfreithiau: ymae Crist yn cyf- 
arwyddo meistraid i wneuthur i'w gweision yr hyn sydd gyf- 
iawn ac uniawn: y mae efo yn llawer pellach uwchlaw meistr- 
aid daearol nag ydynt hwy uwchlaw eu gweision; y mae yn 
holl-wybodol, ac yn sylwi ar ymddugiadau meistraid yn gystal 


A24 COLOSSIAID. PEN. iV; 


â gweision; y mae'n sicr o'u galw i roddi y cyfrif mwyaf man- 
wyl o'u hymddugiadau: y mae yn ddiwyrni yn ei gyfiawnder, 
ac nì wna ddim derbyn wyneb neb: Pen. 3. 25. efe a fesur 
iddynt hwy fel y maent hwy yn mesuri eraill: Mat. 7. 2. ac 
y mae yn hollalluog, ac felly yn ddigonol ì osod mewn grym 
y ddedryd a gyhoeddo. 


2 Parhêwch mewn gweddi, gan wylied yn- 
ddi gyd â dïolehgarwch ; 


Ar ol crybwyll amrywiol ddyledswyddau perthynasol, y 
mae'r Apostol yn dyfod i alŵ eu sylw at ddyledswyddau cyff- 
redinol, yn perthyn i bawb, ym mhob perthynas a sefyllfa. 
Ac fel y byddai i'r holl ddyledswyddau hyn gael eu hiawn gyf- 
lawnu, y mae'n dywedyd wrtbynt, Parhêwch mewn gweddi. 
Oddiwrth gyssylltiad y geiriau hyn â'r geiriau blaenorol, fe ellir 
. easglu mai dyledswydd meistri, neu bennau teuluoedd, yw; 
mynych uno mewn gweddi gyda'r teuluoedd sydd dan eu gofal. 
Ond y mae 'r geiriau ynddynt eu hunain yn gosod allan y dylai 
Crist'nogion weddio, Y mae hyn yn cynnwys profiad o angen, 
ystyriaeth o werthfawrogrwydd y bendithion y maent yn sefyll 
mewn angen o honynt, crediniaeth sefydlog fod Duw yn fedd- 
iannol ar yr holl fendithion hyn, boddlonrwydd meddwl ei fod 
yn barod i'w cyfrannu, adnabyddiaeth o'r ffordd i fyned af 
Dduw i'w ceisio, sef yn enw ei anwyl Fab, a gweithredol fyn- 
ediad ar hyd y ffordd hon at y drugareddfa i ymbil am danynt. 
Y mae ganddynt achos i weddio am gael eu cadw rbag y dryg- 
au tymhorol ac ysprydol i ba rai y maent yn agored; am i beth- 
au annymunol, o'r naill natur a'r llall, gael eu symmud ym- 
maith; am gyfranniad o fendithion perthynol i'r bywyd hwn, 
megis ymborth, dillad, iechyd, &e.; yn neillduol o fendithion 
ysprydol, megis mwy o oleuni ym mhethau Duw, cynnorthwy-. 
on i gydymffurfio â'i ewyllys, goruchafiaeth ar brofedigaethau, 
maddeuant o bob pechod, daioni oddiwrth beth bynnag a'u 


cyferfydd, grym i barhau byd y diwedd, &c. Y maent i 


weddio, nid yn unig ar eu rhan eu hunain, ond hefyd ar ran, 
eu cyd-greaduriaid mewn gwahanol sefyllfaoedd ac amgylch- 
iadau. Y maent i barau mewn gweddi. Luc 18. 1. Eph. 6. 
18. I'Thess. 5. 17. Y mae proscartereo, y gair sydd ymma am 
barhau, yn arwyddo bod yn wrol, a gwneuthur peth yn egniol, 


PEN. IV, COLOSSIAID. 425 


megis â'r holl galon... Y mae yn cael ei gyfìeithu Jod yn barod, 
Marc 3. 9. glynu, Act. 8. 13. ac dros. Act. 10. 7. Dylai 
Cristnogion fod yn daer mewn gweddi, a glynu yn barhaus 
wrth y gwaith. Nid ydym ddim i feddwl wrth hyn nad ydynt i 
wneuthur dim arall ond gweddio: y mae dyledswyddau eraill, 
perthynol i'r byd hwn, ac i'r hwn sydd i ddyfod, i gael eu 
cyflawnu. Ond dylent fod bob amser mewn agwedd addas i 
weddio; mynych gyflawnu y ddyledswydd, yn y 'stafell, yn y 
teulu, ac yn y gynnulleidfa gyhoeddus; a pheidio diffygio na 
rhoddi i fynu galw ar yr Arglwydd, hyd oni wrandawo. 
Y mae eu hangen yn barhaus, ac felly yn galw am barhaus 
weddio: y mae'r pethau y maent yn gweddio am danynt o'r 
gwerth a'r pwys mwyaf, ac felly yn deilwng o'u parhaus geisio: 
y mae Duw 'n gorchymmyn i'w bobl weddio ac heb ddiffygio: 
ac er ei fod weithiau'n ymddangos fel un fyddai 'n oedi 
gwrando gweddi, ei arfer yw rhoddi clust-ymwrandawiad i'r 
rhai a lynant wrth ei orsedd. Gen. 82. 24—28. Mat. 15. 
22—28. Dylid parhau mewn gweddi, gan wylied ynddi. Fe 
ddichon fod hyn yn arwyddo y dylai duwiolion, ar achlysuron 
neillduol, gyflwyno rhan o'r nos at y gwaith o weddio: Psal. 
22.2. Act. 16.25. Neu yn hytrach y mae'r geiriau'n dal 
allan y dylai'r meddwl fod yn effro, ac nid yn gysglyd yn y 
cyflawniad o'r ddyledswydd hon. Y mae'n angenrheidiol i 
wylio yn erbyn pob rhwystr i weddio, pa uu bynnag ai oddi- 
wrth ddiffyg tuedd, neu oddiwrth ryw amgylchiadau allanol y 
bydd yn cyfodi. ac yn erbyn pob marweidd- dra yspryd, a 
chrwydriadau meddwl yn y cyflawniad o'r ddyledswydd. Rhaid 
gwylio hefyd na fyddo dim yn cael ei ofyn ond yr hyn sydd yn 
unol â meddwl Duw, bod y cyfan yn cael ei ofyn gyda neillduol 
ddarostyngiad i ewyllys yr Arglwydd, na byddo un deisyfiad 
yn cael ei wneuthur ond yn enw Crist, na byddo un rhyw eiriau 
anaddas yn cael eu harfer, na byddo r tafod ddim yn ceisio yr 
hyn nad yw 'r galon ddim yn ei ddymuno, ac na byddo gweddi 
ddim yn cael ei hesgeuluso er na bydd Duw ddim yn ddioed yn 
rhoddi attebiad. Y mae hefyd yn addas iawn, wrth weddio, " 
fod megis ar wy liadwriaeth yn disgwyl am wrandawiad, ac yn 
edrych am y bendithion y byddir yn gweddio am danynt. Rhaid 
gwylied ynddi gyda diolchgarwch. Y mae gan Gristnogion 
achos, nid yn unig i barhau mewn gweddi, ond hefyd i fod 
ŷn ddiolchgar bob amser. Phil. 4. 6. 1Thess. 5.18. Y maent 
Lryrn V. M3 


426 COLOSSIAID. PEN. 1v. 


wedi derbyn eu bod, eu cyrph, a'u heneidiau, oddiwrth Dduw 
fel Creawdwr: y maent, holl ddyddiau eu bywyd, wedi derbyn 
anneirif fendithion o drysorau ei ragluniaeth: y mae Crist wedi 
ei drefnu a'i anfon i fod yn Waredwr iddynt: y mae yr efengyl 
wedi ei hanfon i wneuthur Crist a'i iechydwriaeth yn adna- 
byddus: y mae yr Yspryd Glân wedi eu gwneuthur yn gread- 
uriaid newydd: y maent wedi cael eu galluogi i dderbyn Crist, 
ac feÎly wedi cael eu cyfoethosi ynddo ef â phob bendith ys- 
prydol: y maent yn cael dyfodfa hyderus at orseddfaingc y 
gras: ymae Duw wedi gwrando eu gweddiau mewn llawer o 
amgylchiadau: y mae weithiau wedi naccau rhoddi iddynt yr 
hyn oeddynt yn ei geisio, am ei fod yn gwybod na byddai hynny 
ddim yn llesiol iddynt. Gwel ym mhellach Pen. 3.17. Cym- 
mwys iawn yw i ddiolchgarwch gydfyned â deisyfiadau: o her- 
wydd nid yw ond eithaf anghysson i neb geisio trugareddau 
newydd, pan nad yw ddim gymmaint a chydnabod yr hyn y 
mae eisoes wedi ei dderbyn, 


8 Gan weddïo hefyd drosom ninnau, a'r i 
Dduw agori i ni ddrws ymadrodd, i adrodd dir- 
gelwch Crist, am yr hwn yr-ydwyf hefyd m mewn 
Far : 


Ar ol eu hannog i barhau mewn gweddi, Adn. 2. ymae 
yr Apostol yn attolygu arnynt i weddio drosto ef a Thimothe- 
us, Pen. 1.1. yn gystal a brodyr eraill ag oedd yn llafurio yn 
y gair a'r athrawiaeth. Yr oedd meddw] Paul yn cael eì gadw 
dan ystyriaeth o fawr bwys gwaith y weinidogaeth, gyda golwg 
ar p80hjanl Duw a llesâd eneidiau; o'i aH OnoR Y ei hun 
ac eraill i'w gyflawnu mewn iawn fodd; o'r rhwystrau oedd yn 
cael eu taflu ar eu ffordd; ac o'r angenrheidrwydd i gael dwyf- 
ol gynnorthwyon i fyned trwy'r gwaith. Oblegid hynny yr 
oedd yn chwennych yn fawr i'w gyfeillion weddio ar $ Dduw 
agori iddo ddrws ymadrodd, i adrodd dirgelwch Crist. Y mae 
dirgelwch Crist yn arwyddo yr efengyl. Rhuf. i6.25. Eph. 3. 
9. 6. 19. Crist, yn ei Berson fel Duw-dyn, yn ei gyfryngdod 
rhwng Duw a dyn, yn ei swyddau cyfryngol, yn ei ddarost- 
yngiad a'i dderchafiad, ym mendithion ei iechydwriaeth, &c., 
yw ei phrif bwngc. Y mae Crist hefyd, fel Prophwyd mawr 
yr eglwys, wedi ei chyhoeddi, gan ei dwyn allan o ddyfnder- 


Pau. 1v. COLOSSIAID. A271 


oedd dwyfol ddoetbineb, ac o dan len y cysgodau Iuddewig, a'i 
dadguddio i feibion dynion... Mewn perthynas iddi fel y mae 
yn ddirgelwch, gwel Pen. 1. 26. Yr oedd yr Apostol yn dy- 
muno cael drws ymadrodd i;adrodd y dirgelwch hwn. Y mae 
hyn: yn cynnwys dawn ymadrodd, neu gymmwysder i osod 
allan y gwirionedd; Ecs. 4.11, 12. Luc 21. 15. rhydd-did a 
chyfleusdra i'w gyhoeddi yn ddi-wrthwynebiad; 1 Cor. 16. 9. 
gwroldeb a rhydd-did yspryd i draddodi'r gwir yn hŷ a di- 
MEY wyneb; a bod calonnau yn cael eu hagor fel y byddai 
i'r gair gael dyfod. i mewn a'i dderbyn mewn cariad. Act. 16. 
14. Gan fod y pethau hyn o fawr bwys, ac yn ymddibynnu 'n 
hollol ar ewyllys da'r Arglwydd, yr oedd yr Apostol yn dymuno 
i'w gyfeillion weddio am danynt. Oblegid dirgelwch Crist yr 
oedd yr Apostol yn bresennol mewn rhwymau. Act. 28. 16, 
20. Yr oedd pregethu Crist, ac yn enwedigol ei bregethu i'r 
Cenhedloedd, wedi ei ddwyn i fod yn garcharor. Eph. 3.1. 
Col. 1. 24. 2'Tim. 2. 10. Nid oedd ei ddioddefiadau ddim yn 
peri iddo edifarhau ei fod wedi pregethu Crist, ond dymuniad 
ei galon oedd i'r Arglwydd agor iddo ddrws helaethach nag er- 
ioed, fel y byddai iddo gael gwneuthur yr un peth etto. 


4 Fel. yr eglurhâwyf ef, megis y mae yn 
rhaid imi et draethu. 


Yr oedd yr Apostol yn dymuno i'r Colossiaid weddio ar i'r 
Arglwydd agor iddo ddrws ymadrodd i adrodd dirgelwch Crist. 
Adn. 3. Yr hyn oedd ganddo mewn golwg yn neillduol yn 

,, GWYN fel y byddai iddo eî egluro, megis yr oedd yn rhaid iddo 
aelhu.. Yr oedd y dirgelwch yn cynnwys dyfnion bethau 
Duw: yr oedd yn guddiedig yn Nuw er gp oesoedd: yr 
oedd yn. cael ei gadw, mewn mesur mawr, o'r golwg, trwy gael 
ei orchguddio dan len y cysgodau. Ond yn awr yr oedd yr 
Apostol yn dymuno cymmorth i'w egluro... Y mae hyn yn cyn- 
nwys gosod allan yr hyn nad oedd, o'r blaen, ddim yn adna- 
“ byddus, a gwneuthur hynny. mewn modd ag sydd yn ei wneuth- 
ur yn eglur, yn hawdd ei weled a'i amgyffred. Pan y mae'r 
Apostol yn dywedyd, megis y mae'n rhaid i mi ei draethu, y 
mae'n golygu yi modd y mae'n angenrheidiol i' i'r efengyl gael ei 
chyhoeddi, Rhaid iddi gael ei thraethu mewn ffydd, neu oddi 
" ar-ddiamheuol grediniaeth o wirionedd yr hyn fyddo yn cael ei 


498 COLOSSIAID. PEN. 1V. 


ddywedyd, 2Cor. 4, 13. yn ewyllysgar, ac nid megis o an- 
fodd, 1 Cor. 9. 16, 17. 1 Pet. 5 2. yn ffyddlon, gan draethu 
holl gyngor Duw, 1 Cor. 4. 2. Act. 20. 26, 27. yn bur a di- 
gymmysg, 2 Cor. 2. 17. 4. 2, yn ddianwadal, 2Cor. 1. 19. yn 
ddiwyd, mewn amser ac allan o amser, Rhuf. 12. 17. 2 Tim. 
4,2. yn hŷ a gwrol, heb ofni gwg ac anfoddlonrwydd dynion, 
Act.28.91. Eph. 6. 20. 1 Thess. 2. 2: gyda llawer o syml- 
rwydd a difrifwch, dan ystyriaeth o fawr bwys a chanlyniadau 'r 
gwaith, 2Cor.2. 16. gyda golwg at ogoniant Duw a llesâd en- 
eidiau, Phil. 1, 20, 21. 2Cor. 12. 15. mewn modd eglur, 
hawdd ei ddeall, I Cor.2. 4. 3. 2. gyda llawer o addfwynder, 
2 Tim. 2. 25. gydag amynedd a phob hir-ymaros, 2 Cor. 4. 8. 
6. 4. 2Tim. 4. 2. gyda gwyliadwriaeth, 2Tim. 4. 5. a Gy Fw 
ymddugiad diargyhoedd. 1 Thess. 2. yu 11. â 


ô Rhodiwch mewn haynfifeb tu agat y rhai 
sydd allan, gan brynu yr amser. 


Ar ol eu hannog i barhau mewn gweddi, Adn.2. ac i 
weddio yn neillduol drosto ef a'i frodyr yn y weinidogaeth, 
Adn. 3,4. ymae'r Apostol, gyda golwg ar eu hymddugiad 
cyffredinol yn y byd, yn dywedyd wrthynt, Rhodiwch mewn 
doethinebtuat y rhai sydd allan. Y mae y rhaî sy allan yn arwyddo 
y rhai nad ydynt ddim yn eglwys weledig Crist. Y mae'r 

eglwys yn ardd gauedig: nid yw pawb ddim wedi eu plannu yn 
yr ardd hon. Y mae yr eglwys yn dŷ Dduw: nid yw pawb 
ddim yn deulu 'r ffydd: er fod dynion yn cael eu cyme ih i 
ddyfod i mewn, y mae llawer yn diystyru 'r gwahoddiad, a 
aros allan. Y mae'r eglwys yn ddinas: nid yw pawb ddim yn 
gyd- -ddinasyddion â'r saint; ond y mae llawer yn ddieithraid i 
freintiau a chyfreithiau 'r ddinas. Y mae'r eglwys yn deyrnas 
Crist ar y ddaear: ond y mae llawer yn ddieithraid i wladwr- 
iaeth Israel. Y mae'r rhai sydd heb glywed galwad yr efengyl, y 
rhai sydd heb wrando ar ei gwahoddïad, a'r rhai na wnant ddîm 
plygu i gyfr eithiau Crist, i'w golygu fel rhai oddi allan. 1 Thess. 
4.12. Nid yw pob cyfrinach â hwynt ddim yn waharddedig ; 
ond ym mhob peth fe ddylid ymddwyn tu ag attynt gyda llawer 
o ddoethineb. Y mae doethineb yn golygu diben teilwng o 
greadur rhesymmol, moddion addas tu ag at ddwyn y cyfryw 
ddiben oddi amgylch, ac arfer y cyfryw foddion ar bob cyfleus- 


P&N, Iv. COLOSSIAID. 429 


dra a fyddo yn ymgynnyg. Y diben a weddai fod gan Grist- 
ionogion yn eu golwg yn eu hymddugiad tu ag at y rhai sydd oddi 
allan yw, gogoniant Duw, llesâd eu cyd-greaduriaid, a'u da- 
ioni eu hunain. Yn fwy neillduol, fe ddylai Crist'nogion edrych 
na wnelont ddim a fyddo yn tueddu i roddi i'r rhai sy allan un 
rhyw galondid i fyw mewn pechod; ac na roddont iddynt un 
achlysur i feddwl na dywedyd yn ddrwg am athrawiaeth na 
ffordd yr Arglwydd. A tlra byddont yn gofalu pa byddont 
ddim yn cael eu llygru ganddynt, na'u twyllo trwy ymddangos- 
iadau teg, ac na byddont ddim yn rhoddi iddynt un fantais yn 
eu herbyn eu hunain, hwy ddylent fod â'u hamcan i ennill eu 
hewyllys da, i'w dwyn i lettya meddyliau tirion am yr efengyl, 
ac felly eu hennill at Grist. Tu ag at ddwyn y cyfryw ddiben 
neu ddibenion oddi amgylch, fe ddylai Cristnogion edrych pa 
fodd i rodio yn eu gwydd, a pha fodd i ymddwyn yn yr hyn 
oll a wnelont â hwynt. Yn fwy neillduol, dylent fod yn wyl- 
iadwrus a diesgeulus; ystyried amgylchiadau, gan nad yw ddim 
yn addas i wneuthur, bob amser, bob peth ag sydd yn gyf- 
reithlon; 1 Cor. 6. 12. arfer moddion i'r Widhgŷl gael ei gw- 
neuthur yn adnabyddus iddynt; addef yn ddigêl y gwirionedd 
y mae dwyfol ddadguddiad yn ei osod allan, a dangos ar yr un 
pryd nad yw ddim yn cynnwys y canlyniadau gwrthun y mae 
rhai yn barod i'w tynnu oddi wrtho; Act. 24. 14, &c. peidio 
ymdrechu i arfer un trais i'w dwyn i Sod y dWtibdodd pan 
yn cael ei osod o'u blaen; Act. 17. 16, &c. bod yn dra, gof- 
alus i beidio gwneuthur dim ag sydd yn anghysson ag arddel- 
iad o grefydd Crist; 2Sam. 12. 14. Rhuf. 2.23. Phil. 1. 27, 
1Tim. 6.1. Tit, 2.10. meithrin cariad ac undeb, a bod ar 
wyliadwriaeth yn erbyn anghydfod ac ymrysson yn eu plith eu 
hunain ; Phil. 2. 14, 15. peidio eu diystyru na dangos un am- 
harch iddynt, na'u cynhyrfu i ddigofaint trwy un rhyw dym- 
herau, neu eiriau anaddas; Act. 17. 24—31. 1Cor, â. 12, 13. 
peidio esgeuluso un ddyledswydd tu ag attynt ym mha HN 
neu berthynas bynnag y byddo rhagluniaeth wedi eu gosod ; 
Rhuf. 13.1,7. 1Tim.6.1. 1Pet.2.12—15. gofalu am fod 
yn gyfiawn ym mhob masnach â hwynt; Tit. 2.12. dangos 
dynoliaeth a pharodrwydd i'w cynnorthwyo yn eu hangen, ac 
i wneuthur iddynt gymmaint o ddaioni ag a fedront; Luc 10. 
80—37. Gal. 6. 10. siarad â hwynt yn fwynaidd a serchiadol; 
gwneuthur eu hunain yn bob peth iddynt mor belled ag y 


430 COLOSSIAID. PEN, iV, 


gallont wneuthur hynpy yn gydwybodol; 1 Cor. 9. 19—22. 
peidio clwyfo eu cydwybodau eu hunain i'r diben i'w boddhau, 
narhoddi ffordd iddynt, yn y mesur lleiaf, yn yr hyn sydd yn 
bechadurus; 2Cor. 6. 15—17. Eph. 5. 11. arfer pob moddion 
cyfreithlon i ddiogelu eu hunain rhag cael eu niweidio gan- 
ddynt; Act. 23. 6. dangos gwroldeb, ond amynedd a thirion- 
_ deb, pan yn cael eu gwrthwynebu a'u berlid ganddynt, &e. 
Dylai y moddion hyn a'r cyffelyb gael eu barfer ar bob cyfleus- 
dra a fyddo yn ymgynnyg. Yr oedd yr Apostol â'i olwg ar 
hyn pan yn dywedyd, gan brynu'r amser. Ni ddylai Crist- 
ionogion ddim esgeuluso un cyfleusdra sydd yn ymgynnyg 
iddynt i wneuthur daioni; ond dylent wneuíhur eu goreu i 
ennill amser, megis pêdiwah y byd a'i ofalon; ïe, dylent fod 
yn barod.i ymadael â'u hesmwythdra, eu hyfrydwch, a'u 
mantais eu hunain, er mwyn cael cyfleusdra i wneuthur daioni. 
Dylent fod yn ddiwyd i ddefnyddio y cyfryw gyíleusderau, 
pan fyddont yn eu cael, ìi fod o gymmaint o ddelMn d^ 
ag a fedront yn eu dydd a'u cenhedlaeth. Ond y mae'r gair 
exagorazomai, a arferir ymma am brynu'r amser, yn cael ei ar- 
fer gan y Deg-a-thrugain am oedi'r amser. Dan. 2, 8. Fe 
ddichon gan hynny mai meddwl yr Apostol yw, y dylai Crist- 
ionogion, trwy ymddwyn yn ddoeth at y rhai sydd allan, oedi 
erledigaeth hyd y gallont, fel y byddo iddynt gael cymmaint a 
bynny yn ychwaneg o gyfleusdra i wneuthur daioni. Gwel 
ym mhellach, Eph. 5. 16. ts 


6 Bydded eich ymadrodd bob amser yn 
rasol, wedi ei dymheru â halen; fel y gwypoch 
pa fodd y mae yn rhaid i chwi atteb i bob dyn. 


Fel y byddai iddynt brynu 'r amser, a rhodio mewn doeth- 
ineb tu ag at y rhai oedd allan, yn gystal a thu ag at eraill, y 
mae'r Apostol yn dywedyd, Bydded eich ymadrodd bob amser 
yn. rasol, wedi eì dymheru â halen. Yr oedd geiriau Crist yn 
eiriau grasol. Luc 4. 22. Felly hefyd y gweddai fod ymad- 
roddion ei ganlynwyr. Y maent yn rasol pan yn deilliaw 
oddiwrth weithrediadau grasol Duw yn y galon. _ Pan fyddo'r 
Arglwydd, o'i ben-arglwyddiaethol ras, yn llewyrchu yn y 
galon i'w goleuo, yn gweithio yn y fynwes ofn pechu; yn 
llanw r. enaid o gariad at Dduw a dyn, ac yn rhoddi yspryd 


PEN. IV, COLOSSIAID. 431 


gostyngedig, hunan-ymwadol, boddlon-gar, pwyllog, llonydd, 
amyneddgar, addfwyn, tosturiol, a maddeugar, y mae'n sicr 
o gael effaith neillduol ar y geiriau. Neu y maent yn rasol 
pan y maent y fath ag y mae gras yn tueddu dynion i'w harfer, 
Y mae gras yn rhwymo y rhai sydd, dan ei lywodraeth i ym- 
gadw oddiwrth gelwydd, ac i arfer geiriau gwirionedd; i ym- 
gadw oddiwrth goeg-ddigrifwch ac i arfer geiriau sobrwydd; i 
ymgadw oddiwrth sarugrwydd, ac i arfer geiriau mwynaidd a 
thirion; i ymgadw oddiwrth ymadroddion a fyddo yn cynnwys 
gwawd a diystyrwch, ac i arfer geiriau parchus; i ymgadw 
oddiwrth eiriau ymryson-gar, yn tueddu i gynhyrfu llid, ac i 
arfer geiriau heddychol; i ymgadw oddiwrth bob gweniaith, 
ac i arfer geiriau cywirdeb a diragrithrwydd; i ymg&dw oddi- 
wrth ymadroddion budr ac anllad, ac i arfer geiriau gweddaidd 
a diwair. Y mae'r ymadroddion hefyd yn rasol pan y mae 
duwiolion yn ymddiddan â'n gilydd mewn perthynas i ras Duw, 
y pethau mawrion y mae gras wedi eu gwneuthur gyda golwg. 
ar achub pechaduriaid, y cyfnewidiad rhyfeddol y mae gras yn 
ei weithredu ynghalonnau a bywydau dynion, a'r bendithion y 
mae Duw, o'i ben-arglwyddiaethol ras, yn eu cyfrannu i'r an- 
nheilwng, yn gystal a'r rhwymau y mae gras yn osod a'r dduw- 
iolion i ogoneddu Duw. _ Neu fe ellir dywedyd eu bod yn rasol 
pan yn tueddui beri gras i'r gwrandawyr. Mewn perthynas i 
hyn, gwel Eph. 4. 29. Yr oedd yr aberthau dan y gyfraith i 
gael eu halltu â halen. Lef. 2.13. Marc 4. 49... Yn yr un 
. modd fe weddai fod sancteiddrwydd a doethineb yn llywodr- 
aethu'r galon, ac yn cyfarwyddo'r tafod. Gwna hyn gadw'r 
geiriau rhag myned yn llygredig: ni ddaw dim â blas drwg 
arno allan o'r genau; ond fe fydd yr ymadroddion yn flasus i'r 
rhaia wrandawant arnynt. I ddangos y defnyddioldeb o hyn, 
y mae'r Apostol yn dywedyd, Fel y gwypoch pa fodd y mae'n 
rhaid î chwi atteb i bob dyn. Gallai rhai oddi ar eu hanwy- 
bodaeth, a'u dymuniad i gael eu hyfforddi, rhai, oddi ar eu 
“ petrusder a'u amheuaeth, a rhai, oddi ar duedd cecrus i ddadl- 
eu ac ymryson, ofyn amrywiol bethau iddynt mewn perthynas 
i athrawiaeth, ymarferiad a phrofiad ; neu mewn perthynas i 
ryw achosion bydol. Dymunol iawn fyddai iddynt fedru 
rhoddi i'r naill a'r llall o'r rhai'n y cyfryw atteb addas ag a 
fyddai yn diogelu crefydd Crist rhag cael ei diystyru, yn eu 
_ diogelu eu hunain rhag cael niweid, ac ar yr un pryd yn tueddu 


odd ei anfon unwaith i Ephesus: Eph. 6.21. 2 Tim. 4 nd 


432 COLOSSIAID. PEN. IV, 


ì wneuthur daioni i'r rhai y byddont yn ymddiddan â hwynt. 
1 Pet.3.15. Ac fe fyddai arfer eu hunain i fod â'u hymad- 
roddion yn rasol yn tueddu 'n fawr i'w cymmwyso i roddi y fath 
atteb, yn ol fel y byddai achos yn gofyn. Neu gan mai nid eu 
hymadroddion sydd yn eu dwyn i wybod pa fodd i roddi atteb, 
fe ddichon fod y geiriau fel y gwypoch yn arwyddo fel yr ym- 
ddangoso eich bod yn gwybod. 


7 Fy holl RAIN i a fynega Tychicus i chwi, 
y brawd anwyl, a'r gweinidog TYddla wn a'r yn, d- 
was yn yr Arglwydd: 


_ Ar ol,.gosod o'u blaen yr hyn oedd yn ei olygu yn a 
rheidiol er eu hadeiladaeth a'u cysur, y mae'r Apostol, cyn 
gorphen ei Lythyr, yn dyfod i ddywedyd ychydig mewn perth- 
ynas iddo ei hun. Ond yn lle ymhelaethu ar y pen hwn, y 
mae yn dywedyd, Fy koll helynt i a fyneza.Tychicus i chwi. Yr 
oedd Tychicus yn un o'r Asiaid, ac wedi bôd yn cydymdeithio 
â Paul: Act. 20.4. yr oedd yn awr gydag ef yn Rhufnin//^ if f- 







yr oedd yn cael ei anfon weithiau i fannau eraill, _ Tit. 3 
Yr oedd yn awr yn dwyn y Llythyr hwn at y Colossïaid.- G 
fynegi iddynt Aoll helynt Paul. Gan y byddai yn dda yd 
ddynt wybod pa fodd yr oedd pethau yn bod gyd ag ef yn 
bresennol, yr oedd wedi gorchymmyn i Tychicus wneuthur 
pob peth yn adnabyddus iddynt pan ddeuai efe attynt: yn 
neillduol fel yr oedd yn dioddef oblegid pregethu yr efengyl; 
ond ei fod yn fyw, ei fod yn llawn o lawenydd a heddwch, 
fel yr oedd yn cael ei gynnal a'i gysuro dan ei holl orthrym- 
der; ei fod yn cael ei buro yn y pair cystudd ; nad oedd gair 
Duw ddim yn rhwym, ond ei fod efe yn ddianwadal yn ei gy- 
hoeddi, er yn garcharor; ei fod yn cael llawer o wrthwyneb- 
iad oddiwrth yr athrawon deddfol; ond bod rhai, trwy ei 
rwymau, yn myned yn fwy hŷ i bregethu 'r efengyl, a hynny 
o ewyllys da; Phil. 1. 14,15. bod bendith yn cydfyned â'r 
efengyl hyd yn nod i rai yn nheulu Cesar; Phil. 1.13. 4.92, 
ei fod yn disgwyl y byddai iddo yn fuan gael ei ryddhau, &e. 
I ddangos y gallent ymddiried i'r byn a ddywedai Tychicus” 
wrthynt, y mae'r Apostol yn ei alw y brawd anwyl, y gwein- 
idog ffyddlawn, a'r cyd-was yn yr Arglwydd, Yr oedd yn frawd. 


PEN. 1V. COLOSSIAID. 42 


Gwel Pen. 1. 1. ' Yr oedd yn anwyl gan Dduw, yn anwyl gan 
bawb o'r saint az oedd yn ei adnabod, ac yn enwedigol gan yr 
Apostol. Nid oedd efe ddim yn tra-arglwyddiaethu ar etifedd- 
iaeth Dduw, ond gweinidog oedd yn gweini i Grist a'i eglwys, 
Fel y cyfryw yr oedd yn ffyddlon. Yr oedd yn gofalu am gyf- 
lawnu pob rhan o'i waith, yn ddiwyd yn y cyflawniad o hono, 
yn ofalus am roddi i bob un ei gyfran, hyfforddiad, cyfarwydd- 
yd, cysur, cerydd, &c.: ac yr oedd yn golygu gogoniant Duw 
a llesâd eneidiau yn y cyfan o'i gyflawniadau. _ Yr oedd yn gyd- 
was yn yr Arglwydd. Yr oedd yr un efengyl wedi ei hymddir- 
ied iddo ef az oedd wedi ei hymddiried i Paul: yr oedd ei 
awdurdod i'w phregethu wedi ei dderbyn oddiwrth yr un Ar- 
glwydd: yr oedd yr un gwaith ganddo i'w gyflawnu: yr oedd 
yn eael yr un gynhaliaeth tra yn gwasanaethu Crist: ac yr oedd 
yn gyfrifol i'r un Arglwydd am y cyfan. Ond y mae 'r pethau 
hyn wedi eu hegluro eisoes. Pen. 1. '7. 


8 Yr hwn a ddanfonais attoch er mwyn hyn, 
1 y gwybyddai eich helynt shit ac y diddan- 
ai ei^h calonnau chwi; 


Yr oedd Ty chicus i fynegi â'r Colossiaid holl helynt 
Pezul. Adn.7. Ond gan fod gan yr Apostol gymmaint o ddy- 
muniad i wybod pa fodd yr oedd pethau yn bod gyda hwynt, 
ag.a allasai fod ganddynt hwy, i wybod ei helynt yntau, yr 
oedd yn ei anfon atlynl er mwyn “hg yn, fel y gwybyddai eu helynt 
hwy. “Trwy gael ei anfon i Colossa fe gai Tychicus gyfleusdra 
neillduol i wybod pa fodd yr oedd pethau yn bod yn eu plith, ac 
yn ganlynol i fynezi hynny i'r Apostol. Cai wybod yn neill- 
duol pa un a oedd yr efengyl yn ennill tir yn eu plith ai peidio; 
pa ofidiau oeddynt yn gyfarfod oddiwrth erlidwyr ac ymosod- 

iadau gau-athrawon; pa mor sefydlog oeddynt yn eu crediniaeth 
— o'r gwirionedd; pa mor ddianwadal oeddynt yn eu harddeliad 
o'r efengyl; pa un a oedd gosodiadau neillduol y Testament 
newydd yn cael eu cadw i fynu yn eu purdeb yn eu plith; pa 
mor fanwyl oeddynt o ran disgybliaeth ; pa un a oeddynt yn 
cael eu cadw mewn undeb a tbangnefedd; a pha mor wresog 
oedd eu cariad at eu gilydd. Yr oedd gan yr Apostol ddiben 
arall wrth anfon Tychicus attynt, hynny yw, fel y byddai iddo 
ddiddanu eu calonnau. _ Y mae'n dybygol eu bod hwy yn gofid- 

Lryrn V, Ŵ 


434 ” COLOSSIAID. PEN. 1V. 


io oblegid fod Paul yn y carchar, fod cymmaint o wendid yn- 
ddynt eu hunain, eu bod yn cyfarfod, â chynnifer o orthrym- 
derau, a'u bod mewn cymmaint o enbydrwydd i gael gofid 
oddiwrth gau-athrawon. Yr oedd Tychicus i weini cysur 
iddynt, trwy hyspysu iddynt y modd rhyfeddol yr oedd Duw 
wedi ymddangos o du Paul, ac wedi llwyddo ei weinidogaeth 
hyd yn nod.pan mewn cadwynau; trwy ddwyn iddynt y Llyth- 
yr hwn oddiwrth yr Apostol; a thrwy y pethau a osodai efe o'u 
blaen; yn neillduol trwy ddwyn ar gof iddynt fod holl wallt eu 
pen wedi eu cyfrif, bod pob awdurdod, yn y nef ac ar y 
ddaear, yn llaw y Crist oeddynt yn ei wasanaethu, bod yr Ar- 
glwydd wedi addaw na roddai efe mo honynt i fynu, y cai nerth 
Crist ei berffeithio yn eu gwendid, nad oedd eu dioddefiadau. 
ond byr ac ysgafn, bod y cyfan a'u cyfarfyddai yn cyd-weith- 
redu er eu daioni, bod Duw yn eu ceryddu er eu lles, a bod eu 
cystuddiau yn gweithredu iddynt dragywyddol bwys gogoniant. 
Y mae gweinidogion yr efengyl i ddiddanu y fath ag oedd y 
Colossiaid, sef rhai yn credu yng Nghrist, yn caru 'r holl saint, 
Pen. 1.4. yn dwyn ffrwyth addas i'r efengyl, Pen. 1.6. yn 
sefydlog yn y gwirionedd, Pen. 1. 23. a Christ ynddynt yn 
obaith gogoniant, Pen. 1.2. wedi eu henwaedu a diosg corph 
pechod. Pen. 2.10, 3. 5, 8. N 


9 Gyd âg Onesimus, y ffyddlawn a'r anwyl 
frawd, yr hwn sydd o honoch chwi. Hwy a hys- 
bysant i chwi bob peth a teneir yma. | 


Gyda Tychicus yr oedd Paul wedi anfon attynt, Onesimus,. 
y ffyddlawn a'r anwyl Frawd. Y mae yn dybygol mai am yr 
Onesimus hwn yr ydym yn darllen yn y Llythyr at Philemon, 
Yr oedd gynt wedi darn-guddio eiddo ei feistr, wedi rhedeg 
ymmaith oddi wrtho, wedi dyfod i Rufain, a than weinidog- 
aeth Paul wedi ei ddychwelyd i'r ffydd. Yn awr yr oedd yn 
frawd fel Cristion, os nad hefyd yn frawd yn y weinidogaeth.. 
Beth bynnag fuasai efe gynt, yr oedd yn awr, mewn cyferbyn- 
iad i frodyr gau, yn ffyddlawn ac anwyl frawd. Gwel Adn, 7: 
Yr oedd yn un o'r Colossiaid, hynny yw, wedi ei eni ai fagu 
yn eu dinas hwy. Gan ei fod hefyd yn frawd yng Nghrist, yr 
oedd yr Apostol yn disgwyl y byddai efe yn fwy derbyniol yn 
eu plith, Y mae yn dywedyd wrthynt, y gwnai efe a Tychicus 


PEN. mv. COLOSSIAID. 435 


hyspysu iddynt bob peth a wneid yn Rhufain. Gwnaent fynegi 
iddynt pa fodd yr oedd pethau yn bod yn.y ddinas honno a'r 
gymmydogaeth mewn — i Paul ac achos Crist. Gwel 
Adn. T. 


10 Y mae Aristarchus, fy ywy garcharor, 
yn eich annerch; a Marc, nai Barnabas fab ei 
chwaer (am yr hwn y derbyniasoch orchymyn- 
ion: os daw efe attoch, derbyniwch ef) 


I dynnu bellach tu a diwedd, y mae'r Apostol yn crybwyll 
amrywiol o'i gyfeillion ag oedd yn cofio yn garedig at y Coloss- 
iaid. Yr oedd Aristarchus, ei- gyd-garcharor, yn eu hannerch. 
Yr oedd Avistarchus yn un o'r Thessaloniaid, yn Macedonia; yn 
un o gydymdeithion Paul; wedi glynu wrtho yn wyneb llawer 
o wrthwynebiadau; wedi myned gydag ef i ddwyn y casgliad- 
au i'r saint yn Jerusalem; wedi aros gydag ef pan yn garcharor 
yn Judea; wedi myned gydag ef i Rufain, a glynu wrtho yno, 
gan gyd-weithio ag ef tra cafodd rydd-did: yr oedd yn awr yn 
gyd-garcharor, yn cael ei garcharu yn yr un lle, ac oblegid 
yr un achos. Act.19,29. 20. 4. 27.2. Philem. 24. Yr oedd 
yn annerch y Colossiaid. Yr oedd yn dymuno tangnefedd 
iddynt; Luc 24. 36. Ioan 20. 19. neu yn dymuno'i ras fod 
gyda hwynt. Adn. 18. Felly hefyd yr oedd Marc, nai 
Barnabas, fab ei chwaer. Yr oedd Barnabas yn Lefiad, wedi 
ei eni yn Cyprus; Act. 4. 36. wedi gwerthu tir a gosod ei werth 
wrth draed yr Apostolion; Act. 4. 97. wedi dwyn Saul at yr 
Apostolion a mynegi iddynt am ei droedigaeth ; Act. 9.27. 
wedi ei anfon gan yr eglwys i Antiochia, ac wedi nol Saul i 
gyd-lafurio. ag ef yno; Act. 11. 22—26. wedi myned gydag 
ef i ddwyn cynnorthwy i'r brodyr yn Judea; Act. 11. 29, 30. 
wedi dychwelyd gydag ef o Jerusalem; Act. 12, 25. wedi ei 
neillduo i i gael ei anfon gydag ef i bregethu i'r Cenhedloedd; 
Act.13.1—3. wedi cyd-lafurio gydag ef, a chael ei erlid mewn 
amrywiol fannau; Act. 13. 4—50. 14. 1—21. wedi cyd-ddadl- 
eu yn erbyn y rhai oedd am i'r disgyblion, ymostwng i enwaed- 
iad, ac ar yr achos hwnnw wedi ei'anfon gydag êf i Jerusalem ; 
Act. 15. 1, 2. wedi dychwelyd gydag ef oddi yno i Antiochia; 
Act. 15. 30, 95. ac wedi ymadael oddi wrtho am nad oeddynt 
ddim yn cyd-weled mewn perthynas i Ioan yr hwn a gyfenwid 


436 COLOSSIAID. bu nh 


Marc. Act.15.97—40. Yr oedd y Marc hwn yn nai i Bar- 
nabas, fab ei chwaer, sef Mair, yn nhŷ yr hon yr oedd y dis- 
gyblion yn arfer ymgyfarfod. Act. 12. 12. Fe ddichon mai 
dan weinidogaeth Petr y cafodd efe ei alw at Grist. 1 Pet. 5. 
13. Yr oedd wedi cyd-deithio gyda Barnabas a Saul; Act. 
12.25. ond wedi tynnu oddi wrthynt yn Pamphylia: Act. 13. 
13. ac wedi hynny wedi myned gyda Barnabas o Antiochia i 
Cyprus. Act. 15, 399. Yr oedd yn awr gyda'r Apostol yn 
Rhufain, ac yn cofio yn garedig at y Colossiaid.. Ond fel yr 
oedd yn dybygol y byddai iddo ymweled â hwynt yn fuan, y 
mae'r Apostol yn dywedyd, Am yr hwn y derbyniasoch orchym- 
gynnion: os daw efe attoch, derbyniwch ef. Fe ddichon fod y 
Colossiaid ac eslwysi eraill yn ammeu pa un a oedd yn addas 
iddynt wneuthur derbyniad o'r hwn oedd wedi ymadael oddi- 
wrth Paul yn Pamphylia, ac am hynny fod yr Apostol, yr hwn 
oedd, erbyn hyn, wedi cael cyflawn foddlonrwydd mewn perth- 
ynas i Ioan Marc, naill ai wedi ysgrifennu llythyr canmoliaeth 
i'w anfon gydag ef, neu wedi anfon cennadwri attynt gyda 
rhyw un neu gilydd o'r brodyr, neu, beth bynnag, yr oedd yn 
gorchymmyn iddynt, trwy yr hyn oedd yn ei ysgrifennu yn 
bresennol, ar iddynt ei dderbyn yn y modd mwyaf caredig, ac 
ymddwyn tu ag atto gyda pharch a thiriondeb Crist ogol, os 
byddai iddo ddyfod attynt. 


—. ll A Jesus, yr hwn a elwir Justus, y rhai 
ydynt o'r enwaediad. Y rhai hyn yn unig gw 
Jy nghyd-weithwyr i i deyrnas Dduw, y rhai a 
fuant yn gysur i mi. 


Yr oedd Aristarchus a Marc yn annerch y Colossiaid, 
Adn.10. Felly hefyd yr oedd Jesus, yr hwn a elwid Justus. 
Y mae Jesus o'r un arwyddoccad a'r enw Hebraeg Joshua. 
Enw Rhufeinig yw Jusius, yn arwyddo cyfiawn. Fe ddichon 
fod yr enw hwn yn cael ei roddi iddo gan y Rhufeiniaid a'r 
Groegiaid, ar gyfrif ei uniondeb. Yr oedd Joseph yn cael ei 
gyfenwi Justus; Act.1. 23. yr oedd un o'r enw hwn yn byw 
hefyd yn Corinth. Act. 18.7. Ond pa un ai yr un Justus a 
olygir yn y gwahanol fannau hyn sydd ansicr. Yr oedd yr 
hwna grybwyllir ymma a'r rhai a enwir yn yr adnod flaenorol, 
o'r enwaediad. Nid oeddynt ddim yn golygu fod yn angen- 


P&N, IV, COLOSSIAID, 4912 


rheidiol i Gristnogion ymostwng i'r enwaediad: ond yr oedd- 
ynt wedi eu henwaedu yn eu mabandod, ac felly yn gredinwyr 
o blith y genedl Iuddewig. Y mae yn ganmoliaeth neillduol 
ìddynt fod yr Apostol yn dywedyd, Y rhai hyn yn unig yw fy 
nzhyd-weithwyr â deyrnas Dduw, Y rhai'n oedd yr unig wein- 
idogion o blith yr Iuddewon oedd gyda'r Apostol yn bresennol, 
ac yn uno gydag ef yn ei ymdrechiadau i ddwyn ym mlaen 
achos teyrnas Dduw. _ Y mae gan Dduw deyrnas ueillduol wedi 
eì gosod i fynu yn y byd, fel y mae yn casglu dynion yngbyd, 
yn rhoddi cyfreithiau iddynt, yn tueddu eu heneidiau i gyd-ym- 
ífurfio â'i ddeddfau, ac yn eu gwneuthur yn gyfrannogion o 
fendithion. neillduol, fel ei ddeiliaid ymma ar y ddaear, ac yn 
eu cymmwyso i fwynhau dedwyddwch di-ddiwedd yn ei dragy- 
wyddol deyrnas pan fyddo amser wedi darfod, Yr oedd y 
rhai'n'yn gydweithwyr Paul i'r deyrnas hon, trwy weddio llawer 
am ei llwyddiant; 2 'Thess. 3. 1, trwy addiirno'r athrawiaeth 
â bywyd addas; trwy wneuthur cymmaint ag a fedrent ìi ddwyn 
dynion i ddeall natur y deyrnas hon, neu ym mha beth y mae 
yn gynnwysedig; trwy ymdrechu i wneuthur yn adnabyddus 
sitlderchog freintiau 'r deyrnas, yn gystal a'r cyfreithiau wrth 
ba rai y mae ei deiliaid yn cael eu llywodraethu; trwy annog eu 
cyd-greaduriaid i ddal gafael ar fendithion y deyrnas hon, ac i 
ymostwng i'w chyfreithiau; trwy annog deiliaid y deyrnas i 
ymddwyn mewn modd addas; trwy ymdrechu eu cynnorthwyo 
a'u cysuro dan eu hamrywiol orthrymderau, &c. _ Y mae'n dy- 
wedyd am danynt ym mhellach, eu bod wedi bod yn gysur 
iddo. Yr oeddynt wedi ymweled ag ef yn y carchar; wedi 
mynych gyfrinachu ag ef; wedi gweini iddo fel yr oedd am- 
gylchiadau yn gofyn; ac yn neillduol wedi bod yn ymdrech- 
gar i bregethu efengyl y deyrnas pa le bynnag yr oeddynt yn 
cael cyfleusdra. Yr oedd eu llafur a'u llwyddiant yn gweini 
llawer o gysur i'r Apostol dan ei holl ddiodderìadau. 


12. Y mae Epaphras, yr hwn sydd o honoch, 
gwas Crist, yn eich annerch; gan clewyhytiwr yn 
wastadol drosoch mewn gŵeddfau, a'r i chwi 
sefyll yn berffaith ac yn ” gyfllwn y 'nghwbl o 
ewyllys Duw. 


Ar ol crybwyll tri o'r brodyr Iuddewig ag oedd yn eu 


438 COLOSSIAID. PEN.IV. 


'bannerch yn garedig, Adn. 10, 11. y mae'r Apostol yn enwi 
etto dri o'r brodyr Cenhedlig, y rhai oedd yn eu caru yn ddi- 
ragrith, ac yn dymuno iddynt bob dedwyddwch. Y mae yn 
dechreu trwy ddywedyd, Y mae Fpaphras, yr hwn sydd o 
honoch, gwas Crist, yn eich annerch. Yr oedd hwn wedi ei eni 
a'i fagu yn eu plith hwy yn Colossa; ond wedi cael ei anfon 
at Paul, i fynegi iddo amgylchiadau 'r eglwys, ì weini iddo, 
ac i gael ei farn ar y pethau oedd dadleu o'u plegid yn eu plith 
hwy. Yr oedd yn mas Crist, fel Cristion, ì Cor. 7. 22. ac yn 
enwedigol fel yr oedd yn weinidog yr efengyl. Rhuf. 1. 1. 

Iag.1.1. Nid oedd ddim yn tra-arglwyddiaethu ar etifedd- 
ïaeth Dduw, nac yn boddloni dynion; Gal. 1.10. ond yr oedd 
yn ufuddhau i Grist, Rhuf. 6. 16. yr ymdrechu i ddwyn ei 
achos ym mlaen yn y byd, yn ymddibynnu arno am ei gynhal- 
iaeth, ac ì gael ei wobrwyo ganddo yn y diwedd. Gwel Pen. 
1.7. I gael peidio peri gofid iddynt, nid yw 'r Apostol ddim 
yn sôn un gair am garchariad Epaphras: ond y mae'n cry- 
bwyll hynny yn ei Lythyr at Philemon, 23. fel y byddai iddo 
efe a'r brodyr weled yr achos pa ham nad oedd efe yn dych- 
welyd attynt. Yr oedd, nid yn unig yn cofio yn garedig at- 
' tynt, ond hefyd yn ymdrechu yn wastadol drostynt mewn gwedd- 
iau. Yr oedd yn eu beunyddiol gofio ger bron gorsedd gras. 
Y mae ei waith yn ymdrechu mewn gweddiau yn arwyddo ei 
fod yn golygu bod eu hangen yn fawr; ei fod o neillduol bwys 
iddynt gael yr hyn oeddynt yn sefyll mewn angen o hono; a'i 
fod yn daer yn ei ymbiliau ar eu rhan, fel un nad oedd ddim 
yn foddlon i gymmeryd naccad. Yr hyn oedd yn gweddio am 
dano yn neillduol oedd, ar iddynt sefyll yn berffaith ac yn gyf- 
lawn y'nghwbl o ewyllys Duw. Y mae ewyllys Duw yn arwyddo 
ei ewyllys i'r cyfryw a'r cyfryw bethau gael eu dwyn oddiam- 
gyleh, yngoruchwyliaeth rhagluniaeth; Act. 21. 14. Rhuf.1. 
10. 15. 32. Heb. 2. 4. Iag. 1.15. 1Pet. 3.17. 4.19. ei 
ewyllys mewn perthynas i iechydwriaeth pechaduriaid, Eph. 
1. 9. yn neillduol i Grist roddi ei hun yn aberth i'r diben i 
waredu ei bobl oddiwrth y byd drwg presennol, Gal, 1: 4. 
Heb. 10. 7, 10. ìi bechaduriaid gael eu hadgenhedlu, Iag.1. 
18. na chollai Crist ddim o'r cwbl a roddwyd iddo, loan 6. 99. 
ond cael o bob un sydd yn gweled y Mab ac yn credu ynddo 
fywyd tragywyddol; Ioan 6. 40. a'i ewyllys dadguddiedig, fel 
Llywodraethwr moesawl ei-greaduriaid. Ei ewyllys yw, dyfod 


P&N. IV, COLOSSIAID, 439 


o bawbi edifeirwch, 2 Pet. 3.9. bod i'w bobl fyw yn sanct- 
aidd, 1 Thess. 4. 3. distewi anwybodaeth dynion ffolion, trwy 
wneuthur daioni, 1 Pet. 2. 15. a bod yn ddiolchgar. I Thess, 
5.18. Gwel Col.1.9. Y mae sefyll yn berffaith ac yn gyf- 
— lawn y'nghwbl o'r ewyllys hwn yn cynnwys ymostyngiad tawel 
a di-rwgnach i'r hyn oll sydd yn cymmeryd lle yn ol ewyllys 
Duw, yngoruchwyliaeth rhagluniaeth ; adnabyddiaeth helaeth 
o bob rhan o'r efengyl, yr hon sydd yn amlygu y dwyfol ewyll- 
ys, 1Cor.14.20. Eph. 1. 7. a pharhad dianwadal yn y ffydd, 
heb wyro ar y naill law na 'r llall; I Cor. 16. 13. yn gystal a 
chyd-ymffurfiad di-ragrith â phob rhan o ewyllys Duw, mewu 
ufudd-dod, a pharhad yn hynny yn wyneb pob enbydrwydd a 
phrofedigaethau. Gwel Pen. 1. 28. 2. 10. 


13 Canys yr ydwyf yn dyst iddo, fod ganddo 
zêl mawr trosoch chwi, a'r rhai o hayadigen, a'r 
rhaî o Hîerapolis. Ub " 


Yr oedd Epaphras yn diiidrechŵl n wastâdol dros y LU 
iaid mewn gweddiau. Adn, 12. I ddangos yr achos o hyn, 
y mae'r Apostol yn dywedyd, Canys yr wyf yn dyst iddo, fod 
ganddo zêl mawr trosoch chwi. Fe ddichon fod y bobl yn dech- 
reu cael digon ar Epaphras, neu yn myned yn llai eu parch 
iddo nag y buasent. unwaith: ond yr oedd Paul yn golygu ei 
hun yn rhwym i ddwyn tystiolaeth iddo, oddi ar yr hyn oedd 
efe wedi cael cyfleusdra ei hun i ddal sylw arno, fod ganddo 
zêl mawr drostynt hwy. _ Yr oedd ganddo gariad gwresog at- 
tynt, a gofal mawr am eu dedwyddwch presennol a thragy- 
wyddol. Yr oedd hyn yn ei gynhyrfu i arfer pob mesurau ag 
a fedrai tu ag at wneuthur iddynt bob daioni aga allai. Yr 
oedd yn barod i bregethu iddynt mewn amser ac allan o am- 
ser, pa bryd bynnag y cai gyfleusdra, i'w rhybuddio pan welai 
hwynt mewn enbydrwydd, i'w ceryddu pan welai hwynt yn 
feius, ac yn neillduol i weddio yn daer ar eu rhan, ar i'r efeng- 
yl gael ei pharhau yn ei phurdeb yn eu plith, ar iddynt rodio 
yn addas i'w breintiau, a chynnyddu yng ngras a gwybodaeth 
ein Harglwydd Iesu Grist. Yr oedd ganddo zel mawr hefyd 
dros y rhai o Laodicea, a'r rhai o H ierapolis.. Yr oedd ganddo 
yr un fath gariad at y saint oedd yn preswylio yn y dinasoedd 
hyn, a'r un dymuniad âm eu llwyddiant a'u eysur.. Fe ddichon 


440 COLOSSIAID, PEN. IV. 


ei fod wedi bod yn offerynnol i'w dwyn i wybodaeth o'r 
efengyl, neu i'w hadeiladu yn y ffydd. Mewn perthynas i 
Laodicea, gwel Pen. 2.1... Yr oedd Hierapolis yn &dinas fawr, 
aml ei thrigolion, yn Phrygia. Yr oedd ar lau yr afon Mean- 
der, oddautu chwech milldir oddiwrth Laodicea. Yr oedd yn 
cael ei galw Hierapolis, neu y ddinas sanctaidd, ar gyfrif aml- 
dra ei themlau. _ Yr oedd , yno amryw ffynhonnau meddygin- 
iaethol, a rhyw ogof, neu agoriad yn y ddaear, o ba un yr 
oedd rhyw darth  — yn dyfod allan ag oedd yn lladd 
pob creadur a anadlai ynddo, 


14 Y mae Luc y physygwr anwyl, a Demas, 
_ yn eich annerch, 


Yr oedd Epaphras yn annerch y Colossiaid. Adn. 12, 
Felly hefyd yr oedd Luc y physygwr anwyl, Y mae yn dybyg- 
ol mai y Luc a ysgrifennodd yr efengyl sydd ar ei enw, yn 
gystal ag Actau, neu Weithredoedd yr Apostolion, a olygir 
ymma. Yr oedd hwn wedi cael ei ddwyn i fynu yn physygwr, 
neu yn feddyg; ond yn bresennol yr oedd yn llafurio yn fwya 
neillduol gyda golwg ar iachau eneidiau clwyfus ac archolledig, 
Yr oedd, yn ol tystiolaeth rhai Hanesyddion eglwysig, wedi 
ei ddwyn i fynu wrth draed yr enwog Galen; ïe, medd rhai, 
yn nai iddo, fab eì chwaer. Dywed y rhai'n ym mhellach, i 
Galen ac yntau, wrth glywed y modd rhyfeddol yr oedd Crist 
yn iachau pob afiechyd ym mhlith y bobl, gymmeryd taith i 
wlad Judea, i'r diben i gael gwybod pa un a oedd yr hyn oedd- 
ynt yn ei glywed yn wirionedd ai peidio; eithri Galen glafychuar 
y ffordd a marw, ond i Luc ddyfod at Grist, a chael ei ddysgu 
ganddo a'i wneuthur yn un o'r deg disgybl a thrugain. Pan y 
mae yn cael ei alw ymma y Physygwr, fe ddichon mai yr hyn 
a olygir yw, ei fod wedi bod gynt yn feddyg, fel y mae Mat- 
thew yn cael ei alw y Publican, am ei fod wedi bod yn eistedd 
gynt wrth y dollfa, Mat. 10. 3. Ac nid yw ddim yn. annhy- 
bygol ei fod, ar,ol dyfod yn ddisgybl i Grist, yn parhau i 
wneuthur yr byn a fedrai tu ag at iacbau'r cleifion, mor belled 
ag nad oedd yn rhwystr iddo yng ngwaith y weinidogaeth. 
Ac fe ddichon ei fod yn cael eì alw y physygwr anwyl, am ei 
fod, fel meddyg yn ymddwyn mewn modd ag oedd yn rhwymo 
pawb i'w garu ; neu yr oedd yn anwyl gan Dduw, ac yn anwyl 


PEN. Iv, COLOSSIAID. 441 


gan y saint, fel yr oedd yn Gristion, ac hefyd fel yr oedd yn 
gwasanaethu Duw yn efengyl ei Fab. Yr oedd yn neillduol o 
anwyl gan Paul, fel yr oedd wedi bod yn teithio llawer gydag 
ef mewn gwahanol rannau o Asia a thir Groeg, wedi glynu 
wrtho y ddwy flynedd y bu efe yn Cesarea a Jerusalem, wedi 
myned gydag ef i Rufain, ac wedi glynu wrtho pan oedd am- 
rywiol wedi ymadael oddi wrtho, 2 Tim. 4. 11... Yr. oedd yn 
anfon serchiadol annerch at y. Colossiaid. ; Felly hefyd yr oedd 
Demas. Y mae Demas yn cael ei enwi gyda Luc ac eraill fel 
“un o gydweithwyr Paul: Philem. 24. Ond wedi hyn efe a 
adawodd yr Apostol, gan garu 'r byd presennol, 2Tim. 4. 10. 
Yr oedd ei gariad at y byd yn cael ei gadw i lawr dros amser: 

ond fe dybygid fod Paul yn amheus o hono, ac fe ddichon yn 
rhagweled ei wrthgiliad: am hynny nid yw ddim yn dywedyd 
un gair mewn ffordd o gaumoliaeth iddo; ar yr un pryd nid 
yw yn dywedyd dim yn amharchus am dano tra y mae efe etto 
yn aros gydag ef. Und os cafodd yr ail Lythyr at Timotheus 
ei ysgrifennu o flaen y Llythyr hwn, fel y mae rhai ystyriaeth- 
au yn ein tueddu i feddwl, fe dybygid fod Demas wedi-dych- 
welyd at yr Apostol, ar ol iddo unwaith fyned MU oddi 
yne —— | id nr” 


a dê Y rh y brodyr sydd y yn Laodicea, 
sy NWR a'r eglwys mu yn ei dŷ ŷ ef. 
tt 
Ar ol rh amrywiol. ag oedd yn cofio yn GANN at- 
| anian. 10—14. y mae'r Apostol yn dywedyd, Anherch- 
wch y brodyr sydd yn Laodieea.. Yr oedd brodyr yn Laodicea, 
Gwel Pen. 1.2. 2:1, Yr oedd yr Apostol yn dymuno i'r 
“Colossiaid wneuthur yn.adnabyddus i'r rhai'n, ei fod efe yn 
dymuno iddynt bob dedwyddwch, ac yn neillduol i Nymphas, 
a'r eglwys oedd yn ei dŷ ef. Nid oes gennym ddim hanes 
neillduol mewn perthynas i Nymphas: ond gan ei fod yn cael 
ei enwi yn union ar ol y brodyr yn Laodicea, fe dybygid ei 
fod. yn byw, naill ai yn y ddinas henno, neu yn y gymmydog- 
aeth, ei fod yn enwog ym mhlith Crist'nogion, ac yn dra adna- 
byddus i'r Colossiaid. Ni ellir dim meddwl mai aelodau yr 
“eglwys, yn cyfarfod yn nhŷ Nymphas, sydd i ni ddeall wrth yr 
eglwys yn ei dŷ: o herwydd y maey brodyr wedi eu crybwyll 
o'r blaen. Ond yr oedd yr iy aeih yn golygu ei deulu, y rhai 
LLYFR V. K3 


442 COLOSSIAID. PEN. IV, 


oedd, ar amrywiol ystyriaethau, yn debyg i eglwys y Testa- 
ment newydd, Yr oeddynt oll wedi eu cyflwyno i'r Arglwydd, 
ac yn cael eu hyfforddi ym mhethau Duw; yr oedd gair Duw 
yn cael ei ddarllen yn eu plith; yr oeddynt yn cyd-uno mewn 
mawl a gweddi; yr oeddynt yn gwneuthur arddeliad o'r dwyf- 
ol wirionedd; yr oeddynt yn rhodio yn ol cyfarwyddiadau 
Crist; yn ceryddu y rhai oedd yn ymddwyn yn afreolaidd, &c. 
Gwel Rhuf. 16. 5. 1 Cor, 16. 19. Philem, 2. 


16 Ac wedi dayllen yr epistol Awn gyd â 
chwi, perwch ei ddarllen hefyd yn eglwys y 
Laodiceaid; a darllen o honoch chwithau yr un 
o a co 


. . Arol ysgrifennu yr hyn oedd am ei osod o'u blaen yn 
bresennol, y mae'r Apostol yn dywedyd, Ac wedi darllen yr 
Epistol hwn gyda chwi, perwch ei ddarllen hefyd yn eglwys y 
Laodiceaid.. Y mae'n angenrheidiol i'r Ysgrythyr gael ei dar- 
llen yn gyhoeddus yn yr eglwys. Deut. 31. 11, 12. Nehem. 
8.1—3. Luc 4.16, 17. Act.13.14,15. 1Thess. 5.97. Y 
mae 'r Ysgrythyr yn fnddiol i oleuo, Psal. 119. 99, 105. i ddi- 
ddanu, Rhuf. 15. 4. i fod fel cleddyf i ryfela â gelynion, &c, 
Eph. 6. 17. Felly yr oedd y Llythyr hwn i gael ei ddarllen i'r 
eglwys yn Colossa: wedi hynny yr oeddynt i'w anfon, neu beth 
bynnag adysgrifen o hono, i Laodicea i'r diben i gael ei ddar- 
llen yn yr eglwys oedd yn arfer ymgyfarfod yn y ddinas honno. 
Y mae'n dybygol iawn fod y gau athrawon ag oedd yn ym- 
drechu i ddwyn cyfeiliornadau i mewn i blith y Colossiaid, yn 
ymosod hefyd ar y Laodiceaid: y mae'n sicr fod y pethau 
sydd yn y Llythyr hwn yn perthyn i'r naill eglwys yn gystal 
a'rllall: ac fel yr oedd y ddwy ddinas hyn mor agos at eu gilydd, 
addas iawn oedd i'r naill adael i'r llall gyfrannogi o'i breintiau. 
Ar yr un egwyddor y mae'r Apostol yn dywedyd, A darllen 
o honoch chwithau yr un o Laodicea,. Fel yr oedd y Corinth- 
iaid wedi anfon Llythyr at Paul, l Cor.7. 1. felly hefyd fe 
ddichon fod y Laodiceaid wedi ysgrifennu atto mewn perthyn- 
asi achos Crist yn eu plith eu hunain, ac yn yr eglwysi cym- 
mydogaethol, ac yn neillduol mewn perthynas i olygiadau 'r 
gau athrawon, a'u hymdrechiadau i daenu eu beg wyddorion ; 
ac fe allai bod adysgrifen o'r Llythyr hwnnw yn cael ei anfon 


PEN. Iv, COLOSSIAID. 443 


yn awr at y Colossiaid. Gallai darllen hwnnw, nid yn unig 
ddangos iddynt beth oedd y cyfeiliornadau oedd yn cael eu 
taenu, a'r moddion oedd yn cael eu harfer tu ag at iddynt 
gael eu cofleidio; ond hefyd mawr ofal y Laodiceaid yn bres- 
ennol i gadw yn llwybr .y gwirionedd, yr hyn oedd yn siampl 
ragorol i eglwysi eraill. Ac fe ddichon hefyd fod rhai peth- 
au yn y Llythyr hwnnw.a daflai oleuni ar ryw rannau o'r 
Llythyr hwn, yn enwedig yr hyn y mae'r Apostol yn ei 
ddywedyd gyda golwg ar ragflaenu cyfeiliornadau, Neu fe 
ddichon fod y Llythyr at yr Ephesiaid, neu beth bynnag ad- 
ysgrifen o hono wedi cael ei anfon, yn ol cyfarwyddyd yr 
Apostol, i Laodicea, gyda gorchymmyn ar iddo gael ei anfon 
hefyd i Colossa, Byddai darllen y Llythyr hwnnw yn sicr o 
daflu goleuni ar amrywiol bethau yn y Llythyr hwn. Neu fe 
ddichon fod yr Apostol wedi ysgrifennu Llytbyr at y Laodice- 
aid, yr hwn, er nad yw Duw ddim wedi gweled yn angenrheid- 
iol eì drosglwyddo i ni, allai fod yn fuddiol i'r Colossiaid yn 
gystal ag i'r Laodiceaid, yn y dyddiau hyuny. 


ph 


Mid A dywedwch wrth Archippus, Edrych at 
y weinidogaeth a dderbyniaist yn yr Arglwydd, 
a'ri i ti ei chyflawni hi. 


“ Nid oedd gan yr Apostol ddim i'w chwanegu mewn ffordd 
"o gyfarwyddyd, ond yn unig iddynt ddywedyd wrth Archippus, 
Edrych at y weinidogaeth a dderbyniaist yn yr Arglwydd, a'r 
iti ei chyflawni hi. Y mae yn galw Archippus yn gyd- -filwr. 
Philem. 2. Yr oedd gan hwn weinidogaeth. 1Cor.8.5. 4.1. 
2(Cor.3.6. 4.1. 6. 9,4. Yr oedd i weini i Grist a'i eglwys, 
trwy bregethu 'r gair, gweini. ordinhadau tŷ Dduw, edrych ar 
fod addas. barch yn cael ei ddangos i'r cyfreithiau a osododd 
Crist yn ei i eglwys, gosod siampl o dduwioldeb ger bron y bobl, 
gwed o llawer drostynt, &c. Yr oedd i gael ei gynnal. gan 
yr hwn yroedd yn gwneuthur gwasanaeth iddo, ac i gael ei 
wobrwyo ganddo yn y diwedd, Gwel Pen. 1.7. Yr oedd 
wedi derbyn y weinidogaeth hon. Nid oedd ddim wedi rhedeg 
i'w swydd heb gael ei alw: nid oedd ddim wedi ymgyndynnu 
pan yn cael eì alw: Act. 26. 17—19. ond rhodd iddo ef oedd 
fod y weinidogaeth wedi ei bymddiried iddo. Tim. 1.12, 
Yr oedd wedi eì derbyn yn yr Arglwydd, Yr oedd efe ei hun 


——O O FE — 


444 COLOSSIAID. PEN. 1Y. 


yn yr Arglwydd pan dderbyniodd ei weinidogaeth: yr oedd 
wedi ei derbyn oddiwrth yr Arglwydd, o'i wir ewyllys da, â 
thrwy ei awdurdod: Eph, 4. 8, 11. yr oedd ei weinidogaeth 
yn perthyn i deyrnas yr Arglwydd Crist: ac yr oedd i gael ei 
chyflawnu yn enw 'r Arglwydd, yn ol ei awdurdod, trwy ei 
nerth, ac er ei ogoniant. Ei ddyledswydd oedd edrych at y 
weinidogaeth hon. Y mae byn yn cynnwys difrifol fyfyrdod 
ar natur a diben y weinidogaeth, ar y dyledswyddau perthynol 
iddi, ar ei mawr bwys a'i chanlyniad, ar yr anrhydedd sydd 
yn cael ei osod ar y rhai sydd ynddi, Rhuf. 11. 13. ar y peth- 
au sydd yn angenrheidiol tu ag at ei hiawn gyflawnu, yn neill- 
duol crefydd bersonol, cariad mawr at Grist ac at eneidiau, 
adnabyddiaeth helaeth o bethau Duw, parottoad addas gyfer- 
byn â chyflawniadau cyhoeddus, 1 Tim. 4. 13, 14. doethineb 
ysprydol, tiriondeb, amynedd, &c., ar y cyfrif a raid i bob un 
roddi, a gofal cydwybodol am ei Glysaiina! 2Tim. 4.15. Y 
mae cyflawnu'r weinidegaeth yn cynnwys gwneuthur yr hyn a 
berthyn i weinidog yr efengyl, a hynny nid yn brin, ond yn 
helaeth, fel y byddo'r swydd yn cael ei llanw ; bod yn ofalus 
i wneuthur, nid rhyw un rhan neillduol, ond y cyfan o'r gwaith, 
fel y byddo pob rhan yn gyd-lawn; a pharhau i wneuthur felly 
hyd. y diwedd. Yr oedd y Colossiaid ìi ddwyn ar gof i. Archip- 
pus ei ddyledswydd, neu ì ddywedyd wrtho, Edrych at y wein- 
idogaeth, &c. Fe ddichon nad oedd Archippus ond newydd 
cael ei neillduo i waith y weinidogaeth; neu yr oedd dan ryw 
ddigalondid ìi fyned ym mlaen â'i waith, naill ai oddiwrth ym- 
ddugiad y bobl tu ag atto, neu oddi ar yr olwg oedd ganddo : 
ar fawredd y gwaith, a'i ystyriaeth o'i annheilyngdod ei hun; 
neu yr oedd, oddi ar ei lygredd, wedi syrthìo i ryw radd o 
glaiarineb a marweidd-dra, ac felly yn diofalhau; neu gan fod 
Epaphras yn awr yn Rhufain, a'r Colossiaid yn cael eu ham- 
gylchynu gan lawer o elynion, cyfrwys, y rhai oedd yn fawr 
eu hawydd i'w gwyrdroi; Pen. 2. 8. yn y naill neu 'r llall 
o'r amgylchiadau hyn yr oedd yn angenrheidiol i'r eglwys, 
mewn modd doeth, caredig, a pharchus, ei gynghori a'i annog 
i fod yn ddiwyd yn y cyflawniad o'r dyledswyddau pwysig 
oedd yn orphwysedig arno. Yr oedd yn angenrheidiol iddynt 
fod yn adnabyddus o natur y weinidogaeth: yr oedd yn ofyn- 
nol iddynt sylwi pa un a oedd eu gweinidog yu cyflawnu ei. 
ddyledswydd ai peidio: nid peth o ychydig bwys ddylasai byu 


PEN, 1v. COLOSSIAID. A45 


fod yn eu golwg: os gwelent un rhan o'r weinidogaeth yn cael 
ei hesgeuluso, dylent ddywedyd wrtho, Edrych at y weinidog- 
aeth, &c.. Dylent ddywedyd wrtho ef ei hun, ac nid beio 
arno tu ol i'w gefn... Ac fe ddylai ymddugiadau eglwys tu ag at 
ei Gweinidog ei annog i gyflawnu ei weìnidogaeth. Y mae hyn 
“yn cynnwys addas barch yn cael ei ddangos iddo er mwyn ei 
waith, 1'Thess. 5. 13. eydwybodol ymgynnull.i wrando arno, 
'beb esgeuluso eu cyd-gynnulliad eu hunain, Heb. 10. 25. 
gweddio llawer drosto, Col. 4. 3, 4. ufuddhau iddo yn yr Ar- 
'glwydd, ac ymostwng, Heb. 13. 17. ei ddilyn mor belled ag y 
mae efe yn dilyn Crist, 1 Cor. 11. 1. 4. 16. cyfrannu tu ag at 
ei gynhaliaeth, Luc 1U. 7. Gal, 6. 6. 1 Cor. 9. 4—14. a glynu 
wrtho pan yn cael ei Wi i ddioddef yn achos Crìst, 2 Tim, 
1.16,17. 


«« 18 'Yr wanoioll â'm llaw i Paul fy hun. Cof- 
yra cwn Gras fyddo gydâ chwi. Amen. 


“ASE fenidiyryni y mae'r Apostol yn rhoddi'r anncr chi â'i 
law ei hun. Yr oedd rhyw un arall yn arfer ysgrifennu Lly- 
thyrau Paul: Rhuf, 16. 22, ond megis ym mhob Llythyr, 
'2 Thess. 3, 17. felly ymma y mae'r Apostol. yn ysgrifennu â'i 
law ei hun, ei fod yn dymuno iddynt bob daioni a dedwydd- 
wch. Fe ddichon mai y geiriau a grybwyllir yn niwedd yr 
Adnod yw yr annerch a grybwyllir ymma. Pan yn dymuno 
iddynt hwy bob daioni, y mae'n ceisio ganddynt i gofio ei 
rwymau. Yr oedd Paul yn awr yn garcharor; ac yr oedd ì yn 
fuddiol i'r Colossiaid gofío hynny. Yr oedd ei rwymau yn 
dangos iddynt ei fawr gariad at y Cenhedloedd, fel yr oedd yn 
dioddef llawer, a hynny yn amyneddgar, yn unig am ei fod 
wedi pregethu 'r efengyl iddynt hwy: Eph. 8.1. yr oeddynt 
“yn tueddu i'w dwyn i ystyried mawr werth a phwys yr efengyl, 
oblegid yr hon yr oedd Paul yn foddlon i ddioddef cymmaint: 
yr oeddynt yn dal allan yn eglur eu bod hwy dan neillduol 
rwymau i dderbyn yr hyn oedd efe yn eì ; ysgrifennu attynt: Eph. 
9. 11. yr oeddynt yn rhoddi ar ddeall iddynt eu bod hwythau 
yn agored i ddioddefiadau a rhwymau oblegid Crist a'r efengyl, 

ac oblegid hynny fod yn angenrheidiol iddynt) fod yn barod i 
wynebu dioddefiadau: yr oeddynt yn siampl iddynt o amyn- 
edd a gwroldeb, yr hon fyddai yn dda iddyut ei chanlyn, os 








446. COLOSSIAID, PEN. Iv. 


caent eu galw i ddioddef yn achos Crist: ac yr oedd ynddynt 
ryw-beth ag oedd yn addas iawn i'w cynhyrfu i gyd-ymdeimlo 
ag ef, ac ìi ddangos eu cyd-ymdeimlad, nid yn unig trwy gyf- 
rannu tu ag at gyflawnu ei angen, Phil, 4, 14. ond yn neillduol 
trwy weddio llawer drosto, am i'r Arglwydd ei gysuro, a'i 
nerthu, rhoddi iddo amynedd a dianwadalwch, agor iddo ddrws 
ymadrodd, &c.. Adn. 9. Nid oedd gan yr Apostol bellach 
ond dywedyd, Gras fyddo gyda chwi.. Amen. Wrth ddeclireu 
y Llythyr yr oedd wedi dymuno gras iddynt: Pen.1. 2. Wrth 
ddiweddu nid oedd ganddo ddim gwell peth i'w ddymuno 
iddynt, Yr oedd yn diragrith ddymuno iddynt gael bod yn 
wrthddrychau anhaeddiannol ewyllys da Duw yn Dad, Mab, 
ac Yspryd: 2 Cor, 13. 14. a pha beth bynnag fyddent yn 
amddifaid o hono, gweddi.yr Apostol oedd, ar iddynt gael 
arhaus gyfrannogi o'r bendithion hynny ag sydd yn dylifo 
diwrth ras Duw. Trwy hyn hwy gaent eu goleuo yn fwy yn 
nirgelwch Crist a Duw, eu cadw yn ddianwadal yn y gwirion- 
edd, eu nerthu i addurno athrawiaeth Duw ein Iachawdwr, _ 
trwy ymddugiad addas i'r efengyl, eu diddanu yn eu hamryw- 
iol orthrymderau, eu diogelu rhag y gosp oedd eu trosedd yn 
eu gwneuthur yn agored iddi, a'u haeddfedu i gael mynediad 
helaeth i dragywyddol ogoniant. Fel amlygiad o'i ddiragrith 
ddymuniad i'r gras hwn fod gyda hwynt, ac fel tystiolaeth o'i 
hyder y byddai felly, y mae'r Apostol yn dywedyd, Amen, 
felly y byddo,——Bellach, ar ol bod dros fisoedd yn garcharor 
yng ngafael cystudd, ar ol bod dros wythnosau yn ammeu cael 
byw, ond wedi cael arbediad bywyd ac estyniad dyddiau, ac 
wedi cael iechyd, cyfleusdra, a chymmorth i orphen ysgrif- 
ennu yr hyn oedd yn ymgynnyg i'w feddyliau wrth fyfyrio ; ary 
Llythyr hwn, nid oes gan yr Awdwr ond difrifol ddymuno i 
ras fod gyda phawb a ddarllenant.ei sylwiadau, fel y cyn- 
nyddont mewn adnabyddiaeth o feddwl Duw; fel y profont 
“a o flas ar yr efengyl, ac y delo 'r dadguddiad dwyfol i fod 
“ gwerthfawr yn eu golwg; fel y byddont wedi eu 
ema dio a'u seilio yn fwy. cadarn yn y ffydd ; fel y delont i 
gydymffurfio yn fwy â'r r gwirionedd yn eu hyspryd a'u hym- 
ddugiadau ; fel. y. caffo. eu heneidiau eu llanw â diddanwch yr 
Ysgrythyrau; i; ac fel y caffont eu cymmwyso a 'u parottoi i gael 
eu dwyn o'r diwes d i'r wlad yn yr hon ai “n dim amher- 
ffeithrwydd.—A MEN. 





í THESSALONIAID.. 449 


gan nad oedd ond ychydig o amser oddi ar pan oeddynt wedi 
cael eu dychwelyd i'r ffydd, a chan fod Paul a'i frodyr wedi 
gorfod ymiadael oddi wrthynt cyn iddynt gael fawr o fanteis- 
ìon tu ag at gael eu gwreiddio a'u seilio yn y gwirionedd, yr 
oedd yn profi dymuniad cryf i ddychwelyd attynt; ac ym- 
drechodd i wrieuthur hynny fwy nag unwaith; ond cafodd 
ei rwystro gan satan. 1 Thess. 9, 17, 18. Yn yr amgylch- 
iadau hyn efe a anfonodd Timotheus attynt, i'r diben i'w 
cadarnhau a'u diddanu, a chyda golwg ar gael gwybod pa un 
a oeddynt yn aros ym y ffydd ai peidio. 1 Thess. 3. 1—5. 
Pan ddychwelodd Timotheus yn ol atto, efe a roddodd iddo 
hanes tra chysurus mewn perthynas i ffydd a chariad y 
'Thessaloniaid, Rhoddodd hyn i'r Apostol neillduol gysur, a 
_ Hanwodd ei enaid â diolchgarwch. 1 Thess. 3. 6—9. Ond 
gan ei fod yn deall eu bod yn sefyll mewn anzen, yr oedd . 
yn profi adnewyddol gryf ddymuniad i gael cyfleusdra i ym- 
weled â hwynt unwaith etto. 1'Thess. 3.10, 11... Ond gan 
nad oedd efe ddim yn gweled fod modd iddo fyned attynt 
'yn bresennol, efe a anfonodd attynt y Llythyr canlynol. 
Nid yw ddim yn dybygol i'r Llythyr hwn gael ei ysgrifennu o 
Athen, mezis y dywedir yn yr ol-ysgrifen: ond y mae mwy 
o le i feddwl iddo gael ei ysgrifennu o Corinth. O herwydd 
— fe ddarfu i Silas, neu Silfanus, fel y mae 'n cael ei alw yn y 
Llythyr hwn, a Thimotheus, aros yn Berea pan aeth Paul i 
Athen; ond fe anfonodd yr Apostol attynt i ddyfod: atto 
mor fuan'ag ymedrent.  Act.17.13—15. Ond fe dybygid, 
oblegid rhyw amgylchiadau anadnabyddus i ni, na ddaeth ond 
'Timotheus yn unig atto ef tra y bu yn aros yn Athen, ac 
ïddo goel ei anfon oddi yno at y 'jhessaloniaid: 1'1hess. 3. : 
2. ond iddo ef a Silas fyned gyda'u gilydd at yr Apostol par 
ŵ oedd efe wedi myned i Corinth. Act. 18.15. Ac y mae'n 
yy sicr fod y ddau gydag ef Ya oedd efe yn ysgrifennu y 
Llythyr hwn. 1 Thess. 1.1, Cyn iddo gael ei ysgrifennu 
yr oedd ffydd y 'Thessaloniaid wedi myned ar led, nid yn 
unig ym Macedonia ac Achaia, ond hefyd ym mhob man; 
'” ac yr oedd Paul wedi bod yn ewyllysio myned attynt un- 
sd waith a dwy-vw aith, ond wedi cael ei rwystro; wedi anfon Ti- 
. motheus attynt, ac yntau wedi dyfod yn ol oddi wrthynt cyn 
i'r Llythyr hwn gael ei ysgrifenna, Oddiwrth y pethau hyn 
L1yrn V. FUD 


450 1 THESSALONIAID. 


y mae 'n hawdd i ni weled mai nid yn fuan iawn ar ol-ei ym- 
adawiad o Thessalonica y darfu iddo anfon y Llythyr hwn. 
Bu yn aros yn Corinth flwyddyn a'chwe mis. Act. 18. 11. 
Y mae'n dybygol iawn mai ryw bryd yn ystod yr amser hwn 
y darfu iddo gael ei ysgrifennu. 
Wrth sylwi ar gynnwysiad y Llythyr hwn, fe fydd yn hawdd 
iawn i ni weled mai un peth neillduol oedd gan yr Apostol 
yn ei olwg oedd, cadarnhau y Thessaloniaid yn ffydd yr 
efengyl, a'u hannog i lynu yn ddianwadal wrth y gwirionedd. 
Gyda golwg ar hynny y mae yn dwyn ar gof iddynt y gwyrth- 
iau oedd wedi cael eu cyflawnu i'r diben i wneuthur yn am- 
lw& fod yrhai oedd wedi pregethu yr efengyl iddynt wedi 
cael eu hanfon'gan Dduw; ei fod ef a'r rhai.oed4 yn ei gyn- 
northwyo yn gwneuthur eu hunain yn agored i lawer o ofid- 
* iau, heb fod yn dwyn iddynt eu hunain un. fantais dymhorol 
wrth bregethu yr efengyl; nad oeddynt ddim yn llunio eu 
hymadroddion yn ol tueddiadau eu gwrandawyr; ond eu bod 
yn ymddwyn fel y gweddai i rai wedi cael eu hanfon gan 
Dduw; bod yr athrawiaeth oeddynt yn osod o flaen eu 
gwrandawyr yn tueddu at sancteiddrwydd, ac oblegid hynny 
yn deilwng o Dduw; a bod y Crist ag oeddynt yn ei bregethu 
wedi ei amlygu yn Fab Duw, trwy yr adgyfodiad oddiwrth 
y meirw, a bod hynny yn gwneuthur yn sicr y bydd iddo 
ddyfod etto, fel Barnwr byw a meirw, i wobrwyo'r duwiol, 
ac i gospi yr annuwiol.—Y-mae'n hawdd i ni weled hefyd 
fod y Llythyr hwn wedi ei ysgrifennu i'r diben i annog y 
'T hessaloniaid i fyned rhagddynt i berffeithio sancteiddrwydd 
yn ofn Duw. Fel yr oedd yr Apostol yn ofni rhag ddarfod 
i'r temtiwr eu temtio hwynt, a myned ei lafur ef a'i frodyr 
yn ofer, l'Ihess. 3. 5. felly hefyd y mae yn sylwi y gallai 
fod rhai yn eu plith, nid yn unig yn weiniaid, ond hefyd 
yn rhodio yn afreolus. 1 Thess. 5.14. 2 Thess. 3.12. Er 
fod cyfnewidiad mawr wedi cymmeryd lle yn eu plith, nid 
oeddynt ddim wedi cyrraedd perffeithrwydd o ran gwybod- 
aeth na rhinwedd. Y mae'r Apostol gan hynny yn anfon 
y Llythyr hwn attynt, i'w hannog i ymgadw oddiwrth yr.hyn 
a fyddai yn ddi-anrhydedd iddynt fel disgyblion Crist, ac 
i fod yn ddiwyd yn y cyflawniad o bob dyledswydd,oedd yn 
“orphwysedig arnynt, fel dynion ac fel Cristnogion. | 
u 


1 THESSALONIAID. A51 


Os craffwn yn fwy manwyl ar wahanol rannau 'r Llythyr hwn, 
ni a gawn weled fod yr Apostol, yn ei ddull arferol, yn an- 
nerch' yr eglwys yn Thessalonica, yn dymuno iddynt ras a 

thangnefedd, ac yn diolch i Dduw ar eu rhan; Pen. 1. 1,2. 
ei: fod*-yn golygu eu ffydd, eu cariad, eu gobaith, eu .hethol- 
edigaeth, y modd yr oeddynt wedi derbyn yr efengyl, yr 
effeithiau oedd y gair wedi gael ar eu heneidiau a'u hym- 
ddugiadau, a'r sôn oedd wedi myned ar led am eu troedig- 
aeth oddiwrth eilunod at Dduw, yn neillduol achosion i fod 
yn: ddiolchgar ar eu rhan; Adn. 3—10. yn dwyn ar gof 

'iddŷnt y modd yr oedd efe a'i frodyr yn y weinidogaeth wedi 

' ymddwyn yn eu plith, pan yn ymweled â hwynt ar y cyntaf, 

' Pen.?2. 1—12. a'r parodrwydd gyda pha un yr oeddynt hwy- 
thau wedi derbyn yr efengyl, er cael eu herlid, a'u hamharchu 
fel yr oedd. yr eglwysi yn Judea wedi cael eu herlid gan yr 

“ Iuddewon; Adn.13—16. yn hyspysu iddynt ei fawr ddy- 
'muniad i gael ymweled â hwynt drachefn, eithr ei fod wedi 

' cael ei rwystro hyd ymma, ond fod ganddo neillduol gariad 

' atynt, gan ei fod yn edrych arnynt fel ei obaith, ei lawen- 

ydd, a choron ei orfoledd; Adn. 1'7—20. ei fod oddi ar ei 
fawr ofal am danynt, a'i ofn rhag eu bod yn cael eu temtio 
i droi eu cefnau, wedi anfon Timotheus i'w cadarnhau a'u 

diddanu, ac i gael gwybod eu helynt; Pen. 3. 1—5. fod yr 
hanes a roddasai Timotheus iddo, ar ei ddychweliad oddi 
wrthynt hwy, wedi gweini neillduol gysur iddo, ei rwymo i 
fod yn ddiolchgar i Dduw ar eu rhan, i ddymuno cael cyf- 
leusdra i ymweled â hwynt drachefn, ac ar iddynt gael eu 
dwyn ar gynnydd mewn cariad a gwir sancteiddrwydd. Adn. 

'6—193. Yna y mae'r Apostol yn gosod o'u blaen amrywiol 

' gyfarwyddiadau mewn perthynas i'w hymddugiadau. Y mae 
yn eu cyfeirio at yr hyn a ddywedasai efe wrthynt tra 'r oedd 
eíe etto gyda hwynt; Pen. 4. 1, 2. yn eu hannog yn neill- 
duol i ymgadw oddiwrth aflendid a godineb, i fod yn gyf- 
iawn yn eu masnach, i roddi eu bryd ar fod yn llonydd, i 
fod yn ddiwyd yn eu gwahanol alwedigaethau, yn ochelgar 

“rhag rhoddi achos i neb o'r rhai oedd oddi allan i feddwl yn 
galed am grefydd Crist; Adn. 34—12. ac yn -gymmedrol 
wrth alaru ar ol eu cyfeillion crefyddol, yn neillduol gan fod 
Crist yn sicr o ddyfod i gyfodi'r meirw, ac ií ddwyn ei holl 


Î 


452 1 THESSALONIAID. 


bobl i fod gydag ef byth mewn gogoniant. Adn. 13—18. 
Ond gan y bydd dyfodiad Crist i'r farn yn ddisymmwth, ac 
nad yw amser ei ymddangosiad ddim yn adnabyddus i ni, y 
mae'r Apostol yn eu cynghori i ymbarottoi gyferbyn a'i 
ddyfodiad, trwy wyliadwriaeth, sobrwydd, ffydd, cariad, a 
gobaith, Pen. 5. 1—8. yn neillduol gan fod Duw wedi eu 
harfaethu i gaffael iechydwriaeth, a Christ wedi rhoddi ei 
hun i farw drostynt. Adn. 9, 10... Yna y mae'n eu hannog 
i gynghori ac adeiladu eu gilydd, ymostwng i'w Blaenoriaid 
a'u parchu, bod yn dangnefeddus yn eu plith eu hunain, i 
rybuddio, diddanu, cynnal, a bod yn ymarhous, fel y byddo 
achos yn gofyn, i beidio talu drwg am ddrwg, ac i gyflawnu 
amrywiol ddyledswyddau eraill. Adn. 11—22.. Yna ymae. 
yn tynnu tu a diwedd trwy weddio am eu perffaith sanct- 
eiddiad, eu diogelwch, a'u parhad hyd ddydd Crist, Adn. 
_28. gan hyderu y cai ei weddi ei hatteb, o herwydd mai 
ffyddlon yw yr hwn oedd wedi eu galw. Adn, 24. Y mae 
ndymuno arnynt i weddio drosto ef a'i frodyr yn y weini- 
dogaeth, i annerch y brodyr, ac i beri darllen y Llythyr hwn 
ir holl frodyr. Adn. 25—27. Yna y mae yn diweddu 
trwy eu hannerch yn ei ddull arferol. Adn. 28. 


y gau athrawon yn gwrthwynebu ei athrawiaeth, 


PEN, I, 1 THESSALONIAID, 409 


PENNOD I. 


AUL, a Silfanus, a Thimothêus, at eglwys 

.y Thessaloniaid, yn Nuw Dad, a'r Ar- 
glwydd Iesu Grist. Gras i chwia thangnefedd, 
oddiwrth Dduw ein Tad, a'r Arglwydd Iesu 
Grist. | 


Yr oedd y Thessaloniaid yn sel apostoliaeth Paul; ac nid 
oedd neb yn eu plith yn ammeu ei awdurdod fel gwasanaethwr 
ac Apostol Iesu Grist. Am hynny, pan yn ysgrifennu at y 
rhai'n, nid oedd dim angenrheidrwydd iddo sôn am ei swydd, 
fel y mae yn gwneuthur yn ei lythyrau at eglwysi ge oedd 
ym ym- 
drechu i lanw meddyliau'r bobl â rhagfarn ynei erbyn. Felly, 
wrth ddechreu ei Lythyr, nid yw yn gwneuthur dim yn ych- 
waneg na dywedyd, Paul, a_Silfanus, a Thimotheus, Nid 
oedd Silfanus a Thimotheus ddim, fel Paul, dan ddwyfol ys- 

ydoliaeth yn anfon y Llythyr hwn: ond i'r diben i osod an- 
cbydedd ar ei gyd-lafurwyr, ac am eu bod yn adnabyddus i'r 
'Thessaloniaid, ac mo? gymmeradwy yn eu plith, y mae'r 
Apostol yn rhoddi eu henwau ymma gyda ei enw ei hun, fel 
rhai ag oedd yn cymmeradwyo, ac yn hollol gyd-uno yn yr 
hyn oedd yn cael ei anfon attynt. Y mae Silfanus yn cael ei 
alw Silas yn llyfr yr Actau, Fe ddichon ei fod yn cael ei alw 
Silas ym mhlith yr Iuddewon, a Silfanus ym mhlith y Groeg- 
iaid a'r Rhufeiniaid. _ Yr oedd yn wr o Antiochia, Act. 15. 22, 
yn ddinesydd Rhufeinig, Act. 16. 97. yn frawd ffyddlon, 
1Pet. 5.12, yn wr rhagorol ym mhlith y brodyr, yn broph- 
wyd, ac wedi cael ei ddewis i deithio gyda Paul yn lle Marc. 
Act. 15. 22, 32, 40. Yr oedd wedi bod gydag ef yn Thessa- 
lonica, Act. 17. 4. ac yr oedd gydag ef yn bresennol yn Cor- 
inth. 2Cor. 1.19. Groegwr oedd Tad Timotheus, ac Iudd- - 
ewes grediniol oedd eì fam: Act. 16. 1. yr oedd er yn faehgen 
wedi gwybod yr Ysgrythyr lân; 2Tiîm, 3. 15. ond wedi ei 


404 1 THESSAEONIAID, PEN. IL 


hyfforddi gan Paul yn ffydd Crist. 1 Tim. 1. 2. Yr oedd yn 
cael gair da gan y brodyr oedd yn Lystra ac yn leonium: 
Act. 16.2. cafodd ei neillduo i waith y weinidogaeth gan Paul 
a'r Henuriaid: 2 Tim. 1. 6. 1'Tim. 4. 14. mynnai Paul iddo 
fyned gydag ef i daenu achos Crist: Act. 16. 9. y mae yn eì 
alw yn gyd-weithiwr: Rhuf. 16. 21. yr oedd yn gwasanaethu 
gydag ef yn yr efengyl, fel plentyn gyda thad; ac y mae'r 
Apostol yn dywedyd, nad oedd ganddo ef neb o gyffelyb 
feddwl. Phil. 2. 20, 22.. Yr oedd wedi bod gydag ef yn 
'Thessalonica, ac wedi ffoi gydag ef oddi ynoi Berea: Act. 
17. 14. yr oedd wedi cael ei anfon at y Thessaloniaid o 
Athen: 1Thess. 3. 1, 2. ac yr oedd yn awr yn Corinth, 
2Cor. 1. 19. ac yn cyd-uno â Phaul a Silfanus i anfon y Llythyr 
hwn at eglwys y Thessaloniaid, Er fod Paul a'i frodyr wedi 
cael eu gwrthwynebu a'u herlid ymmaith o Thessalonica, etto 
yr oedd yno eglwys ìi Iesu Grist. Arwyddoccad y gair eglwys ; 
yw rhai wedi eu galw allan. Y mae'n cael ei gyfieithu weith- 
iau cynnul eidfa. Act,19. 32, 39, 41. Y mae'n cael ei arfer 
weithiau íj holl gorph dirgelaidd Crist: Eph.1.292, 3.21. 
5. 23, 95, 27. ond ymma, yn gystal ag mewn amrywiol fannau 
eraill, y mae'n arwyddo cynnulleidfa neillduol, yr hon oedd 
yn aríer ymgynnull yn yr un lle i ddisgwyl wrth yr Arglwydd 
mewn addoliad crefyddol. Act. 8.1. 9. 31. 19.1. 18. 22. 
20. 28. 1Cor. 1,2, Dat.1.4. Yr oedd eglwys y Thessalon- 
_ iaid yn Nuw Dad. Y mae Duw yn Dad i Grist. Eph. 1. 3. 
3:14. Y mae wedi ei osod i fod yn Gyfryngwr, Heb. 5. 4, 5... 
wedi ffurfio iddo natur ddynol, Luc 1. 35. wedi ei gyfodi 
oddiwrth y meirw, Act. 13. 32, 33. ac wedi ei dderchafu i'w 
orsedd gyfryngol. Heb. 1. 3o. Y mae yn Dad hefyd i 
dduwiolion. Adn. 3. Pen. 3.11. Y mae'n cyfrannu iddynt 
anian sanctaidd pan y maent yn cael eu hail eni; Ioan 1.13. 
y mae'n eu mabwysiadu i'w deulu, neu yn rhoddi iddynt 
hawl i i ragorfreintiau plant; Gal. 4. 5, ac y mae'n ymddwyn 
tu ag attynt fel Tad tu ag at ei blant. Y mae yn tosturio 
wrthynt, yn gwrando eu gweddiau, yn eu harbed, yn eu cer- 
yddu am eu beiau, ac yn darparu iddynt nefol etifeddiaeth, 
Yr oedd eglwys y Tbessaloniaid yn Nuw Dad. Yr oeddynt 
wedi cael eu dwyn i'r adnabyddiaeth o hono fel yr unig wir 
Dduw, mewn cyferbyniad i dduwiau'r Cenhedloedd; yn credu 
' ynddo; yn gwneuthur arddeliad o hono; yn wrthddrychau ei 


PEN. I. 1 THESSALONIAID, 455 


hyfrydweh, ac megis yn cael eu hamgylchynu gan ei gariad; 

mewn cyfammod ag ef fel eu Duw; ynddo fel mewn tŵr o 
ddiogelwch; Deut. 33. 27. Psal. 18, 2. 90. 1. 91.1, 2, 9. ac 
ynddo o ran cymmundeb ag ef, megis mewn cyssegr. Es. 11. 
14. Ezec. 11. 16. Yr oeddynt hefyd yn yr Arglwydd fesu 
Grist, Y mae Iesu Grist yn Arglwydd Ioan 13. 13. Phil. 
2.11. Y mae ganddo arglwyddiaeth hanfodol ar bob peth, 
fel y mae yn Greawdwr nef a daear: Heb. 1..2. y mae 
ganddo arglwyddiaeth wedi ei rhoddi iddo gan.ei Dad, fel 
y mae'n Gyfryngwr: Act. 2. 36. y mae 'r arglwydd- 
'iaeth a roddwyd iddo, nailÎ ai yn gyffredinol, fel y mae 
ganddo hawl i wneuthur fel y mynno.yn .y nef ac ar y 
ddaear, Mat. 28. 18. neu yn neillduol, fel y mae'n: dwyn 
pertbynas â'r eglwys: Eph. 5. 23. ac y mae'r arglwyddiaeth 
neillduol hon i'w hystyried naill ai yn ei goruchwyliaeth allan- 
ol, fel y mae yn casglu deiliaid i'w deyrnas weledig, sef ei 
eglwys, yn rhoddi iddynt gyfreithiau a swyddogion, ac yn 
peri i'r cyfreithiau hyn gael eu cadw mewn grym ŷn ei dŷ; 
neu yn ei goruchwyliaeth dufewnol, fel y mae yn tueddu eneid- 

iau ei bobl i barchu ei ddeddfau, ac i gydymffurfio â hwynt 
mewn ufudd-dod, Y mae yr eglwys yn yr Arglwydd Iesu 
Grist. 1loan'5. 20. Yr oeddynt wedi eu hethol ynddo ef 
'cyn sylfaenu 'r byd, Eph. 1,4. ynddo yn cyfrannogi o'i apian, 
Ioan 15.5. ac ynddo yn gyfiawn ger bron y Duwdod. Phil. 
3.9. Irrhai'n yr oedd yr Apostol yn dymuno gras a thang- 
mmefedd. Y mae gras yn arwyddo anhaeddiannol ewyllys da 
Duw, ynghyd â'i werthfawr effeithiau. Y mae yr Arglwydd, 
o'i wir ewyllys da, yn dwyn ei bobl i helaethach adnabydd- 
iaeth o'r gwirionedd dwyfol, yn eu cadarnhau yn y gwirionedd, 
yn eu tueddu i gydymffurfio â'r gwirionedd o ran eu hyspryd 
a'u hymddugiadau, yn eu cynnorthwyo i wrthwynebu profed- 
igaethau, yn eu hadferu o'u dirywiadau, yn eu llanw â diddan- 
wch yr Ysgrythyrau, &c. _ Y mae tangnefedd yn cynnwys cym- 
mod â Duw, tawelwch cyfreithlon yn y gydwybod, heddwch 
rhwng duwiolion a'u gilydd, a heddwch â phob dyn mor belled 
:ag y byddo yn cydfyned â sancteiddrwydd, Yr oedd yn dymuno 
y bendithion hyn iddynt oddiwrth Dduw ein Tad, a'r Arglwydd 
Iesu Grist. Y maent yn ddwyfol o ran eu dechreuad, neu yn 
.eael eu cyfrapnu gan Dduw; ac y maent yn cael eu rhoddi 
ganddo fel Tad, yr hwn sydd yn gofalu am ei blant, ac yn 


456 1 THESSALONIAID, PEN. I 


rhoddi iddynt yr hyn y maent yn sefyll mewn angen o hono. 
Y maent yn dyfod hefyd oddiwrth yr Arglwydd Jesu Grist, fel 
y maent, nid yn unig wedi eu pwreasu ganddo, ond hefyd 
wedi eu trysori ynddo ef i'r diben i'w cyfrannu i'w eiddo. Y 
maent yn cael eu rhoddi ganddo fel y mae yn Arglwydd ar 
holl drysorau tŷ ei Dad. 


' 2 Yr ydym yn dïolch ì Dduw yn wastadol 
drosoch chwi oll, gan wneuthur coffa am dan- 
och yn ein gweddïau, ; 


Ar oÍ annerch y Thessaloniaid, Adn. 1. y mae'r Apostol 
yn hyspysu iddynt ei fod ef a'i frodyr yn diolch ï Dduw yn was- 
tadol drostynt hwy oll. Yr oeddynt yn beunyddiol offrymmu 
eu difrifol ddiolchgarwch i'r Arglwydd ar ran yr eglwys hon 
yn gyffredinol, nid yn unig ar gyfrif y bendithion tymhorol 
oedd yn cael eu cyfrannu iddynt, ond yn fwy neillduol am fod 
lle i hyderu eu bod wedi cael eu hethol i iechydwriaeth, Adn. 
4. 2 Thess. 2. 13. am fod yr efengyl wedi cael ei hanfon ì'w 
plith, 2'Thess. 2. 14. am fod yr efengyl wedi dyfod attynt, 
nid mewn gair yn unig, eithr hefyd mewn nerth, ac yn yr 
Yspryd Glân; Adn. 5. am eu bod wedi cael eu cymmeryd 
i'r berthynas anrhydeddus o fod yn blant í Dduw; loan 
3. 1. am y gymdeithas oedd efe wedi gael gyda hwynt yn 
yr efengyl; Phil.1i. 3,5. am y doniau â pha rai yr oeddynt 
wedi eu cynnysgaeddu; 1 Cor. 1. 4—7. am eu bod yn cael eu. 
nerthu i ymddwyn mewn modd ag oedd yn anrhydedd i'r 
efengyl; Adn,'7. am fod eu ffydd yn gyhoeddus yn yr holl 
fyd; Adn.8. Rhuf.1. 8. am yr hanes cysurus oedd Timotheus 
wedi ei ddwyn iddo mewn perthynas i'w dianwadalwch; Pen. 
9.6. ac am y lle oedd i hyderu y cai yr hyn a ddechreuasid 
ynddynt ei orphen hyd ddydd Crist. Phil. 8.6. Yr oeddynt 
yn diolch am y pethau hyn a'r cyffelyb, gan wneuthur coffa am. 
danynt yn eu gweddiau. Yr oedd Paul a'i frodyr yn arfer 
gweddio. Yr oeddynt yn brofiadol o angen, yn credu fod gan 
Dduw yr hŷn oeddynt yn sefyll mewn angen o hono, yn 
' hyderu ei fod yn barod i gyffannu y bendithion hyn i'r rhai a'u 
ceisient ganddo, ac felly yn myned atto i ymofyn am danynt. 
Yn eu gweddiau yr oeddynt yn gwneuthur coffa am 'y Thessa- 
loniaid. Yr oeddynt yn difrifol weddio ar iddynt gael cyfleus- 


PEN. h, 1 THESSALONIAID, 457 


drai ymweled â hwynt drachefn; Pen. 9. 10, 11. ar iddynt 
hwy gael eu lliosogi; Pen. 3. 12. eu cadarnhau mewn sanct- 
eiddrwydd, a'u sicrhau ym mhob gair a gweithred dda; Pen. 
3.12. 2Thess. 2. 17. eu sancteiddio yn gwbl oll, Pen. 5. 
23. 2Thess. 1. 11. eu dwyn ar gynnydd; Pen. 3. 12. 2 Thess. 
2. 17. ar iddynt gael eu cyfarwyddo at gariad Duw ; 2 Thess. 
3.5. ârrodio o honynt yn deilwng i Dduw; Pen, 2. 12. ari 
epw Crist gael ei ogoneddu ynddynt; 2 Ihess. 1. 12. ar 
ìddynt gael tangnefedd ym mhob modd; Pen. 9. 16. ar iddynt 
gael eu diddanu yu eu gorthrymderau; Pen. 3. 2. 2 Thess. 2. 
17. ar i'r Arglwydd fod gyda hwynt; 2 Thess. 3. 16. ac ar 
iddynt gael eu nerthu i ymaros am Grist. Pen. 3. 5. 


_8 Gan gofio yn ddibaid waith eich ffydd 
chwi, a llafur eich cariad, ac ymaros eich gob- 
aith yn ein Harglwydd Iesu Grist, ger bron 
Duw a'n Tad; 


| Yr oedd Paul a'i frodyr yn diolch i Dduw yn wastadol 
dros y Thessaloniaid oll. Adn. 2. Yr oeddynt yn gwneuthur 
hyn gan gofio yn ddibaid waith eu ffydd. Yr oeddynt yn 
golygu eu bod yn feddiannol ar ffydd. Yr oeddynt yn credu 
tystiolaeth Duw am ei Fab, lloan 5. 10. Rhuf. 10. 16, 17. 
yn ei chredu â'r holl galon, Rhuf. 10.9, 10. Act. 8. 97. yn 
derbyn Crist, Ioan 1. 12. yn ymddiried ynddo, 1 Pet, 2. 6. 
ac yn glynu wrtho yn wyneb pobdigalondid. Mat. 15. 21—28. 
Nid oedd eu ffydd ddim yn farw; ond yr oedd yn dangos ei 
bod yn ddiffuant, trwy eì gwaith. 2 Thess. 1, 11. Gal. 6..6 
Iag. 2. 17, 18. Yr oedd yn puro eu calonnau, Act. 15. 9. yn 
eu dwyn i droi oddiwrth eilunod, ac ì wasanaethu 'r bywiol a'r 
gwir Dduw, 1 Thess. 1. 8, 9. yn eu cynhyrfu i ufudd-dod, 
Rhuf. 16. 26. Heb. 11. 8. yn eu rhwymo i wrthwynebu prof- 
edigaethau, 1Tim.6. 12. 14 Pet. 5. 9. yn rhoddi iddynt fudd- 
. ugoliaeth ar elynion, Eph. 6. 16. 1IÍoan 5.4. yn eu gwneuthur 
yn. foddlon i ddioddef yn hytrach na digio Duw, Heb. 11. 
35—938. 2Cor. 4. 17, 18. yn gweini hyfder wrth agoshau at 
orsedd gras, Eph. 3. 12. Heb. 10. 22. yn llanw 'r fynwes â 
' thangnefedd, Rhuf. 5. 1. yn eu barwain i ymddiried yn rhag- 
luniaeth Duw, ac. felly yn llanw eu meddyliau â thawelwch, 
. Mat. 6. 26—30. yn eu nerthu i barhau byd y diwedd, Ioan 6. 
LLYFR V, M3 


458 1 THESSALONIAID. PEN.IÍ. 


68, 69. ac yn eu dwyn i ddisgwyl am ail ddyfodiad Crist o'r 
nefoedd. 1'Thess.l.8,10. Yr oeddynt yn coffa hefyd am 
lafur eu cariad. Heb. 6. 10. Yr oeddynt fel duwiolion, yn 
caru yr Arglwydd â'u holl galon, ac yn caru y naill y llall o 
galon bur yn helaeth. 1Ioan 4. 19. 9. 14. Y mae cariad at 
Dduw yn cynnwys meddyliau parchus am dano, ac ewyllysïo 
yn dda iddo. Fe wna'r cariad hwn ddyn yn llafurus, yn ddi- 
wyd, ac yn ymdrechgar, i ddwyn tebygolrwydd i'r Arglwydd; 
i ymgadw oddiwrth yr hyn sydd yn ei anfoddloni, neu yn ddi- 
anrhydedd iddo; yn awyddus i ryngu ei fodd ym mhob peth, 
ac i osod allan ei ogoniant trwy bob moddion a ddichon efe 
eu harfer; i gael cymdeithas ag ef, &c. Y mae cariad brawd- 
ol, yn yr un modd, yn cynnwys y meddyliau parchus sydd 
gan Grist'nogion am eu gilydd, a di-ragrith ddymuno ded- 
wyddwch, y naill i'r llall, Y mae'r cariad hwn yn llafurus i 
ymgadw oddiwrth bob peth sydd yn eu gofidio, neu mewn un- 
rhyw fodd yn niweidiol iddynt, ac i wneuthur pob peth ag a 
allont gyda golwg ar fod o lesâd iddynt mewn pethau tymhor- 
ol ac ysprydol. Y mae yn eu dwyn yn neillduol ìi gydym- 
deimlo â hwynt yn eu gwahanol amgylchiadau ; i gyfrannu tu 
ag at eu hangenrheidiau, yn ol y cyfleusdra fyddo rhagluniaeth 
yn ei roddi ìddynt; i'w diogelu pan welont hwynt mewn en- 
bydrwydd; i'w diddanu yn eu gorthrymderau; i weddio ar eu 
rhan; i wneuthur yr hyn sydd yn tueddu i'w hadeiladu yn y 
ffydd; i'w hannog ìi gariad a gweithredoedd da; i farnu mor 
dirion ag y medront am eu hymddugiadau a'u dibenion; i gyd- 
ddwyn â'u gwendidau; i guddio eu beiau, ac nid eu cyhoeddi; 
i'w ceryddu yn ffyddlon, ond gyda thiriondeb; i ymdrechu eu 
hadferu mewn yspryd addfwynder; i faddeu iddynt pan fydd- 
ont wedi troseddu yn eu herbyn, &c. Yr oeddynt hefyd yn 
. gwneuthur coffa am ymdaros eu gobaith yn ein Harglwydd Iesu 
Grist, Yr oedd ganddynt obaith. Y mae gobaith bob amser 
yn edrych ar ryw ddaioni; nid yw ddim yn eî Glygu 'mewn 
meddiant, ond fel peth i ddyfod; y mae yn disgwyl cael mwyn-- 
bad o hono; ac y mae ganddo sylfaen dda ar ba un y mae. ŷfr. 
adeiladu ei ddisgwyliad. Y mae gan y Cristion obaith y bydd 
iddo gael grym i barhau hyd y diwedd; y ca pob peth a'i 
cyferfydd ei oruwch-lywodraethu i gydweithio er ei ddaioni; 
.y bydd diwedd yn fuan ar ei holl ofidiau; y câ ei yspryd”ei 
wneuthur yn berffaith mewn YR y ca eì gorph 


PEN. T, t THESSALONIAID. 459 


eì gyfodi yn anllygredig; y bydd iddo gael cymmundeb di- 
gyfrwng a diddiwedd â'r Duwdod yng ngwlad y purdeb, &c. 
Y mae'r gobaith hwn yn ein Harglwydd Iesu Grist. Y mae 
yn cael ei adeiladu ar yr byn a wnaeth ac a ddioddefodd Iesu 
Grist, ar ei addewidion, ar lwyddiant ei eiriolaeth, ar gadernid 
ei allu, ar helaethrwydd ei awdurdod, ar anghyfnewidioldeb 
eigariad, &c. Y mae y gobaith hwn yn peri ymaros. Y mae yn 
rhwymo Cristion i ddioddef yn ddirwgnach beth bynnag sydd 
. ynei gyfarfod yn nhrefn rhagluniaeth ; 2Cor. 4. 16—18. ac ì 
aros yn amyneddgar nes ì addewidion Duw gael eu cyflawnu. 
Heb. 10. 36. lag. 5.7, 8. Y mae hyn oll ger bron Duw a'n 
Tad. Yr oedd yr Apostol a'i frodyr yn cofio yn ddibaid 
waith eu ffydd, &c., ger bron Duw, sef bob amser ag oeddynt 
yn agoshau at Dduw mewn gweddi: yr oeddynt yn gwneuthur 
hyn mewn modd difrifol a di-ragrith, gan ystyried eu hunain 
yng ngwyddfod chwiliwr y galon, 2Cor. 12.19. Gal. 1.20. 
Ac yr oeddynt yn hyderus fod gwaith ffydd, llafur cariad, ac 
“ ymaros gobaith y Thessaloniaid, nid mewn ymddangosiad 
allanol yn unig, ond mewn symlrwydd calon, fel yng ngwydd- 
.fod Duw. Myn 17. Am Dduw fel Tad, gwel Adn. 1. 

ae 

b ww Cw wy heii, fand yr anwyl, eich etholed- 
hylan chwi gan Dduw. 


Ar ol erybwyll gwaith ffydd, afr cariad, ac ymaros gob- 
ib 'y Thessaloniaid, Adn, 3. y mae'r Apostol, fel un yn 
edrych oddiwrth yr effaith at yr achos, yn tystiolaethu ei fod 
yn cael hollol foddlonrwydd oddiwrth y fath neillduol amlyg- 
iadau o ewyllys da'r Arglwydd tu ag attynt, eu bod yn wrth- 

ddrychau ei wahaniaethol gariad, Y mae'n eu hannerch fel 
brodyr anwyl. Fel brodyr yr oeddynt yn gyfrannogion o'r un 
anìan, trwy eu bod wedi eu geni o'r un Duw; yn meddiannu 
. hawl i'r, un bendithion cadwedigol; dan neillduol rwymau i 
' garu y naill y llall, ac oddi ar gariad, i wneuthur cymmaint o 
aioni ag a fedrent i'w gilydd. Yr oeddynt yn anwyl gan 
Dduw, yr hwn oedd, er tragywyddoldeb, wedi eu caru â 
chariad o ewyllys da, ac yn ymhyfrydu yng ngweithrediadau 'r 
anian oedd wedi ei chyfrannu iddynt yn yr adenedigaeth. Yr 
oeddynt hefyd yn dmwyl gan Paul a'i gyd-lafurwyr, fel yr 
oeddynt yn sel eu gweinidogaeth, yn addurno yr athrawiaeth 


460 1 THESSALONIAID. PEN.L. 


oedd yn cael ei gosod allan ganddynt, yn ymdrechu i ddwyn 

ym mlaen achos ag oedd yn agos iawn at eu calon, ac yn dyb- 
ygol o fod gyda hwynt yn cyd- -gyfanneddu mewn gogoniant 
byth. Yr oedd yr Apostol a'i gyfeillion yn gwybod eu hethol- 
edigaeth hwy gan Dduw. Y mae FM wedi ethol rhai i gael 
yr efengyl a moddion gras: i Cor. 2.7. Eph. 1.9. ond y 
mae 'r amlygiad a roddir o etholedigaeth y Thessaloniaid,. 
Adn. ô, 6. yn dangos mai nid hynny a olygir ymma. Y mae 
rhai wedi cael eu hethol i swyddau neillduol yn yr eglwys: 

Eph. 9.7—11. ond gan fod y Llythyr hwo yn cael ei ysgrif- 
ennu at yr eglwys yn gyífredinol, y mae'n hawdd i ni weled 
mai nid hynny a olygir ymma. Yr hyn oedd yng ugolwg yr 
Apostol gan hynny oedd eu hetholedigaeth i fod yn sanct- 
aidd a difeius ger bron Duw mewn cariad, Eph. 1. 4. i gaffael 
iechydwriaeth (rwy ein Harglwydd Iesu Grist. 1Thess. 5. 9. 

Y mae y rhai a gânt eu hachub wedi eu hethol er tragywydd- 
oldeb. Eph. 1. 4. 2Thesc. 2. 13... Ewyllys da'r Jehofah 
mawr, ac nid rhagwelediad o ffydd, sancteiddrwydd, neu un 
rbyw ddaioni ynddynt hwy, oedd yr achos i'r Arglwydd eu 
hethol: Eph. 1.5. Rhuf. 9.18. 8.29. 1Pet. 1.2. ac y mae 
y.bwriad grasol hwn yn anghyfnewidiol. Rhuf. 9. 11, 8. 29, 
30. Yr oedd yr Apostol a'i frodyr yn gwybod fod y Thessa- 
loniaid wedi eu bethol.. Y mae'n wir y gallai hyn gael ei am- 
lygu iddynt mewn modd digyfrwng: ond oddiwrth yradnodau 
canlynol y mae'n amlwg fod yr Apostol yn golygu barn car- 
iad, neu y wybodaeth sydd i'w chyrraedd wrth sylwi ar effeith- 
iau etholedigaeth, y rhaî oedd i'w gweled arnynt. Y mae lle 

ì hyderu fod dynion wedi eu hethol, pan y mae 'r efengyl wedi 

dyfod attynt.mewn nerth, 1 Thess. 1. 5. pan fyddont wedi eu 
galw, Rhuf, 8. 30. yn credu, Act. 13. 48. 2 Thess. 2. 13, yn 
caru Duw, 1loan 4. 19. ac yn ufuddhau i'w orchymynnion, 
ac yn rhodio yn sanctaidd, 2Thess. 2. 13. 1Pet. 1. 2, 

Eph. 1, 4, “ —— 


5 Oblegid ni bu ein hefengyl ni tu ag ate? 
mewn gair yn unig, eithr hefyd mewn nerth; ac 
yn yr YSAN I Glân, ac mewn sicrwydd mawr; 
megis y gwyddoch chwi pa fath rai a fuom nì 
yn eich plith, er eich mwyn chwi. my 


PEN. 1. 1 THESSALONIAID. 401 


Yr oedd yr Apostol a'i frodyr yn gwybod fod y Thessa- 
loniaid wedi eu hethol gan Dduw. Adn, 4. I ddangos pa 
fodd yr oeddynt yn gwybod hynny, y mae yn dywedyd, Obleg- 
id ni bu ein hefengyl ni tu ag attoch mewn gair yn unig. X 
mae 'r gair efengyl yn arwyddo newydd, neu gennadwri dda. 
Y mae yn dal allan fod Duw yn drugarog a graslawn, ei fod 

.Wedi trefnu ffordd i bechaduriaid gael eu hachub, wedi 
gweithredol anfon ei Fab i'r byd i geisio a chadw yr hyn a goll- 
asid, fod yr hwn nid adnabu bechod wedi ei wneuthur yn bech- 
aberth, fod Crist wedi ei adgyfodi er cyfiawnhad pawb a gred- 
ant ynddo, fod pob cyflawnder wedi ei drysori ym Mab Duw, 

“fod Crist yn gwahodd pechaduriaid atto i gael trugaredd, ei 
fod yn addaw na fwrw efe allan neb o'r rhai a ddeuant atto, ei 
fod yn byw bob amserii eiriol ar ran ei eiddo, y ca pob peth 
gydweithio er daioni i'r rhai sydd yn caru Duw, &c. _ Y mae'r 
Apostol yn ei galw ein hefengyl ni, nid am mai efe a'i frodyr 
oedd ei hawdwyr, neu ei phrif bwngc, ond am ei bod wedi ei 
hymddiried iddynt, ac yn cael ei chyhoeddi ganddynt, neu fel 
yr oedd yn hollol wahanol oddiwrth yr hyn oedd yn cael ei 
osod allan gan y gau athrawon. Yr oedd tu ag allynt hwy, 
fel yr oedd yn cael ei gosod allan yn eu plith, a'i chennadwri 
yn cael ei chyfeirio attynt. Nid oedd ddim wedi bod mewn 
gair yn uniz.._ Gellir dywedyd fod yr efengyl yn dyfod mewn 
gair yn unig, pan nad oes dim yn ychwaneg yn cymmeryd lle 
na bod gweision Crist yn ei chyhoeddi mewn modd eglur a 
ffyddlon, dynion yn rhoddi eu clustiau i wrando ar yr hyn sydd 
yn cael ei osod allan, yn deall yr hyn y maent yn ei glywed, 
'yn addef priodolder yr hyn a ddywedir, yn cymmeradwyo a 
chanmol doniau a medrusrwydd y rhai sydd yn ei llefaru, ac 
yn dangos cymmaint o barch i'w cennadwri ag sydd yn cyd- 
sefyll â llywodraeth pechod. Nid felly yr oedd wedi dyfod 
at y Thessaloniaid ; eithr hefyd mewn nerth, ac yn yr Yspryd 
Glân, a chyda sicrwydd mawr. Yr oeddynt wedi cael tystiol- 
aeth o ddwyfolder yr efengyl, trwy nerth arwyddion a rhy- 

“feddodau. Rhuf, 15, 19. 2Cor.12.12. Ond gan fod hyn 
yn cael ei ddwyn i mewn ymma fel prawf o'u hetholedigaeth, 
fe dybygid mai nid yr arwyddion a'r rhyfeddodau oedd wedi 
cydfyned â gweinidogaeth Paul yn 'Thessalonica a olygir ymma 
'yn fwya neillduol; o herwydd fe gafodd y fath bethau eu 
gwneuthur yn Chorazin a Bethsaida ; ond nid oedd hynn 


462 1 THESSALONIAID. PEN, t. 


ddim yn profi fod y trigolion yn etholedigion, Yr oedd wedi 
cael ei gwneuthur yn allu Duw er eu hiechydwriaeth, Rhuf. 
1.16. Yr oedd wedi cael ei gnentpur yn effeithiol i fwrw 
dychymmygion i lawr; 2 Cor. 10, &; i'w goleuo ì adnabod eu 
cyflwr eu bunain, fel ŵr oeddynt yn llygredig ac yn euog ger 
bron Duw, ac yn sefyll mewn angen o Waredwr; i ddryllio 'r 
graig o galon galedwch yn eu mynwesau; i'w dwyn i gredu ” 
Iesu Grist, fel unig a digonol Waredwr i. bechaduriaid ; 
cynhyrfu i wadu annuwioldeb a chwantau bydol; i'w weddu i 
fod yn awyddus i ogoueddu 'r Arglwydd trwy rodiad addas; 
i'w gwneutbur yn foddlon i ddioddef beth bynnag a'u cyfar- 
fyddent er mwyn enw Crist; i'w llanw â gorfoledd dan eu ham-' 
rywiol orthrymderau; i'w dwyn i roddi eu bryd ar bethau sydd 
uehod; ac i gynhyrfu yn eu heneidiau ddisgwyliad am ddyfod- 
iad Crist o'r nefoedd, Adn, 10. Yr oedd wedi bod ym yr 
Yspryd Glân. Yr oedd yr Yspryd Glân wedi rhoddi iddynt 
brawf neillduol o wirionedd yr efengyl, trwy'r doniau gwyrth- 
iol â pha rai yr oedd Paul wedi cael ei gynnysgaeddu, Rhuf. 
15.19. yn gystal a thrwy eu bod hwy eu hunain wedi cael eu 
cynnysgaeddu â'i ddoniau. 1Cor. 1, 6,7. A thrwy weith- 
rediad neillduol yr Yspryd Glân yr oedd yr efengyl wedi cael 
ei gwneuthur yn effeithiol i'w dwyn hwynt i gredu ei thystiol- 
aeth,i droi oddiwrth eilunod, i garu'r Arglwydd, i wasanaethu 
y gwir Dduw, i feddiannu gobaith iechydwriaeth, i. orfoleddu 
mewn gorthrymderau, &c. Yr oedd hefyd gyda. sicrwydd. 
mawr, Yr oedd y gweithredoedd gwyrthiol oedd wedi cyd- 
fyned â phregethu yr efengyl yn eu plith yn rhoddi iddynt 
hollol foddlonrwydd mewn perthynas i'w gwirionedd a'i dwyf- 
older: ac yr oedd yr hyn a nerthol weithredasai 'r Yspryd yn 
eu heneidiau eu hunain, yn rhoddi. boddlonrwydd neillduol 
iddynt fod yr Arglwydd yn bwriadu eu gwneuthur yn feddiann- 
ol ar ei bendithion, Am wirionedd y pethau hyn y mae'r 
Apostol yn gallu dywedyd wrthynt, Megis y gwyddoch chwi pa 
fath rai a fuom yn eich plith, er eich mwyn chwi. Yr oeddynt 
wedi cael digonol gyfleusdra i wybod mor wael yr oeddynt yn 
eu hymddangosiad pan ddaethant i'w plith ar y cyntaf; gyda 
pha ffyddlondeb, hyfdra, eglurdeb, addfwynder, ac amynedd, 
yr oeddynt wedi pregetbu iddynt; mor sanctaidd yr oedd eu 
hymarweddiad wedi bod tra yn llafurio yn eu plith; fel yr 
oeddynt wedi gweithio â'u dwylaw eu hunain, heb bwyso ar- 


PN. TI. 1 THESSALONIAID, 463 


nynt hwy; fel yr oeddynt wedi cael eu diystyru a'u herlid, pan 
ŷn ymdrechu i wneuthur daioni iddynt; ac fel yr oedd yr Ar- 
glwydd wedi gweled bod yn dda i wenu ar eu hymdrechiadau, 
ac wedi eu harddel i fod o les i eneidiau, ac o ogoniant iddo 
eì hun. Yr oedd y pethau hyn er eu muyn hwy; sef oddi ar 
gariad attynt, oddi ar ofal am danynt, ac oddi ar ddymuniad 
iddynt gael eu gwneuthur yn etifeddion iecbydwriaeth, 


6 A chwi a aethoch yn ddilynwyr i ni, ac i'r 
Arglwydd, wedi derbyn y gair mewn gorthrym- 
der mawr, gyd â llawenydd yr Yspryd Glân: 


Yr oedd yr efengyl wedi bod tu ag at y Thessaloniaid, 
mewn nerth, ac yn yr Yspryd Glân, ac mewn sicrwydd mawr. 
Adn. 5. Mewn canlyniad i hyn, ac fel prawf chwanegol o'u 
hetholedigaeth, yr oedd yr Apostol yn gallu dywedyd wrthynt, 
A chwi a aethoch yn ddilynwyr i ni, ac i'r Arglwydd. Yr oedd« 
ynt wedì dyfod i ddilyn Paul a'i frodyr. 1 Cor. 4.16. Phil. 
'9.17. 2 Thess. 3.9. Heb. 13,7. Yr oeddynt, fel hwytbau, 
yn credu tystiolaeth Duw â'u holl galon; yn ostyngedig, dan 
'ystyriaeth o'u gwaeledd eu hunain; yn hunan-ymwadol; yn 
dangos parch i ewyllys Duw trwy ufudd-dod; yn ymostwng i 
'ddioddefiadau yn achos Crist; yn amyneddgar dan y groes; 
yu wrol ac yn ddianwadal dan eu gorthrymderau; yn add- 
fwyn dan bob triniaeth; yn llawenhau oblegid yr un pethau ag 
oedd yn gweini cysur iddynt hwythau, &c. Yn y pethau hyn 
'a'r cyffelyb yr oeddynt hefyd yn dilyn Crist, yr hwn oedd wedi 
gadael i'w ddisgyblion siampl berffaith. 1 Cor, 11. 1. Ioan 
19.15. 1Pet.2.21. Y mae'r Apostol yn enwi yn neillduol 
'eu bod wedi derbyn y gair mewn gorthrymder mawr. Yr oedd 
y gair, sef amlygiad o feddwl Duw, fel y mae'n cael ei osod 
allan yn yr efengyl, wedi cael ei osod o'u blaen: yr oeddynt 
hwythau wedi ei dderbyn, trwy wrando ar yr hyn oedd yn cael 
'ei ddywedyd, ei gymmeryd i mewn i'w deall, addef ei wirion- 
“edd, ei werthfawrogi, a chyd-ymffurfio â'i gyfarwyddiadau, 
'trwy dderbyn y bendithion oedd yn cael eu cyhoeddi, ac ym- 
roddi i rodio mewn modd addas i'r efengyl. Yr oeddynt wedi 
'ei dderbyn mewn gorthrymder mawr. Yr oedd y gair yn 
'rhoddi iddynt y fath olwg arnyfnt eu hunain ag oedd yn llanw 
'eu heneidiau â thristwch a galar: yr oeddynt yn cael eu herlid 


464 1 THESSALONIAID. PEN.'L 


am eu bod yn derbyn y gair: Pen. 2.14. ac yr oeddynt yn 
cael eu mawr ofidio wrth weled Paul a'i frodyr yn cael eu herlid 
a'u hamhatchu, Act. 17. 5—9. Ond yr oeddynt wedi ei dder- 
byn hefyd gyda llawenydd yr Yspryd Glân. Rhuf. 14, 17, 
Yr oedd yr efengyl yn gosod o'u blaen yr hyn oedd yn gweini 
iddynt neillduol gysur yn wyneb eu llygredd, eu heuogrwydd, 
a'u mawr drueni. Yr oedd yn dal allan yn neillduol fod yr 
Arglwydd yn Dduw trugarog a graslawn; ei fod wedi arfaethu 
achub tyrfa na ddichdn neb ei rliifo; ei fod wedi gosod cym- 
morth ar un Cadarn; ei fod yn galw pechaduriaid i edifeir- 
wch; fod maddeuant pechodau, yn gystal ag edifeirwch, yn 
cael ei bregethu yn enw Crist; fod gwaed Iesu Grist yn glan- 
hau oddiwrth bob pechod, &c. _ Yr oeddynt hefyd yn cael eu 
Ìlanw â llawenydd yn wyneb y gorthrymderau oeddynt yn eu 
dioddef. Act.5.41. Rhuf. 5. 9. Yr oeddynt yn gwybod fod 
holl wallt eu pen wedi eu cyfrif; Mat. 10. 30. mai rhodd neill- 
duol oedd eu bod yn cael eu galw i ddioddef yn achos Crist ; 
Phil. 1, 29. bod eu dioddefiadau yn amlygu eu bod yn blant ì 
Dduw; Heb. 12. 6—8. mai dioddefiadau Crist oeddynt yn 
gyfrannogion o honynt; 1 Pet, 4. 13. y ca pob peth gyd- 
weithio er daioni i'r rhai sydd yn caru Duw; Rhuf. 8. 28. a 
bod eu byr ysgafn gystudd yn odidog rhagorol i weithredu. 
iddynt dragywyddol bwys gogoniant. 2 Cor. 4. 17. Mat.. ba. 
12. Yr oedd eu llawenydd yn llawenydd yr Yspryd Glân. 
Yr Yspryd Glân oedd yn dadguddio iddynt yr ystyriaethau ag 
oedd yn tueddu i'w diddanu: a thrwy waith neillduol yr Ys- 
pryd ar eu heneidiau yr oeddynt hwy wedi cael eu dwyn i 
lawenhau wrth sylwi ar y pethau hyn. 


7 Hyd onid aethoch yn siamplau i'r rhai oll 
sydd yn credu ym Macedonia ac yn Achaia. 


Yr oedd y Thessaloniaid wedi myned yn ddilynwyr i Paul 
a'i frodyr, ac i'r Arglwydd, Adn. 6. Gwnaethant hyn hyd 
onid aethant yn siamplau i'r rhai oll oedd yn credu ym Macedon- 
ia ac yn Achaia. Yr oedd Macedonia yu dalaeth ehang yn 
ngogledd ddwyrain tir Groeg. Syrthiodd i ddwylaw y Rhuf- 
einiaid yn agos i gant a hanner o flynyddoedd cyn genedigaeth 
.Crist.. Ar ol bod dan eu hawdurdod hwy yn agos i un cant 
ar bymtheg o flynyddoedd, daeth dan awdurdod .y Tyrciaid, y 


ad 


PN. 1. 1 THESSALONIAID. 465 


rhai sydd yn arglwyddiaethu arni yn bresennol. Rhai o'i phrif 
ddinasoedd oeddynt TThessalonica, Philippi, Amphipolis, Apo- 
lonia, Berea, &c. Y mae'r grefydd Gristnogol yn cael ei 
harddel yn y dalaith hon hyd heddyw; ond y mae mewn sefyll- 
fa hynod o isel. Yr oedd  Achaia yn dalaith fechan yn neheu- 
dîr Groeg: Corinth oedd ei phrif ddinas.. Yr oedd rhai yn. 
credu ym mhob un o'r ddwy dalaith hyn. Gwel Adn. 3. Yr 
oedd y Thessaloniaid wedi dyfod yn siamplau i bawb o'r rhai'n, 
pa un bynnag ai o'u blaen ai ar eu hol hwy yr oeddynt wedi 
cael eu dwyn i gredu. Beth bynnag oeddynt o ran eu ham- 
gylchiadau a'u sefyllfa allanol, yr oeddynt yn enwog ynu eu cref- 
ydd, ac yn deilwng o sylw credinwyr oddiamgylch iddynt. 
Gellir dywedyd hyn yn neillduol mewn perthynas i'w ffydd, 


_ Adn. 8. sancteiddrwydd eu bywyd, Adn. 9. eu cariad brawdol, 


Pen. 4. 9. 2 Thess. 1. 3. eu haelioni, 2 Cor. 8. 1—4.. eu ham- 
ynedd dan eu herlidiau a'u gorthrymderau, 2 Thess, 1. 4. eu 
llawenydd yng nghanol eu gofidiau, &c. _ Adn, 6. 


8 Canys oddi wrthych chwi y seiniodd gair 


yr Arglwydd, nid yn unig ym Macedonia ac yn 


Achaia, ond ym mhob man hefyd eich ífydd 
chwi ar Dduw a aeth ar led, fel nad rhaid i ni 
ddy wedyd dim. 


I brofi fod y Thessaloniaid wedi dyfod yn 'siamplau i i'r we 
oll oedd yn credu ym Macedonia ac yn Achaia, Adn. 7. y 
mae'r Apostol yn dywedyd, Canys oddi wrthych chwi y seiniodd 
puîr yr Arglwydd. Y mae'r efengyl yn air yr Arglwydd, fel y 
mae'n amlygiad o'i feddwl, ac fel y mae yn tystiolaethu am 
dano. Yr Arglwydd Iesu Grist yw ei hawdwr a'i phrif bwngc. 
Yr oedd y gair hwn wedi seinio oddiwrth y Yhessaloniaid. _ Yr 
oedd yn seiriio fel yr udgorn arian oedd yn cael ei arfer ym 
mhlith yr Tuddewon, i alw'r llwythau ynghyd, neu i'w parottoi 
i ryfel, neu ar y flwyddyn Jubili i gyhoeddi rhydd-did, adfer- 
iad etifeddiaeth, &c. Ar ol i'r gair gael y fath ogoneddus 


lwyddiant yn Thessalonica, yr oedd wedi cael ei gyhoeddi yn 


fwy clodfawr ym mhell ac yn agos. Yr oedd llawer o sôn am 

bregethiad yr efengyl ym mhlith y Thessaloniaid, a'r cyfnewid- 

iad oedd hynny wedi bod yn offerynnol i'w ddwyn oddi am- 
LLYFR V. c“N â 


466 1 THESSALONIAID. Pu. 1. 


gylch yn eu plith: ac fe ddichon fod rhai o'u plith hwy yn 
myned allan i bregethu 'r efengyl mewn mannau eraill, Yr oedd 
wedi seinio, nid yn unic ym Macedonia ac Achaia, nid yn unig 
yn Philippi, Berea, Corinth, Athens, &c., ond ym mhob man 
hefyd eu ffydd ar Ddww a aethai ar led.. Mewn perthynas i'w 
ffydd, gwel Adn. 3.. Yr oedd eu ffydd ar Dduw, fel yr 
oedd yn cynnwys crediniaeth o dystiolaeth Duw, ac ymddiried 
yng nghyfoeth ei drugaredd, anghyfnewidioldeb ei gariad, ei 
ffyddlondeb i'w addewidion, digonolrwydd ei allu, &. Yr oedd 
wedi myned ar /ed. Yr oedd yn amlygu ei hun trwy weithred- 
oedd. Gwel Adn. 3. Yr oedd sôn am hynny yn ymdaenu 
mor gyffredin fel nad oedd dîm rhaid i'r Apostol a'i frodyr ddy- 
wedyd dim. Yr oedd yr Apostolion, er gogoniant Duw, a 
chalondid i'w bobl, yn arfer dywedyd yn y naill fan a'r llall, y 
modd yr oedd yr efengyl wedi llwyddo mewn mannau eraill, 
Act, 14. 27. 15. 4, 12. Ond nid oedd dim angenrheidrwydd i 
wneuthur hynny mewn perthynas i Thessalonica: yr oedd ei 
llwyddiant yn y ddinas honno wedi cael ei wneuthur yn ddigon 
adnabyddus. 


9 Canys y maent hwy yn mynegi am danom 
ni, pa ryw ddyfodiad i mewn a gawsom ni at- * 
toch chwi, a pha fodd y troisoch at Dduw oddi- 
wrth eilunod, i wasanaethu y bywiol a'r gwir 
Dduw; 


I ddangos nad oedd dim rhaid i Paul a'i frodyr ddywedyd 
dim mewn perthynas i'w llwyddiant ym mhlith y Thessaloniaid, 
y mae'r Apostol yn dywedyd, Canys y maent hwy yn mynegi 
am danom ni, pa ryw ddyfodiad î mewn a gawsom nî aítoch chwis 
I ba le bynnag yr oedd efe a'i frodyr yn teithio, yr oeddynt yn 
cyfarfod â phobl ag oedd mor llawn o hyn, fel yr oeddynt, o 
honynt eu hunain yn dechreu sôn, gyda llawenydd a syndod, 
am y modd yr : oedd efe a'i gyd-lafurwyr wedi dyfod i blith y 
'Thessaloniaid ar y cyntaf: yn neillduol, mor hyf yr oeddynt 
wedi pregethu yr efengyl iddynt, heb weniaith, cybydd-dod, na 
gwag-ogoniant; fel yr oeddyntwedi cael euherlida'uhamharchu; 
ond fel yr oedd mawr lwyddiant wedi cydfyned â'u gweinidog- 
aeth. Ac yr oedd y rhai'n yn dywedyd llawer am y modd yr 


PEN.í. 1 THESSALONIAID. A67 


oedd y Thessaloniaid wedi troi at. Dduw oddiwrth eilunod. Yr 
oedd y Cenhedloedd yn addoli yr haul, y lloer, a pha greadur 
bynnag oeddynt yn olygu yn llesiol a defnyddiol i ddynolryw. 
Yr oedd ganddynt luoedd o dduwiau a duwiesau dychymmygol, 
megis Mars neu Mawrth, Mercuri neu Mercher, Jupiter neu 
Iau, Venus neu Gwener, Saturn, Bachus, Pluto, Castor, Polues, 
Esculapius, Diana, Juno, Proserpina, Ceres, &. Ond pan 
ddarfu i Paul a'i frodyr bregethu'r efengyl i'r Thessaloniaid, 
fe ddarfu iddynt droi oddiwrth yr eilunod meirwon hyn, gan 
edrych arnynt fel gwagedd ac oferedd, hollol annigonol i 
wneuthur neb yn ddedwydd, ac ar y gwaith o'u haddoli, nid yn 
unig fel eithaf ynfydrwydd, ond hefyd fel mawr ddrwg. Pan 
yn ymwrthod ag addoliad y-rhai'n, fe ddarfu iddynt droi a 
Ddww. Y mae hyn yn cynnwys hollol foddlonrwydd mai yr 
Arglwydd yn unig sydd Dduw, crediniaeth o'i dystiolaeth fel yr 
oedd yn cael ei gosod allan gan ei weision, cydnabyddiaeth ddi- 
olchgar o'i ddaioni, ymofynniad am ei heddwch a'i ewyllys da, 
ymddiried ynddo, cyflwyniad o honynt eu hunain iddo, rhoddi 
addoliad crefyddol iddo, a gwneuthur arddeliad cyhoeddus o 
hono. Yr oeddynt fel hyn wedi dyfod i wasanaelhu'r bywiol 
a'r gwir Dduw. Nid oedd duwiau 'r Cenhedloedd;ond eilunod 
meirwon, a gwrthddrychau difywyd: mewn cyferbyniad i'r 
rhai'n y mae yr Arglwydd yn fywiol Dduw, Y mae pob priodol- 
edd o'i eiddo yn fyw, neu yn weithgar; ac y mae'n ffynnon 
bywyd naturiol ac ysprydol i'w greaduriaid. Nid oedd eilunod 
y Cenhedloedd ond gau dduwiau: mewn cyferbyniad i'r rhai'n 
y mae yr Arglwydd yn wîr Dduw. Y mae'n wirioneddol fedd- 
“ iannol ar bob dwyfol berffeithrwydd; y mae yn ffyddlon i'r hyn 
, sydd wedi dyfod allan o'i enau; ac y mae yn wirioneddol deil- 
wng o grefyddol addoliad. Yr oedd y Thessaloniaid yn ei 
wasanaethu. _ Yr oeddynt wedi darfod â'r gwasanaeth y buasent 
ynddo gynt; Mat. 6. 24. yn rhoddi eu hunain i ufuddhau i'r 
Arglwydd; Rhuf. 6. 16. yn ymddibynnu ar yr Arglwydd am eu 
cynhaliaeth; Es. 42. 1. yn gyfrifol i'r Arglwydd am yr hyn 
oedd wedi ei ymddiried iddynt; Mat. 25. 14, 19. ac i gael eu 
gwobrwyo ganddo yn y diwedd. Mat. 25. 21, 23. 


lO Aci ddisgwyl am ei Fab ef o'r nefoedd, 
yr hwn a gyfododd efe o feirw, sef lesu, yr 


468 1 THESSALONIAID. PEN. I. 


'hwn a'n gwaredodd ni nn y dicofaint sydd 
ar ddyfod. 


Yr oedd y Thessaloniaid wedi cael eu dwyn i wasanaethu'r 
bywiol a'r gwir Dduw; Adn. 9. ac i ddisewyl am eì Fab ef o'r 
nefoedd. Y mae Crist yn Fab Duw. Gwel Adn. 1. Y mae 
efe wedi esgyn i'r nef: Marc 16. 19. Luc 24. 51. Yr oedd y 
Thessaloniaid yn disgwyl am dano oddi yno. Phil. 3.20. Y 
mae hyn yn cynnwys, crediniaeth sefydlog ei fod i ddyfod yr 
ail waith ; mynych feddwl am ei ail ymddangosiad; addas bar- 
ottoi gyferbyn â'i ddyfodiad ; a dymuniad am ei ymddangosïad 
mor belled a7 yr oeddlynt yn cael boddlonrwydd mewn perth- 
ynas i'w hawl ynddo. Y mae Mab Duw wedi bod ym mhlith y 
meirw ; HF y mae'r Tad wedi eì gyfodi oddiwrth y meirw. 
Act. 2. 24. 3.15. 4. 10. 10. 40. Gwnaeth hyn i'r diben i 
a” ei fod yn Fab Duw, Rhuf.1.4 i gyfiawnhau y rhai a 
gredant ynddo, Rhuf. 4. 25. i fod yn flaen-ffrwyth y rhai a. 
hunasant, 1 Cor, 15. 20. ac i roddi sicrwydd y bydd iddo fod 
yn Farnwr byw a meirw. Act. 17. 31. Ond i ddangos ym 
mhellach pwy oedd efe yn ei olygu, y mae'r Apostol yn dywed- 
yd, sef Tesu, yr bwn a'n gwaredodd ni oddiwrth y digofaint sydd. 
ar ddyfod... Y mae Duw wedi eì ddirfawr ddigio trwy bechod, 
yr hwn sydd yn wrthwynebol i'w natur, ac yn anghysson ag 
anrhydedd ei lywodraeth. Y mae ei ddigofaint ar ddyfod. Y 
mae sancteiddrwydd a chyfiawnder Duw yn ei rwymo i ddangos 
ei anfoddlonrwydd yn erbyn pob trosedd: y mae yn torri allan 
mewn barnedizaethau tymhorol ac ysprydol: ac fe fydd yn 
dylifo byth, fel ffrwd lifeiriol, i ddifeddiannu 'r annuwiol o'i 
holl gysuron, a'i lanw ag annhraethol boenau ym myd yr ys- 
prydoedd. 2Thess.1. 8,9, Ond y mae Iesu Grist, trwy ddi- 

oddef y gosp haeddiannol am drosedd, gwneuthur ei iechyd» 
wriaeth yn adnabyddus trwy 'r efengyl, anfon ei Yspryd i du- 
eddu eneidiaui ddal gafael ar ei bendithion, eiriol ar eu rhan 
ar ddeheulaw 'r Gallu, eu nerthu i barhau yn y ffydd hyd y 
diwedd, a'u dwyn, yn ei amser eì hun, i fod allan o gyrraedd 
profedigaethau a phechod, yn eu gwneuthur yn berffaith ddi- 
ogel oddiwrth y digofaint ag oedd yn ddyledus iddynt fel 
troseddwyr. 


PEN, IL. 1 THESSALONI MD. 469 


ANYS chwi eich hunain a wyddoch, frod- 
/ yr, ein dyfodiad ni i mewn attoch, nad 
ofer fu: 


Ymma y mae'r Apostol yn dychwelyd at yr hyn a ddy- 
wedasai, Pen. 1. 5, 6. Oddi ymma hyd Adn. 13. y mae'u 
ymhelaethu ar yr hyn a ddywedasai am dano ei hun a'i frodyr: 
yna y mae'n froi at yr hyn a ddywedasai am y Thessaloniaid. 
Adn. 13—16. Yr oedd y Cristnogion ym Macedonia ac 
Achaia yn mynegi am Paul a'i frodyr pa ryw ddyfodiad oedd- 
ynt wedi ei gael at y Thessaloniaid. Pen. 1. 9. Nid oeddynt 
yn dywedyd. dim ond y gwir: ada y gallasai yr Apostol sôn 
am ei gyfeillion yn Thessalonica gyda llawer o hyder. I brofi 

hyn y mae yn dywedyd, Canys chwi eich hunain a wyddoch, 
frodyr, ein dyfodiad nî i mewn attoch, nad ofer fu. Y mae 
yn eu hannerch fel brodyr. Gwel Pen. 1.4; Y mae dyfodiad 
Paul a'i frodyr attynt yn arwyddo, nid yn unig eu mynediad 
i'w plith, ond hefyd eu gwaith yn dwyn yr efengyl iddynt, yn, 
ei phregethu mewn modd eglur a ffyddlon, yn ei chadarnhau 
trwy amrywiol weithredoedd nerthol, yn ymddwyn yn gyfiawn, 
sanctaidd, a diargyhoedd yn eu plith, &c.. Yr oedd y Thessa- 
loniaid yn gwybod mad ofer oedd hyn wedi bod. Nid yn fyr- 
bwyll, ar wag sylfaeni, yr oedd yr Apostol a'i frodyr wedi 
dyfod attynt ar y cyntaf: Act, 16. 9, 10. nid gyda gwag-ym- 
ddangosiad yr oeddynt wedi traethu eu cennadwri iddynt: nid 
athrawiaeth wag o wirionedd oeddynt wedi ei gosod o'u blaen: 
nid pethau gweigion a diles oeddynt wedi eu cyhoeddi iddynt: 
ac nid ofer a diffrwyth yr oedd yr efengyl wedi bod yn eu plith. 
'Pen.1.5. Es. 49.4. 55.11. Yr oedd eu dyfodiad wedi bod _ 
yn foddion i'w goleuo; Pen. 5.4,ô. i'w dwyn i dderbyn y 
gair fel gair Duw; Adn. 13, i'w dderbyn gyda llawenydd, Pep. 
1.6. i gredu yn Iesu Grist; Pen, 1. 8, i droi oddiwrth eilunod, 


470 1 THESSALONIAID. PEN. ìt. 


ae i wasanaethu 'r gwir a'r bywiol Dduw; Pen. 1. 9. ì garu eu 
gilydd yn yr Arglwydd, &c. Pen. 4. 9. 


2 Eithr wedi i ni ddïoddef o'r blaen, a chael 
ammharch, fel y gwyddoch chwi, yn Philippi, 
ni a fuom hŷf yn ein Duw i lefaru wrthych chwi 
efengyl Duw trwy fawr ymdrech, 


Nid oedd dyfodiad Paul a'i frodyr at y Thessaloniaid ddim - 
wedi bod yn ofer. Adn.1. Jl ddangos pa fodd yr oedd hynny 
wedi cymmeryd lle, y mae'r Apostol yn dywedyd, Eithr wedi 
ini ddioddef o'r blaen, achael ammharch, fely gwyddoch chwi, yn 
Philippi.. Yr oedd Philippi yn ddinas rydd ym Maeedonia. 
Act. 16. 12. Ei henw unwaith oedd Datos: ond cafodd yr 
enw Philippi oddiwrth Philip, tad Alexander y gorchfygwr, yr 
hwn a'i dirfawr helaethodd. Yr oedd oddautu deng milldir a 
thrugain i'r gogledd ddwyrain odaiwrth Thessalonica, ac oddau- 
tu cant a phedwar ugain a deg i'r gorllewin oddiwrth Gaer 
Custenyn. Pan oedd yr Apostol a'i gyd-lafurwyr wedi pregethu 
a llwyddo iryw raddau yn y ddinas honno, fe safodd y dyrfa 
yn eu herbyn, fe orchymynnodd y swyddogion iddynt gael eu 
curo â gwiail, cawsant eu taflu i'r carehar nesaf i mewn, a 
ehafodd eu traed eu gwneuthur yn sicr yn y cyffion. Act. 16. 
22—924. Ond gan na ddarfu i hyn ddim eu digalonni, y mae 
yr Apostol yn dywedyd, Ni a fuom hyf yn ein Duw i lefaru 
wrthych chwi efengyl Duw. Mewn perthynas i'r efengyl, gwel 
Pen. 1. 5. y mae yn efengyl Duw, fel mai Duw yw yr awdwr e 
honi: Heb. 1.1. Gal. 1. 11, 12, 15, 16. y mae yn rhoddi hel- 
aeth amlygiad o Dduw, ym mawredd ei gariad, cyfoeth ei ras a'i 
drugaredd; ym mhurdeb ei sancteiddrwydd, manyldra eì gyf- 
iawnder, a dyfndereedd ei ddoethineb; yn ei wirionedd a'i 
ffyddlondeb; ynghadernid ei allu, &c.: ac y mae'n cael ei chy- 
hoeddi trwy ei awdurdod ac ar ei orchymmyn. Rhuf, 16. 25, 
26. Er bod yr efengyl hon yn dramg. v:d Iuddewon, ac 
yn ffolineb i'r Groegwyr, yr oedd Paul a'i frodyr, ïe ar ol cael 
llawer o ammharch oblegid hynny, yn Philippi, wedi bod yn hyf 
i'w llefaru wrth y Thessaloniaid. 2Cor.3.12. Yroeddynt yn 
gosod allan y gwirionedd mewn modd eglur, yn ei lefaru yn gy- 
hoedd us, fel y cai pawb ei glywed, yn ei bregethu gyda llawer 
o rydd-did yspryd ac ymadrodd, yn gystal a chyda neillduo! 


PEN: IL. 1 THESSALONIAID, 47 


wroldeb, heb ofni un rhyw wrthwynebwyr. Yr oeddynt yn 
gwneuthur hyn yn eu Duw. - Yr oedd yr Arglwydd yn Dduw 
iddynt. Efe oedd gwrthddrych eu haddoliad: Ecs. 20. 2, 3. 
ac yr oedd ganddynt hawl gyfammodol i'w holl ogoneddus 
briodoliaethau. Jer. 31. 33. Yr oeddynt yn hyf yn eu Duw, 
am mai yn ei achos ef yr oeddynt yn hyf; am eu bod yn ym- 
«ddibynnu arno am ddiogelwch yn y cyflawniad o'u gwaith, ac 
am fendith ar eu hymdrechiadau; ac am mai gyda golwg ar ei 
ogoniant ef yr oeddynt yn llafurio. Yr oeddynt yn traddodi eu 
cennadwri rwy fawr ymdrech. Col. 2, I. 2Tim. 4. 7. Yr 
oeddynt gyda bywiogrwydd-yspryd yn gwneuthur cymmaint ag 
 afedrenti alw sylw y Thessaloniaid at eu cennadwri, i oleuo 
eu meddyliau ym mhethau Duw, i ddangos iddynt fawr bwys 
yr hyn oedd yn cael ei osod o'u blaen, a'u dwyn i werthfawr- 
ogi yr efengyl, i dderbyn y Crist sydd yn cael ei osod allan 
ynddi, ac i gyflwyno eu hunain, gyrph ac eneidiau, i fynu iddo. 
Ac yr oeddynt yn dal atti i draddodi eu cennadwri yn wyneb 
gwrthddadleuon, a'r erledigaeth oedd yn cael ei chyfodi gan- 
“y yn eu herbyn. Act. 17. 5, 


3 Canys ein cynghor ni nid aM o hudol- 
iaeth, nac o aflendid, nac mewn twyll: 


I ddangos pa'm yr oeddynt wedi bod yn hyfi lefaru wrth- 
ynt efengyl Duw trwy fawr ymdrech, y mae'r Apostol yn dy- 
wedyd, Canys ein cynghor ni nidoedd o hudoliaeth. Y mae'n 
eglur oddiwrth yradnod ganlynol mai'r efengyl yw'r cynghor a 
grybwyllir ymma. Y mae'n cynghori dynion i gredu yn Iesu 
Grist, i garu Duw a'u cyd-greaduriaid, i ymwadu ag annuwiol- 
deb a chwantau bydol, i fyw yn gyfiawn, yn sobr, ac yn dduw- 
iol, yn y byd sydd yr awr hon, i roddi eu bryd ar y pethau 
sydd uchod, &c. Ond y mae paraclesis, y gair sydd ymma am 
—_ gynghor, yn arwyddo hefyd diddanwch, ac yn cael ei gyfieithu 
felly mewn amrywiol fannau. 2Cor. 1. 4. Phil. 4.11. Y 
mae tuedd neillduol yn yr efengyl ìi ddwyn diddanwch i dduw- 
iolion.. Gwel Adn. 11... Nid oedd y cynghor, neu 'r diddanwch 
hwn ddim o hudoliaeth. Nid oedd ddim yn deilliaw oddiwrth 
yspryd cyfeiliornad; ond Duw oedd yr awdwr o hono, Nid 
oedd y rhai oedd yn ei osod allan ddim yn dwyllwyr: nid oedd- 
ynt ddim yn hudo dynion i gredu yr hyn nad oedd ddim yn 


472 1 THESSALONIAID. PEN. II. 


wirionedd, nac i wneuthur dim ond yr hyn oedd yn tueddu at 
ogoniant Duw a'u llesâd eu hunain. _ Yr oedd ystyriaeth o ogon- 
iant eu hathrawiaeth yn llawer o galondid iddynti fod yn hyf 
i'w chyhoeddi. Nid oedd ddim ychwaith aflendid. Nid oddi 
ar un tuedd llygredig, megis dymuniad i ryngu bodd dynion, 
i gasglu cyfoeth iddynt eu hunaiu, i gael eu canmol a'u derch- 
afu, &c., yr oeddynt yn cael eu cynhyrfu i'w phregethu: Nid 
oeddynt ddim, fel y rhai a grybwyllir yn 2Pet. 2. 129—18. ac nid 
oedd eu hathrawiaeth ddim yn tueddu i foddhau 'r cnawd, nac 
yu arwain i benrhydd-did; ond yn y gwrthwyneb, at sanct- 
eiddrwydd calon a bywyd, Ac nid oedd ddim mewn twyll. Nid 
oeddynt ddim, dan enw duwioldeb, zel dros Grist, a chariad 
at eneidiau, yn ymestyn at ryw fantais fydol iddynt eu hunain: 
ond yr oedd eu golwg yn syml at ogoniant Duw a llesâd eneid- 
iau: ac nid oeddynt ddim yn arfer un rhyw dwyll, neu wag ym- 
resymmiadau wrth draddodi eu cennadwri, 


4 Eithr megis y'n cyfrifwyd ni gan Dduw 
yn addas i ymddiried i ni am yr efengyl, felly 
yr ydym yn llefaru ; nid megis yn rhyngu bodd 
i ddynion, ond i Dduw, yr hwn sydd yn profi 
ein calonnau ni. 


Nid oedd cynghor Paul a'i frodyr ddim o hudoliaeth, nac o 
aflendid, nac mewn twyll. Adn. 3. Eithr megis y cyfrifwyd 
hwynt gan Dduw yn addas i ymddiriediddynt am yr efengyl, felly 
yr oeddynt yn llefaru. Yr oeddynt wedi cael eu gwneuthur yn 
addas at waith y weinidogaeth, trwy gael eu cynnysgaeddu â 
galluoedd eneidiol cryfion, yn gystal ag â chyrph cymmwys i laf- 
urio, ac i ddioddef adfyd; trwy gael eu gwneuthur yn feddiann- 
ol ar ddawn i osod allan yr hyn oeddynt yn ymdrin ag ef, mewn 
modd manteisiol; trwy gael dadguddiad o'r gwirionedd dwyf- 
ol; trwy fod difrifol ystyriaeth o bwys y gwaith yn cael ei 
ddwfn argraphu ar eu meddyliau; trwy gael eu cadw dan lyw- 
odraeth ystyriaeth o'u hannigonolrwydd eu hunain at orchwyl 
o gymmaiut pwys; a thrwy gael eu llanw â'r fath gariad at 
Dduw ac at eneidiau dynion, ag a'u gwnai yn foddlon i dreulio 
ac ymdreulio, er gogoniant Duw a llesâd eu cyd-greaduriaid. 
Fel rhai wedi eu cymmwyso yn y modd byn, yr oedd yr Ar- 


PEN, II, i THESSALONIAID, 473 


glwydd wedi eu cyfrif yn addas i ymddiried iddynt am yr 
efengyl, gan eu gosod yn y weinidogaetli. 1 Tim. 1. 11, 12. 
Rhoddodd yr efengyl dan eu gofal, fel y byddai iddynt ei 
chadw heb ei llygru, 1 Tim. 6. 20. 2 Tim. 1. 19, 14. a'i gosod 
allan mewn modd ffyddlôn; Tit. 1. 3. gan ystyried eu hunain 
fel goruchwylwyr ar ddirgeledigaethau Duw. 1Cor. 4. 1. 
Felly yr oeddynt yn llefaru. 1 ba le bynnag yr oeddynt yn 
dyfod, yr oeddynt yn cyhoeddi yr efengyl, fel yr oeddynt wedi 
eî derbyn, heb na chwanegu atti nac attal dim o'r pethau budd- 
iol: ac wrth wneuthur hyn ŷr oeddynt yn' ymddwyn fel y 
gweddai i rai ag oedd Duw wedi eu cyfrif yn addas at y gwaith: 
nid megis yn rhyngu bodd i ddynion, ond i Dduw, yr hwn sydd yn 
profi ein calonnau ni. Yr oeddynt yn ymdrechu i ryngu bodd 
eu cyd-greaduriaid mor belled ag y gallent wneuthur hynny heb 
glwyfo eu cydwybodau: 1Cor, 9. 92. 10. 33. ac yr oeddynt 
yn cynghori pawb i wneuthur hynny hefyd. Rhuf. 15. 2. 
Ond nid eu prif ddiben oedd rhyngu bodd dynion: ac ni 
wnaent ddim boddloni dynion trwy wneuthur un rhyw beth ag 
oedd yn anfoddloni Duw. Nid oeddynt ddim, oddi ar ofi 
digio eu cyd-greaduriaid, yn peidio gosod allan ryw ran o'r 
gwirionedd dwyfol: nid oeddynt ddim yn traddodi yr byn ag 
oedd yn cyd-fyned â thueddiadau llygredig dynion, ddim yn 
prophwydo pethau esmwyth ag oedd yn cyd-fyned ag archwaeth 
dynion di-ailanedig: ac nid oeddynt ddim yn gofalu am ardderch- 
awgrwydd ymadrodd a godidawgrwydd areithyddiaeth i'r diben 
i gael eu canmol gan eu gwrandawyr. Ond eu dymuniad oedd 
rhyngu boddi Dduw, trwy draddodi yr hyn oll oedd Duw yn ei 
ddadguddio iddynt, ac heb chwanegu dim at ei eiriau; trwy 
wneuthur hyn gydag addas barch, dan ystyrìaeth o fawr bwys 
yr hyn oeddynt yn ymdrin ag ef; Rhuf. 12. 28, 29. trwy gyf- 
lawnu eu gweinidogaeth oddi ar egwyddorion addas, megis car- 
ïad at Dduw, ac at eneidìau dynion; trwy ddangos yn eu holl 
ymddugiadau eu bod yn meddwl yn barchus eu hunain am yr 
hyn oeddynt yn ei osod o flaen eu cyd-greaduriaid, &c. Yr 
oeddynt yn cofio fod y Duw hwn yn profi. eu calonnau. 1Sam. 
16.7. 1Chron. 28. 9. 1 Bren. 8. 39. Jer. 17. 10. Act. 1. 24. 
Nid ydym ddim i feddwl fod Duw yn profi, neu yn chwilio, 
fel un fyddai trwy hynny yn disgwyl dyfod i helaethach adna- 
byddiaeth o'r galon na'r hyn sydd ganddo; ond fel y mae dyn- 
ion, wrth chwilio a phrofi, yn cyrraedd adnabyddiaeth o'r naill 
LLYFR V, os 


a 1 THESSALONIAID. PEN. IE. 


beth a'r llall, felly fe ddywedir fod Duw yn profi'r galon, i'r 
diben i ddangos ei fod yn perffaith adnabod yr egwyddor oddi 
ar ba un y mae ei greaduriaid yn gweithredu, a'r dibenion sydd 
ganddynt yn eu golwg yn eu cyflawniadau; ac y bydd iddo ym- 
ddwyn tu ag attynt, nid yn unig yn ol yr byn sydd yn ym- 
ddangos yn eu hymddugiadau allanol, ond hefyd yn ol tuedd- 
iadau a golygiadau 'r galon, _ Dihar. 16. 2. 


$ Oblegid ni fuom ni un amser mewn ym- 
adrodd gwenhieithus, fel y gwyddoch chwi, nac 
mewn rhith cybydd-dod ; Duw yn dyst: 


I brofì eu bod yn llefaru, nid megis yn rhyngu bodd dyn- 
ion, ond Duw, yr hwn sydd yn profi'r galon, Adn. 4. y mae'r 
Apostol yn dywedyd, Oblegid ni fuom ni un amser mewn ymad- 
rodd gwenhieithus, fel y gwyddoch chwi. Nid oeddynt ddim er- 
ioed, yn eu gweinidogaeth gyhoeddus, nac yn eu cyfrinach ddir- 
gelaidd ag un rbyw bobl, wedi gwenhieithio iddynt. Yn lle 
derchafu y natur ddynol, yr oeddynt yn gosod allan ei llygredd, 
a'i diorphwys wrthwynebiad i'r hyn sydd yn ysprydol dda: yn 
lle rhoddi i neb le i obeithio am iechydwriaeth tra yn byw yn eu 
pechod, yn anedifeiriol ac yn anghrediniol, yr oeddynt yn tyst- 
iolaethu i bawb fod digofaint Duw yn dyfod ar blant yr anu- 
fudd-dod: ni ddarfu iddynt erioed roddi lle i neb feddwl fod 
eu cyfiawnderau eu hunain yn ddigonol i'w cymmeradwyo ger 
bron y Duwdod; nid oeddynt ddim, mewn un amgylchiad mwy 
na'i gilydd, yn canmol yr hyn oedd yn ddrwg, neu yn dywed- 
yd rhyw beth i'w leihau: nid oeddynt ddim yn arbed pechod 
yn neb; ond yn dywedyd wrth bawb, yn ddi-dderbyn wyneb, 
am yr hyn oedd yn feius ynddynt: nid oeddynt ddim yn priod- 
oli i peb ddaioni nad oedd yn perthyn iddynt, nac yn mawrhau 
y daioni ag oedd i'w weled ynddynt: ac nid oeddynt ddim yn 

.canmol neb er mwyn cael rhyw fantais iddynt eu hunain trwy 
hynny. Gallasai'r Thessaloniaid fod yn dystion o hyn oddi- 
wrth yr hyn oll oeddynt hwy wedi ei weled neu ei glywed am 
eu bymddugiadau a'u dull o bregethu, Ac y maent yn gallu 
dywedyd ym mhellach, Nac mewn rhith cybydd-dod, Duw yn 
dyst. Y mae cybydd-dod yn gynnwysedig mewn meddwl mawr 
am gyfoeth bydol, dymuniad anghymmedrol i chwanegu golud, 
parodrwydd i arfer un rhyw foddion i'r diben i'w gyrraedd, ym- 


A 
fh 
Ï 


PÊN, 11, 1 THESSALONIAID, a'j 


ddiried eilunaddolgar ym mhethau amser, ammharodrwydd ìî 
wneuthur iawn ddefnydd o'r hyn fyddo rhagluniaeth wedi ym- 
ddiried i un, galar gormodol os bydd yn cael ei ddifeddiannu 
o hono, &c. Nid oedd yr Apostol a'i frodyr ddim erioed wedi 
gwneuthur eu crefydd, na'u gwaith yn pregethu 'r efengyl, yn 
gochl i guddio cybydd-dod; nid oeddynt ddim yn ceisio dangos 
mawr gariad at Grist ac at eneidiau dynion, fel y byddai iddynt 
ìrwy hynny gael cyfleusdra ì wneuthur marsiandïaeth o'u 
gwrandawyr. 2Pet. 2. 3. Tel na allai eu cyd-greaduriaid 
ddim canfod eu hegwyddorion a'u dibenion, y mae'r Apostol 


yn galw chwiliwr y galon ì fod yn dyst o wirionedd yr hyn oedd 


yn ei ddywedyd. 


6 Naeyn ceisio moliantganddynion, nachen- 
nych chwi, na chan eraill; lle y gallasem bwyso 
arnoch, fel apostolion Crist. 


Fel nad oedd Paul a'i frodyr ddim wedi bod un amser 
mewn ymadrodd gwenhieithus, nac mewn rhith cybydd-dod, 
Adn. 5. felly hefyd y maent yn gallu dywedyd, Nac yn ceisio 
moliant gan ddynion, na chennych chwi, na chan eraill. Y mae 


parch yn ddyledus i genhadon Crist, er mwyn eu gwaith: 


I Thess. 5. 12, 13, nid oedd Paul a'i gyd-lafurwyr ddim yn 
gwrthod hyn pan oedd yn cael ei roddi iddynt: ar yr un pryd 
nid oeddynt ddim yn ceisio moliant gan ddynion. Nid oeddynt 
ddim yn Thessalonica, nac mewn un man arall, yn canmol ac 
yn derchafu eu hunain, fel yr oedd y gau athrawon yn gwneuth- 
ur: 2Cor. 10.12, nid oeddynt ddim yn cyflawnu eu gweinid- 
ogaeth i'r diben i gael eu gweled a'u clodfori gan eu cyd-greadur- 
iaid: nid oeddynt ddim, fel y Phariseaid, yn ceisio yr anrbyd- 
edd sydd o ddynion: Ioan 5. 44. 12. 43. yr oeddynt yn cael 
eu cadw dan ystyriaeth o'u gwaeledd eu hunain; yn cofio nad 
oedd ganddynt ddim ond yr byn oeddynt wedi ei dderbyn; y. 
gallai Duw yn fuan iawn gymmeryd ymmaith yr hyn oedd wedi 
ei roddi iddynt; ac nad yw canmoliaeth dynion ond peth neill- 
duol o anwadal. Ac nid oeddynt ddim wedi ceisio cael eu cyn- 
nal ganddynt. 2Cor.11.9, Er y gallasent bwyso arnynt, fel 
4postolion Crist. Arwyddoccâd y gair Apostol yw, un wedi ei 
anfon. Yr oedd Paul a'i gyd-lafurwyr wedi cael eu hanfon gan 
Grist i bregethu yr efengyl, Fel y cyfryw gallasent ofyn i'r 


476 1 THESSALONIAID. PEN, IE 


eglwysi eu hanrhydeddu feldynion o neillduol bwys; ac yr oedd 
ganddynt hawl i gael oddi wrthynt yr hyn oedd yn angen- 
rheidiol tu ag at eu cynhaliaeth. Luc 10.7. 1 Cor. 9. 4—14, 


7 Eithr ni a fuom addfwyn yn eich mysg 
chwi, megis mammaeth yn maethu ei phlant. 


Gallasai Paul a'i frodyr bwyso ar y 'Thessaloniaid fel 
Apostolion Crist. Adn. 6. Eithr buont yn addfwyn yn cu 
mysg. Nid oeddynt ddim wedi ymddwyn fel rhai fyddai yn 
ystyried eu hunain uwchlaw iddynt, neu fel rhai yn honni rhyw 
awdurdod arnynt; ond yr oeddynt wedi gosod eu hunain yn 
gydradd â hwynt, ac wedi ymddwyn gyda gostyngeiddrwydd, 
gwylder, tiriondeb, a'r cyfryw hunan-ymwadiad ag oedd yn 
ddigon i ddangos iddynt y mawr ofal oedd ganddynt am eu 
llesâd ysprydol. Yr oeddynt megis mammaeth yn maethu ei 
phlant. Pan fyddo mammaeth dirion a serchiadol yn maethu 
ei phlentyn ei hun, y mae gyda hyfrydwch yn rhoddi ei bron 
iddo, fel y byddo iddo gael yr ymborth addas ag y mae rhag- 
luniaeth wedi ei drefnu iddo; yn ei feithrin yn ei mynwes, ac 
yn gofalu am ei gadw yn gynnes; yn siarad ag ef mewn modd 
ag y gallo ddeall; yn barod i gyflawnu y sw waelaf er ei 
lesâd; yn cyd-ddwyn â'i wendidau a'i gyndynrwydd; yn hawdd 
ganddi ei glywed pan fyddo yn llefain; yn awyddus iawn i gael 
ei weled pan fyddo yn absennol; yn fwy neillduol ei gofal am 
dano pan fyddo dan ryw anhwyldeb; yn fawr ei gofal am ei 
weled yn dyfod ar gynnydd ; yn gwneuthur pob peth iddo, nid 
gyda golwg ar gael elw a chlod oddiwrth hynny, ond oddi ar 
gariad atfo; ac yn cael eì gwobr yn iecbyd a chynnydd ei 
neDtyn ui 


8 Felly, gan eich hoffi chwi, ni a welsom yn 
dda gy frannu â chwi, nid yn unig efengyl Duw, 
ond ein heneidiau ein hunain heíyd am eich 
bod yn anwyl gennym. 


Yr oedd yr Apostol a'i gyd-lafurwyr wedi bod yn addfwyn 
ym mysg y Thessaloniaid, fel mammaeth yn maethu ei phlant. 
Adn.7. Am hynny y mae yn dywedyd, Felly, gan eich. hoffi 
chwi, nî a welsom yn dda gyfrannu â chwi, nid yn unig efengyl 


PEN, I. 1 THESSALONIAID. YU, 


Duw, ond ein heneidiau ein hunain hefyd. Yr oeddynt yn eu 
caru fel y mae mammaeth yn caru ei phlentyn, ac am hynny 
yn mawr ddymuno eu hadeiladaeth a'u hiechydwriaeth. Oddi 
ar hyn yr oeddynt wedi gwneuthur yn adnabyddus iddynt y 
gwirioneddau pwysig sydd yn gynnwysedig yn efengyl Duw. 
Gwel Adn, 2. Yr oedd hon fel llaeth meithrin-gar i fabanod. 
1Pet.2.2. Ond yr oeddynt wedi cyfrannu iddynt eu heneidiau 
'eu hunain hefyd... Fel y mae mammaeth yn maethu ei phlentyn 
â'i gwaed, yr hwn sydd yn cael ei droi yn llaeth, felly yr oedd 
y rhai'n yn cyfrannu eu heneidiau eu hunain, trwy eu bod yn 
pregethu 'r efengyl i'r Thessaloniaid gyda neillduol hyfrydwch: 
yr oedd pob gair oeddynt yn ddywedyd wrthynt yn dyfod o'u 
calon: nid oeddynt yn attal dim oddi wrthynt, ond yr oeddynt 
megis yn tywallt eu holl galon iddynt: yr oeddynt trwy eu llaf. 
urus ymdrechiadau, yn treulio eu nerth a'u hysprydoedd, er eu, 
lles: 2Cor. 12. 15. ac yr oeddynt yn barod i osod eu bywyd 
i lawr drostynt os byddai rhaid. Phil.2. 17. Yr oeddynt yn 
gwneuthur hyn am eu bod yn anwyl ganddynt, Ni allent ddim 
llai na'u caru yn ddiragrith, wrth feddwl fod Duw wedi eu 
hethol i iechydwriaeth, fod Crist wedi rhoddi ei hun yn brid- 
werth drostynt, fod yr Yspryd Glân wedi cyfrannu iddynt ei 
anian sanctaidd, eu bod yn sel eu gweinidogaeth, eu bod wedi 
derbyn yr efengyl cyda llawer o barodrwydd, eu bod yn diodd- 
ef dros Grist gyda llawer o amynedd, eu bod yn addurno ath- 
rawiaeth Duw trwy ymddugjad addas, eu bod yn dangos cariad 
helaeth at eu gilydd, a bod lle i hyderu y byddent yn goron 
eu gorfoledd yn y dydd diweddaf, 

9 Canys côf yw gennych, frodyr, ein llafur 
a'n lludded ni: canys gan weithio nos a dydd, 
fel. na phwysem arneb o honoch, ni a bregeth- 


asom i chwi efengyl Duw. 


1 ren eu bod wedi gweled yn ddai i cc â hwynt, nid 
yn unig efengyl Crist, ond hefyd eu heneidiau eu hunain, y mae 'r 
Apostol yn dywedyd, Canys côf yw gennych, frodyr, ein llafur 
a'n lludded ni. Y mae'n eu hannerch fel brodyr, Pen.1.4.' 
Yr oeddynt wedi bod yn llafurus yn eu bymdrechiadau i 
wneuthur daioni iddynt, a hynny hyd onid oedd eu natur yn 
lluddedig, Ni allai 'r Thessaloniaid ddim anghofio hyn. Yr 


479 1 THESSALONIAID. PEN. 1Í, 


oeddynt wedi gweithio nos a dydd, fel na phwyseni ar neb o hon- 
ynt. 'Treuliasant eu nerth, nid yn unig mewn llafur gweinidog- 
aethol, ond hefyd trwy weithìo â'u dwylaw yn foreu ac yn 
hwyr, i'r diben i gael yr byn oedd yn angenrheidiol i gynnal 
natur. Nid oeddynt ddim yn foddlon i gymmeryd dim oddi- 
wrth y Thessaloniaid tu ag at eu cynhaliaeth, rhag y byddai i 
rai ystyried hynny yn faich, ac i'r gau athrawon gymmeryd 
achlysur oddiwrth hynny i'w gwaradwyddo. Nid oedd yr 
Apostol ddim yn golygu y dylai gweinidogion y gair ymddwyn, 


bob amser, yn y modd hyn. 1Cor,9.4—14, Gal, 6.6. Ond 


fe all yr eglwys fod yn y fath amgylchiadau ag a fyddo yn 
gwneuthur hynny yn ddyledswydd, yn enwedigol pan fyddo 
hynny yn torri ymmaith achlysur oddiwrth y rliai fyddo yn 


ewyllysio ei gael. 2Cor, 11. 9:—12. 'Tra yn ymddwyn yn y. 


modd hyn, pregethasant iddynt efengyl Dduw, Gwel Adn. 2. 
Gwnaethant hyn yn rhad, i i 


10 Tystion ydyeh chwi, a Duw hefyd, mor 
sanctaidd, ac mor gyfiawn, a dïargyhoedd, yr 
ymddygasom yn eich mysg chwi y rhai ydych yn 
credu : 


Yr oedd Paul a'i gyd-lafurwyr wedi gweitliio nos a dydd, 


a phregethu i'r Thessaloniaid efengyl Dduw. Adn. 9. Wrth 


edrych yn ol ar y modd yr oeddynt wedi ymddwyn yn eu plith, | 


y mae 'r Apostol yn gallu dywedyd, Tystion ydych chwi, a 
Duw hefyd, mor sanctaidd, ac mor gyfiawn, a diargyhoedd, yr ym- 
ddygasom yn eich mysg chwi y rhaî ydych yn credu. _ Yr oedd- 
ynt wedi ymddwyn yn sanctaidd, trwy arfer eu hunain i gyd- 
wyhodol gyflawnu pob dyledswydd grefyddol ag oedd yn or- 
phwysedig arnynt tu ag at Dduw: ac yn eu holl ymddugiadau 
yr oeddynt wedi gweithredu eddi ar egwyddorion sanctaidd, 


sef cariad at Dduw ac at eu cyd-greaduriaid ; mewn cyd-ym- 


ffurfiad â rheol sanctaidd, sef gair Duw ; ac i ddibenion sanct- 
aidd, sef gogoniant Duw a llesâd eneidiau. Yr oeddynt wedi 
ymddwyn yn gyfiawn, trwy ymgadw rhag gwneuthur cam â neb, 
a chydwybodol gyflawnu pob dyledswydd orphwysedig arnynt 
tu ag at eu cyd-greaduriaid yn y naill sefyllfa a pherthynas a'r 
Mall. Mat. 5. 14—16. 2 Thess. 3.7. Yr oeddynt wedi ym- 
ddwyn yn ddiargyhoedd, trwy fod yn ostyngedig, yn sobr, yn 


“ 


——— dh 


1 


PEN. II, 1 THESSALONIAID. 479 


ddiwair, yn gymhedrol, ac ym mhob peth mor ddi-dramgwydd 
fel nad oedd neb yn cael dim achos neillduol i achwyn arnynt. 
Yr oeddynt wedi ymddwyn yn y modd hyn yn eu mysg hwy ag 
oedd yn credu. _ Yr oedd y Thessaloniaid yn credu. Gwel Pen. 
1.3. Ac wrth fod yr Apostol a'i gyd-lafurwyr wedi bod yn 
treulio rhyw faint o amser yn eu mysg, yr oeddynt wedi cael 
cyfleusdra i sylwi ar eu hymddugiadau: am hynny yr oeddynt 
yn dystion o'r modd yr oeddynt wedi ymddwyn, neu yn medru 
dywedyd, oddiwrth yr hyn oeddynt hwy eu hunain wedi ei 


' weled, eu bod yn ymddwyn yn gysson â'r hyn oeddynt yn ei 


ddywedyd wrth eraill. Ac yr oedd Duw, chwiliwr y galon, yr 
hwn sydd yn adnabyddus o egwyddorion a dibenion ei gread- 
uriaid, yn gystal ag o'u yg o allanol, yn dyst o'r 
un. fochnu 


ll Maeen! y odda y cdd y buom yn 


eich cynghori, ac yn eich cysuro, bob un o hon- 
och, fel tad ei blant « ei hun, 


' Yr oedd y fEhessaohisid a Duw hefyd yn dystion o ym- 
dddehdwi Paul a'i frodyr. Adn. 10. Ond heblaw eu bod 
wedi bod yn ofalus i osod siampl dda o'u blaen, yr oeddynt yn 
gallu dywedyd hefyd, Megis y gwyddoch, y modd y buom yn 
eich cynghori. Nid oedd y Thessaloniaid ddim wedi anghofio 
y modd yr oeddynt wedi bod yn eu hannog ac yn dymuno 
arnynt, i ystyried eu cyflwr, neu y sefyllfa oeddynt ynddi fel 
pechaduriaid; i ffoi rhag y llid a fydd ; i droi oddiwrth eilun- 
od; i gredu yng Nghrist; i gyflawnu dyledswyddau crefyddol; 
i addurno 'r efengyl trwy ymddugiad addas; i ymostwng i ddi- 
oddefiadau yn achos Crist yn hytrach na phechu; i beidio 


boddloni ar grefydd allanol yn unig; ì fod yn wiliadwrus ar eu 


bysprydoedd a'u hymddugiadau; aci barhau yn y ffydd beth 
bynnag a'u cyfarfyddai. Yr oeddynt hefyd wedi bod yn cys- 
uro pob un o honynt, megis iad ei blant ei hun. Dugasant eu 
tystiolaeth iddynt yn ddirgel ac yn gyhoeddus: Act. 20. 20. 
yr oedd hyn yn tueddu yn neillduol i'w cysuro. Pan yn cael 
eu taflu i lawr gan ystyriaeth o bechod a'r trueni oeddynt yn 
agored iddo fel troseddwyr, yr oedd Paul a'i frodyr yn gosod 
o'u blaen, gyfoeth dwyfol drugaredd; bwriad grasol Duw i 


wneuthur iddo ei hun enw mawr yng nghadwedigaeth pechad- 


“ 


A80 i THESSALONIAID. PRN, if 


uriaid; gosodiad Crist i fod yn Gyfryngwr, a'i anfoniad í 
geisio a chadw yr hyn a gollasid; yr aberth o arogl peraidd a 
offrymmwyd ar Galfaria; galwad yr efengyl; yr addewid na 
fwrw Iesu allan neb o'r rhai a ddeuant atto, &c. Pan yn cael 
eu gofidio gan y llygredd oeddynt yn brofi yn eu mynwesau eu 
hunain, yr oedd Cenliadon €rist yn dangos iddynt fod ffynnon 
Wedi ei hagor i bechod ac aflendid, fod i ni Eiriolwr gyda'r 
Tad, fod gras Crist ŷn ddigonol iddynt, ac y gwna Duw sathru 


satan ar frys dan draed ei bobl. Felly hefyd pan oeddynt yn 


gweled y 'Thessaloniaid yn cyfarfod ag erledigaethau a gofidiau, 
yr oeddynt yn eu cysuro, trwy ddangos iddynt fod pob awdur- 
dod yn llaw y Crist oeddynt yn dioddef yn ei achos; ei fod yn 
medru cyd-ymdeimlo â gwendid ei eiddo, a chynnorthwyo y 


rhai a demtir; ei fod wedi addaw bod gyda 'i bobl yn eu holf 


gyfyngderau; y rhydd efe iddynt goron y bywyd yn y di- 


wedd, &c,. Gwel ym mhellach Pen. 1. 6. Yr oeddynt yn eu 
cynghori a'u cysuro fel tad eì blant ei hun; nid yn unig gydag 
awdurdod tad, ond hefyd gyda serchiadau tad a Dm yn caru 
ei blant, ac yn chwennych eu daioni. 


12 Ad yn ymbil a'r wg o honoch yn deil- 
wng i Dduw, yr hwn a'ch galwodd chwi â i'w 
dey rnas a'i ogoniant. 


Yr oedd Paul a'i frodyr wedi bod ŷn cynghori'r Thessa- 


loniaid, ac yn eu cysuro: Adu.11. ac yn ymbil a'r rodio o 
honynt yn deilwng i Dduw. Col. 1.10. Rhodiad teilwng î 
Dduw yw yr hyn sydd yn addas i natur Duw, fel y mae yn 
sanctaidd, 1 Pet. 1. 15, 16. yn oleuni, l loan 1. 5—7. yn 
gariad, 1Ioan 4.8. yn drugarog a thosturiol, Luc 6. 36. lwyr- 
frydigi lid, Ecs. 34. 6. Psal. 86. 15. maddeugar, &c.;  Psal, 
8G. 5. y cyfryw ag sydd mewn cyd-ymffurfiad â'i ewyllys, fel 
y mae wedi ei ddadguddio yng nghyfarwyddiadau ei sanctaidd 


air; y fath ag y mae ei ewyllys da, a'i ymddugiadau grasol tu 


ac at ei eiddo :yn galw am dano; a'r hyn sydd yn weddaidd i 
rai yn sefyll mewn perthynas neillduol ag ef. Yr oedd yr 
Apostol yn golygu byn pan yn dywedyd, Yr hwn a'ch galwodd 
chwi i'w deyrnas a*i ogoniant. Y mae teyrnas Dduw yn ar- 


wyddo ei deyrnas weledig, neu eglwys Crist, ymma ar y 
ddaear; Mat, 19.47—49. a theyrnas gogoniant yn y byd i 


* 


PÊN. 1T. 1 THESSALONIAID. 481 


ddyfod. Mat. 25. 34. Yr oedd Duw wedi pa/w y Thessalon- 
iaid i'w deyrnas, trwy wahoddiadau yr efengyl, y rhai oedd yn 
galw arnynt i ddyfod a dal gafael ar y bendithion sydd i'w 
mwynhau yn nheyrnas Dduw, yn gystal ac i ufuddhau i'w 
chyfreithiau: Mat. 22. 14. a thrwy weithredu yn effeithiol ar 
eu meddyliau, i'w tueddu i gyd-ymffurfio â'r gwahoddiad oedd 
ŷn cael ei osod o'u blaen yn ŵg efengyl. 1Cor.1.24. Yr oedd 
wedi eu galw, nid yn unig i'w deyrnas, ond hefyd i'w ogoniant i 
hynny yw, i fod yn gyfrannogion o'r hyn sydd yn ogoniant iddo 
ei hun, trwy fod yn dwyn tebygolrwydd iddo, yn gystal ag 
o'r gogoniant y mae efe wedi ei barottoi a'i addaw i wirioneddol 
ddeiliaid ei deyrnas. 1 Pet. 5. 10. Yr oedd byn yn gosod 
neillduol rwymau arnynt i rodio yn deilwng i Dduw. 


13 Oblegid hyn yr ydym ninnau hefyd yn 
dïolch i Dduw yn ddibaid; o herwydd i chwi, pan 


. dderbyniiasoch air Duw, yr hwn a glywsoch gen- 


tU“ 


nym nii, eí dderbyn ef' nid fel gair dyn, eithr (fel 
y mae yn wir) yn air Duw, yr hwn hefyd sydd 
yn nerthol-weithio ynoch ehwi y rhai sydd yn 
credu; | 


Yr oedd Duw wedi galw'r 'Thessaloniaid i'w deyrnas a'i 
osoniant. Adn. 12. Oblegid hyn yr oedd Paul a'i frodyr yn 
diolch i Dduw yn ddibaid. Yr oedd y Thesaloniaid wedi cael 
eu galw allan o sefyllfa dra thruenus, ac wedi 'cael eu dwyn i 
gyflwr tra dymunol; yr oedd hyn wedi cael ei ddwyn oddi am- 
gylch trwy fendith ar ymdrechiadau 'r Apostol a'i gyd-lafurwyr 
yn eu plith, a hynny pan oedd eu gweinidogaeth yn arogl marw- 
olaeth i farwolaeth i lawer oddi amgylch iddynt. Wrth ystyr- 
ied y pethau hyn a'r cyffelyb, yr oeddynt gyda diolchgarwch yn 
cydnabod mawr ddaioni Duw tu ag attynt, gan gofio y modd yr 
oeddynt edi derbyn gaîr Duw, yr hwn a clywsent ganddynt hwy. 
Mewn perthynas i air Duw, gwel Pen. 1. 8. Ae mewn perth- 
ynas i dderbyniad y gair, gwel Pen. 1. 6. Yr oeddynt wedi 
clywed y gair hwn gan Paul a'i frodyr, pan oeddynt yn pregethu 
iddynt yn Thessalonica. Yr oeddynt wedi*ei dderbyn, nid fel 
gaîr dyn, eithr (fel y mae. yn. wir) yn air Duw. Nid yw'r 


efengyl ddim i'w golygu /el gair dyn, neu ddyfais ddynol, yn 
LLyrn V. PJ 


482 1 THESSALONIAID. PEN. Ir. 


cael eî cosod allan ar awdurdod ddynol yn unig. Ond y mae 
yn wìr yn air Duw, fel y mae yn cynnwys meddwl Duw, fel y 
mae wedi ei ddadguddio i'w weision, y rhai gafodd eu hawdur- 
dodi i'w wneuthur yn adnabyddus i'w cyd-greaduriaid. Yr oedd 
llawer o ystyriaethau yn dangos mai gair Duw oedd. Gellid 
enwi tystiolaeth y rhai oedd yn ei gyhoeddi. Yr oedd y rhai'n 
yn dywedyd mai yr hyn a welsent ac a glywsent yr oeddynt yn 
ei dystiolaethu, ac mai trwy ddadguddiad Iesu Grist yr oeddynt 
wedi dysgu yr hyn oeddynt yn ei osod allan: yr oedd yn hawdd 


iawn i'r rhai'n wybod pa un ai gwir aì peidio oeddynt yn ei - 


ddywedyd: y mae eu hysgrifennadau yn dangos nad oeddynt 
ddim yn greaduriaid gwallgof, amddifaid o synwyr naturiol: 
yr oedd eu hymddugiadau yn rhoddi pob lle i feddwl eu bod yn 
ddynion geirwir a didwyll: nid oedd iddynt un fantais dym- 
horol i'w hannos i ddwyn cam-dystiolaeth ; ond wrth draddodi 
eu cennadwri yr oeddynt yn gwneuthur eu hunain yn agored i 
bob diystyrwch, ammharch, a dioddefiadau: ac yr oedd llawer yn 
cyduno yn y dystiolaeth, a'r rhai'n oll yn hollol gysson â'u 
gilydd yn yr hyn oeddynt yn ei ddywedyd, Gellir sylwi hefyd 
fod arsraph Duw, fel y mae'n Fod anfeidrol sanctaidd, i'w 
weled ar yr efengyl. Y mae ynddi 'r tuedd mwyaf i ddwyn 
dynion i feddwl yn barchus am Dduw a'i gyfraith, i gasâu pech- 
od, ac i droi oddi wrtho, i wneuthur cymmaint o ddaionì ag a 
fedront i'w cyd-greaduriaid, &c. Gellir crybwyll hefyd y 
gwyrthiau rhyfeddol oedd yn cael eu gwneuthur trwy 'r rhai 
oedd yn ei phregethu. Yr oedd y rhai'n y fath fel na allai neb 
eu gwneuthur oni b'ai fod Duw cydag ef: yr oeddynt yn llawer 
o rau rhifedi, ac yn cael eu cyflawnu yn y modd mwyaf cy- 
soeddus: ac er fod gelynion yr efengyl yn meddiannu pob cyf- 
leusdra i wybod pa fodd yr oedd pethau yn bod, ac er eu bod 
yn eitha parod i ddangos y twyll pe buasent “ medru dyfod o 
hyd iddo, ni feiddient ddim dywedyd nad oedd y gweithred- 
oedd nerthol hyn yn cael eu cyflawnu. _ Gellir cymmeryd golwg 
hefyd ar y prophwydoliaethau, neu y rhagddywediadau am 
bethau i ddyfod, sydd i'w gweled yn y gair. Y mae Crist a'i 
Apostolion wedi rhagddywedyd amrywiol bethau, a hynny pan 
pad oedd un tebygolrwydd, oddiwrth un peth ag oedd yn ym- 
ddangos, y byddai iddynt byth gael eu cyflawnu: ond y mae'r 
rhan fwyaf o honynt wedi cael eu cyflawnu yn llythyrennol: 
y mae rhai yn cael eu cyflawnu yn ein dyddiau ni: ac y mae'r 


| 
| 
U 
h 
; 





PEN. Ii. 1 THESSALONIAID. 465 


hyn sydd eisoes wedi ei gyflawnu yn rhoddi i ni bob lle i hyd- 
eru y bydd i'r lleill gael eu cyflawnu yn eu pryd. Gellir ys- 
tyried hefyd rhyfeddol lwyddiant yr efengyl yn y byd. Y mae 
yr athrawiaeth yn hollol wrthwynebol i dueddiadau llywodraeth- 
ol holl ddynolryw: yr oedd yn cael ei gosod allan gan y rhai 
nad oeddynt ond megis sorod y byd a sothach pob dim: yr.oedd 

yn cael ei gwrthwynebu gan ddysgedigion y byd, gan flaenor- 
iaid a llywodraethwyr y byd, a chan y rhai oedd yn fwya cyfrif- 
ol o ran eu crefydd ym mhlith Iuddewon a Chenhedloedd: yn 
wyneb y cyfan, llwyddo wnaeth yr athrawiaeth i ddarostwng 
Cenhedloedd lawer i ufudd-dod ffydd. Ceir prawf chwanegol 
o ddwyfolder yr efengyl yn y cyfnewidiad rhyfeddol sydd yn 
cael ei ddwyn oddi amgylch yn y rhai sydd yn gwneuthur der- 
byniad o honi, Y mae'r rhai ag oeddynt yn dywyliwch yn cael 
eu gwneuthur yn oleuni; rhai oedd yn ynfydion yn cael eu dwyn 
i ymddwyn fel rhai yn eu hiawn bwyll; y maent yn cael eu 
gwneuthur yn ewyllysgar i ymadael â'u pechodau mwyaf anwyl, 
ac i rodio 'r llwybrau ag oedd ganddynt fwyaf o gasineb attxnt; 
ïe, ac i ddioddef pob anfanteision tymhorol yn hytrach nâ bod 
yn euog o'r hyn sydd yn digio Duw. Gellir chwanegu hefyd 
parhad y gair yn ddilwgr yn y byd. Y mae llawer o waith yr 
Awdwyr mwyaf enwog ym mhlith y Rhufeiniaid a'r Groegiaid, 
a Chenhedloedd eraill wedi ei golli; y mae gelyniaeth neillduol 
wedi cael ei ddangos o oes i oes at yr Ysgrythyrau sanctaidd; 
y mae cyfeillion y gair wedi bod, lawer gwaith, ddim ond ych- 
ydig ïawn mewn rhifedi, a'r rhei'ny yn dra isel o ran eu ham- 
gylchiadau: ond y mae'r gair, nid yn unig heb ei golli o'r byd, 
ond hefyd i'w gael yn amlach yn bresennol nag erioed o'r blaen; 
ac yn llawer amlach nag un llyfr arall yn y byd. Yr oedd y 
'Thessaloniaid wedi ei dderbyn, nid fel gair dyn, yr hwn ellir ei 
ammeu, dadleu yn ei erbyn, ei ddiystyru, a'i wrthod, heb fawr 
niweid; nid ar ddynol awdurdod; nac am ei fod wedi ei wiszo 
ag addurniadau dynol; ond fel gair Duw, gyda sicrwydd di- 
_ amheuol o'i wirionedd ; ar sail dwyfol awdurdod; a chydac addas 
barch, ac ymostyngiad i'w gyfarwyddiadau, Fel amlygiad ei 
fod yn wir yn air Duw, neu fel effaith o'i dderbyniad fel y cyf- 
Fyw, y mae'r Apostol yn sylwi ei fod yn nerlhol-weithio ynddynt 
hwy y rhai oeddynt yn credu. _ Yr oedd y Thessaloniaid yn credu. 
Gwel Pen, 1. 9. Yr oedd Duw yn »nerthol-wcithio ynddynt. 
Phil.2.19. 2Cor, 5. 5. Heb. 13, 21. Ond fe ddichon mai 


484 1 THESSALONIAID. P&N. 11. 


gair Duw oedd yn fwya neillduol yng iy ge yr Apostol ymma. 
Trwy fendith yr Arglwydd yn cydfyned â'r cyhoeddiad o hono, 
yr oedd wedi cael y fath eífaith arnynt hwy ag oedd yn credu 
ei dystiolaeth, fel yr oedd wedi bod yn offerynnol i ddwyn oddi 
amgylch ryfeddol gyfnewidiad yn eu golygiadau, eu hegwydd- 
orion, eu calonnau a'u hymddugiadau. 2Cor. 10. 4, 5. Heb. 4. 
12. Gellir sylwi yn neillduol ei fod yn gweithio ynddynt oleuni 
ysprydol, Psal. 119.130. difrifol ystyriaeth o'u cyflwr fel pech- 
aduriaid, Act. 2. 97. 16. 30. meddyliau parchus am Iesu Grist, 
1Pet.2.'7. ffydd ddiffuant, Rhuf. 10. 17. casineb at bechod, 
Psal. 119. 11. ufudd-dod i orchymynnion Duw, Rhuf. 16 26. 
llawenydd mewn gorthrymderau, Psal. 119. 50, 162. gobaith 
iechydwriaeth, Psal. 119. 49. a moliant i'r Arglwydd am ei 
ddaioni. Psal. 119. 171. 'Irwy'r pethau hyn a'r cyffelyb yr 
oedd ganddynt y prawf mwyaf boddlon-gar bod yr efengyl 
mewn gwirionedd o Dduw. 


l4 Canys ehwychwi, frodyr, a wnaethpwyd 
yn ddilynwyr i eglwysi Duw, y rhai yn Judea 
sydd yng NghristIesu; oblegid chwithau a ddi- 
oddefasoch y pethau ŵ n gan eich cyd-genedl, 
megis hwythau gan yr Iuddewon: 


Yr oedd gair Duw yn nerthol weithio yn y Thessaloniaid, 
Adn.13. I brofi hyn y mae'r Apostol yn dywedyd, Canys chwy- 
chwi, frodyr, a wnaethpwyd yn ddilynwyr î eglwysi Duw, y rhaî 
yn Judea sydd yng Nghrist Iesu. Y mae'n eu hannerch fel 
brodyr. Gwel Pen. 1.4. Am arwyddoccâd y gair eglwys, gwel 
Pen.l.1. Yr oedd eglwysi yn Judea. Gal.1. 22. Y mae 
hyn yn dangos mai cynnulleidfaol, ac nid gwladol, neu daleith- 
iol oedd yr eglwysi yn ol y drefn apostolaidd. Yr oedd yr 
eglwysi hyn yng Nghrist Jesu. Gwel Pen. 1.1. Yr oedd y 
'Thessaloniaid wedi eu gwneuthur yn ddilynwyr, nid yn unig i 
Paul a'i frodyr, Pen. 1. 6. ond hefyd i'r eglwysi hyn. Yr 
oeddynt yn derbyn ac yn arddel yr un athrawiaeth a hwythau 
fel gwirionedd dwyfol; yr oeddynt yn ymddiried i'r un cyfiawn- 
der i fod yn sylfaen eu derbyniad ger bron y Duwdod; yr an 
ynt yn addoli'yn ol yr un rheol; yr oeddynt yn cydymffurfio â 
un cyfreithiau yn eu rhodiad cyffredinol; yr oeddynt yn dg 


PEN. II. 1 THESSALONIAID, 485 


yr un amynedd a gwroldeb dan eu gorthrymderau; ac yr oedd- 
ynt, yr un modd a hwythau, yn rhoddi eu bryd ar y pethau 
sydd uchod. Ond i sylwi yn fwy neillduol ar un peth, y mae'r 
Apostol yn dywedyd, Oblegid chwithau a ddioddefasoch y pethau 
lyn gan eich cyd-genedl, megis hwylhau gan yr Iuddewon. Yr 
oedd yr eglwysi yn Judea wedi dioddef oddiwrth yr Iuddewon, 
Act.8.1. Heb.10, 32—34. Yr oedd y Thessaloniaid hefyd 
wedi dioddef oddiwrth bobl eu gwlad eu hunain. Act.17.ô, 
6. Dioddefasant yr un pethau a'u brodyr yn Judea, sef cael 
eu gwaradwyddo, eu yspeilio o'u meddiannau, eu carcharu, &c. ; 
dioddefasant yn yr un achos; a chyda'r un amynedd a 
gwroldeb, h : 


15 Y rhai a laddasant yr Arglwydd Iesu, a'u 
prophwydi eu hunain, ac a'n herlidiasant ninnau 
ymaith ; ac ydynt heb ryngu bodd Duw, ac yn 
erbyn pob dyn; 


Yr oedd yr eglwysi yn Judea wedi dioddef oddiwrth yr 
Iuddewon. Adn. 14. Yr oedd y rhai'n wedi add yr Ar- 
glwydd Iesu, a'u Prophwydi eu hunain. _ Trwy gynfigen yr Iudd- 
ewon y cafodd Arglwydd y gogoniant, Iachawdwr pechadur- 
ïaid, ei draddodi i Pilat: yr Iuddewon oedd yn dwyn cyhudd- 
iadau yn €i erbyn: a thrwy eu taerni hwy y darfu ìi Pilat gyd- 
synio iddo gael ei groeshoelio, Trwy hyn yr oeddynt yn dangos - 
“eu bod o'r un yspryd a thymmer a'u bynafiaid, y rhai oeddynt 
wedi bod yn euog o ladd y Prophwydi ag oedd Duw, o oes i 
oes, wedi eu cyfodi o'u plith eu hunain, ac wedi eu hanfon yn 
neillduol attynt hwy. Mat. 23. 31, 97. Act. 7. 52. Yr oedd- 
ynt hefyd wedi erlid ymmaith genhadon Crist. Yr oeddynt yn 
'Thessalonica, ac amrywiol fannau eraill, wedi dangos y diyst- 
yrwch a'r ammharch mwyaf iddynt, ac yn enwedigol i Paul: ac 
yn fynych wedi bod yn achos iddynt i ymadael o'r naill fan a'r 
llall, yn ol cyfarwyddyd Crist. Yr oeddynt Aeb ryngu bodd 
Duw. Y mae'n wir eu bod yn FON mai hwy oedd yr 
unig bobl ag oedd yn anwyl gan Dduw, a'u bod, wrth erlid, 
ïe, a lladd gweision Crist, yn meddwl eu bod yn gwneuthur 
gwasanaeth ìi Dduw: Ioan 16. 2. ond yr oedd syniad eu cnawd 
yn elyniaeth yn erbyn Duw: ac nid oedd eu hymddugiadau 
ddim yn gymmeradwy ganddo: ond yn y gwrthwyneb yn hollol 


406 1 THESSALONIAID, PEN. 1I, 


ffiaild yn ei olwg, gan eu bod yn groes i'w natur, yn anghysson 
â'i gyfraith, ac mewn union-gyrchol wrthwynebiad i'w efengyl. 
Yr oeddynt yn erbyn pob dyn. Yr oeddynt yn diystyru pob 
cenedl arall i'r graddau eithaf; yn codi terfysg pa le bynnag 
y byddent; ac nid aent ddim i mewn i deyrnas Dduw eu hun- 
ain, ac ni oddefent ddim i eraill fyned i mewn. Luc 11.52. 
Ni allent wneuthur dim yn fwy yn erbyn eu cyd-greaduriaid nâ 
cheisio cadw 'r efengyl*oddi wrthynt. 


16 Gan warafun i ni lefaru wrth y Cenhedl- 
oedd, fel yr iachêid hwy, i gyflawni eu pechodau 
hwynt yn wastadol: canys digofaint Duw a 
ddaeth arnynt hyd yr eithaf. 


Yr oedd yr luddewon yn erbyn pob dyn. Adn. 15. Yr 
oeddynt yn dangos hyn yn neillduol trwy warafun i Paul a'i 
frodyr lefaru wrth y Cenhedloedd, fel yr iachêid. hwynt. Yr 
oedd y Cenhedloedd yn llawn o anhwyldeb ac archollion, Yr 
oeddynt yn ddeillion o ran pethau ysprydol; yn fyddariaid, fel 
na ehlywent yr hyn oedd gweithredoedd Duw yn dystiolaethu 
mewn perthynas iddo; yn gloffion, fel na fedrent ddim cerdded 
yn llwybrau sancteiddrwydd; yn chwyddo gan falchder a 
meddyliau mawrion am danynt eu hunain; yn ddi-deimlad o'u 
sefyllfa druenus; yn llesg, a di-nerth at yr hyn sydd dda; yn 
ddrwg eu gwedd, fel rhai wedi hollol golli eu harddwch; heb 
ddim blas ganddynt ar yr byn sydd yn addas ymborth enaid ; 
yn dychymmygu eu bod yn hollol iach, ac nad oedd arnynt 
eisiau dim; end yn sicr o farw byth os na chaent feddyginiaeth, 
a hynny yn bur fuan. Yr oedd tuedd yn yr efengyl i'w Aiach- 
4w. Y mae'n dadguddio Crist, fel un a ddichon gwbl-iaehâu 
pawb ag sydd trwyddo ef yn dyfod at Dduw; ac y mae'n 
rhoddi pob annogaeth i bechaduriaid ddyfod atto fel y byddo 
iddynt gael eu hiachâu trwyddo. Ond yr oedd yr luddewon 
yn gwneuthur cymmaint ag a fedrent i rwystro Paul ac eraill i 
bregethu 'r efengyl i'r Cenhedloedd. Er eu bod yn anghredu'r 
efengyl eu hunain, ac yn diystyru eì gweinidogaeth, ni oddef- 
ent ddim i neb ei phregethu i'r Cenhedloedd. Nid oedd dim 
yn fwy annerbyniol ganddynt nag i'r Cenhedloedd gael eu cym- 
meryd i mewn i'r eglwys. Luc 4. 25—98. Act. 22. 21, 22. 
Yr oeddynt, yn y modd byn, yn cyflawnu eu pechodau hwynt 


PEN, IF, 1 THESSALONIAID, 491 


yn wastadol. Pan fyddo i ddynion unwaith gyrraedd at ryw 
radd o bechu, ni wna Duw ddim cyd-ymddwyn â hwynt ym 
mhellach; Gen. 15. 16. Mat. 23. 32. 'Trwy chwanegu y naill 
bechod at y llall, y maent yn cyflawnu eu pechodau, neu yn 
myned at y fan bellaf ag y mae Duw wedi penderfynu gadael 
iddynt fyned cyn iddo ymweled â hwynt â barn. Fel hyn yr 
oedd yr Iuddewon, ar ol lladd y Prophwydi, a chroeshoelio Ar- 
glwydd y gogoniant, yn myned rhagddynt i wneuthur cym- 
maint ag a fedrent i gadw 'r efengyl oddiwrth y Cenhedloedd, 
ac ì rwystro achos Crist i lwyddo yn y byd. Ond ni wnai 
Duw ddim cyd-ymddwyn â hwynt ym mhellach; canys digofaint 
Duw a ddaeth arnynt. hyd yr eithaf. Y mae digofaint Duw yn 
arwyddo ei anfoddlonrwydd yn erbyn pechod, a'r arwyddion o 
hynny yn'cael eu hamlygu mewn barnedigaethau. Yr oedd 
anfoddlonrwydd Duw yn cael ei amlygu yn awr yn erbyn yr 
Iuddewon mewn barnedigaethau ysprydol a thymhorol. Yr 
oeddynt hwy, oddi ar lygredd eu natur, yn ewyllysio myned 
yn y blaen mewn pechod: yr oedd Duw, mewn modd cyfiawn, 
yn gadael iddynt bechu yn ddi-attaliad, gan eu rhoddi i fynu i 
galedwch eu calonnau eu hunain, i gyflawnu mesur eu hanwir- 
eddau. 9Thess. 2. 11,12. Yr oedd barnedigaethau tymhor- 
ol yn dechreu eu gorddiwes, ac ar ddyfod arnynt yn y modd 
mwyaf arswydus. Yr oedd eu dinas a'u teml i gael eu llwyr 
ddinystrio: yr oedd myrddiynau o honynt i gael eu lladd, nid 
yn unig yn Jerusalem, ond mewn amrywiol fannau eraill: yr 
oedd y rhai a adewid i gael eu caethiwo, a'u gwasgarui fod 
yn grwydriaid mewn gwahanol wledydd: yr oeddynt i golli eu 
gwlad: ac i gael eu torri ymmaith o fod yn bobl mewn cyfam- 
mod â Duw. Fel hyn yr oedd digofaint yn dyfod arnynt Ayd 
yr eithaf, sef hyd eithaf yr hyn y mae Duw wedi ei fygwth, 
ac er hollol ddinystr eu sefyllfa wladol a chrefyddol. Ond y 
mae gan yr Arglwydd weddill yn eu plith, y rhai y bydd iddo 
etto eu galw ac estyn ei drugaredd iddynt. Rhuf, 11. 5, 
23—31. 2 Cor. 3. 15, 16. 


17 A ninnau, frodyr, wedi ein gwneuthur yn 
ymddifad am danoch dros ennyd awr, y'ngolwg, 
nid y'nghalon, a fuom fwy astud i weled eich 
wyneb chwi mewn awydd mawr. 


488 i THESSALONIAID. P&N, íí; 


Yr oedd y Thessaloniaid wedi dioddef oddiwrth eu cyd- 
genedl. Adn.14. Rhag iddynt feddwl fod Paul a'i gyfeillion 
wedi bod yn angharedig, trwy fyned ymmaith oddi wrtbynt, 
pan oedd gorthrymderau yn eu cyfarfod, y mae'r Apostol yu 
dywedyd, A ninnau, frodyr, wedi ein gwneuthur yn ymddifad 
am danoch dros ennyd awr, y'ngolwg, nid y'nghalon. Nid o'u 
bodd yr oeddynt wedi ymadael oddi wrthynt: yr oeddynt wedi, 
cael eu gyrru ymmaith trwy gynddeiriogrwydd y rhai oedd yn 
sychedu am eu gwaed: Act. 17,5,10. Yr oedd eu bymadg 
awiad yn perì iddynt fawr ofid: yr oedd ryw-beth yn debyg i'r 
lyn sydd yn cymmeryd lle pan fyddo rhieni a phlant yn cael 
eu cymmeryd oddiwrth eu gilydd trwy angeu. Ond yr oedd 
yn gysur ganddoi feddwl nad oedd ond dros ennyd awr.. Er 
fod yr amser oeddynt yn cael eu cadw oddiwrth eu gilydd, ar 
ryw olygiadau i'w weled yn hir, etto yr oedd yn myned yn 
ddim yng ngolwg y tragywyddoldeb oeddynt yn hyderu cael 
bod gyda'r naill y llall, a chyda'r Arglwydd. Er nad oeddynt 
ddim yn gweled eu gilydd yn bresennol, yr oeddynt, o ran eu 
serchiadau a'u meddyliau, mor agos y naill at y llall ag y buont 
erioed. Oblegid hynny y mae'n gallu dywedyd yn hyf, a fuom 
fwy astud ì weled eich wyneb chwi mewn awydd mawr, Wrth 
feddwl am y cysur oeddynt wedi ei brofi tra yn llafurio yn eu 
plith, mor ddisymmwth yr oeddynt wedi cael eu gymru ym- 
maith oddi wrthynt, yr enbydrwydd oedd y Thessaloniaid I ynddo 
oddiwrth erlidwyr a gau athrawon, bod yn eu plith. amryw ag 
oedd yn weiniaid yn y ffydd, ac mor dda fyddai iddynt gaef 
ychwaneg o by fforddiad, eu rhybuddio, eu cynghori, eu hannog, 
a'u calonnogi i lynu wrth yr Arglwydd, yr, oeddynt wedi profi 
neillduol ddymuniad am gael cyfleusdra i'w gweled drachefn, 
ac wedi diwyd arfer pob moddion a$ a fedrent tu ag at gael 
«lyfod attynt unwaith yn ychwaneg. | 


ALT 


18 Am hynny yr ewyllysiasom ddyfod; attoch 
(myfi Paul) yn ddïau, unwaith a dwywaith hefydu 
eithr Satan a'n lluddiodd ni. 


Yr oedd Paul a'i frodyr wedi ei gwneuthur yri amddifaid 
o'r Thessaloniaid yng ngolwg, nid yng nghalon. Adn. 17. 
Oddi ar hyn y mae'r Apostol yn dywedyd, Am hynny yr ewyll- 
ysiasom ddyfod attoch (myfi Paul) yn ddiau, unwaith a 'dwy- 


Ee 


P&N. 11. 1 THESSALONIAID. 480 


waith hefyd.” Buasai y naill a'r llall o honynt, ond yn neillduol 
Paul, yn dychwelyd attynt, pe buasent yn medru: ac ym- 
drechasant i wneuthur hynny fwy nag unwaith. Eithr Satan, 
eb efe, a'n lluddiodd ni. Y mae satan, yn ol arwyddoccâd ei 
enw, yn:wrthwynebwr i Iesu Grist, i'w efengyl, i'w genhadon, 
ac ì eneidiau dynion. Fe ddarfu iddo rwystro Paul a'i frodyr i 
fyned at y Thessaloniaid, naill ai trwy eu taro â chystudd, fel 
y tarawsai Job â chornwydydd; Job 2.7. neu trwy gynhyrfu 
yr Iuddewon, neu ryw elynion eraill i gynllwyn iddynt, gan fod 
yn barod i'w lladd, os byddai iddynt geisio dychwelyd; neu 
trwy gynhyrfu angbydfod ac ymryson ym mhlith y brodyr, neu 
ddwyn cyfeiliormadau i mewn i'r eglwys, yr hyn oedd yn 
gwneuthur yn angenrÌìeidiol iddynt aros lle yr oeddynt, i'r di- 
ben i sefyll yn erbyn y pethau hyn, i amddiffyn yr MYM ac 
i gadarnhau y disgyblion yn y gwirionedd. 

19 Canys. beth yw,ein gobaith ni, neu ein 
llawenydd, neu goron ein gorfoledd? onid chwy- 
chwi, ger bron ein iHiwre lwydd Iesu Grist yn ei 


ddyfodiad ef? 


ywr: oedd Paul: a'i ymo wedi ewyllysio dyfod at y Thessu- 
Jomiaid unwaith a. dwywaith hefyd. Adn. 18. I ddangos pa 


ham yr oeddynt mor fawr eu hawydd am gael eu gweled dra- 


chefn; a pha beth oedd yr achos fod. satan yn eu lluddio, y 


' mae'r Apostol yn dywedyd, Canys beth yw ein gobaith ni, neu 


eîn llawenydd, new goron ein gorfoledd? Nid yw'r Apostol 
ddim yn gofyn, Beth oedd sylfaen eu gobaith am fywyd tragy- 
wyddol? ond, Beth oedd y ffrwyth oeddynt yn gobeithio ei 
weled oddiwrth eu hymdrechiadau gweinidogaethol? a phwy 
oeddynt yn gobeithio y byddai iddynt barhau yn ddianwadal 
hyd y diwedd, ac y caent fod gyda hwynt byth mewn gwlad 
well? Neu beth oedd yn gymmaint cysur iddynt, wrth gyf- 
lawnu eu gweinidogaeth, ac oddiwrth beth. y gallent ddisgwyl 


cael llawenydd yny diwedd? Y mae'n siêr mai nid mewn 
dynion! yr oeddynt yn gorfoleddu; ond yng Nglirist, ei:gyf- 
'iawnder, &c. Ond y mae'r Apostol yn id iddynt, Beth oêdd 


y goron, neu yr anrhydedd oeddynt hwy yn disgwyl cael gor- 
foledd. o'i blegid yn y dydd diweddaf? Y mae yn atteb, Onid 


chwychwi, ger bron tin Harglwydd Iesu Grist, yn ei ddyfodiad? 


LLYrFs V, 3 


490 1 THESSALONIAID. ; PEN, II, 


Y mae lesu Grist yn Arglwydd ei bobl. Gwel Pen. 1.1, Y 
mae y Crist hwn i ddyfod yr ail waith. Act. 1.11. Dat.1,7. 
Daw i alw holl ddynolryw i gyfrif; Mat. 25. 31, 32. i'w ogon- 
eddu yn ei saint; 2 Thess. 1. 10.. ac i roddi dial ar ei elynion; 
2Thess. 1. 7, 8. Yr oedd Paul a'i gyd-lafurwyr yn gobeithio 
y byddai y Thessaloniaid, ym mhlith eraill ag oedd wedi eu 
dychwelyd trwy eu gweinidogaeth, yn gadwedig yn ail ddyfod- 
iad Crist; ac y byddai hynny yn achlysur iddynt hwythau gael 
y gogoniant sydd wedi ei addaw i'r rhai a droant lawer i gyf- 
iawnder. Yr oeddynt yn hyderu y byddai eu troedigaeth, a'r 
gogoniant fyddent yn eael ei feddiannu yn y diwedd, yn gweini 
iddynt annhraethol lawenydd, yn neillduol wrth weled gym- 
maint fyddai Duw yn cael ei ogoneddu yn hyn, y fath fuddug- 
oliaeth fyddai wedi cael ei hennill ar alluoedd y tywyllwch, y 
daioni fyddai wedi cael ei wneuthur i'r Thessaloniaid, a'r arddel- 
iad fyddai wedi bod ar eu bymdrechiadau eu hunain. Ac yr 
oeddynt yn hyderus ddisgwyl y caent eu coroni, fel arwydd o'u 
buddugoliaeth ar goel-grefyddau 'r byd: neu y byddai iddynt 
gael eu neillduol anrhydeddu, fel rhai ag oedd wedi ymdrechu, 
ac wedi llwyddo i ddwyn eneidiau lawer at Iesu Grist; ac y 
byddai'r Thessaloniaid ac eraill a ddychwelwyd trwy eu gwein- 
idogaeth, yn eu hamgylchynu pan fyddai'r Barnwr yn dywed- 
yd wrth y naill a'r llall o honynt, Ha was, daa ffyddlon, &c.. Fe 
ddichon fod yr Apostol â'i lygad ar yr hyn oedd yn cymmeryd 
lle yn y chwareuyddiaethau Groegaidd. Yr oedd y Barnwyr 
yn coroni y gorchfygwyr yng nghanol y rhai oedd wedi ymgyn- 
null i edrych arnynt. Y mae'n hawdd i ni weled fod yr Apos- 
tol yn disgwyl y byddai efe a'r Thessaloniaid yn ciwed 
gilydd yn nydd y cyfrif. :Í obliyw 
A u bo dit 
20 Canys chwychwi yw ein gogoniant. a'n 
llawenydd ni. | 


I ddangos pa'm yr oeddynt yn ystyried y Thessaloniaid fel 
eu gobaith, eu llawenydd, a choron eu gorfoledd, gerbron yr 
Arglwydd Iesu Grist yn ei ddyfodiad, Adn. 19. y mae*r Apos- 
tol yn dywedyd, Canys chwychwi yw ein gogoniant a'n llawenydd 
mi. Oddiwrth yr hyn oeddynt yn bresennol yr oeddynt yn 
edrych ym mlaen yn hyderus at yr hyn a fyddant yn ymddang- 
osiad y Barnwr yn y dydd diweddaf, Fel y mae gweinidogion 


- 


& 


PEN. 1IL, 1 THESSALONIAID, 491 


Crist yn llawenydd yr eglwysi, 2Cor. 1. 14. felly y mae 'r 
eglwysi yn goron a llawenydd eu gweinidogion. Phil, 4. 1, 
Y maent felly pan yn sel eu gweinidogaeth; Dan. 12. 3. 1'Thess. 
1.5. 2.13. wedi eu hyfforddi yn dda yn egwyddorion crefydd; 
lCor. 1.5. Col. 1. 9. yn ddianwadal yn y ffydd; 1 Thess. 3. 
9. Eph.4.14. Col. 1.23. yn cynnyddu ym mhob gras; 2 Thess. 
1.3. Eph.2.21. 4.15. Col.2.7. yn ymgadw oddiwrth yr hyn 
oll a ddianrhydeddai eu proffes; 1Thess, 1. 9. Eph. 4. 17, 22, 
91. 5. 3, 4. Phil. 2.15. Col.3.5. yn helaeth yn ffrwythau ay& 
iawnder; 1Thess.1,3,'7,8. 2 Thess.3.4. Eph.4. 2. Phil. 
1.11,27. 4,8. Col.1.10. 9.12,13. yn wrol i wrthwynebu 
profedigaethau; Eph, 6. 13, &c. yn dioddef. yn amyneddgar 
yn achos Crist; 1 Thess. 1. 3. 2'Thess. 1. 4. pob un yn cadw 
yn eile ei hun; I Cor, 12, 18. yn helaeth mewn cariad brawd- 
ol; 1Thess.1.3. 4.9. 2Thess. 1.3. Eph. 2.921. 4. 3, 32. 
5.21. Phil. 1. 27. 2. 2. yn cyflawnu dyledswyddau gorphwys- 
edig arnynt. tu ag at eu gilydd, fel aelodau eglwysig, yn neill- 
.duol cyd-ystyried bawb eu gilydd, peidio esgeuluso eu cyd- 
gynnulliad eu hunain, annog i gariad a gweithredoedd da, dwyn 
beichiau eu gilydd, rhybuddio'r afreolus, ceryddu'r beius, ym- 
dreebu i adferu” r syrthiedig mewn yspryd addfwynder, maddeu 
i'r neb fyddo wedi troseddu yn eu herbyn, &c.; yn gydwybod- 
ol yn y cyflawniad o ddyledswyddau perthynasol; Eph, 6, 
22—393. 6.1—9. ac ym mhlith eraill, y dyledswyddau sydd yn 
orphwysedig arnynt tu ag at y rhai sydd yn eu blaenori yn yr 
Arglwydd. Y mae'r rhai'n yn cynnwys yn neillduol, gwneuth- 
nr'cyfrif mawr o honynt, mewn cariad, er mwyn eu gwaith; 
peidio gwirfoddol esgeuluso eu gweinidogaeth; gwneuthur cyd- 


wybod o weddio drostynt; glynu wrthynt yn eu hadfyd; cyf- 


rannu tu agat eu cynhaliaeth; a'u canlyn mor belled ag y maent 
hwy yn canlyn Crist. 
ymw Babi 

“ymedy 





A LE 


; "ar PENNOD IN 


Y 


.M (Yn gan na allem ymattal yn hŵy, ni 
4. a welsom yn dda ein gadael ni ein hunain 


y; Athen; . 


A92 1 THESSALONIAID. — PEN,TL. 


Y mae'r Apostol yn dechreu 'r bennod hon trwy dynnu 
casgliatl oddiwrth yr hyn oedd wedi ei osod o flaen y Thessa- 
loniaid yn y rhan flaenorol o'i Lythyr. Wrth ddywedyd, Am 
hynny, y mae yn golygu y 'modd yr oeddynt hwy wedi derbyn 
yr efengyl, nid fel gair dyn, ond fel gair Duw; Pen. 2. 13. 
eu bod wedi eì dderbyn mewn gorthrymder mawr; Pen. 1. 6. 
2.14. eu bod wedi dyfod yn ganlynwyr i eglwysi Duw, ac yn 
siamplau i gredinwyr; Pen.2. 14. 1.7. y mawr gariad oedd 
ganddo ef attynt; Pen. 2. 8. ei fod wedi gorfod ymadael oddi 
wrtbynt yn Ra WYR Pen. 2. 17. ei fod yn fawr ei awydd, 
ac wedi ymdrechu mwy nag unwaith i gael eu gweled drachefn; 
ond bod satan wedi ei rwystro; Pen, 2. 17, 18, a'i fod yn eu 
hystyried Wd fel eì obaith, ei dwya a choron ei orfoledd. 
Pen, 2. 19, Yr oedd y pethau hyn yn cael cymmaint o 
effaith ar a Wdig fel na allai ymattal yn hŵy. Oddiar ei 
goŵad attynt, ei ofal am danynt fel dychweledigion ieuaingc ag 
oedd yn cyfarfod ag amrywiol amgylchiadau gofidus, a'ì ofnau 
rhag i neb o honynt gael eu siglo trwy yr hyn oedd yn eu cyf- 
arfod; ei fawr ddymuniad iddynt gael eu cadarnhau a'u di- 
ddanu; ac heb glywed oddi wrthynt, na gwybod pa fodd yr 
oedd ydihab yn bod yn eu plith, nì allai efe ddim ymattal yn 
hŵy rhag anfon Timotheus attynt.” Ond y mae stego, yy gair 
sydd iidrnifath ymattal, yn arwyddo hefyd goddef, ac yn cael 
ei gyfieithu felly, 1 Cor..9. 12. 13. 7. Ni allasai'r Apostol 

ddim goddef yn hŵy yr anghysur oedd yn brofi oblegid bod 
yn absennol oddi wrtbynt, yr hiraeth oedd arno am eu gweled, 
a'i ofid oblegid bod yn anwybodus o'n hamgylchiadau. Am 
hynny y mae yn dywedyd, Ni a welsom yn dda ein gadael ni ein 
hunain yn Athen. Dinas enwog oedd Athen yn nehau ddwy- 
rain tir Groeg, oddautu pumtheg milldir ar hugain i'r dwyrain 
oddiwrth Corinth, Cafodd yr efengyl ei phregethu yno gan 
Paul: ac y mae y grefydd Gristnogol yn cael ei harddel yno 
byd heddyw. Y mae yno o wyth i ddeng mil o drigolion, a 
llawer o'r rhei'ny yn arddel eu hunain yn Gristnogion. Y 
maent dan lywodraeth y Tyrciaid, Er fod Paul yn y ddinas 
honno yn gorfod ymresymmu â'r Ïuddewon, ac â'r Philoso- 
phyddion o'r Epicuriaid a'r Stoiciaid, Act. 17. 17, 18. efe a 
ddewisodd gael ei adael ei hun, heb gymdeithas na chynnor 

wy un cyd-lafurwr, yn bytrach nâ pharhau mewn Lffloffrydd. 
mewn perthynas i sefyllfa 'r Thessaloniaid, neu esgeuluso un 


PEN. III, '1 THESSALONIAID, 493 


'peth a allai fod yn fuddiol iddynt. Yr oedd ei ofal am dan- 
ynt hwy yn fwy nag am dano ei hun. Y mae'r cair a arferir 
ymma, yn dangos ei fod, nid yn unig yn foddloni fod yn Athen 
ei hun, ond hefyd yn ymhyfrydu yn hynny mor belled ag oedd 
'yn tueddu at ddaioni y Thessaloniaid. Er fod Paul ymma'n 
'arfer y'rhif liosog, nid yw efe yn golygu neb ond efe eihun: 
'o herwydd ni ddarfu i silfanus ddim dyfod atto hyd oni ddaeth 
'efe mya Act. 18. 5: hwi | 


a Wi 2 Ac a. ddanfonasom Timoilr6us; ein brawd, 
a_gweinidog Duw, a'n cydweithiwr yn efengyl 
Crist, i'ch cadarnhâu chwi, ac i'ch. diddanu 
ynghylch eich ffydd ; ; « 


“ Yr oedd Paul wedi cya yn dda ei adael ei hun yn Athen, 
' Adn. 1. ac a ddanfonodd Timotheus, ei frawd, a gweinidog Duu, a'i 
| gyd-weithiwr yn efengyl Crist. Yr oedd yn frawd, fel Cristion ; 
'gwel Pen. 1. 4. ac fel gweinidog yr efengyl, yn cyflawnu yr un 
gwaith. Yr oedd yn weinidog Duw, trwy fod Duw wedi ei gyn- 
| nysgaeddu â â ehymmwysiadau at waith y weinidogaeth efengyl- 
“aidd, ac wedi ei awdurdodi a'i anfon i'w gyflawnu; a thrwy ei 
“fod yn gweini ym mhethau Duw, yn ol y cymmorth oedd Duw 
ty” gyfrannu iddo, ac i'r diben i ddwyn achos a theyrnas Duw 
yn y blaen yn y byd. Yr oedd yn gydweithiwr â Phaul yn 
Uu efengyl Crist, Mewn perthynas. i'r efengyl, gwel Pen. 1.5. 
'Y mae? 'n efengyl (Crist, fel mai Iesu Grist yw ei hawdwr a'i 
phrif bwnge. Crist sydd wedi dadguddio yr hyn sydd yn cael 
ŵn 'osod allan ynddi: ac am Grist yn ei Berson, ei gyfryngdod, 
ei gnawdoliaeth, ei ufudd-dod, ei ddioddefiadau, ei adgyfod- 
iad, ei esgynniad i'r nefoedd, y bendithion trysoredig ynddo, ei 
4 barodrwydd i i dderbyn pechaduriaid, &c., y mae yn. sôn. Yr 
oedd Timotheus yn gyd-weithiwr â Paul yn yr efengyl hon, 
Yr oedd yn llafurus: gyd-ymdrechu i” w phregethu, ac i amddi- 
ffyn ei gwirioneddau pan yn cael eu gwrthwynebu, Y mae'r 
Apostol yn dywedyd y pethau. hyn am Timotheus, i'r diben ï 
ddangos ei gariad ei hun at y Thessaloniaid, yn gystal a'r 'derbyn- 
' iad oedd yr Efengylwr i ieuangc hwn yn deilwng o hono, pan 
ddenai efe i'w plith, Er fod arno lawer o eisiau cymdeithas a 
chynnorthwy y fath un a Thimotheus, ac er y gallasai efe fod yn 
' «ra defnyddiol iddo, etto, o gariad at y Thessaloniaid, fe ddarfu 


494 1 THESSALONIAID. , PEN. III. 


iddo ei anfon attynt, i'w cadarnhau, ac i'w diddanu ynghylch eu 
fydd. Y maednwiolion yn gedyrn fel y maentym mreichian tragy- 
wyddol gariad, yng nghyfammoìl Duw, yn nwylaw Crist, ar graig 
yr oesoedd, mewn cyflwr o gyfiawnhad, wedi eu dwyn i berth- 
ynas â Duw fel ei blant, &c,: ond y maent yn fynych yn 
weiniaid o ran eu gwybodaeth, eu ffydd, en cariad, eu hym- 
dIrechiadau i ogoneddu Duw, ìi wrthwynebu profedigaethau, i 
ddal i fynu yn wyneb anhawsderau a digalondid, &c. Y mae'n 
— wir mai gwaith Duw yw en cadarnhau, Adn. 12, 13. 1 Cor. 1. 
8. ond gan fod yr Arglwydd yn gwneuthur hyn trwy foddion, 
fe anfonodd Paul Timotheus i gadarnhau y Thessaloniaid, Y 
mae sterizo, y gair sydd ymma am gadarnhau, mewn rhai man- 
nau yn cael ei gyfieithu sicrhau, Luc 16. 26. 2 Thess. 2. 17. 
3.3. 2Pet.1.12. Dat. 3.2. Yr oedd Timotheus i ymdrechu 
eu cadarnhau yn y gwirionedd; 2 Pet.1. 12. trwy ei egluro 
iddynt. ym mhellach, gosod o'u blaen ei gedyrn sylfaeni, a 
dangos iddynt; ei fawr bwys a'i ganlyniad. Yr oedd i wneuthur 
ei oreu i'w cadarnhau mewn ffydd trwyamlygu iddynt gyfoeth 
gras, : dibenion dyfodiad Crist i'r byd, perffeithrwydd ei ufudd- 
dod, digonolrwydd ei Iawn, rhinwedd ei waed, a helaethrwydd 
gwahoddiadau. ac addewidion yr efengyl. Yr oedd i arfer 
moddion tu ag at eu cadarnhau mewn cariad tu ag at Dduw a 
dyn; trwy ddwyn argof iddynt y mawrrwymau oedd arnynt i garu 
Duw a'u cyd- greaduriaid, fod cariad yn gwahaniaethu disgybl- 
ion, Crist oddiwrth eraill, ac nad yw crefydd neb ddim heb gar- 
iad. Ac yr oedd i'w cadarnhau mewn sancteiddrwydd, ym 
mhob gair a gweithred dda; Adn. 19. 2 Thess. 2. 17. trwy 
wasgu : at eu meddyliau, fod Duw wedi ethol ei bobl i sanct- 
eiddrwydd, fod Crist wedi marw i'r diben i ddwyn ei bobl i fod 
yn. awyddus i i weithredoedd da, fod y rhai a elwir trwy ras yn 
cael eu galw i sancteiddrwydd, na all neb gael boddlonrwydd 
am wirionedd ei'ffydd os na fydd yn arwain at sancteiddrwydd, | 
mai trwy ymddugiad addas y mae Duw yn cael ei ogoneddu 
gan ei bobl, mai trwy byn y mae duwiolion yn llesiol i'w cyd- 
greaduriaid yn eu dydd a'u cenhedlaeth, mai ffordd sancteidd- 
rwydd yw 'r ffordd ar hyd pa un y mae duwiolion yn myned î 
' ogoniant, na cha neb weled yr Arglwydd heb sancteiddrwydd, 
ond y ca'r rhai sydd yn hau i'r Yspryd, o'r Yspryd f fedi bywyd 
tragywyddol. Yr oedd Timotheus hefyd i'w, diddanu ynghylch 
eu ffydd. Yr oedd ganddynt ffydd, a honno yn enwog a €hlod- 


PEN, III, 1 THESSALONIAID, 495 


fawr: Pen. 1.9, 8. ond y mae'n dybygol eu bod yn cael eu 
gofidio mewn perthynas i'w ffydd. Gallent gael gofid mewn 
perthynas i'r efengyl, athrawiaeth ffydd ; trwy weled llawer yn 
ei hanghredu a'i diystyru; trwy fod erlidwyr yn dangos cym- 
maint o elyniaeth attynt hwy ag oedd yn ei harddel; trwy fod 
gau athrawon yn haeru nad gwir oedd yr hyn oeddynt yn eì 
gredu; a thrwy fod rhai ag oedd yn gwneuthur arddeliad o honi 
yn ymddwyn mewn modd anaddas. Ac y mae'n dybygol iawn 
eu bod yn cael gofid mewn perthynas i'w ffydd eu hunain, neu 
eu hymorphwysiad ar Iesu Grist: weithiau yn cael lle i ammeu 
pa un a oeddynt yn gwir gredu ai peidio; yn gweled eu ffydd 
yn neillduol o wan, ac yn dwyn ond ychydig iawn o ffrwyth. 
Yr oedd Timotheus i'w diddanu ynghylch athrawiaeth ffydd, 
trwy wnenthur yn amlwg iddynt eì bod o Dduw, y bydd iddi 
lwyddo er gwaetha pob gwrthwynebiadau, a'i bod yn tueddu 
at sancteiddrwydd, ac nid yn rhoddi un calondid i gamym- 
ddugiadau y rhai sydd yn ei harddel. Ac yr oedd i'w diddanu 
ynghylch eu ffydd. eu hunain yng Nghrist, trwy ddangos fod 
iddi sylfaen gadarn, sef tystiolaeth y Duw di-gelwyddog, am 
ei Fab; fod y Crist y mae pechadur yn ymddiried ynddo yn 
hollol edi i greadur yn y fath sefyllfa; fod bendithion o an- 
feidrol werth yn addawedig i ffydd ; fod y rhai'n yn cael eu 
haddaw, nid ì ffydd gref, ond i wir ffydd; y medr Duw chwan- 
egu ffydd, a'i dwyn ar gynnydd ; a bod Crist ym eiriol” dros ei 
bobl, na byddo i'w ffydd ddim diffygio. Luc22.31,32. Ond 
gellir sylwi ym mhellach, fod paracaleo, y gair sydd ymma am 
ddiddanu, yn arwyddo hefyd cynghori. Act.11.23. 14.92. 
Yr oedd Timotheus i gynghori y Thessaloniaid i fanwyl ys- 
tyried sylfaeni eu ffydd ; î holi eu hunain a oedd eu ffydd yn 
' puro eu calonnau; i edrych ar fod eu ffydd yn dangos. ei hun o'r 
iawn ryw, trwy weithredoedd; ï aros yn y ffydd; i ddefnyddio 
eu ffydd i gael goruchafiaeth: ar y byd, ac i ddiffoddi holl bic- 
cellau tanllyd y fall; ac i fyfyrio llawer ar y bendithion ww 
; yn i'w eu rch i'r 'rhai dw yn caedtln *”» T0” 


3 Fel r na "cywblyrfid ffeb yn y erth idanid 
hyn: canys . chwychwi eich hunain a wyddoch 
mai i hyn y'n gosodwyd. nL 


Yr oedd yr Apostol wedi anfen Timotheus i gadarnhau y 


A490 1 THESSALONIAID; PEN, i1T: 


'Thessaloniaid, a'u diddanu ynghylch eu ffydd. Adn, 2.. Ui 
peth neillduol oedd ganddo yn ei olwg yn hyn oedd, fel na chyn- 
hyvfid neb yn y gorthrymderau hyn... Yr oeddynt yn gweled fod 
Paul a'i frodyr yn cael eu herlid er mwyn Crist: Act. 17.5—8. 
ac yr oeddynt hwythau yn dioddef oddiwrth eu cyd-genedl. 
Pen, 2.14. Yr oeddynt mewn enbydrwydd i gael eu cynhyrfu 
trwy 'r pethau hyn, i feddwl naill ai bod yr Arglwydd yn ddig 
wrthynt, neu nad oedd efe ddim yn llywodraethu, neu mai 
gwell oedd iddynt beidio arddel crefydd ag oedd yn gwneuthur 
dynion. yn agored i gynnifer o.ofidiau; i wenhieithio i'r Iudd- 
ewon ac, eraill er mwyn cael eu hewyllys da; i ddigalonni, ac i 
gael eu siglo oddiwrth eu hymlyniad wrth yr efengyl, yr arddel- 
iad oeddynt yn wneuthur o honi, a'r gobaith oedd yn cael ei 
osod o'u blaen, I ragflaenu pethau o'r fath byn, yr oedd yr 
Apostol nid yn unig .yn danfon 'Timotheus i'w cadarnhau a'u 
diddanu, ond hefyd yn dywedyd wrthynt, Canys chwychwi eich 
hunain a wyddoch mai i hyn y'n gosodwyd mi.. Yr oedd yr 
Apostol wedi mynegi iddynt, mewn modd ffyddlon, beth oedd 
i'w ddisgwyl wrth ganlyn Crist:,am hynny ni allent.ddim llai . 
nâ gwybod fod Duw, yn ei dragywyddol, anfeidrol ddoeth, a 
sanctaidd gyngor, wedi, trefnu i'w bobl, ddioddef er. mwyn 
Crist, yn gystal ag i fod yn gyfrannogion o'i ogoniant. Act. 
14.22. Rbuf. 8.17. 2Tim. 3.12. Y maent wedi eu gosod fel 
nodau at ba rai y mae gelynion yn sicr o annelu eu: saethau, 
neu, fel milwyr mewn sefyllfa yn yr hon y maent yn neillduol 
agored i ymosodiadau gelynion. Y mae hyn wedi. ei drefnu i 
ddoeth ddibenion: fel na byddo iddynt gael eu damnio gyda 'r 
byd; lCor.1]. 32. i ddangos fod barn i ddyfod; ,2'Thess. 1. 
6. i fod er profedigaeth iddynt; 1 Pet. 4. 12. i'w puro, oddi-” 
wrth eu sothach, oddiwrth lygredd yn eu heneidiaueu hunain, 
ac oddiwrth;ragrithwyr; i roddi iddynt heddychol ffrwyth cyf- 
iawnder; Heb,12. 11. i roddi iddynt ychwaneg .o, ddiddan; 
wch;.2(Cor..1. 5. i gynhyrfu, eu hiraeth am wlad well; aci 
weithredu iddynt dragywyddol bwys gogoniant. 2 Cor: â yddo 
Fe wyddai'r 'Thessaloniaid fod Crist wedi rhogdd NU i'w 
ddisgyblion y, byddai iddyntgael eu herlid; Ioan 15419; 20. 16. 
99. a phan oedd, Paul yn cael ei alw i ddwyn enw. Crist t ger bron 
y Cenhedloedd, fe ddangosodd. yr Arglwydd. iddo pa beihau eu 
maint oedd yn rhaid iddo eu dioddef,” Act. 91, 6, 


“4 Canys:yn wir panoeddym gyd.â chwi, ni 


PEN. îTl; 1 THESSALONIAID. 497, 


a rag-ddywedasom 4 chwi y gorthrymmid ni; 
megis y bu, ac y gwyddoch chwi. : 


Ì ddangos. y gwyddai y J'hdssaloniaid fod Paul a'i frodyr 
ŵedi eu gosod i ddioddef, Adn. 3. y mae'r Apostol yn dywed- 
yd, Canys yn wir pan oeddym gyda chwi, ni a rag-ddywedasom i 
chwi y gorthrymmid ni. Pan oedd efe a'i frodyr gyda hwynt, fe 
ddarfu iddynt ddywedyd yn ffyddlon wrthynt, y byddai i bawb 
ag oedd yn ewyllysio byw yn dduwiol yng Nghrist Iesu gael eu 
herlid; 2 Tim. 3. 12. ac y byddai iddynt hwy, Cenhadon Crist, 
gael eu rhan yn helaeth o'r dioddefiadau hyn. _ Yr oeddynt wedi 
dywedyd hyn wrthynt, naill ai ar sail yr hyn a ddywedasai 
Crist wrth ei ddisgyblion, Mat. 10. 17, 18. 24. 9. Ioan 16. 2. 
neu oddiwrth yr hyn oedd wedi cael ei ddywedyd wrth Paul 
pan gafodd ei alw i fod yn Apostol; Act. 9. 16. neu oddiwrth 
yn hyn allai fod wedi cael ei ddadguddio iddo mewn perthynas 
i'r hyn. oedd. i'w ddioddef yn neillduol yn Thessalonica. I. 
ddwyn ar. gof iddynt fod pethau wedi cymmeryd lle yn ol fel. 
yr oeddynt wedi rliag-ddywedyd, y mae'n dywedyd ym mhell- 
ach, Megis y bu, ac y gwyddoch chwi. Yr oeddynt hwy eu. 
hunain yn gwybod fod Paul a'i frodyr wedi cael eu herlid yn 
'Thessalonica, ac mewn mannau eraill; Act. 17. 5—7, 13.. 
gallent wybod, oddiwrth. natur crefydd Geir a thueddiadau a. 
rhagfarn dynolryw, fod lle i ddisgwyl pethau o'r fath hyn; ac. 

yr oeddynt hwy eu hunain wedi cael gwybodaeth brofiadol. 
o wirionedd yr hyn oedd wedi cael ei MEASBAUO mewn. 
— ierledigaeth. —” y 4ydd 

Wn. YM TW” Ba N 
ê "1 edu hyn; minnau, heb allu ymattal 
yn hŵy, a ddanfonais i gael gwybod eich ffydd 
chwi; rhag darfod i'r temtiwr eich temtio NON 
a myr ned. ein llafur ni yn Gyn 


mn Taw Yy 
a r oedd y 'Thessaloniaid yn gwybod. fod Paul a'i afrodn 
y YNG stal a hwy eu hunain, wedi cyfarfod gorthrymd erau. Adn. 
' 4. Y mae'n dywedyd wrthynt, gan hynny, O herwydd hyn, 
minnau, heb allu ymattal yn h&y, a ddanfonais i gael gwybod eich 
Mfydd chwi. Ni allai efe ddim ymattal yn hŵy. Gwel Adn. 1, 
Oblegid hynny efe a. anfonodd Timotheus attynt fel y byddai 
iddo gael gwybod a oedd yr efengyl, athrawiaeth ffydd, yn 
LLyrn V. R3 


498 1 THESSALONIAID. PEN. KH 


cael ei chadw yn ddilwor yn eu plith ; a oedd gau athrawon yn 
ymdrechu i lygru eu ffydd; a oeddynt yn ymdrechu o blaid y 
ffydd a draddodasid iddynt; a oedd rhai, o'r newydd, yn cael 
eu ewneuthur yn ufudd i'r ffydd, &c.; a oeddynt yn credu yn 
ddisigl yn Iesu Grist am iechydwriaeth; â oedd eu ffydd, nid 
yn unig yn puro eu calonnau, ond hefyd yn eu rhwymo i ufudd- 
dod, ac yn gweithio trwy gariad; a oedd eu ffydd yn dwyn 
goruchafiaeth ar y byd, ac yn diffodd piccellau tanllyd y fall; 
a oedd eu ffydd yn llanw eu heneidiau â diddanwch a gorfoledd 
yne nghanol eu gorthrymderau, &c. _ Yr achos ei fod am wybod 
am eu ffydd oedd, fod ganddo eiddigedd duwiol drostynt, 2Cor. 
11.2. rhag darfod i'r temtïwr eu temtio hwy. Y mae'r diafol 
yn demtiwr.. Mat. 4. 3... Y mae yn demtio trwy osod o flaen 
dyn ryw beth i'w feddwl, ei ddywedyd, neu ei wneuthur, Ioan 
13. 2. a thrwy arfer pob moddion ag a fedro i'w ddwyn i fedd- 
wl, dywedyd, neu wneuthur, yn ol yr hyn fyddo yn cael ei 
osod o'i flaen. Y mae naill ai yn addaw rhyw ddaioni i'r hwn 
a gydymffurfio, neu yn bygwth rhyw anfantais i'r hwn ni wran- 
dawo ar ei lais. Fe wyddai Paul fod y Thessaloniaid yn 
agored í gael eu temtio i feddwl nad oedd efe ond twyllwr, gan . 
ei fod wedi eu gadael yn amser erledigaeth; i droi at efengyl 
arall, trwy fod gau athrawon mewn modd dichellgar yn ymdrechu 
i ddwyn cyfeiliornadau i mewn i'w plith; i ymddwyn yn anatldas 
i'r efengyl, trwy gael eu llithio gan eu chwantau eu hunain; ac 
i roddi heibio arddeliad o'r gwirionedd, am eu bod yn cael eu 
galw i ddioddef cymmaint o'i blegid. Ond y mae'n deilwng o 
sylw, fod y gair £emtïo, ymma, fel mewn rhai mannau eraill, 
yn arwyddo, llwyddo trwy ei brofedigaethau. Gal. 6. 1. Iac. 
1.14. Pe amgen ni buasai dim achos i'r Apostol chwanegu, a 
myned ein llafur nî yn ofêr.. Yr oedd Paul a'i frodyr wedi bod 
yn Hafurus i oleuo y Thessaloniaid mewn perthynas i'r gwir 
“Dduw, unig wrthddrych crefyddol addoliad, eu cyflwr eu hun- 
aìn fel pechaduriaid, a'r modd y mae i droseddwyr gael eu 
gwneuthur yn ddedwydd byth; i'w dwyn i gredu yn Iesu Grist, 
| fel unig a dizonol Waredwr i bechaduriaid tlodion; i'w hannog 
i droi oddiwrth eilunod meirwon; i gymmeryd iau Crist arnynt, U 
ac i ymroddi i'w wasanaeth; i beidïo ymfoddloni ar grefydd 
allanol yn unig; i gyfodi'r groes, gan fod yn foddlon i ddioddef, 
yn achos Crist, os caent eu galwi hynny; ac i ddifrifol ystyr- 
ied mai yr hwn a barhao hyd y.diwedd a fydd cadwedig. Ond 
$ U 


PN. ni 1 THESSALONIAID. 499 


os byddai i neb o honynt gael eu gorchfygu gan brofedigaethau, 
a bod yn ol yn y diwedd, fe fyddai yr holl lafur oedd wedi cael 
ei gymmeryd gyda golwg ar y cyfryw yn myned ym ofer, yn 
hollol ddiles. Er fod yr, Apostol, wrth sylwi ar ymddangosiad- 
au gobeithiol yn eu plith, wedi meddwl yn byderus, mewn barn 
cariad, fod Duw wedi eu hethol i iechydwriaeth, Pen. 1. 4. 

fe wnaÌ eu gwaith yn cyd-fyned â phrofedigaethau 'r diafol 
ddangos nad oedd eu holl ymdrechiadau ond ofer gyda colwg 
arnynt hwy. Ni byddent ddim yn eu dwyn i fod yn wirion- 
eddol ddedwydd yn y byd presennol, nac yn feddiannol ar y 
nefol ogoniant sydd yn cael ei addaw i'r gwir dduwiol, nac yn 
ddihangol rhag y llid. a fydd; ond o'r tu arall yr oeddynt yn 
achlysur i wneuthur eu trueni yn llawer mwy nâ phe buasent. 
Yan wedi eg erioed am Iesu Grist, 


bbw 


" Eithr fr awrhon, wedî dyfod Timothêus 
attom oddi wrthych, a dywedyd i ni newyddion 
da am eich ffydd chwi a'ch cariad, a bod gen- 
nych goffa. da am danom ni yn wastadol, can 


a ein gweled ni, megis yr ydym nin- 
nau am eich gweled chwithau ; 
wa: 

gi Ye >d ŴM yr Apostol wedi bod yn ofni rhag darfod i'r 
temtiwr demtio r Thessaloniaid, a myned ei lafur ef a'i frodyr 
yn ofer. . Adn.5. Ond bellach y mae ei holl ofnau, ar y pen 
hwn, wedi eu symmud. I ddangos beth oedd wedi tawelu ei 
feddwl y mae yn dywedyd, Eithr yr awrhon, wedi dyfod Tîmo- 
thêus oddi wrthych. _ Ar ol cael ei anfon i Thessalonica, Ada. 9. 
yr oedd Timotheus yn bresennol wedi dyfod at yr Apostoli 
Corinth. Act.18.5. Ac efe a ddywedodd iddo newyddion da 
am ffydd a chariad y Thessaloniaid. _ Y mae'r gair euangelizomat, 
a arferir ymma am. ddywedyd newyddion da, yn cael ei arfer 
mewn mannau eraill am efengylu. Eph.2.8. 1Pet.4.6. Dy- 
wedodd Timotheus i Paul, fod y Thessaloniaid yn parbau yn 
ffydd yr efengyl, fel yr oedd wedi cael ei thraddodi iddynt ar 
y cyntaf; eu bod yn ymddiried yn ddiysgog yn Nuw, yng nghan- 
ol eu holl orthrymderau; bod eu ffydd yn mawr gynnyddu; 
'2 Thess. 1. 3. nad oedd eu ffydd ddim heb weithredoedd, on 
eì bod yn eu rhwymo i weithio er gogoniant Duw. Pen.1. 


500 I THESSALONIAID. Pau, 111, 


Dywedodd wrtho hefyd, eu bod yn dangos llawer 0 gariad at 
Iesu Grist, at ei air, at ei osodiadau, at ei genhadon, at y 
naill y llall, ac at eu cyd-greaduriaid yn gyffredinol. Yn lle 
oeri, yr oedd eu cariad yn chwanegu. 2 Thess. 1,3. Y mae 
ffydd a chariad bob amser yn cydfyned â'u gilydd, Gal. 1.4. 
1 Thess.1.3. 2'Thess. 1.3. Philem. 5. Yr oedd y pethau hyn 
yn efengyl, yn newyddion da, gan Paul. Yr oeddynt yn an- 
rhydedd i Dduw, yn llesiol a chysurus i'r Thessaloniaid eu hun- 
ain, ac yn rhoddi llei genhadon Crist hyderu nad oedd eu llafur 
ddim wedi bod yn ofer yn yr Agglwydd. Dywedodd wrtho 
hefyd fod ganddynt goffa da am Paul a'i frodyr yn wastadol. 
Nid oeddynt ddim yn beio arnynt am eu bod wedi ymadael oddi 
.wrthynt pan yn cael eu herlid... Ond yr geddyng yn cadw i ynu 
goffadwriaeth serchiadol o'u dyfodiad i'w plith ar y cyntaf, o'r 
athrawiaeth ddarfu iddynt ei thraddodi iddynt, o'u diwydrwydd 
a'u llafurus ymdrechiadau i wneuthur daioni i'w heneidiau, o'u 
hymarweddiad sanctaidd a diar gyhoedd tra yn aros yn eu mysg 
o'r llwyddiant; oedd. wedi cydfyned â'u hymdrechiadau, o'r hyn 
oeddynt wedi ei ddioddef yn achos Crist, &c. Yr oeddynt yn 
eu dwyn ar eu meddyliau yn eu gweddiau beunyddiol; ac yn 
siarad am danynt hwy a'u gweinidogaeth gyda neillduol barch. 
“Yr oeddynt yn Airaeihu am eu gweled. Wrth gofio am y budd 
oeddynt wedi eì dderbyn oddiwrth eu llafur pan oeddynt gynt 
yn eu plith, oddiwrth yr hyn oeddynt yn glywed am eu hym- 
drechiadau a'u llwyddiant ar ol iddynt ymadael oddi wrthynt, 
ac wrth feddwl am y llesâd allent ei gael etto oddiwrth eu 
gweinidogaeth a'u cyfrinach, yr oeddynt yn mawr ddymuno 
cael eu gweled drachefn. Ond gan fod yr Apostol yn eu di- 
ragrith garu hwythau, ac yn difrifol ddymuno eu dedwyddwch, 
y mae yn dywedyd, Megis ; yr ydym ninnau am eich gadd 
chwithau. Gwel Peu. 2. YT. tŷ.» Hi 
7 Am hynny y cawsom gysur, NOL AN am 
danoch chwi, yn ein holl orthrymder a'n hang- : 
d 


| henoctid, trwy eich ífydd chwi. we 

“Gan fod Timotheus wedi dywedyd i Paul newyddion da 
am ffydd a chariad y Thessaloniaid, Adn. 6. y mae'r Apostol 
yn dywedyd, Am hynny y cawsom gysur, frodyr, am danoch 
chwi, yn ein holl orthrymder a'n hanghenoctid, Yr oedd Paul 





PEN' ïII, i THESSALONIAID,. -501 


a'i frodyr mewn gorthrymder, Yr oeddynt yn cael eu gwarad- 
wyddo, eu fflangellu, eu carcharu, &c. Gwel 9Cor, 11, 
23—26. Yr oeddynt hefyd mewn anghenoctid, mewn prinder 
am yr hyn oedd yn angenrheidiol i gynnal natur. 2Cor.11. 
27. Ond yr oedd yr hanes a roddasai Timotheus o'r modd yr 
oedd pethau yn bod ym mhlith y Thessaloniaid, yn llonni eu 
meddyliau ynghanol eu holl ofidiau. Phil. 2. 2. 8loan4. Yr 
oeddynt yn cael y cysur hwn irwy eu ffydd hwynt, sef trwy 
ddeall eu bod yn parhau yn ddianwadal yn ffydd Crist, bod eu 
ffydd yn mawr gynnyddu, ei bod yn eu rhwymo i ufudd-dod, 
ac yn dwyn iddynt dawelwch a chysur yn eu holl orthrymder- 

â an. Yr oedd ystyriaeth o'r pethau hyn a'r cyffelyb, yn gweini 

. €ysur i'r Apostol, am eu bod yn amlygu nad oedd ei lafur ef 

Ae eraill ddim wedi bod yn hollol ofer yn eu plith; am eu bod 
yn rhoddi llei hyderu fod y bobl hyn mewn cyflwr o ddiogel- 
wch; ac am fod hyn yn HS&ngU PN i'r Crist DYSOD efe 
_yn & wasanaethu. ; 


au'r 4 


8 Oblegid yr dWiniO Yy ydym ni, os FWych 
4 hwi yn sefyll yn yr Arglwydd. 


Yr aedd Paul. a'i frodyr wedi cael cysur yn eu holl orth- 
rymderau a'u hanghenoctid, trwy ffydd y Thessaloniaid. Adn. 
7. Am bynny y mae yn dywedyd wrthynt, Oblegid yr awrhon 
 bywydym ni, os ydych chwi yn sefyll yn yr Arglwydd. Yr oedd 

. Paul, yn bresennol, yn gweithio â'i ddwylaw ei hun, er ei gyn- 
. haliaeth; yr oedd yn cyfarfod â llawer o orthrymderau a di- 
galondid; Act. 18. 5—9. ac yr oedd wedi bod mewn llawer o 
_ ofid oblegid. ei fod heb wybod pa fodd yr oedd pethau yn bod 
. ym mhlith y 'Thessaloniaid. Yr oedd y pethau. hyn fel marw- 

— olaeth ì iddo. Ond yn awr yr oedd efe a'i frodyr yn fyw, hynny 
yw, 'yn gysurus yn eu heneidiau eu hunain, ac yn myned â'u 
gwaith ym mlaen yn llawen. Y mae'r gair bywyd, mewn am- 
rywiol fannau, yn arwyddo cysur. Psal. 22. 26. G9. 32, 
Dihar. 16. 15. Yr hyn oedd yn gweini cysur i Paul a'i frodyr, 
dan eu holl orthrymderau, oedd, bod y Thessaloniaid yn sefyll 

. yn yr Arglwydd. 'Nid yw íy gair os ddim yn profi fod yr Apos- 
fol yn ammeu pa un a oeddynt yn sefyll ai peidio, Yr oedd 
wedi cael. boddlonrwydd mewn perthynas. i hynny. Adn. 6, 
7, 9.. Ond y mae'r gair os yn cael ei arfer mewn' amryw- 


502 | 1 THESSALONIAID, PEN, 111. 


iol fannau i arwyddo gan fod y peth ŷn y modd hyp, neu yn 
y modd arall, neu pan y mae, neu y bydd felly, loan 12. 
82. 14.8. 16.7. lloan 3,2. Y mae sefyll yn yr Arglwydd 
yn cynnwys bod mewn undeb â'r Arglwydd Iesu, trwy berthyn- 
as weledig, Ioan 15. 2. neu trwy fod yn ddiogel ynddo, megis 
mewn dinas noddfa, Es. 92.2. yn gymmeradwy yn ei gyfiawn- 
der; Phil. 3.9. bod ymdrechiadau i wahanu y cyfryw oddì. 
wrtho, gan erlidwyr, gau athrawon, satan, eu tueddiadau llygr-. 
edig eu hunain i fyned ar ol y byd, ei gyfoeth, ei hyfrydwch, 
a'i anrhydedd; ystyriaeth o'u henbydrwydd, oddiwrth eu llygr- 
edd eu bunain, diwydrwydd a dichell y diafol, yr anhawsderan 
sydd yn cyd-fyned â chrefydd; ofn cilio oddiwrth yr Arglwydd, 
Jer. 32, 40. gan y byddai hynny yn sicr o'u difuddio o gysur, ” 
a'u gwneuthur yn agored i anfoddlonrwydd Duw; diwyd arfer 
y moddion sydd yn tueddu i'w cadw yn yr Arglwydd, megis 
darllen y gair, myfyrio, ymddiddan am bethau Ysp gwedd: 
ïo, &c.; a llwyddiant yn yr ymarferiad o'r cyfryw foddiolll Y 
mae gweled byn yn gweini cysur neillduol ìi weinidogion y gair. 
Y mae Duw trwy byn yn cael ei ogoneddu, geneuau cablwyr 
yn cael eu cau, prawf dymunol yn cael ei roddi o wirionedd a 
diragrithrwydd y rhai sydd fel hyn yn sefyll, a lle ï hyd- 
eru fod eu gweinidogaeth hwythau wedi bod yn GHNOW 
fuddiol i'w heneidiau. ; Gw GY ” 
9 Canys pa ddïolch a allwn nî ei ad-dalu î_ 
Dduw am danoch chwi, am yr holl lawenydd ; 
â'r hwn yr ydym ni yn llawen o 'ch achos chwi. 
ger bron ein Duw ni, Ry “ÍN 


” Yr oedd Paula'i frodyr yn fyw gan fod y Thesaloniaid - 
yn iW yn yr Arglwydd. Adn. "o Am hynny y mae yn. dy- 


* 


ol i seih dwniiedi, 1 Thess, 1. 4. 2Thess, 2. 13. eu ŵy erf nw 
troi oddiwrth eilunod at Dduw, 1 Thess. 1. 9. eu bod yn fedd- 
iannol ar werthfawr ffydd, 1 Thess. 1. 3. eu bod yn cael eu 
llywodraethu gan gariad, 1 Thess. 4.9. bod eu ffydd a'u car-. 
iad yn eu dwyn i weithìo ac i fod yn llafurus, 1 Thess. 1. 3. 
eu bod yn amyneddgar dan eu holl orthrymderau, 2 Thess. a 
4, eu bod yn ddianwadal, 1 Thess. 3. 8. ac yn cynnyddu yn. 


, 
k 


PÊN. tír, 1 THESSALONIAID, 5b3 


yn eu crefydd, 2Thess. 1.3. Wrth ystyried mai o anhaedd- 
iannol ddaioni Duw yr oedd y pethau hyn wedi deilliaw, eu bod 
o sylweddol a thragywyddol lesâd i'r 'Thessaloniaid, ac yn 
dwyn teyrnged o ogoniant i enw 'r Arglwydd, ni wyddent ddim 
pâ fodd i fod yn ddigon diolchgar i Dduw ar eu rhan. Yr 
oeddynt yn teimlo neillduol rwymau i foliannu'r Arglwydd, am 
yr holl lawenydd â'r hwn yr oeddynt yn llawenhau o'u hachos 
hwy ger bron eu Duw. Yr oedd ganddynt achos i lawenhau, 
ac yr oedd ganddynt galon i lawenbau, _ Yr oeddynt yn llawen- 
huu ger bron eu Duw, hynny yw, yn syml a difrifol, yn gystal 
ag yn ddiragrith, megis yng ngwyddfod Duw, chwiliwr y 
galon, a pha bryd bynnag yr oeddynt yn agosâu at Dduw 
mewn gweddi, Yr oedd yr Arglwydd yn Dduw iddynt. Gwel 
Pen. 2, 2 


10 Gan weddïo mwy nâ mwy, nos a dydd, 
a'r gael gweled eich wyneb Ma a chyflawni 
diffygion eich syn chwi? 

Mb LI 

Yr oedd yr Apostol ; a'i gyd- lafurwyr yn Îlawenhau o achos 
y Thessaloniaid ger bron eu Duw, Adn, 9. gan weddio mwy nâ 
mwy, nos a dydd, am gael gweled eu wyneb yW Nid oeddynt 
ddim yn golygu fod anfon y Llythyr hwn attynt yn ddigonol; 
ond yr oeddynt, yn eu beunyddiol weddiau, foreu a hwyr, a 
pha bryd bynnag y byddent yn agosâu at orsedd gras, yn neill- 
duol o daer yn eu deisyfiadau, os oedd hynny yn unol â'r dwyf- 
ol ewyllys, ar iddynt gael cyfleusdra i i ymweled â hwynt etto. 
Un peth: neillduol oedd ganddynt yn eu golwg, oedd, fel y 
byddai iddynt gyflawnu diffygion eu ffydd. hwy. Yr oedd 
ganddynt, Âfydd. Gwel Pen. 1. 3. Ond yr oedd diffygion yn 
perthyn! i'w ffydd. Y mae 'n wir eu bod yn enwog mewn ffydd: 
Pen. a” ^ dl Ond gan ; fod y rhai a ddugasant yr efengyl iddynt 
wedi cael « eu gyrru ymmaith mor fyrbwyll, Act, 17. 5—10. fe 
ddichon eu bod heb gael amlygiad o rai gwirioneddau ag sydd 
i'w credu : ar dystiolaeth Duw, nad oeddynt ddim wedi cyrraedd . 
adnabyddiaeth eglur a cbyson o wirioneddau eraill, nad oedd- 
ynt ddim yn adnabyddus o'r holl sylfaeni ar bwys y rhai y 
gallent ymddiried yu Iesu Grist am iechydwriaeth, ac nad oedd 
effeithiau. eu ffydd. ddim .y fath, ym mhob ystyriaeth, ag a fu- 
asai yn ddymunol, Yr oedd yr Apostol gan hynny, yn mawr 


ôD4 i THESSALONIAID., PN. 11f. 


ddymuno cael bod yn offerynnol, yn llaw 'r Arglwydd, i dra- 
ddodi iddynt y pethau nad oeddynt ddim wedi eu clywed, i 
egluro ym mhellach yr hyn oedd wedi cael ei wneuthur yn ad- 
nabyddus iddynt, i osod o'u blaen yr ystyriaethau allai fod yn 
foddion i'w dwyn i ymddiried yn fwy diysgog yng Nghrist, yn 
gystal ag i wneuthur eu ffydd yn fwy amlwg trwy eì tedd; 
redoedd, 


11 A Duw ei hun a'ni Tad ni, a'n Harglwy dd 
Iesu Grist, a gylarnyddb ein ffordd ni oto: 
chwi. . 


Yr oedd yr Apostol yn gweddio mwy nâ mŵy ai gael 
gweled wyneb y Thessaloniaid. Adn. 10. I amlygu ei ddy- 
muniad i'w weddi fael ei hatteb, y mae yn dywedyd, A Duw 
ei hun a'n Tad ni, a'n Harglwydd Iesu Grist, a gyfarwyddo ein 
dfordd ni attoch chwi. Yr oedd yn golygu fod rhyw rwystrau 
ar y ffordd, megis ymdrechiadau erlidwyr i wneuthur. niweid 
iddo, os byddai iddo fyned, neu waith yn cael ei dorri allan 
mewn mannau eraill. Yr oedd yn gweddio ar i'r rhwystrau gael 
eu symmud, oddi ar y ffordd, i'w ddyledswydd i ddyfod attynt. 
gael ei gwneuthur yn ddigon amlwg, ac ar iddo gael cyfleusdra. 
yu fuan i ymweled â hwynt. Y mae yn cyfeirio ei weddi a at 
Dduw ei hun, yr hwn sydd yn llywodraethu pob. peth, ac ì 
wasanaeth yr hwn yr oedd efe wedi cyflwyno ei hun, gorj yh 
ac enaid. Y mae'n ei annerch fel ein Tad ni. Gwel. Pen. o 
1. Fely cyfryw y mae ŷn tosturio wrth ei blant, yn darparu 
gyfetbyn a'u hangen, &c. Y mae'n cyfeirio eì weddi hefyd 
at ein Harglwydd lesu Grist. Y mae Crist yn wrthddrych 
gweddi. Act. 7. 59. Rhuf. 1.7. 2 Thess. 2. 16, 17. Fel <a 
cyfryw y mae'n rhaid ei fod yn holl-bresennol, ac yn holl-wyb- 
odol. Y mae'n Ben goruwch pob peig i'r eglwys, ac y mae 'n 
dal y ser yn ei ddeheulaw. Y mae'n dybygol iawn i'r wed« li 
hon o eiddo 'r Apostol gael ei hatteb. Act. 20. 1, 2. PE 

12 A'r Arglwydd e'ch llïosogo, ac a'ch 
chwanego ym mhob cariad i'ch gilydd, ac i 
bawb, megis ag yr ydym ninnau i ehyyfith ; ferblls 


UU AN 


'Yr oedd yr Apostol yn dymuno” n fawr i i'w ffordd ef. a'i 





PEN. HÍ. 1 THESSALONIAID. 505 


Ïrodyr gael ei chyfarwyddo at y Thessaloniaid. Adn. 11. 
Ond gan fod llwyddiant eu hymdrechiadau yn ymddibynnu yn 
hollol ar ddwyfo! fendith, ni allent ddim llai nâ throi at Dduw, a 
dywedyd, A'r Arglwydd a'ch lltosozo, uc a'ch chwanego ym mhob 
cariad i'ch gilydd, ac i bawb. Er ei fod wedi cael newydd da 
mewn perthynas i'w ffydd a'u cariad, Adn.6. ni allai efe ddim 
llai nâ dymuno iddynt gael eu dwyn ar gynnydd, mewn rhifedi, 
mewn doniau ysprydol, mewn ffydd, gobaith, sancteiddrwydd, 
gwiliadwriaeth, nertb, llawenydd ysprydol, ac yn enwedigol 
ym mhob cariad i'w gilydd. Mewn perthynas i gariad i'w gil-- 
ydd, gwel Pen. 1. 3. Y mae cael eu chwanegu ym mhob cariad 
yd cynnwys cael eu tueddu i ewyllysio daioni y naill i'r llall, 
ym mhob ystyriaeth, yn fwy nag erioed; bod eu cariad brawdol 
_ ŷn gweithredu yn fwy bywiog ym mhob perthynas; eu bod yn 
fwy parod i ddangos cariad at eu gilydd yn y rhwydd gyflawn- 
iad o bob Hŷrediwydd allai fod yn orphwysedig arnynt, &c. 
Dylai'r cariad hwn fod, nid yn unig i'w gilydd, ond hefyd” 4 
bawb, sefat yr holl saint yn gyffredinol, beth bynnag fyddo eu 
hamgylchiadau, ac nid at y rhei'ny yn unig ag sydd yn aelod- 
au o'r un eglwys a hwy eu hunain; a thu ag at eu cyd-greadur- 
iaid yn gyffredinol, ïe, a thu ag at eu gelynion, mor belled a 
“diragrith ddymuno iddynt bob daioni. Mat. 5. 44. Y mae 
“bod yn helaeth mewn cariad yn tueddu yn fawr i wneuthur duw- 
iolion yn gysurus yn eu heneidiau eu hunain, yn dwyn ynaill i 
fod yn ddefnyddiol i'r llall, yn llawer o anrhydedd i grefydd 
Crist, yn arwydd ddy munol fod dynion wedi eu symmud o farw- 
olaeth i fywyd, &c,: am hynny, pa un bynnag a fyddai i'r 
' Apostol a'i frodyr gael gweled y Thessaloniaid byth ai peidio, 
“yroeddynt yn gweddio ar yr Arglwydd, rhoddwr pob rhodd 
ddaionus, i'w chwanecu mewn cariad, a hynny megis ag yr 
oeddynt Awy yn eu caru hwynt. Yr oeddynt yn eu diragrith 
garu fel tad ei blant, neu fel mammaeth ei baban: Pen, 2.11, 
7. ac oddi ar hyn yr oeddynt yn hiraethu yn fawr am eu gweled, 
ac yn barod i gyfrannu iddynt, nid yn unig efengyl Dduw, ond. 
yn eu heneidiau eu hunain. Pen. 2. 8. 


d8, gadarnhâu eich calonnau chwi yn iH 
angyhoedd mewn sancteiddrwydd ger 'bron Duw ; 
a'n Tad, yn nyfodiad ein Harglwydd Iesu Grist 


gyd â'i holl saint. 
LLYFR V. $3 


506 1 THESSALONIAID. PEN. Hi. 


' Os cai y Thessaloniaid eu lliosogi a'u chwanegu ym mhob 
cariad i'w gilydd, ac i bawb, yn ol deisyfiad yr Apostol, Adn. 
12. fe fyddai yn foddion ì gadarnhau eu calonnau hwynt yn ddi- 
argyhoedd mewn sancteiddrwydd. Y mae sancteiddrwydd yn 
arwyddo neillduad oddiwrth arfer gyffredin at wasanaeth Duw; 
bod yn gyfrannog o anian Duw; a bod yr ymarweddiad mewn 
cydymffurfiad â rheol sanctaidd, sef gair yr Arglwydd. Y 
mae'r galon yn cael eì chadarnhau mewn sancteiddrwydd pan 
y mae'r duwiol yn cael ei nerthu, yn wyneb ofn dyn, gwg y 
byd, a phrofedigaethau satan, i fod yn sefydlog a dianwadal 
mewn ymarweddiad sanctaidd. Y mae yn ddiargyhoedd mewn 
sancteiddrwydd, pan na fyddo gan eu cyd- greaduriaid, na chan 
eu calonnau eu hunain ddim lle i argyhoeddi eredinwyr o ddiffyg 
neillduol. Y mae llawer o.duedd, mewn cariad brawdol at 
gadarnbau y galon yn y modd hyn. Y mae yn peri i bawb 
sydd dan ei lywodraeth fod yn ofalus iawn rhag gwueuthur 
dim a fydd yn niweidiol i'w cyfeillion, neu yn peri gofid iddyut; 
y mae'n eu tueddu i wneuthur pob peth ag a fedront êr eu 
.hadeiladaeth, eu cysur, a'u daioni; ie, y mae yn eu rhwymo i 
barhau i wneuthur daioni iddynt yn wyneb llawer o wendidau 
.a phethau annymunol, _ Yr oedd yr Apostol yn dymuno iddynt 
gael eu cadarnhau felly ger bron Duw a'n Tad. Y mae hyn yn 
cynnwys bod yn bresennol y fath ag sydd nid yn. unig yn 
rhyngu bodd dynion, ond yn gymmeradwy ger bron Duw, yr 
hwn sydd yn chwilio'r galon; a chael eu gwneuthur yn ber- 
ffaith sanctaidd a difai ger ei fron yn y diwedd, Col. 1; 22. 
Mewn perthynasi Dduw fel y mae'n Dad ei bobl, gwel Pen. 1. 
1. Wrth ddymuno iddynt gael eu cadarnhau yn ddiargyhoedd 
mewn sancteiddrwydd, yr oedd yr Apostol yn edrych ym mlaen 
at gmddangosiad ein Harglwydd Iesu Grist gyda'i holl saint. 
'Mewn perthynas i'n Harglwydd Iesu Grist, gwel Pen. 1.1. 
Mewn perthynas i'w ail ymddangosiad, gwel Pen. 2.19. Fe 
fydd ynymddangos gydai holl saint, sef gyda'r holl angylion 
sanctaidd, y rhai sydd wedi eu darostwng iddo, ac a. fyddant 
yn dyfod gydag ef yn nydd y farn ddiweddaf, nid yn unig í. 
osod allan ogoniant y Barnwr, ond hefyd i weini iddo, Mat. 
25.3. 2Thess. 1.7. Ac fe fydd yr holl saint, neu y rhai sydd 
wedi cael eu gwneuthur yn gyfrannogion o anian sanctaidd, yn 
, ymddangos hefyd gydag ef, fel y byddo iddynt gael eu cyhoedd- 
us arddel a'u gwobrwyo, ac fel y byddo i Grist gael ei gyhoedd- 


PRN. IV. | 1 THESSALONIAID, 507 


'us ogoneddu ynddynt. Col. 3. 4. 1Thess. 4. 14, 16, 17. 
2Thess.1.10. Y pryd hyn fe fydd yr holl dduwiolion yn ddi- 
argyhoedd mewn sancteiddrwydd, Eph. 1. 4. Jud.;24, 


PENNOD IV. 


bêr mhellach gan hynny, frodyr, yr ydym 

oynatfolwc i dodd ac yn deisyf yn yr Ar- 
glwydd. Iesu, megis y derbyniasoch gennym pa 
fodd. 'y dylech yidîo a boddloni Duw, a a'ri chwi 
gynny ddu fwyfwy, 


“ Ar ol gweddio ar i'w calonnau gael eu cadarnhau yn ddi- 
argyhoedd mewn sancteiddrwydd, Pen. 3. 13. y mae'r Apos- 
' tol yn dyfod i osod o'u blaen amrywiol annogaethau ì fyned 
yhagddynt mewn duwioldeb. Ar ol dywedyd cymmaint ag oedd 

yn ei weled 'yn angenrheidiol mewn perthynas i'w dianwadal- 
wch yn y.ffydd, y mae'n dywedyd, Ym mhellach gan hynny, 

Jrodyr, yr ydym yn attolwg â chwi, ac yn deisyf yn yr Arglwydd 

Iesu, 'Y mae'n eu hannerch fel brodyr, Pen. 1.4. ac yn dy- 

muno arnynt mewn modd tirion a charedig, er mwyn yr byn a 
wnaeth ac a ddioddefodd Crist drostynt, yn ei enw a thrwy ei 
awdurdod, ac fel pe buasai Crist yn deisyf arpynt trwyddo ef. 
I ddangos beth oedd ymn ei geisio, ganddynt, ac ar yr un pryd 
i'w hannog i gydymffurfio â'i ddeisyfiad, y mae'n dywedyd, 
iu Cad MW NOU gennym pa fodd y dylech rodio a boddloni 

. Y mae rhodiad yn cynnwys adnabyddiaeth o'r ffordd i 
“fyned ar byd-ddi, sef ffordd ffydd yng Nghrist, ac ufudd-dod 

i'w sanctaidd orchymynnion, fel y maent yn cyfarwyddo pa 
fodd i ymddwyn tu ag at Dduw, a thu ag at eu cyd-greadur- 
iaid ym mhob perthynas a sefyllfa; a mynediad ar byd y 
ffordd honno, gan anghofio y pethau o'r tu cefn, ac heb dreul- 

io gormod o amscr ì sylwi ar wahanol wrthddrychau ar y naill 

law a'r llall, Y mae rhodiad o'r fath byn yn boddloni Duw. 

Nid yw ddîm i'w olygu fel iawn am bechod, neu fel sylfaen 
cymmod. Ond y mae'r Arglwydd yn hoffi yr egwyddor, yr 


508 1 THESSALONIAID. PEN, ìV. 


anian sanctaidd, y cariad at Grist, a'r parch i'w awdurdod, oddi- 
wrth ba un y mae y rhodiad hwn yu deilliaw; aey mae'n 
ddirfawr hyfrydwch ganddo weled ei bobl yn rhodio gyda 
golwg syml at ei ogoniant ef a daioni eu cyd-greaduriaid. Fe 
' ddylai duwiolion rodio yn y modd hyn. Y mae Duw wedi 
rhag-ddarparu gweithredoedd da fel y byddo iddynt rodio yn- 
ddynt; Eph. 2. 10. y mae Crist wedi cu prynu i'r diben i fod 
yn awyddus i weithredoedd da; Tit. 2. 14. y mae Duw yn 
mynych orchymmyn hyn yn ei air; 1 Pet. 1. 14—16. y mae 
rhodiad addas yn tueddu yn neillduol i ogoneddu'r Arglwydd; 
Mat. 5. 16. y mae'n angenrheidiol gyda golwg ar gyd-greadur- 
iaid, i ostegu anwybodaeth dynion ffolion, 1 Pet. 2. 1ô, i en- 
' mill eraill i feddwl yn dirion am grefydd Crist; 1 Cor. 7. 16. 
1 Pet. 3.1. ac i fod yn llesiol i'w cyd-fforddolion yn eu dydd 
a'u cenhedlaeth; Mat. 5. 18—15. nid oes dim modd heb hyn 
ì brofi gwirionedd ffydd, edifeirwch, a chariad, na gwirionedd 
a diragrithrwydd hunan-gyflwyniad i'r Arglwydd; nid yw ddim 
yn gweddu i Dduw wenu .ar neb, na gweini cysur iddynt, tra 
na byddont yn rhodio yn llwybrau sancteiddrwydd; ac y mae 
rhodio ar hyd y ffordd hon yn anwahanol gyssylltedig â ya 
i'r mwynhad o dragywyddol ogoniant. Heb. 12.14. Dat. 2 

14. Yr oedd y Thessaloniaid wedi derbyn gan Paul a'i Wet 
pa fodd y dylasent rodio. Yr oedd gweision Crist wedi gosod 
o'u blaen, nid yn unig athrawiaeth yr efengyl, yr hon oedd i'w 
chredu ar dystiolaeth Duw, ond befyd y dyledswyddau cref- 
yddol a moesol ag oedd i gael eu cyflawnu ganddynt. Yr oedd- 
ynt wedi dywedyd wrthynt beth oedd yn orphwysedig arnynt 
tu ag at Dduw, a thu ag at eu cyd-greaduriaid yn gyffredinol, 
a pha beth oedd yn ofynnol oddi wrthynt yn y sefyllfa neu'r 
berthynas neillduol oedd y naill a'r llall yn sefyll ynddi: ac yr 
oeddynt wedi galw, eu sylw at amrywiol ystyriaethau fel annog- 
aethau irodio yn ol y cyfarwyddiadau hyn. _ Yroedd y Thessa- 
loniaid, nid yn unig wedi clywed y pethau byn, ond hefyd 
wedi dal sylw neillduol arnynt, eu cymmeradwyo a chydym- 
ffurfio â hwynt. Nid oedd gan yr Apostol gan bynny ond 
attolygu arnynt a'r iddynt gynnyddu fwyfwy. Er eu bod yn 
enwog mewn crefydd, ac yn siamplau i gredinwyr oddi amgylch 
iddynt, Pen. l. 7, 8. yr oedd yn angenrheidiol iddynt gyn- 
nyddu .mewn gras, 2Pet. 3. 18. i aughofio 'r pethau o'r 
tu cefn, ac ymestyn at y pethau o'r tu blaen, Phil, 3.13. a 






PEN, IV. 1 THESSALONIAIiD. 509 


bod yn sicr, di-ymmod, a helaethion yng ngwaith yr Arglwydd 
yn wastadol. 1 Cor. 15. 58.. Trwy hyn hwy fyddent yn fwy 
defnyddiol i'w cyd-fforddolion, ac yn fwy er gogonianti enw'r 
Arglwydd: ac fe fyddai lle iddynt ddisgwyl cael medi a*n fwy 
helaeth yn y diwedd. 2 Cor. 9. 6. Gal, 6. 9. 


2 Canys chwi a wyddoch pa orchymynion a 
'roddasom i chwi trwy yr Arglwydd Iesu. 


I ddjfod eu bod wedi derbyn ganddynt pa fodd y dylet: 
ent rodio a boddloni Duw, Adn. 1. y mae'r Apostol yn 'dywed- 
yd, Canys chwî a wyddoch pa orchymynnion a roddasom i chwi. 
Ni allent ddim llai nâ chofioa gwybod pa orchymynnion sanct- 
aidd oedd Paul a'i gyd-lafurwyr wedi eu traddodi iddynt tra yr 
oeddynt yn eu plith. Yroedd y gorchymynnion byn yn perth- 
yni ffydd, neu gredu yng Nghrist er iechydwriaeth; i gariad 
at Dduw a'u cyd-greaduriaid; i addoliad crefyddol; i osodiad- 
au neillduol yr efengyl; i ddisgybliaeth tŷ Dduw; i'w hym- 
ddugiad tu ag at eu gilydd fel aelodau eglwysig, tu ag aty 
byd yu gyffredinol, a thu ag at y rhai ag oedd yn sefyll mewn 
rhyw sefyllfa neu berthynas neillduol iddynt, fel y gallasai fod 
'yn eu plith wŷr, gwragedd, rhieni, plant, pennau teuluoedd, 

gwasanaeth- -ddynion, &c. Yr oeddynt wedi traddodi'r gorch- 
| ymynoion hyn irwy 'yr Arglwydd Wy yn ol ei Chyn yo 
au, a y ei awdurdod. 4 

ií rì may 8 

Ywndd: Canys Hyhi gy auillyg. Dw, sef eiih 
'sancteiddiad CHWI a'r ymgadw o honoch rhag 

'godineb: : 

—  Iddangos pa ham yr gaddo yn deisyf arnynt i gynnyddu 
Hd Adn. 1. neu pa ham yr oeddynt wedi traddodi iddynt 
'Orchymynnion trwy yr Arglwydd Iesu, Adn. 2. y mae'r Apos- 
tol yn dywedyd, Canys hyn yw ewyllys Duw, sef eich sancteidd- 
iad chwi. Y mae sancteiddiad yn arwyddo neillduad oddiwrth 

arferiad cyifredin, cyflwyniad. i Dduw, bod yn gyfrannog o 
anian Duw, 9 Pet. “1. 4. 'a bod yr ymddugiadau mewn cydym- 
ffurfiad â rheol sanctaidd, sef gair yr ' Arglwydd. Ewyllys 
Duw yw i'w bobl gael eu sancteiddio. Y mae wedi bwriadu 
hyn ynei arfaeth: Eph. 1.4. 2Thess. 2. 19. y mae'n gorch- 


ô10 1 THESSALONIAID. PEN. iY 


ymmyn byn yn ei air: Lef. 19. 2. y mae'n rhoddi ei si 
iddynt i'w sancteiddio: Ezec. 36. 25—27. ac y mae'n ym- 
hyfrydu yn eu sancteiddiad. Heb. 13.16. Y mae Duw yn 
ewyllysio hyn fel y mae yn unol â'i natur sanctaidd ei hun, yn 
dwyn anrbydedd i'w gyfraith a'i lywodraeth, yn tueddu dyn- 
ion i fod yn ddefnyddiol i'w cyd-greaduriaid, ac yn eu cym- 
mwyso i gael mwynhau rhan o etifeddiaeth y saint yn y goleuni, 
J enwi un gangen neillduol o'r saneteiddiad hwn, y maer 
Aesiol yn dywedyd, A'r ymgadw o honoch rhag godineb. Y 
mae'n dybygol iawn fod y Thessaloniaid wedi bod yn euog o'r 
pechod bwn pan yn eilun-addolwyr ac yn ddi ail-anedig: ac yr 
oeddynt mewn enbydrwydd o gael eu dwyn iddo etto, trwy eu 
llygredd eu hunain, a phrofedigaethau oddiwrth eu hên gyd- 
nabyddiaeth. Ond fe ddylai Cristnogion ofalu am ochelyd, 
ac ymgadw mor bell ag y byddo modd iddynt, oddiwrth odin- 
eb, a phob math o aflendid, mewn meddwl, gair, a gweithred, 
ac oddiwrth bob peth sydd yn tueddu at, neu yn cynhyrfu i'r 
cyflawniad o'r pechod hwnnw. 1Cor.6.18. 10.8... Y mae'n 
cael ei bendant wahardd yng nghyfraith Duw: Ex. 20. 14, y 
mae Crist, yn lle galw yn ol y gyfraith ar y pen hwn, yn 
dangos ei bod yn cyrraedd, nid y weithred yn unig, ond heíyd 
chwennychiadau ” r galon: Mat. 6. 27, 28. y mae yn anwiredd 
ì gael ei gospi gan y barnwyr gwladol: Job31.11. Lef. 20,10. 
' ymaeyn brawf o ddiffyg synwyr: Dibar, 6. 32, y mae yn dwyn 
y galon ymmaith: Hos. 4. 11. y mae yn bechod yn erbyn y 
corph, 1Cor. 6. 18. yn peri iddo gurio: Dihar. 5.11. y mae yn 
ethyg einioes dyn, ac yn difetha ei enaid: Dihar. 7. 23. G. 32. 
. 18. 6. 6. y mae yn dwyn gwarth a chywilydd; Dihar, 6. 33. 
ad Dihar, 6, 26. 29. 3. a diwedd dychrynllyd ac arswydus: 
i, 5.4,11,12. 7. 27. y mae weithiau wedi dwyn dinystr 
tymhorol: 1 Cor. 10. 8. ac y mae Duw wedi tystiolaethu y gwna 
eíe farnu y rhai a fyddant yn euog o hono. Heb.19.4. Dylai 
duwiolion ystyried hefyd, eu bod wedi eu prynu er gwerth, 
1Cor. 6.19, 20. bod eu cyrph. yn aelodau i Grist, 1 Cor. 6. 
15—17. ac yn demlau i'r Yspryd Glân.. lCor.G6. 19. I'r 
diben i ymgadw rhag godineb, y mae'n angenrheidiol i ddi- 
. frifol ystyried y mawr ddrwg o hono; Gen. 39. 9. bod yn wil- 
iadwrus ar y llygaid ; 2Pet.2.14. Job ôl. 1. ymgadw rhag. 
geiriau llygredig ; Dihar. 23. 33. Eph. 4. 29, 5.3,4. cadw 
ym mhell oddiwrth yr anllad a'r halogedig; Gen. 39, 12, Dihar, 


bc di 


PN. iV. 1 THESSALONIAID. 511. 


.8. gofalu am fwytta ac yfed mewn «modd cymmedrol, ac ym- 
y» rhag segurdod; Ezec, 16. 49, ac arfer y feddyginiaeth 
a drefnodd Duw. 1 €or. 7. 20. 


4 A'r fedru o bob un o gg feddiannu ei 
lesir ei hun mewn sancteiddrwydd a pharch ; 


Ewyllys Duw yw sancteiddiad ei bobl, ar ymgadw o honynt 
oddiwrth odineb, Âdn. 3. ac mewn cyferbyniad i bob anllad- 
rwydd ac aflendid a'r fedru o bob un o honynt feddiannu ei lestr ei 
hun mewn sancteiddrwydd a pharch. Y mae'r gair llestr ymma 
yn arwyddo 'r corph, 1$am. 21. 5. 1Pet. 3.7. Y mae wedi 
cael furfio mewn modd cywrain gau y Creawdwr: ac y 
mae yn cyhnwys yr enaid, neu yr yspryd anfarwol. Y mae y 
corph yn cael eì feddiannu mewn ' sancteiddrwydd, pan y mae 
yn cael eî ddefnyddio fel corph ag sydd yn aelod i Grist, wedi. 
ei gyflwyno ìi waith Duw, rieu wedi ei gyssegru i fod yn deml 
i'r Yspryd Glân. 1Cor. 6. 15, 19. Y mae'n cael ei fedd- 
iannu mewn parch, pan nad yw ddim dan lywodraeth: gwyn- 
iau gwarthus, y rhai sydd yn cynhyrfu dynion i wneuthur yr 


hyn nad yw weddaidd; Rhuf.1.26—28. pan nad yw ddim yn 


cael ei halogi â Feb edd dieithr, yr hyn sydd yn dwyn gwar- 


adwydd i ddyn, ac yn fynych yn dwyn ymmaith ei iechyd, ac 


yn gwneuthur ei gôrpl! yn ffiaidd; pan fyddo yn ymgadw oddi- 


wrth beth bynnag sy'n tueddu i Yma ru anlladrwydd, megis 


cyfeillach anaddas, ymadroddion anweddaidd, segurdod, bwytta 
ac yfed yn anghymmedrol, &c.; a phan fyddo yn cael ei ddefn- 
yddio mewn modd ag sydd yn anrhydeddus i Dduw, i'r natur 
ddynol, ac i'r enw sydd ar dduwiolion fel y maent yn ddisgybl- 
ion a clianlynwyr i Iesu Grist. Dylai duwiolion feddiannu eu 
cyrph gyda pharch, am eu bod wedi eu prynu er mawr werth : 
1 Cor. 6. 19, 20. am eu bod mewn undeb agos â Mab Duw: 
1 Cor. 6. 16. am eu bod yn demlau i'r Yspryd Glân: 1 Cor. 
G.19. ac am eu bod i gael eu hadgyfodi yn anllygredig, a'u 
gwneuthur yr un ffurf a chorph gogoneddus Crist ei hun. 
1 Cor. 15. 53. Ae 9.21. 


ô Nid mewn gwŷn trachwant, megis y Cen- 
hedloedd y rhai nid adwaenant Dduw: ; 


| Dylai Crist'nogion feddiannu eu llestri eu bunain mewn 


612 1 THESSALONIAID. PEN, 1Y 


sancteiddrwydd a pharch. Adn. 4. Nid meitn gwŷn trachwant; 
Ni ddylent ddim rhoddi ffordd i nwydau, tueddiadau, a chwen- 
nychiadau anllad, y rhai sydd yn cynbyrfu dymuniadau anifeil- 
aidd am hyfrydwch enawdol ac anghyfreithlon. . Trwy roddì 
ffordd i'r cyfryw nwydau halogedig ni byddent ond MAB 
megis y Cenhedloedd, y rhai nid adwaenant Dduw. Y mae'n 
wir fod y Cenhedloedd, trwy oleuni natur, ac wrth sylwi ar 
waith y greadigaeth, yn gwybod rhyw beth am dragywyddol 
allu Duw a'i Dduwdod: Rhuf, 1. 19, 20. ond nid oeddynt 
ddim yn gwybod pwy yw y gwir Dduw, na pha fath yw eì 
natur; nid oeddynt ddim yn ednabyddus o'i ewyllys fel y mae 
wedi ei amlygu yny dadguddiad dwyfol, na pha beth sydd 
gymmeradwy yn ei olwg; ni wyddent ddim am dano fe Duw 
y gras, na dim am y rhwymau y mae ei ddaioni yn eu gosod 
ar eì greaduriaid i'w garu, ei ofni, ei addoli, a'i wasanaethu; 
ac nid oeddynt ddim yn gwybod am yr hyfrydwch o fyfyrio aî 
ei ogoniant nes cael eu cyfnewid i'r unrhyw ddelw. 2 Cor. 3; 
18. Yr oeddynt yn ymroddi i drythyllwch ac aflendid: Rhuf. 
1.24, &c. ac nid oeddynt ddim yn golygu fod hyn yn ddrwg. 
Ond ni ddylai Cristnogion ddim bod yn debyg i'r rhai? n; 
Rhuf.12.2. 1Pet,1.14. 4.2. Y mae y modd y dylent ym- 
ddwyn wedi cael ei wneuthur yn llawer mwy amlwg iddynt: 
Eph. 5 8. y maent wedi cael amlygiad mwy eglur o'r gosp i: 
ba un y mae troseddwyr yn agored: Eph. 5. 5—7. ac ' maent 
wedi cael amlygiad mwy helaeth a rhyfeddol o ddaioni a gras 
Duw nag a gafodd y Cenhedloedd erioed. Tit. 2. 11, 12.. fr 
6 Na byddo i neb orthrymmu na ymd ei 
frawd mewn dim: canys dîalydd yw yr. Ar- 
glwydd ar yrhai hyn oll, megis y Ay 


i chwi o'r blaen, ac y iystiaboin, 


Ewyllys Duw yw na byddo;i i'w bobl ddim yniroddfi] i wên 
trachwant megis y Cenbedloedd; Adn. 5. ac na byddo i neb 
orthrymmu ia thwyllo ei i frawd mewn dim. _ Y mae'r gair brawd 
yn cael ei arfer ymma, naill ai am gyd-Gristion, gwel Pen. I, 
4. neu am gyd-greadur, meddiannol ar yr un nafur ddynol. 
Act.7.2. 22.1. Y mae un yn cael ei orthrymmu, pan y mae 
yn gorfod rhoddi cymmaint am yr hyn na ddichon efe ddim 
bod hebddo ag sydd yn peri iddo riddfan fel un dan faich . 


Pa. tv. ì THESSALONIAID. 018 


trwm; pan fyddo, oblegid ei angen, yh gorfod ymadael â'i 
eiddo am lawer llai nag a dâl, pan fyddo” un yn cymmeryd 
mantais o'i anwybodaeth i fyned â'i feddiannau am lawer llai 
wâ'u gwerth, neu i werthu iddo y naill beth neu 'r llall am bris: 
afresymol; pân fyddo yr hyn fydd yn ddyledus iddo yn cael 
ei attal oddi wrtho nes y byddo yn teimlo neillduol anfantais 
oddiwrth hynny; Deut. 24. 14, 15. pan fyddo ei eiddo yn cael: 
ei gymmeryd oddi wrtho trwy drais, neu ryw fesurau anghyf- 
iawn ; pan fyddo un yn cymmeryd arno i Wneuthur rhyw dda- 
ioni iddo, ac ar yr un pryd yn gwybod na all efe mo'i wneuthur, 
ond etto yn peri iddo dalu yn ddrud am hynny, &c. Gellir 
dywedyd fod un yn fwyllo eì frawd, pan nad yw ddim yn dwyn: 
iddo FHS iaeth gywir, yn ol yr hyn y mae'n ei feddwl am yr. 
hyn y mae'n sôn am dano; pan nad yw ddim yn cyflawnu. eí. 
addewidion a'i ymrwymiadau; pan yn arfer pwysau a mesur 
anghyfiawn; Deut. 25. 13—16. pan nad yw ddim yn gwneuth-/ 
ur yr hyn sydd yn rhesymmol i'w frawd ddisgwyl oddi wrtho, 
megis pan. fyddo gwas yn treulio ei amser yn segurllyd, yn lle 
arfer pob ffyddlondeb, &c. Dylai Cristnogion fod yn dra 
gochelgar na wnelont ddim ymddwyn yn orthrymmus ac yn 
galed y naill tu ag at y llall; ac na wnelont ddim arfer un rhyw 
foddîon i dwyllo eu gilydd. Y mae uperbaino, y gair sydd 
ŷmma am orthrymmu, yn cael ei arfer gan y Deg a thrugain am 
fyned dros. Job 14. 5, Y mae pleonecteo, y gair sydd ymma 
am dwyllo, yu arwyddo gwneuthur elw o un, ac yn cael ei gyf- 
ieithu felly. 2 Cor. 12. 17. Dylai duwiolion fod yn. ofalus 
iawn na wnelont ddim myned dros derfynau cyfiawnder ac union- 
deb yn « eu masnach fydol; ac na wnelont ddim ceisio myned dros 
eu | brodyr, megis ì i'w sathru dan eu traed. Ac y mae yn hollol 
angenrheidiol i i ochelyd yr yspryd cybyddlyd a'u harweinio i 
wneuthur. elw o'u brodyr ôs gwelant gyfleusdra, I osod y 
'Thessaloniaid ar eu gocheliad, y mae'r Apostol yn dywedyd, 
Canys di alydd yw yr Arglwy ydd a y rhaì hyn oll. Y mae yt 
Arglwŷdd. yn sicr o amlygu ei anfoddlonrwydd yn erbyn go- 
dinebwyr, y rhai; sydd yh. byw mewn gwŷn trachwant; Adn. 3, 
5b. Heb, 13.4: yn. gystal âg yn erbyn yrhai sydd yn gorth- 
; rymmu x0 yn twyllo eu brodyr. . 'Rhuf. 12, 19. Y mae weith- 
a dial trwy y swyddog gwladol; Job 31. 11. Rhuf. 13. 4, 
ond pe byddai i droseddwyr ddiangc rhag cael eu cospi gan eu 
cyd-greadwrïaid, fe fedr Duw. ymweled â hwynt â Bapaddigaelly 
LLYFR V. T3 


514 1 THESSALONIAID. PEN. fŷ; 


au yngoruchwyliaeth ei râgluniaeth: 1 Cor, 10. 8. Dibar. ao. 
16. Es. 49. 26. a,phe dihangent rhag cosp dymhorol, y mae 'r 
Arglwydd yn sier o ddangos ei anfoddlonrwydd tu ag attynt 
mewn byd arall, oddieithr iddynt gael eu dwyn i wir edifeir- 
wch, Gal. 5. 19, 21. Eph. 5. 5. 1Cor. 6. 10. Nid oedd hyn 
ddim yn beth newydd i'r Thessaloniaid: am hynny y mae 'r 
Apostol yn dywedyd, megis y dywedasom i chwi o'r blaen, ac y 
tystiasom, Pan oedd Paul a'i frodyr yn Thessalonica yr oedd-_. 
ynt wedi gosod y Thessaloniaid ar eu gocheliad yn erbyn go- 
dineb, gorthrymder, a thwyll; ac wedi gwneuthur yn adnabydd- 
us iddynt. fod Duw yn sicr o ddial ar y rhai fyddai yn euog o'r 
cyfryw bechodau. Yr oedd Apostolion Crist yn annog dynion 
î ymgadw oddiwrth bechod, trwy osod o'u blaen, ym mhlith 
pethau eraill, y gosp ag oedd trosedd yn gwneuthur dynion yn 


egored iddi.. Heb. 12, 29. 13. 4. Gal. 6. 19—2L. yn. hef- 


yd yr oedd Crist ei bui Marc 9. 43, &c. 11; 


(i&; 


7 Canys ni alwodd Duw nyni i sn esdÌdg ond 
i sancteiddrwydd. 


EŴ I. ddangos ym mhellach yr angenrheidrwydd i Win 


oddiwrth odineb, ae na byddai i neb orthrymmu, na thwyllo: 
ei frawd mewn dim, y mae'r Apostol yn dywedyd, Canys ni 
alwodd Duw myni i cflendid, ond i sancteiddrwydd. Y mae Duw 
yn gaho eì bobl, i'w ryfeddol oleuni, 1 Pet. 2. 9. i ras Crist, 
Gal. 1. 6, i weithio yn y winllan, Mat. 20. 16. i ddïoddef yn 
amyneddgar oblegid gwneuthur daîoni, 1 Pet. 2, 21.. i gyfran- 
ogi o wledd yr efengyl, Mat. 22. 3. i rydd-did, Gal. 5.1 la. d 

gymdeithas anwyl Fab Duw, 1 Cor. 1. 9. i'w deym a'i ogon- 
iant, I Thess. 2.12. 2 Thess. 2. 14. 1 Pet. 5. 10, Y mae yn 


gwneuthur byn pan y mae, trwy weinidogaeth yr efengyl, yn 


galw ar ddynion ac yn eu gwahodd at y pethau hyn; Mat; 92. 
9, 14. a phan y mae, trwy ei Yspryd, yn eu dwyn i wrando ar 
yr alwad, ac felly ìi ddal gafael ar y bendithion sydd yn cael eu 
gosod o'u blaen. Rhuf. 8. 29, 30. 9. 23, 24. 1 Cor.1. 24. 
Nid yw efe, wrth eu galw, ddim yn rhoddi un calondid-iddynt 
ì fyw mewn pechod, yr byn sydd yn gwneuthur dyn yn aflan ; 
ond y mae yn eu galw â galwedigaeth sanctaidd, 2Tim. 1. 9. 
yn eu galw i fod yn saint. Rhuf. 1. 7. Y mae yn eu gosod 
dan y rhwymau mwyaf i ymestyn at sancteiddrwydd, ac yn eu 


PREN“Iv. 1 THESSALONIAID. ôlô 


tueddu i berffeithio sancteiddrwydd yn ofn Duw. Y mae'r 
efengyl, trwy'r hon y maent yn cael eu galw, wrth gyhoeddi 
aberth Crist, yn rhoddi 'r amlygiad helaethaf o gasineb Duw at 
bechod, ac o'r parch sydd ganddo i'w gyfraith ; y mae yn dy- 
wedyd yn erbyn pob bai; y mae yn gorchymmyn pob rhin- 
wedd; y mae yn rhoddi gorchymynnion a chyfarwyddiadau 
perthynol i bob sefyllfa; y mae yn galw am burdeb calon ; y 
mae 'n gosod o'u blaen y siampl mwya rbagorol; ac y mae 'n 
rhoddi'r annogaethau mwyaf gogoneddus i ymlanbau oddiwrth 
bob halogrwydd cnawd ac yspryd. A phan y mae, trwy ei Ys- 
pryd, yn eu gwneuthur yn ufudd i'r alwedigaeth nefol, y mae 
yn cyfrannu iddynt anian sanctaidd, yr hon sy'n eu tueddu i 
gasâu pob pechod, ac i ymhyfrydu i i wneuthur ewyllys EM Ar- 
glwydd am mhob peth, 


8 Am hynny y neb eam yn AN eu, nid dyn 
y mae yn ei ddirmygu, ond Duw, yr hwn hefyd 


a roddes. ei Yspryd Glân ynom ni.. 


Y mae Duw yn galw ei bobl, nid ì aflendid, ond i sanct- 
eiddrwydd, _Adn.57. Am hynny y neb sydd yn dirmygu, nid 
dyn y mae yn ei ddirmygu, ond Duw. Gellir Wyweded fod 
dynion yn dirmygu y gorchymynnion sydd wedi eu rhoddi 
trwy yr Arglwydd Iesu, Adn. 2—6. a galwad Duw i sancteidd- 
rwydd, Adn. 7. pan na wnant ddim sylwi arnynt, nac ystyried 
beth yw yr hyn y maent yn galw. atfo; pan y maent yn myned 
ym mlaen yn ol eu tueddiadau eu bunain, er deall fod gorch- 
 ymynnion a galwad Duw yn dangos iddynt lwybr bollol wahan- 
ol; pan y maent yn gwneuthur yn ysgafn o'r bygythion sydd 
—yn cael 'eu cyhoeddi yn erbyn y rhai na wrandawant ar y peth- 
au hyn; a phan nad yw'r bendithion a. addewir i'r rhai a 
wrandawant o un pwys yn eu golwg. Nid dyn y mae 'r cyfryw 
yn ei ddirmygu, ond Duw. Y mae'n wir eu bod yn dirmygu 
dyn, pan mae cenhadon Crist yn gosod y petliau hyn o'u blaen, 
'ac yn galw arnynt i sylwi arnynt fel pethau o fawr bwys. Ond 
' meddwl yr Apostol yw, mai nid dyn yn unig y maent yn ei 
ddirmygu, yr hyn ni fyddai ddim o gymmaint pwys, ond eu 
bod hefyd yn dirmygu Duw ei hun, Luc 10.16. Y mae'r 
' gair nid, mewn amryw fannau yn arwyddo nid yn unig. Marc 
9.37. Ioan 2.44. Act. 5.4. Eph. 6.12. Y maent yn dir- 


516 | & 'THESSALONIAID. PEN. iv. 


mygu 'r Tad, ewyllys. yr hwn yw.sancteiddiad ei bobl; yn 
dirmygu 'r Mab, trwy awdurdod yr hwn y mae ei genhadon yn 
traddodi y gorchymynnion hyn; ac yn dirmygu yr Yspryd 
_ Glân, dan ddylanwadau yr hwn y mae y pethau byn yn cael eu 
gosod allan. I ddangos eu bod yn dirmygu Duw, y mae yr 
Apostol yn dywedyd, Yr hwn hefyd a roddes ei Yspryd Glân 
ynnom ni. Mewn perthynas i'r Yspryd Glân, gwel Pen. 1. 5. 
Rhoddodd Duw ei Yspryd i'r Apostol i'w gyfarwyddo beth i'w 
ddywedyd wrth yr eglwysi: ac y mae'n ei roddi i gredinwyr yn 
gyffredinol, i'w hargyhoeddi o bechod ; i'w goleuo i amgyffred yr. 
hyn sydd o Dduw, ac ì ddangos pa fodd y dylent rodio; i'w 
sancteiddio a pheri iddynt rodio yn ei ddeddïau; i breswylio yn- 
ddynt, fel yn ei deml, i'w nerthu, i'w diddanu, &c. Am hynny 
y mae'n angenrheidiol iawn iddynt fod yn ofalus na byddo 
iddynt ddim ei GWRYD trwy un Hyw. ymddugiad anaddas, 


9 Ond am frawdgarwch, nid rhaid i chwi 
ysgrifenu o honof doch canys yr ydych. ehwi 
eich hunain wedi eich dysgu gan Dduw i i garu 
eich gilydd. 


Ar ol ymhelaethu ar yr angenrheidrwydd o sancteidd- 
rwydd, yn neillduol fel y mae'n ymddangos mewn ymgadw 
oddiwrth odineb, gorthrymder, a thwyll, Adn. 2—8. y mae'r 
Apostol yn dywedyd, Ond am frawdgarwch, nid rhaid i chwi 
ysgrifennu o honof attoch. Y mae brawdgarwch yn arwyddo y 
tuedd sydd mewn duwiolion i garu eu gilydd fel y maent yn 
frodyr yn ffydd, sancteiddrwydd, bendithion, a gobaith yr 
efengyl. Gwel Pen. 1.3. Nid oedd dim angenrheidrwydd yn 
bresennol i ymhelaethu ar natur a gwrthddrychau y brawd- 

' garwch hwn, nac ì ddangos pa fodd y mae yn amlygu ei hun, 
pac ychwaith i grybwyll yr ystyriaethau sydd yn annog duwiol- 
ion i'w feithrin ac i fyw dan eì lywodraeth. I ddangos. beth 
oedd yn gwneuthur byn yn afreidiol, y mae'r Apostol yn dy- 
wedyd, Canys yr ydych chwi eich hunain wedi eich dysgu gan 
Dduw i garu eich gilydd. Yr oedd Duw, trwy weinidogaeth y y 
gair, wedi gwneuthur hyn. yn. adnabyddus iddynt, fel dyled- 
swydd o neillduol bwys: Ioan 19. 34, 1 Ioan 3. 11, 23. 4. 91. 
yr oedd, trwy ei ymddugiad ei hun at. becbadnr”td wedi 
rhoddi annogaeth neillduol i gyd-ymffurfio â'r gorchymmyn : 


PzN.1v. _ . 1 THESSALONIAID. 517 


1Íoan 4.11. Eph. 5.2. ac yr oedd, trwy ei Yspryd, wedi cyf- 
rannu iddynt anian sanctaidd ag oedd yn eu tueddu i garu y 
naill y llall yn ddiragrith, fel yr oeddynt yn gwybod, trwy gys- 
urus HM FU nior bly oedd: fyd brawdgaewth yn parhau 
yneuplith h 


gilia Oblegid. yr. MS yn gwneuthur hyn i 
bawb. o 'nsbrodyr yrhai ny (rwy holl Macedon- 
.ia: ond yr ydym yn attolwg i hyii ndd gyn- 
je iyw o honoch WscAt gn 


“ 51 a beth oedd yn ei dueddu i i feddwl eu bod wedi eu 
dysgu ; gan Dduw i i garu eu gilydd, Adn. 9. y mae'r Apostol yn 
dywedyd, Oblegid. yr ydych yn gwneuthur hyn â. bawb o'r brodyr 
sydd. a holl. Macedonia. Mewn perthynas i Macedonia, gwel 
Pen. 1. Yr oedd yn y dalaith honno amrywiol o eglwysi 
Crist, AR yn. Philippi, yn Berea, &c. Yr oedd y rhai 'n 
yn//frodyr. Gwel Pen. 1.4. Yr oedd y Thessaloniaid yn dang- 
os eu. cariad at y rhai'n yn. gyffredinol, mor belled ag oedd 
ganddynt gyfleusdra i i wneuthur hynny, ac nid yn unig at y rhai 
oedd yn aelodau o'r un eglwys a hwy eu hunain. Y mae'n 
deilwng o ddifrifol sylw mai gwneuthur yr hyn a orchymynnir 
yw yr amlygiad goreu fod dynion wedi eu dysgu. gan Dduw. 
Ond nid oedd. hyn ddim yn ddigon gan yr Apostol: am hynny 
mae yn dywedyd, Ond. yr ydym yn atlolwg â chwi, frodyr, gyn- 
nyddu « o honoch fwyfwy. Nid yw y rhai a ddysgir gan Dduw 
ddim yn. cyrraedd. perffeithrwydd ar unwaith; am. hynny yr 
oedd Paul 'yn dymuno yn fawr i'r Thessaloniaid gynnyddu etto 
fwyfwy yn eu cariad brawdol. Y mae hyn yn cynnwys dyfod i 
fod yn fwy bywiog a gwresog yn eu cariad; ei ddangos i raddau 
helaethach; ei amlygu yn fwy mynych; a chymmeryd. i mewn 
fwy o wrthddrychau, heb ei gyfyngu at y brodyr. ym Macedonia, 
ond ei ddangos at addas wrthddrychau ym mhob man, mor 
belled ag y caent gyfleusdra, yn eyyediaol yu hrebly tlodion yn 
Jerusalem .. 2Cor. 8.1—5. 


v Hy A rhoddi o honoch eich bryd a'r fod yn 
llonydd, a gwneuthur eich gorchwylion eich 
hunain, a gweithio. â'ch. dwylaw eich. hunain 
(megis y. bay id Mo ichwi) | 


518 1 THESSALONIAID. PEN. 1v. 


Mewn cyssylltiad ag attolygu arnynt- i gynnyddu fwyfwy 
'mewn brawdgarwch, y mae 'r Apostol yn dymuno iddynt rodd; 
eu bryd a'r fod yn llonydd. _ Y wae esuchazo, y gair sydd ymma 
am fod yn llonydd, yn cael ei gyfieithu fewi.. Luc 14. 4. Act. 
11.18. Y mae bod yn llonydd yn cynnwys bod yn foddlon i 
drefniadau rhagluniaeth; bod o dymmer ac ymddugiad hedd- 
ychol tu ag at bawb oddi amgylch; bod yn addfwyn ac yn 
dirion, wrth ymdrin â'r naill achos a'r llall; bod yn ddigynnwrf 
yn wyneb beth bynnag fyddo yn cymmeryd lle; bod yn ddi- 
derfysg, neu yn ofalus iìawn;i beidio gwneuthur dim i greu 
aflonyddwch, mewn teulu, mewn cymmydogaeth, yn yr eglwys, 
neu yn y wladwriaeth; a pheidio. afreidiol ymyrraeth ag achos- 
ion pobl eraill. Dylai Cristnogion roddi eu bryd ar hyn. yd 
mae philotimeomai, y gair sydd ymma am roddi. bryd, yn ar- 
wyddo gwneuthur peth fel rhai sydd yn ceisio anrhydedd trwy 
bynny. 'Y mae' 'n cael: ei gyfieithu gmorchestu. fu Rhuf. 15. 20. 
2Cor. 5.9. Y mae yn anrhydedd i ddisgyblion Crist eu bod , 
o yspryd ac ymddugiad llonydd: nid peth hawdd yw bod felly 
bob amser: ond dyÌent osod eu meddwl ar hyn, ac:arfef pob 
moddion ag a allont tu ag at ei gyrraedd. Un o'r moddion 
ì'w harfer ydyw gwneuthur eu gorchwylion eu hunain. Y mae yn 
wir na ddylent. ddim ceisio yr eiddo eu hunain, ond eiddo arall: 
1Cor.10. 24. Ond meddwl yr Apostol yw, y dylai pob. un 
edrych yn neillduol at y dyledswyddau a berthyn i'w sefyllfa 
ei hun, a'r hyn sydd yn orphwysedig arno ef ei hun, a bod 
yn ddiwyd yn yr alwedigaeth y mae rhagluniaeth wedi ei osod 
ynddi. Am hynny y mae'n dywedyd ym mhellach, A gweithio 
â'ch dwylaw eich hunain ( megis y gorchymynnasom î chwi.) Nid 
oedd aelodau 'r eglwys hon ond tlodion yn y cyffredin: _2Cor. 
8. 1, 2. yr oedd neillduol angenrheidrwydd, gan. hynny, iddynt 
weithio yn ddiwyd â'u dwylaw, i'r diben i barottoi gyferbyn â'u 
hangen eu hunain a'u teuluoedd, ac hefyd fel y byddai gan- 
ddynt ryw beth i'w gyfrannu i'r cyfryw a fyddai mewn angen. 
2 Thess. 8. 12. Eph. 4. 28. Yr oedd Paul a'i frodyr wedi 
gorchymmyn hyn i'r Thessaloniaid pan yr'oeddynt gyda hwynt 
ar y cyntaf, 'yn gystal ag wedí eu hannog at hyn trwy eu hym- 
ddugiad eu hunain. 2 Thess. 3. —10. Y mae'n rhaid dy, 
wedyd wrth rai sydd wedi dechreu cael blas ar arlwyadau r 
efengyl, am weithio â'u dwylaw. Y mae yn wir y gall un heb 
lythyrennol weithio â'i ddwylaw, gael hollol gymmaint a allo 


Paw. tv. 1 THESSALONIAID. 819. 


eì wneuthur, 3 bod hefyd yn ddefnyddiol i'w gyd-greaduriaid, 
megis Moses, wrth. flaenori 'r bobl, Ex. 18. 18. a gweinidogion 
yr efengyl yeu 'yn ymboeni yn y gair a'r athrawiaeth. 1 Tim; 
5. 17, 18. Ond fe ddylai y rhai y mae eu hamgylchiadau 
yn galw am. hynny, fod'yn ddiwyd i weithio â'u dwylaw ; ac fe 
ddylai pawb fod yn ysbi AN A ac ymgwhut rhag diogi a segurdod, 
beth. bynnag yw eu hamgylchiadau a'u sefyllfa. Y mae diwyd-. 
yr gan cael ei fynych orchymmyn: Ex. 20. 9. Dihar. 6. 
. Rhuf.12.11. 2 Thess. 3. 10, 19, 'y mae yn cadw dyn 
eig o ffordd llawer o brofedigaethau, yn dwyn i anrhydedd,. 
Dihar. 22. 21. ac yn rhoddi i ddyn yh edndan i fod o ryw 
ddefnydd y m eí ddydd a'i genhedlaeth : o'r tu arall y mae'r 
diog yn. cŵl ei esod allan fel brawd i' rtreulgar: Dihar, 18.9, 
y mae yr hyn sydd ganddo yn myned yn annhrefnus: Eccl. 10, 
18. y mae segurdod yn sicr o ddwyn tlodi: Dihar, 10. 4. 20, 4. 
yf oedd yn:un o bechodau Sodom: Ezec. 16. 49. y mae yn 
bechod y dylai eglwys sylwi arno os bydd neb o'i haelodau yn 
euog o hono: 2 Thes8. 3. 14. ac fe seidiym nyn tywyll- 
weh eithaf. Mat. 25. 26, 36. mni. $ditbi'b. Url. Fsisgmydlltirl 
MM dub cbyn ywy Db g0 ì»$;idmlb 
“S12F el y rhodioch. yn mdiaidd in, ag a y 
rhai sydd rm ac na «idy — eisiau 
dim mm. a cs îs. IW) re bnn. bv bwli ymr6 $ nes yb 
G4 j >u bmeibiat en Tn I WY dc pd i "Ms 
iri ap feiddio weithio. ŵy dwylaw eu bunain, Adn. Mn y 
mae'r Alpêsbôlyŵ- dywedyd; Fel y rhodioch. yn weddaidd tu ag 
at y rhaî sydd oddi allan. Y rhaì oddi allan yw y rhai rad ydynt 
ddim yn aelodau eglwys Crist. Nid yw y rhai'n ddim yn nhŷ. 
Dduw, ddim yn nheyrnas weledig yr Arglwydd Iesu ar y 
— ddaear. 1Cor.5.12. Nid ydynt ddim: yn cael eu llywodr 
i. dy; ac nid oes ganddynt ddim hawl i'w 
ragorfreintiau. Dylai duwiolion edrych ar rodio yn weddaidd, 
ŷn addas, neu fel y gweddai iddynt tu ag at yrhai'n. Bydd 
hyn. yn tueddu. i symmud. ymumaith o'u meddyliau y rhagfarn 
sydd ganddynt at grefydd Crist, a'u bennill i feddwl yn dirion 
am yr efengyl, wrth weled eì heffeithiau ar y rhai SAR yn ei 
harddel.” Y mae gochelyd segurdod yn rhan neillduol o'r rhod- 
iad gweddaidd hwn Y mae yn dangos. nad. yw eu crefydd 
ddim yn eu gwneuthur yn segurllyd ac yn ddi-ddaioni, ond.eu 
bod, trwy eu diwydrwydd, a'u hymddugiadau eydwybodol, yn 


520 1 THESALONIAID. PN. 1Vi 


cynnal eu hunain mewn modd cysurus ac anrhydeddus, yn gyf: 
attebol i'r sefyllfa y maent wedi cael eu gosod ynddi. I ddang-., 
os ym mhellacli beth-oedd ganddo ynei olwg wrth-eu hannog i / 
weithio â'u dwylaw eu hunain, y mae'n dywedyd, Ac na byddo. 
arnoch : eisiau dim, Trwy wneuthur eu gorchwylion eu hun- 
din, a gweithio â'u dwylaw, ni byddai dim angenrheidrwydd, 
ìddynt geisio elusen gan eraill, ond fe fyddai ganddynt ddigon; 
i gyflawnu eu hangen eu hunain a'u teuluoedd ;. ac fe fyddai hyn: 
yn dangos nad yw crefydd ddim yn. gwneuthur, dynion yn 

| Werin, ye nae yn tueddu i arwain neb i Chwi eu. genn 


.18 Ond ni i ewyllysiwn;. ênid ysyd i chwi. falh heb. 
wybod am y rhai a hunasant, na thristâoch, 
megis eraill > rhai nid. oes ENWCH obaith. 

) i Hu SAF GOGL e'i 

1 ddyfod at aichnai arall, sof i'w cysuro yn wyneb marwol- 
aeth eu cyfeillion crefyddol, y mae yn dywedyd, Ond nî ewyllys« 
iwn, frodyr, â chwi fod heb wybod am y thai a hunasant. Fe 
ddichon fod rhai o'u brodyr naill ai wedi marw yn ddiweddar; 
neu fe allai wedi cael eu gosod i farwolaeth yn achos Crist. Y 
mae '? Apostol yn galw eu marwolaeth yn. huno. Ioan 11. 
11—13. 1Cor.i1.30. Y maehyn yn perthyn, nid i'w hen- 
eidiau, y rhai, ar eu hymadawiad o'r corph, sydd yn. cartrefu 
gyda'r Arglwydd; 2Cor. 5.8. Phil. 1. 23. ond i'w cyrph. 'Fe 
ddywedir eu bod yn Auno, am eu bod yn. gorphwys. oddiwrth 
eu llafur, yn ddideimlad, i gyfodi etto yn y boreu, ac i gyfodi 
wedi eu mawr ddadebru., Fe fydd mor hawdd i Dduw gyfodi'r 
meirw ag yw iddo ddeffro un o'i gwsg. Yr oedd Paul yn ewyll- 
ysio yn fawr i'r Thessaloniaid wybod a chael hollol foddlon- 
rwydd mewn perthynas i ddedwyddwch eu heneidiau ym myd 
yr ysprydoedd, yn gystal ag mewn perthynas i'r gogoniant. a 
gai eì osod ar eu cyrph, pan y byddai iddynt gael eu, cyfodi. i 
fywyd anfarwol. Ei ddiben yn hyn oedd, fel na thristâent; megis 

eraill y rhai nid oes ganddynt obaith. Yr oedd y Cenhedloedd, 
yn y cyffredin, ynedrych ar farwolaeth. fel ŷr: hyn ag oedd yn 
gwneuthur hollol ddiwedd ar ddyn :. nid oedd. ganddynt un g ì gob: 
aith am adgyfodiad y corph. Act.17. 92. 26. 23,24. |. Ac er 
fod gan rai o honynt ryw feddyliau. cymmysgedig. am adgyfod- 
iad, a, oedd ganddynt un sylfaen i'w meddyliau ond ,traddod- 
iad, na wyddent o ba le y daethai., Ac nid oedd. gan neb o 


TAU 


PEN. IV. 1 THESSALONIAID. 591 


honynt un meddwl am ddyfodiad Crist o'r nefoedd i gyfodi 
cyrph duwiolion, a'u gwneuthur yn ogoneddus ac yn anfarwol. 
Oblegid hynny ar farwolaeth eu cyfeillion yr oeddynt, nid yn 
unig yn mawr alaru, ac yn cyflogi rhai i fod yn alarwyr, ond 
hefyd yn rhwygo eu dillad, Jer. 41. 5. yn eillio cyrrau eu barf, 
Lef. 21. 5, yi gwneuthur moelni rhwng eu llygaid, Deut. 14.1. 
ac yn gwneuthur torrïadau yn eu cnawd. Lef. 19. 28. Ni 
ddylai Cristnogion ddim tristâu ar ol eu cyfeillion megis y 
rhai'n. Y mae'n wir nad yw pob galar ddim yn waharddedig 
ar y fath achlysur. Yr oedd Abraham yn galaru am Sarah, 
Gen, 23. 2. Joseph a'i frodyr ar ol Jacob, Gen. 50. 10. meib- 
ion Israel ar ol Aaron, Num. 20. 29. ac ar ol Moses; Deut. . 
ô4. 8, buasai Panl yn cael tristwch pe buasai Epaphroditus yn 
marw, Phil. 2.27. ïe, yr oedd Crist ei hun yn wylo pan yr 
oedd Lazarus wedi marw: Ioan 11. 95. ac y maer Ysgrythyr 
— yn rhoddi ar ddeall i ni mai barnyw fod un yn myned i'w fedd 
heb fod neb yn galaru ar eì ol. Jer.22.18,19. Ar yrun 
pryd dylai Crist'nogfon fod yn ochelgar na wnelont ddim trist- 
âu yn ormodol, fel pe na byddai ganddynt un gobaith mewu 
perthynas ì'w cyfeillion. Dylent ystyried mai wyllys yr Ar- 
glwydd oedd i'w cy feillion gael eu cymmeryd ymmaith; eu bod 
yn gorphwys oddiwrth: eu llafur; bod eu marwolaeth yn an-' 
irhiiethol elw i'w heneidiau; nad ydynt wedi myned i orphwys 
ond ycbydig bach o'u blaen hwy sydd etto ar ol; y cânt eu 
cyfarfod eito yn y boreu; ac y byddant y pryd hiw yn hollol 
ìach, yn gyflawn wrth eu ! bodd, 'ac na. ym dim. WY ymadael 
yn dragywydd. NN y MU NT YW i HU SI 
«on bb AN 5 UE Ao gaiw tii. a'r anil bl y. Fyd 


MM yRey os ydym ymi yrs farw Iesu, a i ad- 





Wn, ig, eym, Fy) 


g Duv Hefyd gyd ap enni weh aiw 
Wb iy hw nu WD ryd 
MWM gos' na ddylai Cristnogion c ddim tristâu ar ol eu cyf 
eillion, fel y rhai nad oes ganddynt obaith, Adn. 13. y mae'r 
Apostol yn dywedyd, 'Canys os ydym yn credu farw Iesu, a'i ad- 
fodi.” Y ma ie' pob Cristion. yn. credu, ar dystiolaeth ddiam- 
enw fod Crist wedi "tiarw, i roddi Iawn dros bechodau ei 
MM Mdio 4.10. Rhuf. 3, 25. i'w llwyr brynu oddiwrth fell- 
dith y ddeddf, | Gal 3/13. — neu euog-farnu pechod 
yn y criawd, Rhuf. 8. 3. i sancteiddio yr eglwys, HEL SR 

” LLYFR V. U3 


822, 4 THESSALONIAID, PEN. tŷ. 


25—927. ac i ddinystrio yr hwn oedd â nerth marwolaeth gan- 
ddo. Heb, 2. 14. Yn yr un modd y mae pob Cristion yn 
diamheuol gredu fod Crist wedi ei adgyfodi. Gwel Pen. 1.10. 
Yn awr os ydynt, neu gan eu bod yn credu hyn, nî ddylent 
ddim rhoddi ffordd i feddyliau pruddaidd mewn perthynas: 
gredinwyr y rhai sydd wedi meirw: canys felly y rhai a hun- 
asant yn yr fesu, a ddwg. Duw hefyd gydaz ef... Y mae duwiolion 
yn Auno. Gwel Adn. t2.. Y. maent yn huno yn yr Iesu, Y 
maent yn eael eu dwyn i fod ynddo ef. Gwel. Pen. 1.4. Y 
maent yn cael eu SN ynddo ef fel eu dinas noddfa hyd y dis 
wedd: 1Pet.1. . ac felly y maent yn marw mewn undeb â 

Arglwydd Iesu. iW 15.18, Dat.14.13. Nid. NU 
ddim yn torri'r undeb sydd rhyngddo ef â'u heneidiau. Fe 
ddwg Duw y rhai” n gydar ef. Fel y mae Crist wedi ei ddwyn 
ì fynu o'r bedd, fe ga y rhai sydd yn aelodau o'i gorph eu dwyu 
oddi yno hefyd: a chânt eu dwyn gydau Pen ìi fwynhau tra- 
gywyddol ogoniant yn y nef. Col. 3. 4, Y mae eredu bod 
Crist wedi marw ac adgyfodi, yn ein rhwymo i gredu hefyd 
y ca eì bobl eu badgyfodi. Y mae Crist wedi marw i'r 
diben i ddinystrio yr hwn oedd â nerth marwolaeth gan- 
dde: Heb. 2.14. y mae ei adgyfodiad yn dangos. y gall Duw 


'gyfodi 'r meirw: y mae Bnw wedi rhaglunio y rbai a rag-wybu 
efe i fod yr un ffurf a.delw ei Fab ef: Rhuf. 8.29. y mae 


wedi adgyfodi er cyfiawnhad pawb a gredant ynddo; Rhuf. 4. 
25. am hynny ni bydd dim modd iddynt gael eu cadw dan. 
awdurdod marwolaeth byth: y mae wedi adgyfodi fel Pen y 
corph, fel blaenffrwyth. yrhai a hunasant: 1 Cor, Mei DN ; 
bydd efe ddim yn gyflawn heb ei aelodau. Eph 1.29: 
& dî» ' 
15 Canys hyn yr ydym yn ei ddywedyd. wrth- 
ych y 'ngair yr Arglwydd, na byddi ni y rhai 
byw, y rhai a adewir hyd ddyfodiad yr Arglwydd, 


rag-flaenu y rhaia hunasant. u SWYN 
i WêS tbi 


— brofi y byddi i Dduw pgiodd gydag ef y rhaî a hunasant 


yn yrlesu, Adn. 14..ac i'w cysuro ym mhellach ynghylch y cyf- 


ryw o'u cyfeillion ag oedd wedi marw, y mae yr Apostol yn 
dywedyd, Canys hyn yr ydym yn ei ddywedyd wrthych y'ngair yr 
Arglwydd. Ye dybygid ei fod yn myned i osod o'u blaen yr 
hyn nad oedd ddim hyd ymma wedi cael ei wneuthur yn adna- 
byddus iddynt: am n hynny y mae yn gwneuthur yn hyspys idd- 


PEN.iV. î THESSALONIAID. 525 


ynt, mai yn ol yr byn oedd Crist wedi ei addaw, Toan 5, 28. 
neu yn ol yr hyn oedd wedi cael ei amlygu i'r Apostol pan gaf- 
odd eì gipio i fynu i baradwys, neu yn ol y dadguddiad ag 
oedd wedi ei wneuthur iddo: ef mewn modd digyfrwng, ac yn 
ol yr awdurdod oedd wedi ei roddi iddo i'w amlygu i eraill, yr 
oedd efe yn gwneuthur yn adnabyddus iddynt, na bydd i ni y 
rhai byw, 'y rhai a adewir hyd ddyfodiad yr Arglwydd, rag- 
Jlaenu y rhai a hunasant. Y mae yr Arglwydd lesui ddyfod yx 
ail waith. Pen. 2.19. Fe fydd rhai duwiolion yn fyw, wedi êu 
gadael byd amser ail-ddyfodiad Crist. Ni bydd pawb o gân- 
lynwyr Crist ddim wedi eu symmud trwy angeu: ond ni bydd y 
eyfrywo honynt a fydd yn fyw y pryd hynny, ddim oed ych- 
ydig mewn cydmariaeth â'r rhai fydd wedi marw, ddim ond yr 
hyn fydd wedi ei adael, Pan y mae'r Apostol yn dywedyd” ni 
y rhai byw, nid oes i ni ddim meddwl ei fod yn golygu y byddai 
efe a'i gyfoedion yn fyw ar y ddaear pan y deuai Crist gyda'r 
 £ymmylau. Y mae mewn amrywiol fannau yn sôn am dano 
ei hun fel un ag oedd i (yn ac i gael ei gyfodi drachefn: 
1C€Cor.6.14, 2Cor.4,14. 5,1. 2'Tim. 4.6. yn ei ail lythyr 
aty Thessaloniaid y maer AO yn eu gosod ar eu gochel- 
iad rhag cael eu twyllo gan y rhai a geisiai eu dwyn i gredu fod 
dydd Crist yn gyfagos: 2'Thess. 2. 1—4. ac y mae yn dwyn 
ar gof iddynt eì fod wedi dywedyd J pethau hyn wrthynt pan 
oedd efe gyda liwynt ar y cyntaf; 2 Thess. 2. 5. ac y mae yn 
sicr na allasai efe ddim dywedyd wrthynt yng ngair yr Âr- 
glwydd, neu trwy ddwyfol ddadguddiad, y byddai efe ym 
mhlith y byw y pryd bynny: o herwydd y mae wedi marw er, 
ys llawer o gannoedd o flynyddoedd. Ond y mae 'r Apostol 
i'w ddeall fel hyn, Ni bydd i i bwy. bynnag o honom ni gredin- 
wyr a fydd. yu fyw yn amser dyfodiad Crist i'r farn, ddim 
myned o flaen y rhai syn cysgu yn eu beddau i gyfarfod yr 
Arglwydd yn yr awyr. Gan nad yw yr eglwys ond un corph 
ym mhob oes o'r byd, fe all un aelod ystyried yr byn a ddig- 
wydd i rai o aelodau 'r corph hwnnw fel yn dwyn perthynas ag 
ef ei hun. Peth cyffredin yw fod un o'r corph yn priodoli 
iddo ei hun yr hyn sydd yn perthyn yn neillduol i ryw rai eraill 
yu y corph. 'Gwê Psal. RO. 8l. a a” 12, 4 bw 12a. 
— 
Wa. Ap legid, yr Arglwydd ei hun a — ddiiy n 
o'r nef gyd â bloedd, â llef yr arch-angel, ac 
4i | 


524 1 THESSALONIAID. PEN. IV. 


âg udgorn Duw: a'r meirw yng: Nghrist “r 
AN yn gyntaf: 


I brofi na bydd i'r Wtbiolion fydd yn fyddi yn yr amser y 
daw Crist i farnu 'r byd ddim rhagflaenu y rhai sydd o oesi 
oes wedi huno yng Nghrist, y mae'r Apostol yn gosod o'u 
blaen amrywiol bethau mewn perthynas i ddyfodiad y Barnwr. 
Ac yn gyntaf oll y mae yn dywedyd, Ollegid yr Arglwydd ei. 
hun a ddisgyn o'r nef. Yn y dydd difrifol hwnnw fe wna'r Ar- 
glwydd Iesu ei hun yn y natur ddynol ddyfod i lawr, mewn 
modd gweledig, o'r drydedd nef i ardaloedd yr awyr, Act. 
1.9. Dat.1.7. Ac efe a ddisgyn gyda Uloedd, â llef yr Arch- 
angel, ac ag udgorn Duw. Fe ddichon fod y gair bloedd ym- 
ma'n arwyddo y gorchymmyn fydd yn cael ei roddi, naill ai 
trwy air o enau Crist, neu trwy ryw eglur amlygiad o'i ewyllys, 
i'r holl angylion ddyfod i weini iddo; neu y wys fydd yn cael 
ei rhoddi i'r meirw, fychain a mawrion, gyfodi o'u beddau, 
ac i holl ddynolryw ymddangos ger bron y frawdle; neu 
lawen floedd gorfoledd y myrddiynau o eneidiau dedwydd fydd 
yn dyfod gydag ef i gyfarfod â'u cyrph wedi eu gwisgo ag an- 
farwoldeb; neu floedd yr angylion yn gosod allan eu llawen- 
ydd wrth weled fod yr amser wedi dyfod i'r Arglwydd wobr- 
wyo ei weision, a dial ar ei elynion. Fe ddichon fod Mef yr 
Arch-angel yn arwyddo y bydd gorchymmyn Crist, neu yr am- 
lygiad o'i ewyllys, yn cael ei wneuthur yn adnabyddus i'r llu 
angylaidd, yn gystal ag i'r rhai fydd yn cael eu casglu ger 
bron y Barnwr, gan y pennaf o'r angylion, neu gan yr angel 
fydd yn blaenori ar y llu disglaer fydd yn dyfod gyda Christ yn 
nydd y cyfrif. Ac fel yr oedd y bobl yn arfer cael eu casglu 
ynghyd trwy lais udgorn, Jer. 51, 27. Joel 2. 15, felly fe fydd - 
rhyw uchel lais i'w glywed, yn cyrraedd mor bell, a chyda'r 
fath awdurdod, fel y bydd yn sicr o gasglu ynghyd yr holl gen-. 
hedloedd ger bron Mab y dyn. Mat. 25. 32. Y maeyn cael 
ei alw yn udgorn Duw, naill ai i arwyddo mai Crist, Duw wedi. ï 
ymddangos yn y enawd, fydd yn rhoddi ei lef, Ioan 5. 28, 
29. neu i ddal allan y bydd yr alwad i'r farn yn cael ei chy-. 
hoeddi yn ol trefnhad, ac ar orchymmyn Duw; ac y bydd y. 

llef yn nerthol, y fath na eblybuwyd erioed o'r blaen mo'i. 
chyffeiyb. Yr oedd llais yr udgoyn ar Sinai «mor gryf nes oedd. 
yn peri i holl Israel grynu: Ex. 19. 16. ond fe fydd llais yr. 


PEN. IV. .1 THESSALONIAID. 525 


udgorn diweddaf mor gryf fel y bydd yn deffro 'r meirw fydd 
wedi bod yn cysgu'n dawel filoedd o flynyddoedd. 1 Cor. 16. 
52. Y mae'r Apostol gan hynny yn sylwi ym mhellach, A'r 
meirw.yng Nghrist a gyfodant yn gyntaf... Mewn perthynas i'r 
meirw yng . Nghrist, gwel Adn. 14... Fe ddichon y. bydd i gyrph 
y rhai 'n gael eu cyfodi o flaen cyrph annuwiolion: ond yr hyn 
'y mae yr Apostol yn ei osod allan ymma yw, y bydd iddynt 
gyfodi cyn i'r saint fydd ar y ddaear y ŵn hynny ent eu 
dwyn i gyfarfod â'r Herald yn ” dy Ei) a 
y» 'p i 
wW-” 17. Yna ninnau y. rhai. by; Wy rhai a adawyd, 
'agipir i fynu gyd â hwynt, yn y cymmylau, i 
gyfarfod â'r Arglwydd, Jm yr awyr: ac felly y 
SM yn sewa Y a ŷ: Arglwydd. a 
Ac AA â .k FU YNHW 
“Pan ddisgynno 'r Arglwydd o'r nef gyda Bluddd, âllef yr 
archangel, 'ac ag udgorn Duw, y meirw yng Nghrist a gyfod- 
ant yn gyntaf. Adn.16. Yna ninnau y rhai byw, y rhai a 
adawyd, ,a gipiri fynu gyda hwynt, yn y cymmylau, i gyfarfod â'r 
hy idd yn yr awyr. Am feddwl y geiriau, Nyni y rhai byw, 
'yrhaia adawyd, gwel Adn. 16. Pan fyddo'r credinwyr fyddo 
— wedi marw, wedi cael eu cyfodi i fywyd tragywyddol, yna fe 
'fydd ï gynnifer o ddisgyblion Crist ag a fydd yn fyw, ac felly 
wedi eu gadael ar y ddaear hyd y pryd bynny, gael eu newid 
oll mewn m ìoment, ar darawiad llygad, 1 Cor. 15. 61. a chânt 
eu cymmeryd i fynu gyda'u cyd- aelodau fydd wedi cael eu 
cyfodi o'u beddau, i gyfarfod eu Harglwydd yn ei ail ddyfod- 
iad. Cânt eu cipio i fynu trwy fywiog weithrediad eu cyrph 
anllygredig. Gwna golwg ar Grist a'i gariad ennyn ynddynt 
annhraethol ddymuniad i fôd gyd ag ef: par hyn i'w cyrph ys- 
_ prydol, y rhai fydd wedi eu cyfodi mewn nerth, ehedeg i fynu 
| i'w gyfarfod. Neu fe ddichon mai trwy weinidogaeth angylion 
“y byddant yn cael eu casglu ynghyd. Mat, 24. 31. Neu ynte 
hwy gânt eu cymmeryd i fynu trwy ddigyfrwng weithrediad 
nerth Crist. loan14.3. Cânt eu cipio ìi fynu yn y cymmylau, 
Bydd y Barnwr yu dyfod gyda'r cymmylau.. Mat, 24. 30. 26. 
.64. Dat. 1.7. Y mae'n dybygol mai cwmmwl o angylion, ac 
nid cwmmwl cynnwysedig o ddefnynnau o ddwfr, oedd yr hwn 
a dderbyniodd Grist o olwg y disgyblion, pan oedd efe yn 
esgyni'r nef; Cydmar, Act. 1, 9, a Psal. 69, 17, 18, ac yn yr 


o26 1 THESSALONIAID. PEN. Iv, 


un modd mai yr angylion fydd y cwmmwl gyda'r hwn y bydd 
efe yn dyfod yn y dydd diweddaf. Cydmar. Mat. 16. 27. a 
Mat.24.30, Os felly, fe ddichon fod y geiriau yn y cymmylau 
ymma'n arwyddo, mai trwy weinidogaeth angylion, ac megis 
yn en breichiau y bydd y saint yn cael eu cipio i fynu. Neu 
fel y mae'r gair cwmmwl weithiau 'n arwyddo rhyw dorf o 
bobl, Heb. 12. 1. fe ddichon mai meddwl yr Apostol yw, y 
bydd ]lawer yn cael eu cymmeryd i fynu gyda'u gilydd; y 
byw wedi eu newid, a'r meirw wedi eu cyfodi, yn cael eu cyd- 
ddwyniì gyfarfod â'r Ar glwydd. Pan y mae'r Barnwr yn dy- 
fod y mae llawer o'r gwyr pennaf yn myned allan i'w gyfarfod, 
tra y mae y drwgzweithredwyr yn cael eu cadw yn y carchar. 
Bydd y saipt yn cyfarfod yr Arglw ydd yn yr awyr, lle y mae'n 
dybygol y bydd ei orsedd. yn cael ei gosod, pan y j byddo. yn 
barnu y byw a'r meirw. Bydd hyn yn dangos mor gyflawn 
fydd ei fuddugoliaeth ar dywysog llywodraeth yr awyr. Fe 
«ddichon mai ar y ddaear y bydd annuwiolion yn cael eu gadael. 
Ond ar ol i dduwiolion gael eu cipioi fynu i gyfarfod â'r Ar- 
glwydd yn yr awyr, hwy fyddant yn wastadol gyda'r Arglwydd. 
Wedi cael eu cyhoeddus arddel, eu cyfiawnhau, a'u gwahodd i 
etifeddu 'r deyrnas sydd wedi eì pharottoi iddynt, Mat. 25. 31. 
bwy a gânt fod o ran corph ac enaid gydag ef i bob. tragy. 
wyddoldeb. Y mae hyn yn cynnwys bod yn gy â 
natur ddynol, mewn cyflwr o heddwch ag ef, gweled 

iant, a bod yn gyfrannog o'i ddedwyddwch a'i lawenydd. 


18 Am hynny diddenwch. cioh. gilydd. â r 
ymadroddion hyn i. a . 

Ar ol crybwyll amrywiol syfideÌydil i Hddnnddwyd hynod 
ddylent ddim tristâu yn ormodol wrth feddwl am farwolaeth eu 
cyfeillion crefyddol, Adn. 13—17. y mae'r pasta i'rdiben 
i ddangos y defnydd a ddylent wneuthur o'r pethau byn, H 
dywedyd. wrthynt, Am hynny diddenwch eich eydd ŵr ymad. 
roddion hyn. Y mae yr ymadroddion hyn yn cynnwys, nad yw 
eu cyfeillion « ddim ond wedi huno; eu bod yn huno yu yr Ar- 
glwydd ; y cânt eu cyfodi. pan ddan yr Arglwydd, gyda bloedd, 
â llef. yr arch-angel, ac ag udgorn Duw; na fydd i'r credinwyr 
a fydd. yn fyw y pryd. hynny ddim eu xhagBn end y cânt eu. 
cipio i fynu i gyfarfod yr Arglwydd yn yr awyr; ac y cânt fod 


P&N, Vv; 1 THESSALONIAID, 527 


yn wastadol gyda'r Arglwydd, Dylai duwiolion ddiddanu eu 
gilydd â'r ymadroddion hyn. Dylent ymddiddan llawer am 
bethau crefyddol, ac ym mhlith pethau eraill am y pethau hyn. 
Eph. 4. 29, Col..3. 16. 1 Thess. 5. 11... Dylent eu defnyddio 
er diddanwch i feddyliau eu gilydd yn wyneb cystuddiau corph- 
orol, amrywiol ofidiau bywyd, erledigaethau, colli cyfeillion 
agos ac anwyl, a'u bod eu hunain yn fuan i fyned dan ddwy- 
law oerion marwolaeth. Y mae paracaleo, y gair sydd ymma am 
ddiddanu yu arwyddo hefyd cynghori, ac yn cael ei gyfieithu 
felly mewn amrywiol fannau. Rhuf. 12. 8. Heb. 3.18. Oddi- 
wrth y pethau hyn gallent. gymmeryd achlysur i gynghori eu 
gilydd i fod yn foddlon i drefniadau rhagluniaeth, ac ym- 
dawelu yn wyneb yr amrywiol bethau gofidus oedd yn eu cyfar- 
fod; i edrych na wnai neb o honynt foddloni ar lai o grefydd 
nâ bod. yn yr Arglwydd ; i lynu wrth yr Eyan uh bob 
dyfal-bara, hyd yd diwedd, Wnh ych FN 


mn ryn galw “ bb y "ba NOG Y 
ge a DDW 4 ug * 2n i en LA 
Mid ì big lo ŵt 


AW | PENNOD Vv. syd 


“maen nai | 
NT] THR a am yr amserau a'r Nis frodyr, 


_ nid rhaid i i chwi ysgrifenu o honof attoch, 


ê 


Yr Bêdd yr A pontal, wedi dywedyd, y byddai i i'r Arglwydd 

ei bun ddisgyn o o'r nef, y byddai i'r meirw gael eu cyfodi, y 
byddai i'r byw, y rhai a, adawyd, gael eu. cipio ì i fynu gyda 
bwynt, i gyfarfod â'r Arglwydd yn yr awyr, a0 y byddent yn 
wastadol gyda'r Arglwydd, _ Pen. 4.16,17, Y mae'n 'n dybygol 
ìawn y gallai rhai fod yn barod i ofyn, fel y disgyblion gynt, 

— Pa bryd y bydd y pethau byn? Mat.24.3. I ragflaenu pob 
a ymofynniad o'r fath, y mae'r Apostol yn. dywedyd, Eithr am 
—— yM frodyr, nid rhaid â chwi. ysgrifennu o 

— honof attoch. Y mae'n sicr y bydd i'r pethau hyn gymmeryd 
lle: difyliiwddŷimnheiol hefyd fod yr amser iddynt gael eu 

— GomMi wint ei benderfynu: ond pa amser, hynny 

yw, pa flwyddyn, pa fis, pa ddiwrnod ; pa bryd, hynny yw, pa 

un ai yn y dydd, neu ganol nos, pa un ai yn y boreu neu yn yr 
hwyr, nid yw ddim wedi ei ddadguddio: y mae'r Tad wedi 


528 1 THESSALONIAID. PEN, V. 


eadw hyn yn ei feddiant ei bun, yn guddiedig ym mhlith dir- 
geloedd ei gyngor. Mat.24.36. Act. 1. 7. Am hynny y 
mae'r Apostol yn dywedyd wrth y Thessaloniaid, fel brodyr yn 
ífydd, sancteiddrwydd, a gobaith yr efengyl, nad oedd un ang- 
enrheidrwydd iddo ef ysgrifennu attynt mewn perthynas i'r 
hyn nad oedd Duw ddim wedi gweled yn angenrheidiol i'w 
ddadguddio ; nad oedd dim angenrheidrwydd iddynt hwythau 
ei wybod ; ac na buasai ddim yn atteb un diben da pe buasai 
yn cael eì amlygu iddynt. Yr oedd Paul am osod o'u blaen y 
pethau ag oedd yn fwyaf angenrheidiol iddynt eu gwybod. 
..2 Oblegid chwi a wyddoch eich hunain yn 
hysbys, mai felly y daw dydd yr Atglido fel 
lleidr yn y nos. - 
' T brofi nad oedd dim rhaid AM sy o hono attynt am.yr 
amserau a'r prydiau, Adn, I. y mae yn dywedyd, 'Oblegid chwi 
a wyddoch eich hunain yn hysbys, mai felly y daw dydd yr Ar- 
glwydd, fel lleidr yn y nos, Y mae dydd y farn ddiweddaf yn 
cael eì alw yn ddydd yr Arglwydd, ac yn ddydd Crist. Phil. 1. 
6,10. Y pryd hynny fe fydd Crist yn dyfod fel Arglwydd, 
neu fel un ag awdurdod ganddo i farnu byw a meirw: ac yn 
y dydd hwnnw fe fydd yr Arglwydd yn cael ei neillduol am- 
lygu yn ei ogoniant. ” Fe ddaw y dydd rhyfeddol hwn. Y m2 
_ wedi ei ddigyfnewid benderfynu ym mwriâd Duw. sdbdd 
ei fynych ragfynegi yn ei air: y mae sicrwydd o'i ddyfodiad 
” wedi ei roddi yn adgyfodiad Crist oddiwrth y meirw. Act. 17. 
31. Fe ddaw fel lleidr yn y nos. Nid ydym ddim ìi feddwl 
fod Crist yn anghyfiawn fel y lleidr, nac y bydd yndyfod i 
ddibenion drwg, na bod 'y geiriau 'n arwyddo mai yn ynos'y 
bydd ei ddyfodiad. Ond y maent yn dal allan y daw yn annis- 
'gwyliadwy, yr un fath ag y mae'r lleidr yn dyfod ganol nos, 
'pan ymae dynion yn cysgu, ac ddim yn meddwl am dano; nac 
yn cadw yn effro ac ar eu gwyliadwriaeth. Bydd hefyd yn. 
sicr o lanw ag annhraethol ddychryn y rhai a fyddant yn am-. 
'mharod: ac fe'u sodda hwynt i ddinystr o ba un ni:bydd dim 
adferiad. Yr oedd yThessaloniaid yn gwybod hyn yn hysbys. 
Yr oedd: Crist ei hun wedi gosod hyn allan: ac yr oedd Paul 
a'i frodyr wedi eu gosod-o flaen y 'Thessaloniaid i'r diben'i. 
wasgu at eu meddyliau yr angenrheidrwydd o fod-bob amser 
yn barod, ac:ar-eu gwyliadwriaeth... eg yo 


PEN, V. 1 THESSALONIAID. 520 


8 Canys pan 'ddywedant; Tangnefedd a di- 
ogelwchi yna. y mae dinystr; disymmwth yn 
iai ar eu gŵarthaf, megis gwewyr esgor ar 
un a a ;âcni AU hwy. iH 


_ I ddangos y dâw dydd yr Arglwydd fel lleidr yn y nos, 
yN a y 'mae â) Apostol yn dywedyd, Canys pan ddywedant, 
Tangnefedd « d diogelwch, yna y mae dinystr disymmwth yn 
dyfed. a? eu gwarthaf. Pan fyddo annuwiolion yn debyg'i i drig- 
olion Lais, yn trigo mewn dioŵelwch, yn llonydd ac yn ddi- 
ofal, Barn. 18, 7. ddim yn ystyried fod Duw anfeidrol sanct- 
eidd yn casâu. pechod, .bod Duw cyfiawn yn ddigllon beunydd 
wrth yr annuwiol, bod Duw 'r gwirionedd wedi dywedyd, Gwae 
yr anwir, bed pob trosedd ac anufudd-dod wedi derbyn cyfiawn 
daledigaeth, na bydd i amynedd Duw tu ag at ei elynion ddim 
parhau yn dragywydd, ac nad oes modd i neb ddiang( os es- 
geulusant yr iechydwriaeth fawr; ddim yn gweled bod yr hyn 
y mae Duw wedi ei ddywedyd, yn cael eì ddwyn i ben; nac 
bis meddwl fod un enbydrwydd iddynt fyw fel eraill sddi am- 
gyleh iddynt; ac am bynny yn gwenieithio iddynt eu hunain, 
ac yn-addaw heddwch a taŵgnefêdd ; a phan fyddo gau 
athrawon yn addaw pethau esmwyth, gan ddywedyd, Hedd- 

:h, heddwch; Jer, 6. 14. y pryd hynny fe ruthra arnynt, yn 

I annisgwiliadwy, gyflawn ddinystr eu. dedwyddwch, eu 
PAR gobaith, ryw-beth yn debyg i'r modd y bu yn nydd- 
iau Noah. Mat.24.37—39. Y mae y dinystr hwn yn dyfod. 

— arnynt megis gwewyr esgor ar un a fo beichiog. Y mae'r gyff- 
—elybiaeth hon yn cael ei mynych arfer i arwyddo cyfyngder a 
— ebaledi mwy nâ chyffredin. Psal. 48.6. Es. 13. 8. 21. 3. Jer, 
431. 6.24. 18.91. 29.98, 49. 24, 50. 43. Hos, 13. 13... Y 
“mae gwewyr. esgor yn un o'r poenau mwya llym y gall neb fod 
“yn agored iddynt: bydd poen annuwiolion, dan ystyriaeth o'u 
colled, a than deimlad o'r dwyfol anfoddlonrwydd, yn. cael ei 
—urgraphu ar eu meddwl, yn annhraethol. “Y mae'r feichiog. yn 
“dwyn yn ei'chroth eì hun yrachos o'i phoenau: y maer an- 
| — muwiol yn dwyn yn ei 'fynwesei hun yr achos o'i dragywyddol 
ofid, Y mae gwewyr esgor yn dyfod yn ddisymmwth, pan 
fyddo'r. feichiog ynei ddisgwyl leiaf, pan wrth ei gwaith, neu 
ei difyrrwch, pan yn bwyta, yn yfed, neucyn cysgu: daw 
'U dinystr “ar warthaf annuwiolion pan na fyddant yn medâwl dim 
LLYFR V. X3 


530 1 THESSALONIAID. Pax,*. 


am dano, Y mae gwewyr esgor yn sicr o ddyfod, a'r boen yn, 
sicr o gynnyddu, gwneir a fynnir i'w rwystro: gellir dywedyd 
yr un peth am drueni yr annuwiol. . Am hynny y mae'r Apostol 
yn dywedyd, Ac ni ddiangant hwy ddim. Fel y bydd rhaid i'r 
feichiog, ryw dro neu gilydd, ddioddef gwewyr esgor, pa mor 
llym bynnag y byddo, felly hefyd, pan ddaw dydd yr Arglwydd, 
ni all y rhai sydd yn ddiofal, ac yn ammharod i gyfarfod y 
Barnwr, ddim diangc rhag yr annhraethol drueni y mae eu 
hanghrediniaeth a'u pechodan eraill yn eu gwneuthur yn agored 
iddo. Ni bydd yn atteb un diben iddynt ddywedyd, na buont 
ddim yn euog ond o ychydig o bechodau, nad oedd dim, pn 
maint o ddrwg yn y pechodau hynny, mai eraill ; a'u hudo dí 
fod yn euog o'r naill ddrwg a'r llall, bod Duw yn drugarog, bod 
Crist wedi marw, bod eraill a bechodd gymmaint a hwythau 
wedí cael maddeuant, &c._ Bydd eu dinystr yn anocheladwy : : 
o herwydd y mae Duw yn casâu pob pechod; fel Duw holl- 
wybodol efe a wyr am holl feiau yr annuwiol; y mae wedi am- 
lygu ei fwriad i gospi pechod, trwy amrywiol fygythion; y mae 
yn alluog i osod mewn grym yr hyn y mae wedi ei fygwth; £ 
mae yn bholl-bresennol, fel na all neb byth ffoi o'i wyddfod; a 
y mae'r rhai nad ydynt yn ufuddhau i'r efengyl, yn ye ded 
yr uhig €oddydgaia€il a drefnodd Duw. i 
“ able 
Hn y Ond chwychwi, frody "a nid ydych mewn. 
tywyllwch, fel y Sl OYÎn y ybyd dd. hwnnw 
chwi megis lleidr. ^^ AYRA RF 
FA yv Ne Tyd 
SYN mae ydijod yn dyfod ar ARE AW wdd ac ni ddi- 
ym hwyddim. Adn. 9. Ond fel na byddai i dduwiolion 
ddychrynu wrth glywed y pethau hyn, y mae'r Apostol yn dy- 
wedyd, Eithr chwychwi, frodyr, nid ydych mewn tywyllwch, fel 
'y goddiweddo y dydd. hwnnw ehwi megis lleidr. Y mae tywyll- 
:wch yn arwyddo anwybodaeth, Rhuf. 2. 19. annuwioldeb, 
“loan 38,19. 1Pet.2. 9. athrueni. Psal. 107. 10, Nid oedd 
>y Thessaloniaid ddim mewn anwybodaeth; yr oedd ganddynt 
| oleuni yr efengyl; ac yr oeddynt yn cael eu dysgu gan Dduw. 
“Jer. 91.94. loan 6. 46, Nid oeddynt ddim dan lywodraeth 
“pechod, yn cysgu mewn diofalwch, ac yn ddifeddwl ynghylch 
dyfodiad 'y Barnwr, nac yn ammbarod i'w gyfarfod ; o herwydd 
yr oeddynt wedi cael eu gwneuthur yn greaduriaid newydd yog 


PEN v. 1. THESSALONIAID, 531 


Nghrist. Ac nid oeddynt ddim mewn sefyllfa druenus: o her- 
wydd yr oedd y cyfnewidiad a gymmerasai le yn eu cyflwr wedi; 
eu dwyn i fod yn annhraethol ddedwydd. Oblegid bynny ni 
wnai y dydd bwnnw ddim en gorddiwes hwy megis lleidr, Er 
nad oeddynt ddim. yn gwybod pa bryd yn neillduol y deuai, yr. 
oeddynt yn ei ddisgwyl: ac er mor ddychrynllyd y bydd i 
eraill, o wna ddim dwyn dhiystr iddynt hwy. ir o 


5 Girychwi oll, Bôn y goleuni dyah, a 
dh y dydd: nid ydym ni o'r nos, nac o'r 
íywyllwch. ; miŵf 


'Nid oedd y Thessaloniaid ddim mewn eywylbueb ddei 
4. âm hynny yr oedd gan yr Apostol le i ddywedyd wrthynt, 
Chwychwi oll, plant y goleuni ydych, a phlant y dydd. Y mae, 
goleuni j yn arwyddo gwybodaeth, Ioan 3. 19. sancteiddrwydd, 
Eph. 5. 8. a dedwyddwch. Es. 59.9. Ac fe ddichon fod y. 
gair dydd. yn arwyddo helaethrwydd o'r pethau hyn. Yr oedd. 
yr holl eglwys yn Thessalonica yn gyfrannog o oleuni'r efengyl; 
wedi cael dadguddiad o'r gwir Dduw, o'i gyfraith, o'u cyflwr 
eu hunain trwy bechod, o annigonolrwydd eu cyfiawnderau eu. 
hunain, o addasrwydd a digonolrwydd Crist fel Gwaredwr i 
bechaduriaid llodion, o'r modd i rodio er gogoniant: Duw, o 
osodiad Crist i i farnu byw a meirw, o ogoniant y. nefoedd, &c.. 
Yr oedd ganddynt lawer helaethach adnabyddiaeth o'r pethau 
byn a'r cyffelyb nag oedd gan eglwys Dduw dan oruchwyliaeth 
y cysgodau. Rhuf. 16. 25. Eph. 3. 5. Yr oedd yr Apos- 
tol yn hyderu. mewn barn cariad, eu bod oll, yn ol eu proffes, 
fel rhai wedi eu galw i. ryfeddol oleuni Duw, yn rhodio yn 
weddus, megis wrth liw dydd, Rhuf. 13. 12, 13. yn wiliadwrus 
ac yn effro, ar hyd llwybrau sancteiddrwydd, fel y gweddai i 
raì oedd yn mwynhau goleuni'r efengyl, a'u hymddugiadau 'n 
agored i sylw pawb oddi amgylch iddynt. Ac yn lle rhodio 
yn y tywyllwch, heb wybod i ba le yr oeddynt yn myned, Ioan 
12. 95. yr oeddynt yn mwynhau y cysuron oedd efengyl y 
tangnefedd yn eu gweini i'r rhai oedd yn ei chofleidio. 1 brof 
eu bod yn blant y goleuni, ac yn blant y dydd, y mae'r Apos- 
tol yn dywedyd, Nid ydym ni o'r nos, nac o'r lywyllwch. Nid 
yw yrhai sydd wedi eu gwneuthur yn oleuni yn yr Arglwydd, 
ddim yn cael eu gorcbuddio gan dywyllwch Cenhedlig; Eph, 


632. 1 THESSALONIAID. PREN. YV. 


5. 8. na than len y cysgodau Iuddewig; 2 Cor. 3. 14—18. nac 
yn cael eu dallu gan dduw 'r byd hwn; 2Cô9r, 4. 4, 6. na than 
lywodraeth dallineb calon. Eph. 4.17, 18. Y mae'n wir eu. 
bod wedi bod yn dywyllwch; ond y mae'r Arglwydd yd eu. 


py et o feddiant y tywyllwch. Col. 1. 13, 


| 6. An hynny na tide fel rhai Gyifì3 y: 
eithr gwyliwn, a byddwn sobr, 

Gan eu bod oll yn.blant y goleuni, ac yn blant y dydd, 
Adn. 5. y mae'r Apostol yn dywedyd, Am hynny na chysgwn, 
felrhai eraill. Y mae eraill yn cysgu. Y mae eu calonnau. wedi 
trymhau, Luc3t. 34. nes ydynt fel rhai wedi anghofìo pôb peth, 
yn ddifeddwl am y pethau mwyaf eu pwys, yn anwybodus, ac yn 
ddideimlad o'r hyn sydd yn cymmeryd lle oddi amgylch idd ynt 
gâllant fod yn breuddwydio mewn perthynas i i lawer o bethau, 
ar yr un pryd nid ydynt. ddim yn gofidio am becbod, nac yn 
llawenhau oblegid fod yr efengyl yn cyhoeddi gwaredigaeth : 
nid yw ddim. o un pwys ganddynt beth a ddelo o wirionedd- 
au'r efengyl, ac o achos Crist yn y byd: y maent yu ddi-waith, 
ac yn | hollol ddiofal mewn perthynas. i'r naill ddyledswydd” a'r 
llall sydd yn 'orphwysedig arnynt: ac y maent yn foddlon i aros 
yn y. cyflwr y maent ynddo. Ond dylai Cristnogion fod yn 
ofalus iawn na wnelont byth roddi ffordd i agwedd yspryd 
cysglyd, diofal, a segurllyd, fel y rhai sydd” yn. byw mewn 
pechod. Y maent ' wedi eu prynu oddiwrth y byd”; 1Pet.1. 18. 
y mae. llawer o'u hamser wedi ei dreulio 'mewn cyd-ym- 
ffurfiad â'r byd; '1Pet. 4. 9; nid yw eu gelynion. ddim yn 
cysgu: 1 Pet, 5. 8. nid yw barn Duw ddim yn cysgu: 2 Pet, 
2.3. bydd dy fodiad y Barnwr yn dra dychrynllyd i'r rhai 
fydd yn cysgu: ac o' 'r tu arall y mae iechydwriaeth gyflawn. 
credinwyr yn agosâu. Rhuf.13.11. Oblegid yr ystyriaethau 
byn a'r cyffelyb y mae'r Apostol yn dywedyd, Eithr gwyliwn, 
a byddwn s sobr. Y mae gwylio yn cynwys parodrwydd meddwl 

ì ddifrifol ystyried y pethau mwyaf eu pwys; sylwi gyda man- 
yldra ar y meddyliau, y* serchiadau, y geiriau, y gweithred- 
oedd, y dibenion, y golygiadau, &c.; gofal neillduol i ymgadw 
rhag profedigaethau, 'maglau, a yheêhidd 'bod yn ofalusi ddal 
gafael: ar bob c cy fleusdra ì i gael a gwneuthur daioni; a bod mewn 
disgwyliad cr am ddyfodiad Crist, a'r faru a fydd, Y 


PEN. v. — | 2 THESSALONIAID, 533 


mae dyn yn sobr, pan fyddo yn ymgadw o fewn terfynau cym- 
medroldeb o ran bwytta ac yfed... Y mae giythineb a meddwdod, 
yr hyn sydd yn wrthwynebol i sobrwydd, yn dwyn ymmaith y 
galon, yn dwyn afiechyd corphorol, yn dwyn i dlodi, ac yn cau 
allan o'r nefoedd yn y diwedd. 1 Cor. 6.10. Y mae bod yn 
sobr yn cynnwys hefyd bod un yn cael ei gadw yn ostyngedig, 
ac ddim yn meddwl am dano ei hun uwchlaw yr hyn a ddylai 
feddwl; yn gystal a bod y serchiadau yn gymhedrol wrth geisio 
a defnyddio cyfoeth, anrhydedd, neu hyfrydwch bydol. Y 
mae 'n dysgu: dyn i arfer y byd heb ei gam-arfer, _ 1 Cor. 7, 
doe. ! 7.0 eebA dy iy 


|“ Canys y y ii a gy sgant, ymos y cysgant ŷ 
a'r rhai a cys MIA y nos y meddwant. | 
FA MmWA y â 
Tw tu goi i fad ar eu gwiliadwriaetb, Adn. 6 y mae, 'r 
Afodinl yn dywedyd, Canys y rhaiag ysgani, y nos y cysgant, 
Y mae y rhai sydd yn rhoddi eu hunain i fynu i gysgu, yn. y 
cyffredin, yn dewis y nos i wneuthur hynny, fel na byddo i'w 
gorphwys sdra. gael ei haflonyddu gan waith a sw nydydd. Yn yr 
un modd y mae y . rhai sydd yn cysgu o ran eu hyspryd, a chyda 
golwgar bethau. o. dragywyddol. bwys, yn byw dan awdurdod ty» 
wyllwch, anwybodaeth a phechod 'nid ydynt ddim yn adnabydd- 
us o'u dyledswydd nac o'u henbydrwydd nes ; byddo-barn yn eu. 
gorddiwes yn ddiarwybod. iddynt; ac y maent am beidio cael « eu. 
_ haflonyddu yn y cyfryw. gyflwr. - “y mae cysgu a pheidio. bod ar 
” wiliadwriaeth yn fwy cysson â chyflwr y Cenhedloedd, na wy ydd-. 
“ ant ddim am Dduw, nag â chyflwr y: rhai y mae goleuni dwyfol 
ddadguddiad yn tywynnu arnynt. F 'w hannog i ìi cfod. yn sobr, y 
_ mae'r Apostol yn dywedyd, A 'rrhai a feddwant, gy nas Sy meddiw- 
anf. Y maen wir fod rhai yn codi yn. foreu i i yfed. diod gad- 
arn, ac yn aros hyd. yr hwyr, hyd; oni. byddo' r gwin yn eu hen- 
nyn. Es, 5. Maa Ond. fel yr oedd gwleddoedd yn cael. eu. 
gwneuthur yn yr oesoedd. gynt yn y nos, felly hefyd yny cyff: 
redin yr oedd yrhaia yfent i ormodedd, yn. gwneuthur hynny 
yn y nos, fel na byddent yn agored i gywilydd yn y dydd. 
Act.2.15. Acy mae gwaith dynion yn gorlwytho eu hunain, 
naill ai â diod gadarn, neu â gofalon bydol, neu yn anghym- 
medrol ymroddi i i hyfrydwch cnawdol, yn fwy addas i dywyll- 
wch cenhedlig, nag: “ydyw i'r g goleuni y mae Crist) nogion yn ei 
fwynhau trwy 'r efengyl. 


534 1 THESSALONIAID. Tw. y, 


8 Eithr nyni, gan ein bod o'r dydd, byddwn. 
sobr, wedi ymwisgo â dwyfronneg ffydd a char- 
iad, ac 'â gobaith iachawdwriaeth yn. lle helm. i 


Y lied a feddlwant y nos y Hiddant, Adn. N Mewn. 
cyferbyniad i hyn y mae'r Apostol yn dywedyd, Eithr nynî, 
gan ein bod a'r dydd, byddwn sobr. Y mae duwiolion o'r dydd 
fel y mae goleuni dwyfol wirionedd yn tywynnu oddi amgylch 
iddynt, ac fel y mae Duw, mewn modd awdurdodol, wedi 
llewyrchu yn eu galonnau... Y mae hyn yn galw yn neillduol am 
sobrwydd. Gwel Adn. 6. Y mae'n angenrheidiol iddynt fod. 
wedi ymwisgo â dwy fronneg Jfydd a chariad. Y mae iddynt 
lawer o elynion, y diafol, y byd, a'r cnawd; 1 Pet. 'yi :8, 9. 
iIoan 5.4, 5. Gal, 5. 17. am hynny nid yw ddim yn amser 
iddynt gysgu, ond dylent wisgo eu harfau. Fel yr oedd milwyr, 
yn yr oesoedd gynt, yn gwiszo dwyfronneg, neu ddarn o.bres 
ar y ddwyfron i ddiogelu'r galon, felly y mae'n angenrheidiol î 
. dduwiolion feunyddiol ddefnyddio ffydd a chariad fel-dwyfron- 
neg i ddiogelu eu hunain rhag cael eu clwyfo gan eu gelynion; 
Mewn perthynas i ffydd a chariad, gwel Pen. 1. 8.. Y mae 
crediniaeth galonnog a sefydlog o Fod, holl-bresennoldeb, holl-: 
wybodaeth, RYN OA EY a chyfiawnder Duw; o'r hyn y 
mae'r efengyl yn ei ddywedyd am gyfoeth ei ras, mawredd ei 
_ drugaredd, «a'i drefn i achub pechaduriaid ; o dystiolaeth y gair 

am adgyfodiad y corph, am ddyfodiad y Barnwr, ac am fyd yr ys- 
prydoedd; o wirionedd Duw yn ei addewidion, ac a'i allu i'w. 
cyflawnu; ynghyd â chariad diragrith at Dduw, at bethau Duw, 
ac at y naill y llall yn yr Arglwydd, yn foddion neillduol i ddi-. 
ogelu duwiolion rhag cael eu clwyfo, Y maent yn cynnwys yr 
annogaethau cadarnaf, ïe, yn gosod tuedd yn y fynwes i ym- 
drechu i ryngu bodd Duw mewn calon a bywyd; i beidio cyd«, 
ymffurfio â phrofedigaethau ; i beidio rhoddi'r serch yn ormodol 
ar y pethau sydd yn darfod;/ i lynu wrth yr Arglwydd. yn wyneb. 
pob rhwystrau a dizalondid ; i ochelyd. gwneuthur dîm a fyddo. 
yn niweidiol i'w cyd-greaduriaid, &c.. Y mae'n angenrheidiol 
iddynt hefyd fod wedi gwisgo gobaith iachawdwriaeth yn lle helm. 
Yroedd y milwyr, yn yr oesoedd gynt, yn gwisgo helm, neubenwisg, 
i'r diben i ddiogelu eu pennau. Y mae gobaith iachawdwriaeth. 
yn atteb yr un diben i'r duwiol. Ymnmïa y mae 'r gair íachawd«. 
wriaelh yn arwyddo iechydwriaeth gyflawn, fel y mynn cynnwys 


. 


» 


FP&u.v. 1 THESSALONIAID. 833. 


gwaredigaeth oddiwrth bob peth annymunol, a mwynhad o bob 
daioni. Heb. 1.14. Y mae gan dduwiolion obaí/ am hyn. 
Gwel Pen. 1.3. Y mae 'r gobaith hwn yn eu diozelu rhag 
rhoddi eu bryd yn anghymmedrol. ar bethau gwelediz; a rhag 
digalonni yn wyneb eu holl redin a'u hymdrechiadau, 

tb. 4b Li 

9 Canys nid PP Wws wiiodA dw myni: â ddig- 
ofaint, ond i gaffael Eny dygyn - ein 
Harglwydd Iesu Grist,” WAA GRON, MR 

I ddangos. y 'dlylu “'- fod yn. neyd a gwisgo bwi 
fonneg ffydd a chariad, a gobaith iechydwriaeth yn lle belm, 
Adu. 8. y mae'r Apostol yn dywedyd, Canys nid appwyntiodd 
Duw hyni i ddigofaint. Y mae digofaint ymma 'n arwyddo y 
farn a'r dinystr sydd yn dyfod ar annuwiolion, fel effaith dwyfol 
— ddigofaint, neu anfoddlonrwydd Duw dt bechod. ; Rhaf. 9. 22. 
Pan y mae, yng nghyfoeth eî ras, wedi gwneuthur dynion yh 
'blant y goleuni, ac yn blant y dydd, Adn. 5. y mae yn amlwg 
nad yw efe ddim wedi penderfynu iddynt gael eu dinystrio, fel. 
'y mae wedi cyfiawn wneuthur mewn perthynas i lestri digofaint, 
y rhai sydd yn cymmwyso eu hunain i ddinystr. Oblegid hynny 
ni ddylent ddim rhoddi ffordd i'w tueddiadau llygredig, obleg- 
id yr hyn y mae dizofaint Duw yn dyfod ar blant yr anufudd- 


dod. Ac ni raid iddynt ddim ofni'r dinystr sydd yn sicr o 


orddiwes eraill, o herwy dd y mae yr Arglwydd wedi eu hap- 
'pwyntio hwy i gaffael iachawdwriaeth. Act 13.48. Rhuf. 8.29, 
'Eph.1.5,11, Y mae iachawdwriaeth yn cynnwys gwaredigaeth ; 
'oddiwrth felldithion deddf dorredig, o dan lywodraeth pechod, 
oddiwrth holl weddillion llygredd, ac o law 'r bedd ; yn gystal 
a mwynhad o fendithion y cyfammod newydd dros amser. a 
 Wmiymyddoldeb, Y mae caffael iechydwriaeth yn cymmeryd 
Me, trwy fod Crist wedi rhoddi :ei hun yn aberth «ros. bechod, 
NWY, fod yr efengyl >yn gwneuthur iechydwriaeth yn ; adnabydd- 
us, trwy fod yr Yspryd. Glân :yn argyhoeddi pechaduriaid o'u 
“Megiogwydd. â'u trueni, trwy eu.bod yn cael eu nerthu i gredu 
“yng Nghrist, trwy fod eu holl. bechodau yn cael eu maddeu, 
“trwy eu bod yn cael eu dwyn ar gynnydd r mewn sancteidirwydd, 
a thrwy eu bod yn cael eu dwyn o'r diwedd i fod heb arnynt 
ha brycheuyn, na —— dim o'r eyfryw. Y mae gwaith .. 
HD AF Ïo' i gaffael iechydwriaeth, yn arwyddo y grasol 


536 ÌTHESSALONIAID; | _ ÎR. 


a'r pen- -arglwyddiaethol ddewisiad o houynt yng Nghrist, cyn 
sylfaenu ' r byd, i fod yn sanctaidd ac yn ddifeius ger ei fron: ef 
mewn cariad. Fph. 1.4. Y mae efe wedi appwyntio i hyn 
gymmeryd lle trwy ein Harglwydd Iesu Grist. Mewn perthynas 
i'n Harglwydd Iesu Grist, Gwel Pen. 1.1. Y mae pechadur- 
iaid yn caffael iechydwriaeth trwy fod Crist wedi rhoddi ei hun 
yn abertli dros eu pechodau, yn eiriol ar eu rhan ar ddeheu- 
law 'r Gallu, yn anfon yr Yspryd i'w dwyn i undeb ag ef ei hun; 
8c yn cyfrannu Faye y bendithion cynnwysedig yn ei (iechyd- 
wriaeth. 


10. Yr hwn a fu farw drosom; fel pa un byn- 
nag a wnelom ai gwylied, ai cysgu, y by ddom 
fyw gyd âg cf. 
i “y | t <'wW rn 
I Arddio, fod pbchniwdhid yn caffael iechyddrrinedh tiwy 

Íesu Grist, Adn: 9, y mae'r Apostol. yn dywedyd, Yr hwn afu 
farw drosom mi. Y mae'n amlwg i Grist farw; y mae'n sicr 
mai cyflor pechod yw marwolaeth; y mae'n ddiamheuol hefyd 
fod Crist mor gyfiawn a sanctaidd fel nad oedd- ynddo ddim 
pechod; oddiwrth y pethau hyn y mae'n eglur mai nid drosto 
ei liun ond dros eraill y bu efe farw. Mat. 20. 28. : Rhuf. 4. 25. 
Tit. 2.14. Yr hyn ocdd ganddo mewn golwg pan yn: rhoddi ei 
hun i ddioddef marwolaeth oedd, fel pa un bynnag. awnelom. ai 
gwylied, ai cysgu, y byddom fyw gydag cf. Y mae duwiolion yn 
byw bywyd o gyfiawnhad, o sancteiddrwydd, ac o gysur, yn y 
byd hwn: hwy gânt hefyd fwynhau bywyd yn.eu cyrph yn nydd 
.yr adgyfodiad, 4 bywyd: o ddedwyddwch, yn holl ogoniant a 
.hyfrydwch y nefoedd byth. Y maent yn byw gydag ef, sef 


“gyda Christ. Y maent yn gyfiawn ger bron Duw fel y maent 


Jmewn undeb ag ef, ac yn gymmeradwy ynei gyfiawnder; y 
.'maent yn cael eu sancteiddio trwy fod Crist-yn: cyfrannu ei Ys- 
'pryd-iddynt, acyn eu dwyn i fod yn debyg iddoreb hun; 
'ymaent.yn:cael cvsur yn yr hyn sydd yn gweini cysur i Grist ei 
hun; fel ymae efe wedi adgyfodi oddiwrth y meirw, cânt.hwyth- 
au hefyd adgyfodi trwy-ei allu ef, a'u gwneuthur yn debyg 


a. -, 


iddo; byddant fyw yn dedwydd byth trwy fod ynei bresen- 


“:noldeb ef, ac yn cyfrannogi o'i ddedwyddwch a'i lawenydd, a 
“maent 'yn byw gyd ag ef pa un bynnag. wnelont ab gwylied, ai 
cysgu. Fe ddichon fod y gair gwylied yn.cael eiarfer ymma 


í 


I 


, 
— 
“ 
2 


Ŷ 


PEN. V. 1 THESSALONIAID, 637 


gyda g golw$ ar y rhai fydd yn fyw ar y ddaear pan ddelo'r Barn- 
wr ar y cymmylau,. a'r gair cysgu yn cael ei arfer gyda golwg ar 
y rhai a fyddant, o oes i oes, wedi. huno yn yr Arglwydd. Pen. 
4.13,17. Neu fe ddichon fod gwylied yn arwyddo byw yn y 
corph, a chysgu yn arwyddo marw. Rhuf. 14. 8. Phil. 1, 23. 
Y mae bywyd duwiolion gyda Christ yn deilliaw oddiwrth fod 
Crist wedi marw drostynt. Trwy hyn y mae lawn wedi ei 
roddi dros eu pechodau, a chyfiawnder wedi eì ddwyn ì mewn 
i'w cymmeradwyo ger bron y Duwdod; ac mewn canlyniad ï 
hyn y mae yr Yspryd Glân yn cael ei anfon i gymmwyso yr 
îechydwriaeth attynt. 


11 O herwydd paham an Od eich gil- 
ydd, ac adeiledwch bob un eich gilydd, megis 
ag yr yn ych yn gwneuthur. 


Ar ol dwed wrth y “Theidoniud fod (yg poer i i gael 
hyw gyda Christ, Adn. 10, y mae'r Apostol yn dywedyd, O 
herwydd. paham cynghor wch eich gilydd. Dylai duwiolion 
gynghori ŷ naill y llall, i beidio cysgu fel rhai eraill, i, wylio a 
bod yn sobr, ìi ymwisgo â dwyfronneg ffydd a chariad, ac â 
gobaith. iechydwriaeth yn lle helm. , Adn. 6, 8.. Ond fe ellir 
sylwi fod paracaleo, y gair sydd ymma am Gyiffiobi 'yn ar- 

wyddo hefyd diddanu, ac yn cael ei gyfieithu felly, Pen. 4. 18. 
Dylai duwiolion wneuthur cymmaint ag a allont i ddiddanu y 
naill y llall, yn enwedig oddi ar yr-ystyriaeth fod Duw wedi eu 
hethol ì gaffael iechydwriaeth, Adn. 9, fod Crist wedi. marw 
drostynt, Adn. 10. nad ydynt ddim yn y tywyllwch, Adn. 4. 
ac y cânt fyw gyda Christ. Adn. 10. Y mae'r Apostol. yn 
dywedyd: ymhellach, Ac adeiledwch bob un eich gilydd, megis ag y 
yr ydych yn gwneuthur. Yn lle gwenieithio y naill i'r llall, ac . 
yn lle rhoddi eu u hunain i fynu i absen, neu i arfer gwag ym-. 
adroddion, dylai duwiolion wneuthur hynny a allont tu ag at 
ddwyn eu gilydd ar gynnydd mewn gwybodaeth o bethau Duw, 
mewn. ffydd, cariad, gwyliadwriaeth, gostyngeiddrwydd, am- 
ynedd, gwroldeb, gobaith, llawenydd, &c. Yr oedd y 
Thessaloniaid yn gwneuthur byn: ar yr un pryd, nid afreid- 
iol oedd i'r Apostol eu cynghori i' barhau yn yr hyn oedd 
.yn tueddu cystig GN Duw a'u llesâd eu jungios 
AME HWB Yn. | EB ! 


538 Wy 1 THESSALONIAID. PEN. V. 


12 Ac yr ydym yn attolwg i chwi, frodyr, ad- 
nabod y rhaí sydd yn llafurio yn eich mysg, ac 
yn eich llywodraethu chwi yn yr Arglwydd, ac 


yn eich rhybuddio; 


Y mae'n ddyledswydd ar aelodau eglwysig i adeiladu bob 
un eu gilydd... Adn. 11. Ond nid yw hyn ddim yn gwneuthur 
gwaith y weinidogaeth yn afreidiol. Felly YR er fod yr 
Apostol wedi ei yrru ymmaith o'u plith, y mae'n eglur fod gan 
y «Thessaloniaid eu blaenoriaid. Gyda golwg ar y rhai'n y u 
mae'r Apostol yn dywedyd, Ac; yr ydym yn attolwg i chwi, fr od- 
yr, adnabod y rhai sydd yn llafurio yn eichmysg. Y mae Gwein- 
idogion Crist yn llafurio, hynny yw, yn diwyd arfer moddion 
i'r diben i byfforddi eu gwrandawyr, neu i oleuo eu deall, i'w 
cadarnhau yn y ffydd, i'w cynhyrfu i garu Duw a'r naill y llall 
yn ddi-ragrith, i'w dwyn i gyd-ymffurfio ag ewyllys Duw yn eu* 
hoH ymddugiadau, i'w diddanu yn eu gorthrymderau, i'w gosod 
ar eu gocheliad lle y maent yn eu gweled mewn enbydrwydd ; 

i'w dwyn yn ol o'u crwydriadau, &c. Y maent yn llafurio yn 
eu mysg. Y maent yn byw yn eu plith, fel nad oes un anhaws- 
dra iddynt fynych gyfrinachu â'u gilydd; yr oeddynt yn ad- 
nabyddus o honynt, ac nid fel ar gongl, heb wybod dim am 
danynt; ac yr oeddynt yn gyd-ostyngedig â phawb yn eu plith, 
ac nid uwchlaw iddynt. Dyledswydd orphwysedig ar eglwysi r 
Crist yw adnabod y cyfryw. Y mae hyn yn cynnwys cariad di- 
ragrith attynt, cymmeryd sylw neillduol o honynt, rhwydd gyf- 
rinachu â hwynt mewn perthynas i bethau ysprydol, arddeliad 
o honynt fel gweinidogion Crist, dangos pob addas barch idd- 
ynt, &c. I'w hannog i hyn y mae'r Apostol yn sylwi eu bod 
yn eu Hywodraethu yn yr Arglwydd. Nîd yw gwaith Cenhadon 

Crist yn Hywodraethu 'r eglwys ddim yn cynnwys gWieuthur ; 
cyfreithiau, yr hyn a berthyn i Grist, Pen yr eglwys, ac iddo ef 
yu unig; ond y mae yn cynnwys gosod o flaen yr eglwys beth 

yw cyfreithiau brenin Sïon, edrych ar fod y cyfreithiau hynny 

_ yn cael eu parchu, a bod anfoddlonrwydd Crist yn cael ei 

ddangos tu ag at y rhai a'u troseddant. Y maent yn llywodr- 

aethu yn yr Arglwydd. 'Trwy awdurdod yr Arglwydd Crist y 

maent wedi cael eu gosod yn eu swydd; efe sydd wedi eu cym- 
mwyso â doniau a grasau i'r diben i'w cymmwyso at eu gwaith; 
yn y pethau a berthynant i deyrnas Crist, ac nid mewn achos- 


PEN, v. i THESSALONIAID, 539 


ion fymhorol y maent yn llywodraethu; nid yn ol cyfreithiau 
o'u gwneuthuriad eu hunain, nac o ddypol osodiad, y maent ìi 
lywodraethu, ond yn ol ewyllys dadguddiedig yr Arglwydd 
lesu; a'r hyn sydd i fod ganddynt yn eu golwg wrth lywodr- 
aethu yw, nid eu mantais eu hunain, ond gogoneddu 'r Ar- 
glwydd, a dwyn ymmlaen achos ei deyrnas yn y byd. Y maent 
hefyd yn eu rhybuddio. Y mae nontheleo, y gair sydd ymma 
'am rybuddio, yn arwyddo gosod peth o flaen meddwl arall. 
Y mae gweinidogion yr efengyl ì rybuddio 'r bob], Col. 1. 28. 
'neu eu gosod ar eu gocheliad yn erbyn pob pechod, profedig- 
aeth, cyfeiliorhadau, ac enbydrwydd; a'u bannog i adael 
heibio beth bynnag all fod allan o le yn eu plith. Y mae'r 
gair yn cael eì gyfieithu cynghori. 2'Thess. 3.15. . Y mae Cen- 
hadon Crist yn cynghori eu gwrandawyr i beidio boddloni ar 

enw o fod yn fyw, ì addurno athrawiaeth Duw trwy ymddugiad 
addas, i gynnyddu mewn gras a gwybodaeth, ac i Jynu wrth o, 
, gwirionedd yn ddianwadal hyd y diwedd, 


sa 


: 13 A gwneuthur cyfrif mawr o y nt mewn 

— cariad, er mwyn eu gwaith. Byddwch dang nef- 

eddus yn eich plith eich hunain. 

. JN ddangos eu dyledswydd ym mhellach tu ag at eu Blaen- 
— oriaid, y mae'r Apostol yn gorchymmyn iddynt wneuthur cyfrif 
mawr o honynt mewn cariad, er mwyn eu gwaith. Y mae 
— gwneuthur cyfrif mawr o honynt yn arwyddo llettya meddyliau 

” _ parchus am danynt, fel rhai yn cael yr anrhydedd o fod yn 
— Genhadau dros Grist, ìi ddwyn at ddynion y gennadwri fwyaf ei 

U wpbnlyniad, aci fod yn offerynnol i ddwyn ymmlaen yr achos 
mwya pwysig. Y maent i wneuthur hyn, nid mewn rhith, neu 
ar dafod yn unig, nac oddi ar ofn, ond mewn car iad. Gwna 

5_ cariad rwymo pobl eu gofal i ymhyfrydu ynddynt, i ewyllysio 
yn dda,idd lynt, i ymgadw oddiwrth beth bynnag fyddo'n tu- 
eddu i'w. gofidio, aci wneutbur daioni iddynt. Dylent wneuth- 
“Gadd hyn €r mwyn eu gwailh. Y mae eu gwaith yn cynnwys 
— Muddodi. holl gyngor Duw, hyfforddi eu gwrandawyr, neu 
ddysgu iddynt y pethau mwyaf eu pwys, cynghori yn daer, . 
shybuddio yn ffyddlon, ceryddu yn ddi-dderbyn wyneb, di- 
ddanu u yr anbiddanus, &c. Y mae'r gwaith hwn o'r pwys 
mwyaf gyda golwg ar ogoniant Duw a llesâd eneidiau, ac y 


1 


540 1 THESSALONIAID, PEN, V. 


'mae llawer o lafur, bob amser, ac o enbydrwydd, yn fynych, 
yn cyd-fyned â'r cyflawniad ffyddlon o hono. Am eu bod yn 
cyflawnu y fath waith, ac fel y byddo iddynt ei gyflawnu gyda 
phob calondid, fe ddylai eu gwrandawyr wneuthur cyfrif 
mawr o honynt. Mewn cyssylltiad â hyn y mae'r Apostol 
yn dywedyd, Byddwch dangaefeddus yn eich plith eich hunain. 
Y mae hyn yu cynnwys ymgadw oddiwrth bob peth a fyddo, 
yn tueddu i ddrygu eu gilydd, neu i gynhyrfu anfoddlonrwydd 
y naill tu ag at y llall, peidio bod yn amheus y naill o'r 
llall, peidio gosod y lliw gwaethaf ar ymddugiadau eu gilydd, 
a bod yn barod ìi wneuthur hynny o ddaioni ag a fedront 
y naill i'r llall, I'r diben i fod fel hyn yn dangnefeddus, 
y mae'n hollol angenrheidiol i ddynion ofalu na byddo eu 
serchiadau ddim yn ormodol arnynt eu hunain, na fyddont 
ddim dan lywodraeth balchder, na fyddont ddim yn anghym- 
medrol yn eu hymofyniad am bethau 'r byd hwn, na roddont 
ddim clust i'r rhai sydd yn hawdd ganddynt adrodd chwedlau, 
na wnelont ddim ymyrraeth ag achosion rhai eraill, na ddy- 
wedont ddim i ennyn anghydfod, eu bod o yspryd maddeu- 
gar, &c. Y mae hyn yn cael ei fynych orchymmyn. Rhuf. 
14.19. 2Cor.13.11. Eph. 4.3. Y mae'r diffyg o hyn yn 
gwneuthur pawb yn yr eglwys yn anghysurus, yn peri 
llawer o ddigalondid i'r neb fyddo yn llafurio yn eu plith, ac 
yu dwyn BW wydd ar y GWOAU y maent yn hwu 
arddeliad o honi. 


14 Ond yr ydŷmu yn i deisyf arnoch, Fer 
rhybuddiwch y rhai afreolus, diddenwch y gwan 
eu meddwl, cynheliwch y gweiniaid, hyddwch | 
| NBPTHRE wrth bawb. 


' Âr ol gosod o'u blaen pa fodd î ysdddiy8 fu ag aat y rhai 
pedd yn llafurio yn eu plitb, Adu. 12, 13. y mae 'r Apostol yn 
dyfod i'w cyfarwyddo pa fodd ymi ddur tu ag at eu gilydd. 
Gau fod rhai yn eu plith yn ymddwyn fel rliai yni collì golwg ar 
eu rheol, y mae yn dywedyd, Ond yr ydym yn deisyf arnoch, 
'frodyn, rhybuddiwch y rhai afreolus. Gellir dywedyd fod 
aelodau eglwysig yn ymddwyn yu afreolus, pan na fyddont 
ddim,yn cyflawnu y dyledswyddau gorphwysedig arnynt tu ag 
'at êu gilydd fel aclodau eglwysig; pan yn ymrysongar a ther- 


PEN, yv, t THESSALONIAID. âl 


fysglyd, ac felly yn peri anghydfod yn yr eglwys; pan heb un 
galwedigaeth neillduol, neu heb ddim ganddynt i'w wneuthur; 
pan yn segurllyd, yn esgeuluso dyledswyddau perthynol i'w 
sefyllfa; 2 Thess, 3. 11. pan yn afreidiol ymyrraeth ag achos- 
ion rhai eraill; pan na byddo eu hymddugiad yn y byd ddim 
'mewn cydymffurfiad â chyfreithiau Crist, &c. Fe ddylai'r 
brodyr, weinidogion a phobl, pob un yn ei briodol le, rybuddio 
y rhai'n. Dylent, mewn yspryd addfwynder, ddwyn ar gof 
iddynt eu dyledswydd, dangos iddynt eu bai, gosod ger eu 
bron y dianrhydedd y maent. yn ei ddwyn ar eu proffes, y ni- 
weid y mae eu siampl yn debyg o wneuthur i eraill, y mawr en- 
bydrwydd o ddiweddu yn ddrwg, os parhant i fyw yn afreolus, 
a'r angenrheidrwydd i ymwrthod yn ddioed â'r llwybrau y 
maent yn myned ar hyd-ddynt. Ar yr un pryd, y mae'r Apos- 
tol yn deisyf ar y brodyr i ddiddanu y gwan eu meddwl. Y mae 
rhai yn yr eglwys, dan deimlad o bechod, yn ofni dwyfol 
ddigofaint, a than ystyriaeth o'u mawr annheilyngdod eu hun- 
'aip, ac o sancteiddrwydd Duw, yn barod i feddwl nad oes 
im modd iddynt gael trugaredd: y maent yn barod i roddi 
7 ffordd i feddyliau pruddaidd dan gystuddiau corphorol, neu 
“ yn wyneb rhyw bethau anghysurus yn nhrefn rhagluniaeth, yn 
' enwedigol os byddant o hir barhad: y mae rhai, wrth brofi 
grym eu llygredd yn barod i ddigalonni yn wyneb y profedig- 
“'aethan sydd yn eu cyfarfod; y mae rhai yn.teimlo eu gwroldeb 
yn pallu yn wyneb yr anhawsderau y maent yn gyfarfod, ac yn 
barod i benderfynu mai llopg-ddrylliad fydd ar eu ffydd ym 
mhen ychydig, Dylid ymdrechu ìi ddiddanu y rhain, “eu cys- 
“uro, a'u calonnogi, trwy ddangos iddynt fod Duw yn gyfoethog 
“o drugaredd, fod gras wedi rhagor-amlhau ller amlliaodd 
'eamwedd, fod gwaed Iesu Grist yn glanhau oddiwrth bob 
pechod, na fwrw efe allan neb o'r rhai a ddeuant atto, ei fod 
'yn eiriol ar ddeheulaw'r Gallu, ei fod yn medru cyd-ddwyn â 
' gwendidau ei bobl, bod ei ras yn ddigonol iddynt ym mhob 
amgylchiad, na ddiffydd efe mo'r llin yn mygu, y ca pob peth 
gyd-weithio er daioni i'r rhaí sydd yn caru Duw, y bydd i'r 
wn a ddechreuodd: ynddynt waith da ei orphen byd ddydd 
“ Crist, &c. Y mae'r Apostol yn deisyf arnynt befyd â gynnal 
'y gweiniaid. 'Y mae rhai yn weiniaid o ran nad oes ganddynt 
ond corph eiddil, rhai trwy eu bod yn gleifion, neu wedi eu 
gwanhau gan gystudd, rhai o ran eu ham; gylchiadau, trwy eu. 


| ” 
542 1 THESSALONIAID. PEN. v. 


bod yn dlodion, rhai o ran eu cyrraeddiadau, fel na allant am- 
gyffred ond ychydig, rhai o ran eu gwybodaeth, rhai o ran eu 
doniau, rhai yn weiniaid yn y ffydd, rhai o ran eu cariad, rhai 
o ran eu gwroldeb i wrthwynebu profedigaethau, rhai o ran eu 
hamynedd dan groesau a gorthrymderay, &c. . Dylid cynnal y 
rhai'n trwy fod yn dirion wrthynt, eu cysuro, ac ymdrechu eu 
cadw rhag soddi dan ddigalondid. A dylid bod yn ymarhous 
wrth bawb. Y mae byn yn cynnwys cyd-ddwyn â phob math 
o ddynion mor belled ag y gellir gwneuthur hynny yn ddibechod, 
' neu mor belled ag y byddo yn dybygol o atteb rhyw ddiben 
«la; parhau i gyflawnu y naill ddyledswydd a'r llall tu ag attynt, 
er na byddo un effaith ddymunol i'w gweled yn fuan; a bod 
yn ddigyffro ac yn ddi-ddigofaint pau na fyddo dynion ddim 
yn ymddwyn tu ag altom yn hollol fel y disgwyliem iddynt 
wneuthur. - 


15 Gwelwch na thalo neb ddrwg dros ddrwg 
ineb: eithr yn wastadol dilynwch yr hyn a 
wyn tu ag af eich gilydd, a thu ag at bawb. 


4 Dyledawydd Fire yw bhdis yn SE Uu wrth Ma 
Adn.14. .Y mae'r Apostol gan hynny yn dywedyd, Gwelwch 
na thalo neb ddrwg dros ddrwg i neb. Dihar. 20. 22, 24. 29. 
Rhuf. 12. 17, 19. 1 Pet. 9. 9. Dichon eu gelynion amcanu 
gwneuthur drwg iddynt trwy eiriau neu weithredoedd; trwy 
ddywedyd yr hyn pad yw ddim yn wir; trwy ddywedyd rhyw 
ran o'r gwir, pan ar yr un amser y mae rlian arall o hono, a 
fuasai yn rhoadi bollol wahanol liw ar beth, yn cael ei gadw 
yn hollol o'r golwg; trwy osod y lliw gwaethaf ar bethau am- 
heus; neu trwy ddywedyd yr byn sydd wir pan nad yw hynny 
“yn atteb un diben ond yn unig.i wneuthur niweid; trwy 
wneuthur iddynt niweid corphorol; eu. hyspeilio o'n meddian- 
nau; eu rhwystro i fwynhau y cyfryw a'r cyfryw fanteision, &c. 
'Yn wyneb pethau o'r fath hyn a'r cyffelyb, fe ddichon duwiol- 
ion brofi tuedd i ymddial. yn ymgynhyrfu.yn eu mynwesau. 
Ond dylent fod ar eu gocheliad rhag rhoddi ffordd i nwydau 
ligdfus ac ymddialgar, a rhag cymmeryd i'w dwylaw eu hun- 
ain y gwaith o ymddial. Ac fe ddichon fod yr Apostol ymma 
yn cyfarwyddo blaenoriaid yr eglwys yn neillduol, yn gystal 
ag eraill yn gyffredinol ìi fod yn.ofalus na byddo i neb roddi 


P&N. v. t 'THESSALONIAID. 543 


sen am sen, nac ymddwyn yn anaddas tu ag at y rhai fyddo 
wedì gwneutbur drwg iddynt. Ond i ddangos beth a ddylar 
fod ymddugiad Cristnogion, y mae'r Apostol yn dywedyd, 
Eithr yn wastadol dilynwch yr hyn sydd dda tu ag at eìch gilydd, 
a thu ag at bawb. Dylai duwiolion ymddwyu mewn modd 
mwynaidd tu ag at y naill y llall, ac ymdrechu i fod yn ddef- 
nyddiol i'w gilydd, fel y maeut ym frodyr yn yr Arglwydd. 
Mor belled ag y caffont gyfleusdra dylent ymdrechu i wneuth- 
ur daioni i gyrph ac eneidiau eu cyd-greaduriaid yn gyffred- 
inol. Gal,6.10. Iê dylent fod yn barod i wneuthur daioni 
hyd yn nod i'w gelynion. Mat. ô.44, 45. Rhuf. 12. 20,21. 
Y mae dilyn yr hyn sydd dda yn arwyddo parhau yn ddiflino ï 
wneuthur daioni, ymofyn am gyfleusderau ìi fod o les i ch 
'd dal at hynny yn Me YY ê “ei 


5 
fi bm) 


16 Byddwch YN yn Fchdfiotb S4 'Wryie 


Dylai duwiolion edrych na wnelo neb dalu drwg dros ddrwg 
ineb. Adn.15. Felybyddaii'r Thessaloniaid ymoehelyd rhag 
r yspryd ymiddialgar a'u tueddai i hyn, y mae'r Apostol yn dy- 
wedyd, Byddwch lawen yn wastadol. Y mae bod o yspryd llawen 
'a siriol ym mhob amgylchiad yn tueddu yn fawr i gadw un rhag 

ewyllysio na gwneuthur drwg i'r hwn fyddo wedi gwneuthur drwg 
iddo ef. Am hynny fe ddylai duwiolion lafurio llawer am y cyf- 
ryw yspryd bob amser. 2Cor. 6. 10. Y mae ganddynt le i 
fod yn llawen yn yr Arglwydd ; Phil. 3.1. 4.4. yn yr hyn 
ydyw ynddo ei hun, yn yr hyn y mae wedi ei wneuthur ynddynt 
a throstynt, yn yr hyn y mae yn ei wneuthur re i ac yn yr 
hyn y mae wedi ymrwymo mewn addewid i'w wneuthur iddynt; 

yng Nghrist; Phil. 3. 3. 1 Pet. 1. 8. yng ngogoniant ei Berson 
fel Emmanuel, ym mawredd ei gariad, yng nghyfoeth ei ras, 
'ym mherffeithrwydd ei ufudd-dod, yn nigonolrwydd ei aberth, 
yng ngbyflawnder ei fendithion, yn ei barodrwydd i dderbyn 
pechaduriaid, yn ei ofal am ei bobl, yn ei gydymdeimlad â 
hwynt ym mhob amgylchiad, &c,: yn yr Yspryd Glân; Rhuf. 
14.17. fel y mae yn goleuo, yn argyhoeddi, yn sancteiddio, 
'yn nerthu; yn diddanu, yn adferu o ddirywiadau, &c.: ym 
'mendithion rhagluniaeth; fel y maent yn rhoddion Duw, ac 
yn tueddu i wneuthur y rhai sydd yn eu derbyn yn gysurus 
tra ar eu gyrfa; Joel 2, 23, yn iechydwriaeth Duw; Psal; 9,4. 





544 ií THESSALONIAID. PEN, Ŷ. 


13.5. 20.5. fel y mae.yn hollol o ras, yn cynnwys pob ben- 
dith y maent yn sefyll! mewn angen o honi, ac o dragywyddol 


barhad: yn nhystiolaeth eu cydwybod mewn pertbynas i'w 


, 


cywirdeb a'u diragrithrwydd mewn crefydd: 2Cor. 1. 12. Gal. 
6.4. 1 Chron. 29. 9. yn eu dioddefiadau; Act. 5 41. Rhuf. 
5.8. Col. 1. 24. 1 Pet. 4.13. nid bod dioddefiadau ynddynt 
eu hunain yn hyfryd; ond y maent yn rhoddi heddychol 
ffrwyth cyfiawnder, Heb. 12, 11. ac fe fŷdd eu gwobr yn fawr 
iawm yn y nef: a than obaith gogoniant Duw. Rhuf.5.2. 12; 
12. Heb.10,34. Fel y gallo duwiolion lawenhau ym mhob 
amgylchiad, y mae'n angenrheidiol iddynt wneuthur cyd- 
wybod o ymgadw oddiwrth bob pechod, i alaru yn ddiragrith 
am eu beîau, i wneuthur eu hunain yn adnabyddus o'r syl; 
faeni ar ba rai y gallant fod yn llawen, i ochelyd anghredîm- 
iaeth, ac i weddio llawer ar i'r Arglwydd adferu iddynt O 0r- 
foledd ei iechydwriaeth, dd. 


17 Gweddïwch yn ddibaid. 


Dylai duwiolion fod yn llawen yn wastadol. Adn. 16! 
I'r diben hyn y mae o neillduol bwys iddynt weddio llawer. 
Am hynny, y mae'r Apostol yn dywedyd, Gweddiwch yn ddi- 
baid. Y mae gweddio yn cynnwys teimlad o angen trugaredd- 5 
au perthynol i'r bywyd hwn, a bendithion ysprydol; golwg. 
ar gyfoeth Dnw, fel un.yn meddiannu pob bendith y mae eî. 
greaduriaid yn sefyll mewn angen o honi; crediniaeth o'i bar-^. 
odrwydd i gyfrannu y bendithion hyn, yn ei ffordd ei hun; 
a gweithredol fynediad atto i geisio ganddo eu cyfrannu. Nid 
yw gweddio yn ddibaid ddim yn arwyddo nad oes gan dduw- 
iolion ddim i'w wneutbur un amser ond gweddio; ond y mae'r 
geiriau ŷn dal allan y dylent weddio yn feunyddiol, foreu a 
hwyr, Num. 28,24,31. 2 Tim. 1.3. yn wastadol pan fyddo' 
yr amserau bynny yn dychwelyd, fel na byddont ddim yn es- 
geuluso ar amserau addas; Lef. 6. 20. Luc 24. 53. y dylent | 
fyned at orsedd gras, drachefn a thrachefn, yn ol fel y byddo 
rhaglnniaeth yn rhoddi achlysur a cbyfleusdra iddynt; Ioan 
18. 20. 'y dylent weddio ym mhob amgylchiad, beth bynnag 
addigwyddo iddynt; y dylent ddal at y. gorchwyl. o weddio. 
'gyda difrifwch a thaerni er pa' byddo 'r Arglwydd ddim yn. 
rhoddi bt chiad yn “doed i'w WR Luc. 18. dey 


" 


ca Ŵ, 


PRN. V. ì THESSALONIAID. 945 


dylent bob amser feithrin y eyfryw agwedd yspryd ag a fyddo 
yn addas i'r gwaith o weddio; ac y dylent fynych anfon saeth- 
" weddiau tu a'r nefoedd, hyd yn nod pan yn cyíìâwnu dyled- 
swyddau eraill o natur foesol, neu grefyddol, Y mae yn addas 
iawn iddynt weddio yn wastadol, nid yn unig am fod Duw 
yn gorchymmyn hynny, Luc 18.1. Col. 4.2. ond hefyd am. 
eu bod yn wastadol mewn angen, nid yn unig am drugareddau. 
tymhorol, ond yn fwy neillduol am oleuni, maddeuant, marw 
eiddiad llygredd, nerth i gyflawnu dyledswyddau, ac i ddal i: 
fynu yn wyneb anhawsderau, cysuron mewn gorthrymderau, &c, g 
am fod gweddio yn rhan neillduol o arfogaeth y Cristion; 
Eph. 6. 18. am fod y fath galondid yn cael ei roddi iddynt yn 
yr amrywiol addewidion y bydd i weddi gael ei gwrando; ac 
am fod y fath bethau mawrion wedi eu gwneuthur eisoes mewn 
affebiad i weddi. 


t. 18 Ym mhob Tn dïolchwch: canys hyn gw 
any. Duw yng Nghrist Iesu tu ag utfoett chwi. 


in Y mae” 'r rhai sydd yn iwsddit yn wastadol, yn cael, bob 


amser, achos i gydnabod daioni Duw: am hynny y mae'r 
Apostol yn dywedyd, Ym mhob dim diolchwch. Y mae diolch yn 
cynnwys ystyriaeth ddifrifol fod y naill fendith a'r llall, o natur 
dymhorol ac ysprydol, yn deilliaw oddiwrth Dduw, cydnabydd- 
iaeth o werthfawrogrwydd yr hyn y mae efe yn ei gyfrannu, 
golwg: ar ddaioni Duw fel y mae'n cael ei amlygu yn y cyfrann- 
iad o'i roddion, teimlad o annheilyngdod i dderbyn y pethau 
hyn, a 'Ï hriodoli i'r Arglwydd y clod dyledus iddo am ei rodd- 
y) “Y mae gan dduwiolion lawer o achos i fod yn ddiolchgar. 

Y mae yr Arglwydd, nid yn unig wedi eu gwneuthur ym rhy 


; fedd | ac yn ofnadwy, a'u cynnysgaeddu â galluoedd yn rhagori 
"y bob 'ereadur yn y byd hwn, ond hefyd wedi eu harbed pan 
: Wyre oedd. eu haml bechodau yn galw yn uchel am iddynt gael 


eu torri i lawr; wedi eu llwytho â thrugareddau perthynol i'r 
byw yd presennol; wedi eu hanrbydeddu â helaethrwydd o ragor- 
freintiau. erefyddol ; wedi eu cyfoethogì â bendithion ysprydol; 
“ac “wedi. rhoddi iddynt obaith da y bydd iddynt gael eu 
“gwneuthur yn dragywyddol ddedwydd ym myd yr ysprydoedd. 
“Pan. y mae” r Apostol yn gorchymmyn i'r Thessaloniaid ddiolch 


in mhob dim, uid ydyw —_ yn on y iil ddiolch am 


CLLYFRUV. Sn Ts 


546 1 THESSALONIAID, P&N, V. 


bechod, fel y mae ynddo ei hun yn groes i anian Duw, yn ffi- 
aidd yn ei olwg, ac yn tueddu at ddinystr yr hwn sydd yn euog 
o hono: ond wrth edrych ar bechod, y mae ganddynt le i ddi- 
olch, nad ydynt ddim yn uffern yn cael eu cospi o'i blegid, bod 
yr Arglwydd wedi amlygu ei hun yn Dduw trugarog a gras- 
lawn, a bod modd iddynt gael, nid yn unig eu diogelu rhag y 
gosp baeddiannol am bechod, ond befyd eu puro a'u glanhau; 
y gwna Duw gymmeryd achlysur, oddiwrth bechodau ei gread- 
uriaid, i osod allan ogoniant ei briodoliaethau ei bun, &c. Yn 
yr un modd, nid ydynt ddim i ddiolch am gystuddiau, a'u hys- 
' tyried ynddynt eu hunain; ond pa mor drymmed bynnag y 
byddo ew gofidiau, y mae ganddynt achosi fod yn ddiolehgar, 

fel Job, pam wedi colli ei holl feddiannau, Job 1. 21. neu fel 
yr Apostolion pan yn dioddef ammharch oblegid; enw Crist. 

Act. 5. 41. Ond dylent ystyried y gallasai eu dioddefiadau. 
fod yn llawer trymmach, nad ydynt ddim wedi eu difeddiannu 
o bob cysur, bed eu cystuddiau yn cael eu goruwch-lywodr- 
aethu i fod er eu llesâd, y bydd eu gwobr yn fawr iawn yn j 

nef, &c. Dylent ddiolch am bob amlygiad o ewyllys da Duw 
tu ag attynt, ïe, ac ym mhob amgylchiad ag y byddo rhaglun- 
iaeth yn eu dwyn iddi. Y mae yn addas iawn i dduwiolion 
wneuthur hyn. Y mae goleuni natur yn dangos ei fod yn 
ddyledswydd: un o bechodau neillduol y Cenhedloedd oedd eu 
bod yn anniolchgar: Rhuf. 1. 21. nid ydynt ddim yn rbyglyddu 
y lleiaf o rôddiog Duw: Gen, 32, 10. byddent yn hynod o 
druenus pe na byddai Duw yn cyfrannu ei drugareddau a'i fen- 
dithion iddynt: y maent yn cael llawer mwy oddiwrth Dduw 
nag y mae myrddiynau o'u cyd-greaduriaid yn ci gael: beth 
allant ei wneuthur i Dduw am ei roddion, ond yn unig eu cyd- 
nabod mewn diolchgarwch? y mae Duw yn cyfrif ei hun yn 
eael ei ogoneddu pan y maent yn diolch iddo am ei roddion: 
Psal, 50. 23. y mae bod yn ddiolchgar yn fwy cymmeradwy 
ganddo nag aberth: Psal. 69. 30, 31. ac fe fydd yn waith y 
nefoedd i bob tragywyddoldeb. Ond i annog y Thessaloniaid 
i hyn y mae'r Apostol yn dywedyd, Canys hyn yw ewyllys 
Duw, yng Nghrist Iesu, tu ag attoch chwi, Y mae yn ewyllys 
, Duw fel y mae yn un o'r yiiuin. neillduol y mae Duw yn 
ewyllysio i'w bobl wneuthur, yn deyrnged neillduol y mae efe 
yn ewyllysio iddynt roddi iddo, Y mae yn ewyllys Duw ynr 
Nghrist Iesu. Y mae'r cariad y mae efe wedi ddangos tu ag 
attynt trwy Iesu Grist, yn achos neillduol fod Duw yn ewyllysio 


PEN. v. 1 THESSALONIAID, 547 


i'w bobl fod yn ddiolchgar: y mae ei ewyllys mewn perthynas 
i hyn wedi cael ei osod allan yn eglur gan Iesu Grist, yn ei 
weinidogaeth ei hun, a chan ei Genhadon, y rhai sydd, trwy 
ei awdurdod ef, yn cyhoeddi y dwyfol ewyllys: y mae'n ewyll- 
ysio yn neillduol i'r rhai sydd wedi cael eu dwyn i fod yng 
Nghrist, gydnabod daioni Duw tu ag attynt mewn diolchgar- 
wel: ac y mae eu gwaith yn diolch i Dduw am ei ddaioni, yn 
gymmeradwy yn ei olwg trwy lesu Grist. Heb, 13. 15. 


19 Na ddiffoddwch yr Yspryd, 


Er fod yn ddyledswydd ar Gristnogion i lawenhau yn 
wastadol, i weddio yn ddibaid, ac i ddiolch ym mhob dim, 
Adn. 16—18. fe wyddai'r Apostol na allasai'r Thessaloniaid 
ddim cyflawnu y dyledswyddau hyn a'r cyffelyb, heb neillduol 

 gynnorthwyon Yspryd Duw; am hynny y mae yn dywedyd 
wrthynt, Na ddiffoddwch yr Yspryd, Ymma y mae 'r Yspryd 
'caelei gydmaruidân. Mat.3.11. Pan oedd yr Yspryd yn 
cael ei gyfrannu i'r Apostolion yn ei ddoniau gwyrthiol, fe:ym- 
_ ddangosodd iddynt dafodau gwahanedig megis o dân... Act. 2. 
3,4. Yr oedd yn eu gwneutbur yn oleu ac yn wresog, ac yn 
eu cymmwyso i ddifa pob gwrthwynebiad a safai o'u blaen, Ac 
yn yi' un ystyriaethau y mae'n cael ei gydmaru i dân yn ei ddonu- 
iau cyffredinol. 2 Tim. 1. 6. Felly hefyd yn ei weithrediadau. 
cadwedigol, y mae fel tân yn goleuo y rhai oedd yn dywyll- 
wch, yn difa nwydau lly gredig, ac yn puro oddiwrth sothach, 
yn gwresogi eneidiau, gan ennyn ynddynt gariad at Dduw ac 
; at eu' cyd-greaduriaid, llawenydd ysprydol, diolchgarwch, 
awyddfryd i ogoneddu Duw mewn calon a bywyd, &c. Gall. 
dynion fod yn euog o ddiffodd yr Yspryd o ran ei ddoniau, naill. 
ai yn eraill, neu ynddynt eu hunain. Gallant ei ddiffodd yn. 
eraill, trwy wrthwynebn ac erlid y rhai y mae yr Yspryd Glân 
wedi cyfrannu doniau iddynt; trwy ddiystyru yr byn a fyddont 
yn ei osod allan, a pheidio gwneuthur iawn ddefnydd o hono; 
neu trwy roddi ffordd i anghydfod ac ymrysson yn eu plith eu 
bunain. l Cor. 5.1,3. Gallant ei ddiffodd ynddynt eu bun- 
ain, trwy esgeuluso arfer y doniau sydd wedi cael eu cyfrannu 
iddynt, 1 Tim. 4. 14, trwy beidio bod yn ddiolchgar i'r Yspryd 
Glân am ei ddoniau, neu trwy beidio eu cydnabod fel doniau 'r 
ysgryth j trwy beidio Tn ar sym hie)on yr Yepryd 


nWWw^ '. 


48 1 THESSALONIAID. PEN, V. 


pan yn arfer eu doniau; a phan yn eu harfer mewn balchder, 
er gwag ymddangosiad, neu i borthi rhyw nwyd lygredig, 
lCor.14. Os meddyliwn am yr Yspryd Glân yn ei weithred- 
iadau cadwedigol, y mae yn wir pad yw efe ddim yn cael ei 
hollol ddiffodd lle y mae efe, fel tân nefol, wedi dechreu y 
gwaith da. Phil. 1.6. Ond gan fod ei ddylanwadau grasol i 
gael.eu meithrin i'r diben i fod yn effeithiol, y mae'r gorchym- 
myn hwn a'r cyffelyb yn cael eu rhoddi. Y mae'n wir hefyd y 
gall duwiolion fod yn euog o'r hyn sydd yn ei natur ei hyn yn 
tueddu i hollol ddiffodd gwaith eadwedigol yr Yspryd: y mae'n 
addas iawn iddynt gael eu gosod ar eu gocheliad yn erbyn y 
pethau hyn. Y mae hefyd yn deilwng o sylw y gall gwir dduw- 
iolion golli, nid yr Yspryd ei hun, yr hwn sydd wedi ei roddi i 
weithredu yn gadwedigol ynddynt, ond ei weithrediadau dros 
amser; yr un modd ag y mae dyn, tra yn cysgu, wedi colli, nid 
ei synwyrau, ond yr arferiad o honynt dros amser. Fel hyn, os 
peidiant sylwi ar y gair, trwy'r hwn y mae'r Yspryd yn goleuo 
y tywyll, ni bydd ddim yn rhyfedd, os, yn lle cyunyddu mewn - 
gwybodaeth o bethau Duw, bydd iddynt gael eu gadael i rodio 
mewn tywyllwch; os peidiant â gwrando ar ei argyhoeddiadau, 
yn ol yr byn sydd ar lawr yn y gair, neu fel y maent yn cael eu 
.gwasgu at eu cydwybodau, beth sydd i'w ddisgwyl ond iddo 
beidio ymrysson â hwynt, a'u rboddi i fynu i ddideimladrwydd ? 
Us na wrandawant ar ei lais pan y mae yn eu galw i alaru am 
bechod, y mae'n dybygol iawn y cânt eu gadael, dros ryw 
amser, i fyned rhagddynt yn ddi ofid yn eu beiau: os 
na chraffant ar yr hyn y mae efe yn eì osod o'u blaen fel 
annogaeth i gredu yng Nghrist, yr byn sydd yn naturiol 
i'w ddisgwyl ydyw y bydd iddynt gael eu xhoddi i fynu i 
anghrediniaeth: os na wnant gydwybod o wrendo ar eì gyn- 
hyrfiadau i fyned rhagddynt ; berffeithio sancteiddrwydd, fe 
fydd tueddiadau sanctaidd yn sicr o gael eu gwanhau, tuedd- 
— iadau llygredig eu cryfhau, a dyledswyddau sanctaidd eu hìes- 
geuluso: os na ddiwyd arferant y moddion y mae efe wedi eu 
.trefnu tu ag at ddwyn ei bobl ar gynnydd, y canlyniad ywy 
ceir eu gweled yn nychlyd a_di- lewyrch yn eu crefydd; os na 
ddefnyddiant y moddion trwy ba raì y mae efe yn dwyn duw- 
iolion i fod yn wresog ac yn fywiog yng ngwaith yr Arglwydd, 

hwy fyddant yn sicr o fod yn oeraidd, yn g (ii yn fusgrell; ac 
yn ddi-ymdrech; os yn lle rhodio'r llwybrau ar hyd y rhai y 


ys 


PEN. v? 1.THESSALONIAID. 549 


mae yr Yspryd yn dwyn diddanwch i bererinion Sïon, y bydd 
iddynt rodio lle nad yw ddim yn weddus iddo wenu arnynt, pwy 
all ddisgwyl iddynt gael profi llawenydd yr Yspryd Glân? Ac 
' os esgeulusant ddal gafael ar y gobaith y mae efe yn ei osod o'u 
blaen, a hynny yn y modd y mae'r gobaith hwnnw i'w gael, 
beth ellir ei ddisgwyl ond iddynt gael eu gweled yn barod i 
soddi mewn anobaith a dizalondid? Fel y mae tân yn cael ei 
ddiffodd, trwy beidio rhoddi tanwydd arno, trwy daflu dwfr arno, 
neu trwy ei orchguddio â lludw, felly fe ellir dywedyd fod yr 
Yspryd yn cael ei ddiffodd trwy esgeuluso defnyddio ei ddylan- 
wadau a meithrin ei gynhyrfiadau, neu trwy foddhau y nwydau 
llygredig sydd yn hollol wrthwynebol i'w anian sanctaidd, yn 
hyn sydd yn ei gynhyrfu i attal ei ddylanwadau. Y mae bod yn 
anniolchgar am yr hyn y mae yr Yspryd wedi ei wneuthur, 
peidio sylwi ar y gair, esgeuluso gosodiadau tŷ Dduw, gor-: 
lwytho 'r meddwl â gofalon bydol, afreidiol gyfeillachu ag 
annuwiolion, diozelwch cnawdol, diogi ysprydol, rhyw yspryd 
oedi, &c., yn tueddu'n fawr at ddiffodd yr Yspryd. Fel nad 
oedd y tân ar allor Duw ddim i fyned allan un amser, felly fe 
ddylai duwiolion fod ar eu gwyliadwriaeth na wnelont ddim di- 
ffodd yr Yspryd; o herwydd os gwnant ei ddiffodd, ni bydd 
ganddynt ddim llei ddisgwyl cysur yn eu crefydd ; ond y mae 
yn dra thybygol y bydd rhaid iddynt rodio 'n alarus trwy orth-. 
rymder y gelyn; ni byddant o fawr ddefnyddioldeb i i'w cyd- 
greaduriaid; ac ni bydd ddim yn Fn Ao os gwnant y mawr 
' niweid, trwy-ofidio plant Duw, troi 'r cloff o'r ffordd, a chaledu 
' annuwiolion yn. eu hannuwioldeb; ni bydd fawr o ogoniant i 
' Dduw oddiwrth eu crefydd; ond fe fydd llawer o gi wydd: 
Myn ydiw y bw WD yad ar eienw. 
es 20 Na ddirmygwch brophwydoliaethau.. 
boha | 
i Ny mai'r wd Glân a'r gair yn cyd-fyned â 'u eilydd: 
. Es. 59. 21. ac y mae'r Yspryd yn dwyn ei waith ym mlaen ar 
_ eneidiau duwiolion, trwy, ac yn ol y gair. Am hyuny, fel na 
_ byddai i'r Thessaloniaid ddiffodd yr Yspryd, Adn. 19. y mae'r 
_ Apostol yn dywedyd wrthynt, Na ddirmygwch brophwydoliaeth- 
|du. Ystyr y gair prophwydoliaethau yw rhag-ddywediadau, neu 
— hyspysiadau o bethau i ddyfod. Y mae llawer o broph.-ydol- 
iaethau yn yr hen Destament, mewn perthynas i amrywiol Gen- 


550 1 THESSALONIAID. PEN, y. 


hedloedd a gwahanol achosion, ac ym mhlith eraill y mae yno 
lawer o brophwydoliaethau mewn perthynas i Iesu Grist, yn. 
neillduol mewn perthynas i'w ymddangosiad yn y cnawd, ei 
swyddau cyfryngol, ei fywyd sanctaidd, ei ddioddefiadau a'i 
farwolaeth, ei adgyfodiad o'r bedd, ei eszynniad i'r uchelder, 
tywalltiad yr Yspryd yn ei ddoniau gwyrthiol, galwai y Cen- 
hedloedd, gwrthodiad yr Iuddewon oble;id eu hanghredin- 
iaeth, &c. Y mae hefyd yn y Testament newydd amrywiol 
brophwydoliaethau wedi eu llefaru gan Grist aii Apostolion, 
megis am ddioddefiadau a marwolaeth yr Arglwydd Iesu, ei ad- 
gyfodiad, dinystr Jerusalem, cyfodiad anghrist, dinystr dyn 
pechod, dyfodiad Crist.i farnu'r byd yn y dydd diweddaf, &c. 
Ni ddylai Crist nogion ddim diystyru 'r prophwydoliaethau hyn, 
pa bod yn ddisylw.o honynt, fel pe na byddai ynddynt ddim ag. 
sydd yn fuddiol er eu hyfforddiad, eu hadeiladaeth, a'u cysur, 
Y maent yn gosod allan bethau o neillduol bwys, ac-y mae'r 
cyflawniad o honynt yn rhoddi eglur brawf o holl-wybodaeth a 
gwirionedd Duw, yn gystal ag o wirionedd yr Ysgrythyrau 
sanctaidd. Y mae'r gair prophwydoliaeth yn cael ei arfer hefyd 
i arwyddo gosodiad allan, neu hyspysiad o bethau 'cuddiedig, 
tywyll, a phwysig. Diar. 30.1. 31.1. _ Y mae llawer o, bethau. 
o'r fath hyn yn y gair. ; Ni ddylent ddim cael eu diystyru, er na 
allwn ni ddim eu hollol amgyffred: o herwydd ni buasai Duw 
anfeidrol ddoeth ddim yn peri iddynt gael eu gosod o'n blaen. 
pena buasent yn hollol deilwng o'n sylw. Y mae 'r gair yn 
cael ei arfer hefyd am bregethiad o'r efengyl. Rhuf. 12. 6, 
Am hynny fe ddywedir fod :yr hwn sydd yn prophwydo, yn. 
llefaru wrth ddynion, er adeiladaeth, a chyngor, a chysur. 
1Cor. 14.3. Dichon dynion gael eu tueddu j ddirmygu hyn, 
oblegid gwaeledd yr hwn sydd yn prophwydo, eu meddyliau 
mawrion am eu gwybodaeth a'u doethineb eu hynain, eu diys- 
tyrwch o bethau ysprydol, a diffyg blas ar yr hyn sydd. yn cael 
ei osod allan. Gall y dirmyg hwn gael ei ddangos trwy esgeu- 
luso gwrando 'r gair, pan fyddo yn cael ei bregethu, siarad yn 
ysgafn ac yn ammharchus am yr hyn fyddo yr. cael ei osod allan, 
esgeuluso cyd-ymffurfio â'r gwirionedd mewn ufudd-dod, &e.: 
Dylai duwiolion fod ar eu gwyliadwriaeth yn erbyn hyn: o her- 
wŷdd y mae y pethau mwyaf eu pwys, gyda golwg ar ogoniant: 
Duw & llesâd eneidiau yn cael eu gosod allan yng ngweinidog-. 
aeth yr efengyl: ac y mae tuedd neillduol yn-y pethau hyn j: 


PEN. v: 1 THESSALONIAID. 551 


ddwyn ac gynnydd mewn gwybodaeth o bethau Duw, i genhedlu 
a meithrin ffydd, Rhuf. 10. 17. ì ddanzos pa fodd î ymddwyn 
yn y naill amgylehiad a'r llall, ìi ddiddanu mewn gorthrym: 
derau, &c. 


drn) "Profwch bob peth: daŴy ch yr hyn byi 
dda.” 


Ni ddylai duwiolion ddim dirmygu bleghaei did iaedhys 
deini 20. Aryr un pryd, gan fod gau brophwydi wedi myned 
allan i'r byd, 1Ioan 4. 1: ni ddylent ddim derbyn yr hyn fyddo 
yn cael ei osod o'u blaen, ar dystiolaeth dynion yn unizg. Am 
hynny y mae'r Apostol yn dywedyd, Profwch bob peth. Y 
mae'r pob peth a grybwyllir ymma yn cymmeryd i mewn bob 
athrawiaeth fyddo yn cael ei gosod allan, pob cyngor fyddo yn 
cael ei roddi, pob ymarferiad fyddo yn cael ei orchymmyn a'i 
amddiffyn, &c. : Y mae profi y pethau hyn yn arwyddo ar y naill 
law, peidio bod yn ddisylw o DU na dywedyd yn eu herbyn 
heb ddifrifol ystyried beth sydd i'w ddywedyd drostynt; ac ar 
y llaw arall, peidio eu derbyn yn fyrbwyll, heb edrych yn 
bwyllog pa un a ydynt yn deilwng o dderbyniad ai peidio, ond 
eu dwyn at faen prawf yr Ysgrythyrau sanctaidd, ac edrych pa 
up a ydynt yn unol â'r dwyfol ddadguddiad ai peidio, a ffurfio 
barn mewn perthynas iddynt, yn ol fel y byddo'r dystiolaeth 
yn ymddangos drostynt, neu yn eu herbyn. Ni ddylai eglwys 
Crist dderbyn dim, o ran athrawiaeth nac ymarferiad, heb ei. 

brofi: ond dyledswydd y bobl yw bcd yn synwyrol i ffurfio barn 
niewn perthynas i'r hyn fyddo 'n cael ei osod o'u blaen. Heb 
'hyn byddai eu ffydd yn gorphwys, nid ar dystiolaeth Duw, ond 
ar awdurdod dynion: y mae 'r pethau a osodir o'u blaen o'r 
pwys mwyaf, ac y mae cael eu twyllo mewn pethau o'r fath hyn 
'o neillduol ganlyniad: y mae'r Ysgrythyrau yn tystiolaethu fod 
llawer o gau athrawon yn myned allan ym mhob oes: Act. 20. 
'20. 2 Pet. 2.1. gall y mwya duwiol a chydwybodol o genhadon 
Crist gam-gymmeryd: yr oedd yr Iuddewon i brofi 'r broph- 
“wydi oedd yn llefaru wrthynt yn enw 'r Arglwydd: Deut. 13. 
'1—3. 18. 20—22. y mae Cristnogion, yn yr un modd, yn cael 
gorchymmyn i brofi yr ysprydion: 1 Ioan 4.1. 1 Cor. 14. 29. 
'yr oedd yr Apostol yn gweddio ar i'r Philippiaid brofi y pethau 
sydd â gwahaniaeth rhyngddynt: Phil. 1, 9, 10. ac y mae'r 


582 1 THESSALONIAID. PEN. v. 


Bereaid yn cael eu canmol am eu bod yn chwilio pa un a oedd 
y pethau a leferid wrthynt yn wir ai peidio. Act. 17. 11, 
Wrth brofi athrawiaeth neu ymarferiad, Py edrych, a_ oes 
iddynt sail yn y dadguddiad dwyfol, Es. 8. 20. a ydynt yn 
tueddu i ogoneddu Duw, Eph. 1. 11, 12. iar dd balch- 
der, Rhuf. 3. 27. ac yn arwain at sancteiddrwydd, Tit. 8.1, 

12. Ond Ye hollol anaddas yw bod o hyd yn ansefydlog: am 
hynny y mae'r Apostol yn dywedyd, Deliwch yr hyn sydd dda. 

Y mae yr hyn sydd dda yn arwyddo yr efengyl, yn ei hathraw- 
iaethau, ei gwahoddiadau, ei baddewidion, a'i chyfarwyddiadau, 
Cydmar. 2 Tim. t.14. a 1Tim. 6.20. Y mae yn dda, fel y 
mae'n rhoddi'r olwg mwya gogoneddus ar briodoliaethau 'r 
Duwdod, yn danzos gogoniant y gyfraith, yn dwyn pawb a'i di- 
ragrith gofleidio, i fyw yn gyfiawn, yn sobr ac yn dduwiol; ac 
yn gosod o flaen eneidiau yr hyn a'u cysura mewn traìlod a 
chyfyngder. Y mae dal yr efengyl hon yn arwyddo cymmer- 
adwyo a charu y gwirionedd, er bod llawer yn llettya. y. medd- 
yliau mwya distadl mewn perthynas iddo; gwneuthur arddeliad 
o hono, er fod llawer, ïe, llawer o ddoethion a dysgedigion y 
byd yn ei wrthwynebu; ei amddiffyn pan yn cael ei wrthwynebu 
gan ei elynion cyhoeddus, neu ei gam-ddarlunio gan y rhai a 
gymmerant arnynt fod yn gyfeillion iddo; a glynu; wrtho yn 
sefydloz a dianwadal, er y dichon hynny wneuthur un yn agored 
i ryw anfanteision dros amser, ; awscg med 


_ Ymgedweh rhag pob. rhith Fe ï ” 


| i Dylai Crist nogion brofi, pob peth, a dal: - hyn sydd, dda. 
“Adn. >1. Wrth wneuthur hyn y mae'n angenrheidiol i dy fod. yn. 
neillluol o oehêlgar: am hynny y mae 'r Apostol yn dywedyd, 
Ymgedwch rhac pob rhith drygioni. Y mae-pob.rhith dryg- 
'40ni Xn arwyddo. pob math o au athrawiaeth, a phob math. o 
ymarferiadau pecha'urus, pa mor deg a hawddgar bynnag y 
byddont yn ymddangos. . Neu y mae 'r geiriau 'n arwyddo pob 
peth sydd yn debyg i gau athrawiaeth, a phob peth ag sydd yn 
dwyn un rhyw debygolrwydd i bechod, neu yn gweini achlysur 
i-bechu; neu y pethau y byddom yn-ammeu eu cyfreithlondeb, 
er na allwn ddim dywedyd: yn hollol eu bod yn: bechadurus. 
Fel hyn yr oedd eistedd i fwytta yn nheml yr eilunod, zyw. beth. 
yn bb a i eilun-addoliaeth.. 1 Cor, 8.10... Felly hefyd y mae 


PEN. v. ì THESSALONIAID, 553 


rhyw bethau yn debyg iawn i gelwydd, ìi falchder, ìi gybydd- 
dod, er fe ddichon nad y pethau byn ydynt. Dylai duwiolion 
ymgadw oddiwrth y cyfryw bethau. Y mae hynny yn angen- 
Fheidiol i'r diben i gadw i fynu eu henw da: os bydd dynion 
yn rhy barod i fyned i derfynau pella cyfreithlondeb, y mae 
lle i ofni na byddant ddim yn hir heb fyned drostynt: y 
mae'n ttieddu'n fawr at gysur dyn ei hun na fyddo ganddo 
Wn amheuaeth am gyfreithlondeb yr hyn fyddo yn ei wneuth: 
' dichon cyflawnu yr hyn nad yw ddim ond yn debyg i 
ddrygioni beri llawer o ofid i blant Duw, yn enwedig i rai 
gweiniaid yn eu plith: ac fe ddichon byn roddi achlysur i eraill 
i fod yn ui [d o'r hyn sydd yn ddiamheuol ddrygioni is. 


238 Â gwir Dduw “y tangnefedd a'ch sanct- 
eiddio yn g ZWbY oll: a chadwer eich yspryd oll, 
ch. CHER a'ch corph, yn ddïargyhoedd yn 


at 


i nyfodiad ein Harglwydd Iesu Grist. 


" — Yr oedd yr yr Apostol yn. gwybod am wendid plant Duw, ac 
am 'ei annigonolrwydd ei hun i argraphu yr hyn a ddywedai ar 
eu meddyliau: am hynny ar ol gosod o'u blaen amrywiol ddy- 


ledswyddau, Adn. 11—22. y mae yn troi i weddio ar eu rhan, 
ac yn dywedyd, A gwir Dduw y tangnefedd a'ch sancteiddio yn. 


gwbl oll. Y mae yr Arglwydd yn Dduw'r tangnefedd. Rhuf. 
15. 13. 16. 20. 2Cor. 13. 11. Phil, 4. 9. 2Thess. 3. 16. Heb. 
13.20. Yn mae, o'i wir ewyllys da, wedi trefnu ffordd i gym- 
modi pechaduriaid ag ef ei hun, yn gwpe9(han, hyn yn adna- 
byddus ; yn yr efengyl, ac yn ymgymmodi â phawb sydd yn 
foddlon î i dderbyn j y cymmod yn ffordd anfeidrol ddoethineb: 
y mae'n tawelu” r derfysg yn y fynwes, ac yn rhoddi tangnef- 
244 cyfretMdo i'r rhai sydd yn credu yn lesu. Grist: y mae'n 
gdrchyma'nr i i'w bobl fod yn dangnefeddus yn eu plith eu hun- 
ain, a 
ac y mae, trwy gyfarwyddiadau. ei air, a gwaith ei Yspryd, yn 
eu dwyni i fod, hyd ag y mae ynddynt. hwy, yn heddychol â 
phob dyn. Oddi wrtho. ef hefyd ymae tangnefedd yn dyfod 


y maent ; yn cael llonyddwch. gan. eu gelynion. Y mae yn 
wir Dduw. y tangnefedd, tid mewn enw. yn unig y mae efe 


îl 


fely, ond mewn gwirionedd, AU Y mae! 'r Apostol yn gweddio ar. 


ì'r Duw I hwn, sancteiddio” r Thessaloniaid yn gwbl oll. Y mae 
LLYFR V. A4 


irwy ddylanwadau ei Yspryd yn eu tueddu'i i fod felly: 


L. 


554 1 THESSAEONIAID. PEN Y. 


sancteiddio yn arwyddo neillduo oddiwrth arfer. gyffredin at 
wasanaeth Duw, a glanhau oddiwrth halogrwydd moesol, nes 
y byddo uu yn dyfod yn debyg i Dduw, yr hwn sydd yn ogon- 
eddus mewn sancteiddrwydd, Gwaith Duw yw sancteiddio eì 
bobl. Efe sydd yn cyfrannu anian sanctaidd yn, yr adenedig- 
aeth. loan 1.13. 3.5. Efe hefyd sydd yn dwyn y gwaìth du 
ar gynnydd, nes byddo duwiolion heb frycheuyn, na chrychni, 
“ padim o'r cyfryw. Phil. 1. G. 1 Pet. 5. 10... Yn raddol y mae 
efe yn sancteiddio, Y mae yn cyfrannu yr anian sanctaidd ar 
unwaith: o herwydd y mae pob un naill ai yn feddiannol arnr, 
neu yn amddifad o honi: ond nid ar unwaith y mae efe yn dwyn 
ei bobl i fod yn hollol rydd oddiwrth lygredd. Gal. ô. 17. 
Esg. 2.2. Lloan 1.8. Efe a'u sancteiddia yn gwbl oll, trwy 
«dwyn yr anian sauctaidd i lywodraethu hoH alluoedd eu hen- 
eidiau, a holl aelodau eu cyrph, ymmhob sefyllfa ac amgylch- 
iad; a thrwy eu gwaredu oddiwrth holl weddill Ìlygredd, fel na 
“tddo ynddynt ddim yn wrthwynebol i'w sancteiddrwydd ei 
hun. Eph.ô.27. I amlygu ei ddymuniad ym mhellach y mae 
yr Apostol yn dywedyd, A chadwer eich yspryd oll, a'ch enaid, 
a'ch corph, yn ddiargyhoedd, yn nyfodiad ein Harglwydd Jesu 
Grist. Yr oedd y Stoiciaid, y Pythagoreaid, a chanlynwyr. 
Plato, yn golygu fod dyn yn gynnwysedig o dair rhan, sef, ys- 
. pryd rhesymmol, enaid anifeilaidd, a chorph. Os yw 'r Apostol 
ymma yn cyfeirio at hyn, y mae'n sicr fod y gair yspryd. yn 
arwyddo y rhan resymmol ac anfarwol, yn yr hon y cafodd dyn 
“ei greu ar ddelw Duw ar y cyntaf: Job 32. 8. a bod y gair 
«naid yn cael ei arfer am y bywyd y mae dyn yn feddiannol arno 
. yr un fath a'r anifeiliaid, neu fel y mae ganddo serchiadau natur- 
iol, nwydau, chwantau, cof, &c. Dywedir i ddyn ddyfod yn 
enaid byw. Gen, 2.7. Yn.yr iaith wreiddiol y mae yr un 
geiriau yn cael eu harfer gyda golwg ar anifeiliaid, ymlusgiaid. 
a bwystfilod. Gen. I. 24, Neu y mae 'r gair yspryd yn 
arwyddo galluoedd uchaf a mwyaf godidog y rhan anfarwol, 
megis y deall a'r ewyllys; a'r gair enaid yn cael ei arfer am îs 
eiipdedd. yr un rhan anfarwol, megis y serchiadau, y nwydau, &c. 
Nid ywy corph ond preswylfod yr yspryd a'r enaid, neu yr 
'ŵlferyn lrwy ba un y maent yn gweithredu. Yr oedd yr Apos- 
tol yn tae rddymnuno i'r rhai'n gael eu cadw yn ddiargyhoedd. 
_ &ellir dywedyd eu bod felly pan y mae'r deall yn cael eì gadw 
“yn oleu, ac yn rhydd oddiwrth gyfeiliornadau ; yr ewyllys. yn 


PEN. v. 1 THESSALONIAID, 555 


eyd-ymffurfio ag ewylÍys Duw; y serchiadau yn gweithrzdu ar 
addas wrthddrychau, ac i'r graddau y mae'n weddaidd ìddynt 
weithredu; ac aelodau 'r corph yn cael eu rhoddi i fod yn arfau 
cyfiawnder yng ngwasanaeth Duw. Mewn perthynas ì ddyfod- 
ïad ein Harglwydd lesu Grist, Gwel Pen.2.19. Y pryd hynny , 
y bydd duwiolion yn hollol rydd oddiwrth bob bai. Eph. 5.27. 
Gwel ym y Pen, 3. 13, 


4 


Y Ffyddlawn yw yr hwn a 'ch galw sr yr 
hwn hefyd a'i gwna, 


Ar ol gweddïo ar ran y Thessaloniaid, Adn. 23. y mae 'r 
Apostol, i'r diben î ddangos eî fod yn gwneuthur hyuny gyda 
hyder y byddai iddo gael ei wrando, yn dywedyd wrthynt, 
Ffyddlon yw yr hwn a'ch galwodd, yr hwn hefyd a'i gwna. Yv 
oedd Duw wedi eu galw nid yn unig trwy ey HT ei air, 
ond hefyd. trwy weithrediad awdurdodol ei ' Yspryd sanctaidd, 
Gwel Pen. 4. 7. Pan yn eu galw yr oedd wedi dangos iddynt 
fendithion o anfeidrol werth, i gael eu mwynhau gan bawb a 
>wrandawant. ar ei alwad, ac yr oedd wedi ymrwymo mewn 
addewid ; .y caent hwy, fel ei alwedigion, eu gwneuthur yn gyf- 
'rannogion o'r bendithion hyn. Y mae y Duw hwn yn ffyddlon, 
4Cor.1.9. 10.13, 2Thess. 3. 3. Nid yw efe ddim yn edifar- 
'hau ei fod wedi eu galw i gael y fath fendithion; ond y mae'n 
'parhau yn ddigyfnewid yn ei fwriad i'w cyfrannu iddynt, Rhuf, 
11.29. Am bynny y mae'r Apostol yn dywedyd ym mhellach, 
yr hwn hefyd a'i gwna. Y mae ei gariad at ei alwedigion yn 
parhau yrun yn ddigyfnewid: y mae ei wirionedd wedi ym 

rwymo: ar eu rhan mewn amrywiol addewidion: ac y mae yn 
feddiannol ar ddoethineb a gallu digonol $ i gaw | ì ben. U beth 
“bynnaga addawodd, 

Wb Fy 

dr o frodyr, gweddïwch drosom. | 

av un NYFYWY ì 

Arol redd dros y Thessaloniaid, a dangos ei bid y 
“eaì eì wrando ar eu rhan, Ado, 23, 24. y mae'r Apostol yn 
attolygu ar iddynt hwythau wneuthur yr un gymmwynas ag ef 
a'i frodyr, Y mae'n eu hannerch mewn modd serchiadol fel 
brodyr. Gwel Pen. 1. 4... Dylai duwiolion weddio ar ran Cen- 
hadon Crist. Eph.6.19, €ol.4. 3. 2Thess.9.1. Heb. 19, 18, 


5 


$56 1 THESSALONIAID. PEN, v. 


Dylid gweddio yn neillduol ar iddynt hwy eu hunain fod yn 
feddiannol ar wir grefydd; Ioan 21. 15—17. ar iddynt fedd- 
iannu doniau a chymmwysiadau addas at waith y weinidogaeth; 
ar iddynt gael eu cynnorthwyo i fod yn ffyddlon, ac yn bŷ i 
hyspysu dirgelwch yr efengyl; Eph. 6.19. Col, 4. 3. ar iddynt 
gael eu cadw rhag dirywiadau 'r oes, o ran athrawiaeth ac ym- 
ddugiadau; Tit.1.9. 1Tim. 3. 2—7. 6. 11. ar eu bod, yn eu 
hymddugiadau, yn esampl i'r praidd; 1 Pet. 5. 3. ar iddynt 
gael eu diogelu a'u gwaredu oddiwrth ddynion anbywaith a 
drygionus; 2 Thess. 3. 2. ar iddynt gael eu gwneuthur yn hel- 
aeth lwyddiannus yn eu gwaith; 2 Thess. 3. 1. ar i'w defnydd- 
ioldeb gyd-barhau â dyddiau eu hoes; ac ar iddynt gael der- 
byn anniflannedig goron y gogoniant yn y diwedd. 1 Pet. 5.4. 
Nid yw ond rhesymmol i'r eglwysi weddio dros genhadon Crist. 


Y mae eu gwaith o'r pwys mwyaf, gyda golwg ar ogoniant Duw. 


allesâd eneidiau; nid ydynt ynddynt eu hunain ond creadur- 
iaid gweiniaid, ac hollol annigonol i'r fath orchwyl; y mae 
iddynt lawer o wrthwynebiadau, a llawer o rwystrau i gyflawnu 
eu gwaith mewn iawn fodd; nid oes neb ond Duw a fedr eu 
cynnysgaeddu â chymmwysiadau, eu cynnal, a'u llwyddo; y 
maent hwy yn llafurio gyda golwg ar ddaioni eneidiau, ac yn 
gweddio yn daer ar eu rhan; ac fe fydd attebiad eu gweddiau 


o lawer o les iddynt eu hunain. y 3 
â 


_ 26 Anherchwch yr holl frodyr â. chyson 
sancteiddiol. 


Ar ol ceisio ganddynt i weddio drosto ef a'i frodyr, Adn. 


25. y mae'n gorchymmyn iddynt annerch yr holl frodyr & 


chusan sancteiddiol. Yr oedd cusanu eu gilydd yn cael ei fynych 
arfer ym mhlith yr Iuddewon, ac yng ngwledydd y dwyrain yn. 
gyffredinol. Gen. 27. 26, 27. Diar. 24.26. Luc 7. 45.. Myn- 
nai'r Apostol i'r Thessaloniaid ddangos eu cariad at eu gilydd, 


trwy yr hyn ag oedd yn cael ei olygu yn gyffredin fel arwydd o. 


gariad a chyfeillgarwch. Ond dylai fod yn gusan sanctaidd, 
trwy ei fod yn cael ei roddi o feddwl sanctaidd, ac fel y 
gweddai i saint, sef gyda gwylder ac addasrwydd, Ni ddylai 
ddim bod yn fradychus, fel cusan Judas, nac oddi ar anllad- 
rwydd, fel cusan y buttain, Diar. 7. 19... Gwel ym mhellach 
Rhuf, 16, 16. Fi : Vn 


k 


PEN. *. t THESSALONIAID. 97 


27 Yr ydwyf yn eich tynghedu yn yr Ar- 
glwydd, a*r ddarllen y llythyr hwn i'r holl frodyr 
sanctaidd. 


Ar ol gosod o'u blaen gymmaint ag «dd ar ei feddwl i'w 
ysgrifennu attynt yn bresennol, y mae'r Apostol yn dywedyd 
wrtbynt, mewn modd tra difrifol, Yr ydwyf yn eich tynghedu 
ynyr Arglwydd, ar ddarllen y llythyr hwn i'r holl frodyr sanct- 
aidd. Y mae eu tynghedu yn yr Arglwydd yn arwyddo eu 
gosod ar eu llw yn enw, a thrwy awdurdod Crist, a chyda chy- 
hoeddiad o'i anfoddlonrwydd yn eu herbyn os na wnaent yr byn 
oedd yn cael ei orchymmyn iddynt. Y mae'n eglur nad yw 
ddim yn anghyfreithlon i arfer llw ar achosion difrifol a phwys- 
ig. Yr byn oedd yr Apostol yn eu tynghedu i wneuthur oedd, 
_ darllen y llythyr hwn i'r holl frodyr sanctaidd. Mewn perth- 
ynas i'r brodyr, gwel Pen. 1.4. Y maent yn frodyr sanctaidd, 
fel y maent wedi cael eu neillduo gan yr Arglwydd iddo ei hun, 
yn ei arfaeth, wedi eu sancteiddio trwy waed Crist, pan y 
rhoddodd efe Iawn dros eu pechodau, Heb, 10. 10. wedi eu 
gwneuthur yn gyfranogion o anian sanctaidd, trwy weithrediad 
yr Yspryd Glân, a thrwy ei ddylanwadau yn cael eu cynnorth- 
wyo. i gydymffurfio â chyfarwyddiadau 'r gyfraith sanctaidd, 
Yr oedd y llythyr hwn i gael ei ddarllen r rhai'n. Y mae'n 
'dybygol ei fod yn cael ei anfon at ryw un, neu ryw rai o flaen- 
oriaid yr eglwys; ac yr oedd y rhai 'n i ofalu am iddo gael ei 
ddarllen i bawb o aelodau 'r eglwys. Y mae'r llythyr hwn, ac 
yn yr un modd yr holl Ysgrythyr, i gael ei osod o flaen y bobl 
yn yr iaith y maent yn ei deall. Yr oedd cyfraith Moses yn 
cael eì darllen i'r bobl: Nehem. 8,8. Act.15.21. y mae yr 
Ysgrythyr sanctaidd yn cynnwys pethau o fawr bwys i'r bobl fod 
yn adnabyddus o honynt: ymae gair Duw yn neillduol o fuddiol, 
i'r diben i gynnyddu gwybodaeth, 2 Tim. 9. 15. i feithrin a 
'chynnyddu ffydd, Rhuf. 10. 17. i fod yn gyfarwyddid iddynt pa 
fodd i ymddwyn ym mhob sefyllfa a pherthynas, Psal, 119, 105. 
i fod yn arfogaeth yn erbyn ymosodiadau gelynion, Eph. 6.17.. 
i'w hargyhoeddi o'u beiau, a'u ceryddu oblegid yrhyn all fod yn 
anaddas yn eu plith, 2Tim.3.16. i'w diddanu yn eu holl or- 
thrymderau, &c.. Psal. 119. 56. Yn ol gorchymmyn Crist hwy 
ddylent chwilio yr Ysgrythyrau: Ioan 5. 399. ond ni allant ddim 
gwneuthur hyn heb eu cael yn yr iaith y maent yn ei deall; 


y 


508 1 THESSALONIAID. PREN. v. 


Ac y mae'r Bereaid yn cael eu canmol am eu bod yn chwilio 
yr Ysgrythyrau beunydd; Act.17.11. ond pa fodd y gwnaeth- 
ent hyn pe na buasai'r Ysgrythy rau ynysu mewn iaith ud- 
nabyddusiddynt? 


28 Gras ein Harglwydd Iesu . "yri fyddo 
gyd â chwi. Amen. — 


Fel yr oedd yr Apostol, yn nechrau ei Lythyr vedi dymuno 
gras i'r Thessaloniaid, a thangnefedd, felly ymma y mae'n di- 
weddu trwy. ddywedyd, Gras ein Harglwydd. Iesu rist fyddo 
gyda chwi. Amen. Mewn perthynas i'n Harglwydd Iesu Grist, 
gwel Pen. 1. 1.. Y mae ei ras yn arwyddo ei anhaeddiannol 
ewyllys da, ynghyd â'i holl ddymunol ffrwythau a'i effeithiau. 
Yr oedd yr Apostol yn dymuno i'r gras hwn fod gyda'r r Thess- 
aloniaid, fel y byddai iddynt gael eu dwyn ar gynnydd. mewn 
gwybodaeth, ffydd, cariad, sancteiddrwydd, a chysur, a chael 
eu nerthu i ddal eu ffordd hyd oni ddelent i'r tragywyddol 
fwynbad o iechydwriaeth gyflawn. Fel tystiolaeth ei fod yn 
diragrith ddymuno hyn, ac hefyd yn hyderu y byddai iddynt 
gael yr byn oedd yn ei ddymuno iddynt, y mae i. Apostol yn 
dywedyd, Amen. Yn awr, trwy fawr diriondeb y yr Arglwydd, 
yr ydym wedi dyfod at ddiwedd Llythyr arall o eiddo, 'r Apgetdl, 
Bellach nid oes gan Awdwr y sylwiadau blaenorol ond dymuno | 
ì ras ein Harglwydd Iesu Grist fod gyda phawb a gaffont 
gyfleusdra i'w darllen, fel y byddo i'w. heneidiau. gael eu 
gwneuthur yn fwy goleu ym mhethau Duw, fel y byddont yn 
gweled mwy o'r fraint i gael meddiannu yr Ysgrythyrau sanct- 
aidd, fel y byddo Crist a'i iechydwriaeth yn. dyfod yn. fwy 
gwerthfawr yn eu golwg, fel hi b ddont yn. fwy eu “hawydd. i 
rodio yn addas i'r efengyl, fel y byddont. yn gwybod mwy am 
ddiddanwch yr Ysgrythyrau, ; ac fel y byddont yn cael eu gwn- 
euthur yn fwy-fwy aeddfed i fyned i'r wlad, lle. ma bydd. dim 
tywyllwch, nac. un ammherffeithrwydd,— —AMRN, yn 








yny 


ci n WL. A'M, A'r TM 9 nw ceryg Y TD WTON 
He, Ag 
hawg ^W NYDD 


SN AIL EPISTOL 


— THESALONIAID. 


LE AT sf y Wy, hv. y, Yd, 
ym ; 


FBê 


ì YN « ei Lythyr | blaenorol. yr oedd yr y fen wedi a —— i'r 


RW 


 Thessaloniaid, ei fod fwy, nag. unwaith wedi ewyllysio. dyfod 
— atynt, a'i ifod ; yn. gweddïo mwy na mwy, nos a dydd, am 
“gael gweled. eu hwyneb, a chyflawnu diffygiadau eu. ffydd. 
_ 'Thess.. 2. MU 18. 9.10. Ond gan nad oedd rhagluniaeth, 
” by ymma i ddim wedi caniattau. iddo gael ei ddymuniad, efe 
a ysgrifennodd. attynt ail Lythyr, fel y byddai iddo,. yn y 
'modd hyo, gael gosod. o'u blaen, rai, beth bynnag, o'r peth- 


A LE 


au ag oêdd yn dymuno. galw eu sylw. attynt, pe buasai. wedi 


— eael myned attynt yn ol ei awyddfryd. Er nad oedd ddim 
yn. cael mweled. â hwynt fel yr oedd yn ewyllysio, yr oedd, 


“ trwy glywed. eu i helynt, yn gwybod. pa fodd yr oedd pethau 


«np 


cyt H 


gw We, 


_ myned. ym mlaen yn eu plith, Pen. 3» 11. Yr oedd 
'hynnyy yn i dangosiddol beth yn fwyar neillduol oedd yn. angen- 
rheidiol iddo o ysgrifennu. attynt. 


PL *t 


oedd y 'Thessaloniaid, ar. ^N cyntaf, wedi. derbyn y air 


yd MNLYR 


ewn. gorth mder mawr, 1 'Thess. 1. 6. felly. hefyd yr 
“td ld yr yr Apostol y yn deall eu bod etto. yn y cystudd mawr, eu 
“bod yn goddef llawer o “erlidiau a | gorthrymderau, ond nad 
6edd eu hamynedd na'u ffydd ddim yn pallu yn wyneb pa 


beth bynnag oedd yn eu cyfarfod. Pen. 1.4. Y mae'n 


' ysgrifennu attynt gan hynny, nid yn unig î dystiolaethu ei 
' gariad attynt, a'i fawr ofal am danynt, ond hefyd gyda 


— golwg ar eu cadarnhau yn y gwirionedd, eu diddanu dan eu 
dioddefiadau yn achos Crist a'r efengyl, a'u uy se Mo i bar- 
h*u yn ddianwadal byd y diwedd. y 


560 9 THESSALONIAID. 


Yr oedd yr Apostol yn deall hefyd eu bod mewn enbydrwydd 
o gael eu siglo, eu cynhyrfu, a'u twyllo, gan ryw raì ag oedd 
yn gosod allan fod dydd Crist yn gyfagos, neu y byddai i'r 
YES Iesu ddyfod yn yr oes honnoi farnu'r byd. Pen. 
2. 9,9. Yr oedd wedi dywedyd yn ei Lytbyr blaenorol, nid 
yii unig y daw dydd yr Arglwydd fel lleidr yn y nos; a bod 
Uan disymmwth yn dyfod ar warthaf annuwiolion, Pen. 

2,9. ond hefyd yn y modd hyn, Yna ninnau y rhaì byw, 
ï HR a adawyd, a gipir i fynu gyda hwynt yn y cymmylau, 
i gyfarfod yr Arglwydd yn yrawyr.. Pen,4.17. Ac yr oedd 
o'r blaen wedi arfer y geiriau hyn, Ni y rhai byw, yrhai a 
adewir byd ddyfodiad yr Arglwydd. Adn. 15. Y mae'n 
dybygol fod rhai, oddiwrth y geiriau hyn, wedi casglu, mai 
meddwl yr Apostol oedd, fod Crist i ddyfod yn ddioed yn 
yr oes honno. Gellir meddwl hefyd bod rhyw gau athrawon. 
yn ymdrechu i ddwyn y Thessaloniaid i gofleidio 'r camgym- 
meriad hwn, gan ddywedyd fod yr Yspryd Glân wedi dad-. 

— guddio hyn iddynt hwy, a'u bod wedi clywed Paul yn dywed- 
yd yr un peth: ïe fe ellîr meddwl ym mhellach fod Llythyr 

' yn cael ei ddangos yn Thessalonica, dan enw Llythyr oddi- 
wrth yr Apostol, yn gosod allan yn yr Arglwydd i i ymddang- 
os:yn yr oes honno, Pen. 2, 9, Yr oedd y cyfeiliornad 
hwn, fel pob cyfeiliornad arall, yn arwain at g: Myniadau 
niweidiol. Yr oedd yn peri i rai fod yn fwy diofa ynghylch : 
eu goruchwylion bydol, ac fe ddichon fod rhai nad oeddynt. 
ddim yn credu y pethau hyn yn cymmeryd achlysur i gym- 
meryd meddiant o eiddo rhai ag oedd yn ymddangos mor . 
ddiofal mewn perthynas i'w meddïannau. Yr oedd. “ cam- 
gymmeriad hwn yn tueddu hefyd i ddwyn duwiolion ì i âmmeu 
gwirionedd crefydd Crist, pan fyddai iddynt weled eu bod . 
Wedi cael eu siommi yn yr hyn oeddynt wedi eì ystyried fel 
un o'i diamheuol wirioneddau. Ac y mae'n sicr fod cam- 
gymmeriad o'r fath byn yn tueddu i ddwyn llawer o warad- 
wydd ar achos Crist. O herwydd yr oedd. yn rhoddi ach: 
lysur i elynion ddywedyd, fod crefydd Crist yn arwain dynion 

i esgeuluso eu goruchwylion, A phan, welai” r rhai” n. nad, 

_ oedd yr hyn oedd Crist'nogion yn ei gredu a'i arddel ddim. 
yn cael ei gyflawnu, beth ellid ei ddisgw yl iddynt ddywedyd 
ond mai ar dwyll yr oedd eu crefydd yn cael ei hadeiladu î 
Y mae'r Apostol, gan bynny, yn ysgrifennu attynt i'r diben 


2 THESSALONIAID. 561 


“î'w gosod ar eu gocheliad yn erbyn y cyfeiliornad hwn, ac yn 
' dangos, nid yn unig nad oedd dydd' yr Arglwydd ddim mor 
' azos ag oedd rhai yn eu plith yn barod i feddwl, ond hefyd 
bo'i amrywiol bethau i gy mmeryd lle yn y byd yn flaenorol 
' i'w ymddangosiad, | 
Y mae ^n amlwg fod yï Apostol wedi clywed ynn: mhellach, fod 
' rhai yn eu plith yn rhodio yn afreolus, heb weithio dim, ond 
bod ynrhodresgar. Pen. 3.11. Fe ddichon fod rhyw rai 
'yn barod ì eszeuluso eu hachosion bydol oddi ar eu golygiad- 
ar camsyniol. mewn perthynas i'r amser y deuai Crist i farnu 
y j byd. mae'r Apostol beth«bynnag ; yn ysgrifennu attynt 
“i'w hannog i fod yn ddiwyd, bob un-yn ei briodol sefyllfa, 
'ac id arfer disgybliaeth tu ag at rai ag oedd yn rhodio yn 
afreolaidd. D w 
Y mae'r BW yn dechreu ei TWR trwy : aiaedU y Thessa- 
Joniaid, a dymuno iddynt tasa heddwch. Pen.1.2,3. Yna 
ymae) yn diolch i i Dduw am gynnydd eu ffydd, helaethrwydd 
i “eu cariad, a dianwadalwch eu Bamynedd dan eu hamrywiol 
' orthrymderau; Adn. 3,4. yn eu hannog i lynu wrth Grist 
“ a'i achos yn wyneb pob gwrthwynebiadau, oddi ar ystyriaeth 
“o'u bod. 'yn cael eu cyfrif yn deilwng o deyrnas Dduw, y bydd 
ir Barnwr mawr yn y diwedd, ddial ar eu gelynion, 'a rhoddi 
“iddynt. “hŵy thau esmwythdra ar ol eu holl ddioddefiadau. 
” Adn. 5—10. ' Y mae golwg ar y pethau hyn yn ei gynhyrfu 
i i weddio ar i'r gwaith da gael ei orphen ynddynt, fel y byddai 
'i Grist. gael ei ozoneddu ynddynt hwy, a hwythau. ynddo 
' yntau, nid yn ol haeddiant eu gweithredoedd eu hunain, ond 
yno ol. gras Duw WN, ef. Adn.11,12. Ar ol eu harwe'n 
" “i'edrych” ym. mlaen at ddydd y farn gyffredinol, y mae'r 
)ostol. yn « eu gosod ar eu gocheliad yn erbyn 'y meddwl cyf- 
o : yeu fod Crist. 'i ymddaugos yn ddioed yn yr oes 
' honno, o, Pen. 2 1,2. ac yn tystiolaethu na ddaw efe ddim 
i cWFtb byddo ì i ddirywiad. mawr gymmeryd lle, hyd oni 
ì ydyn an ddyn pechod. gael. ei ddadguddio a'i ddinystrio. 
' A 912. Ond y mae yn diolch i Dduw am fody Thessa-' 
“ doniai id mewn cyflwr o « ddiogelwch, fel rhai ag oedd wedi 'cael 
y ab hethol i iechydwriaeth, Adn. 13. a'u galw, trwy'r efeng- 
yi fe ddliannu goz9niagt yit. íy Adn. 14. Oddi ar ystyr- 
hy Ri nae 'n eu calonnogi a'u hannog i i barhau yn ddi- 
anwadal yn y gwirionedd oedd5nt wedi ei dderbyn, Adn. 15. 
Lryrn V, ——— 








6 2 THESSALONIAID. 


ac yn gweddio ar iddynt gael eu diddanu a'u sicrhau ym 
mhob gair a gweithred dda. Adn. 16, 17. Ar ol gweddio 
fel hyn ar eu rhan y mae 'r Apostol yn attolygu arnynt hwy- 
thau i weddio drosto ef a'i gyd-lafurwyr, Pen. 3.1, 2. yn 
dadgan ei hyder y byddai i'r Arglwydd eu cadarnhau a'u 


diogelu hwynt, ac felly y byddai iddyrt rodio yn llwybrau 


ufudd-dod. Adn. $, 4. Yna y mae yn gweddio drostynt, 
Adn. 5. ac yn gorchymmyn iddynt, yn enw Crist, i dynnu 
eddiwrth bob un ag oedd yn rhodio yn afreolaidd, yn enwedig- 
ol y cyfryw ag oedd. yn rhoddi eu hunain i fynu i segurdod, 
ac i ymyrraeth ag achosion,rhai eraill, yn groes i'r siampl a'r 
. gorchymmyn oedd efe wedi eu rhoddi iddynt o'r blaen. Adn. 
6—15. I ddiweddu, y mae yn gweddio ar eu rhan, Adn, 
16. ac yn eu hannerch yn ei ddull arferol. Adn. 17, 18. 


Y mae'n dybygol i'r Llythyr hwn gael ei ysgrifennu o Corinth, 


- lle 'r oedd Silfanus a Thimotheus gyda'r Apostol. Pa mor 
fuan ar ol y Llythyr blaenorol y cafodd ei anfon nid yw ddim 


— ynhollol sicr. Ond y mae yn deilwng o neillduol sylw, fod 
: i'r gyfran hon o'r Ysgrythyr sanctaidd amlygiad a phrawf o 


ddwyfol ysprydoliaeth nad yw ddim yn perthyn i bob rhan o'r 
. dadguddiad dwyfol. Bu y golygiadau camsyniol mewn perth- 


| ynas i amser ymddangosiad Crist, yn achlysur i'r Apostol 
ysgrifennu y brophwydoliaeth mewn perthynas i ddadguddiad. 


a dinystr dyn pechod. Pen. 2. 9—12. Y mae yr hyn a 


Ud 


ddywedir am ddyn pechod, mab y golledigaeth, Adn. 4 9, 


.10. mor wrthwynebol i grefydd Crist, fel na ellid dim meddwl 
y gwnai byth ymddangos yn yr eglwys Grist'nogol: ond -y 
mae y dirywiad sydd wedi cymmeryd lle yn eglwys Crist, a'r 
hyn sydd i'w weled hyd heddyw, ym mhlith myrddiynau o'r 


-. rhai sydd ar ei enw, yn atteb ym mhob peth i'r hyn sydd wedi 


ei ragddywedyd gan yr Apostol: y maehyn yn brawf diam- 


” heuol ei fod yn ysgrifennu dan arweiniad Yspryd Duw. Yn 


6y modd hyn y mae yr Arglwydd wedi gweled bod yn dda i 


| oruwch-lywodraethu y camgymmeriad y mae yr Apostol yn eî 


a wrthwynebu, a'r dirywiad y mae yn ei ragddywedyd, ì fod yn 


—. achlysur i ffydd. yr eglwys gael ei chadarnhau Wm nwyfolder 
yman in Msgrythyra sanctaidd. Wu 


u y ' tŷtryves nm 
c^ FM y ê6 ? ' ŷ i Farn, ï 4r 


GN GN 


nn 
ei'n 
a 


PŴaN.1, 2 THESSALONIAID. 563 


a bU: â * 


ef PENNOD I. 


“HDAUL, a Silfanus, a Thimothêus, at By 
' -&. >y Thessaloniaid, yn Nuw ein Tad, a'r Ar- 
8lydd Iesu Grist. 





” Yr oedd DIHSDOS, neu Sius, a Thimotheus, wedi bod yn 
Mfbndwyd r i'r Apostol, pan yn cyhoeddi'r efengyl ar y cyntaf 

i'r Thessaloniaid, ac felly yn adnabyddus iddynt, ac yn gym- 
'meradwy i iawn yn eu plith. Act. 17. 4, 14. Y mae'r ' Apostol 

gan hynny yn dechreu 'r Llythyr hwn, fel y Llythyr blaenorol, 
trwy ddywedyd, Paul, a Silfanus, a_ Thimotheus, at cglwysty 

— Thessaloniaid.. Nid yw efe yn dywedyd dim am ei swydd, 'na'i 

' awdurdod apostolaidd. Nid oedd dim angenrheidrwydd am 
-hyns. o herwydd nid oedd. dim amheuaeth yn ei gylch ym mhlith 
;y Thessaloniaid. Nid yw ddim yn anfon ei Lythyr at bawb yn 

— Thessalonica, ond a? eglwys y Thessaloniaid, neu y cyfryw o 
y ddinas honno. ag oedd wedi eu galw allan o blith 
“ Iuddewon a Chenhedloedd i fod yn eglwys i Iesu Grist. Y 

' mae'n annerch yr eglwys hon fel yn Nuw ein Tad, a'r Arglwydd 

| Iesu Grist. Y mae Duw yn Dad i bawb fel y mae yn Greawd- 
| wr: ymae fel Tad yn gofalu am waith ei ddwylaw: y mae yn 
He |i gredinwyr trwy adgenhedliad a mabwysiad: ac y mae'n 
mddwyn tu ag at dduwiolion fel 'Tad tu ag at ei blant. Yr 

We oedd y Thessaloniaid yn Nuw Dad, nid yn unig fel yr oeddynt 
yn cael eu cynnal a'u. diogelu yn ei allu, Act. 17. 28. ond hefyd 

— fel yr oeddynt. yn credu. ynddo, fel yr unig wir Dduw, ì mewn 
cyferbyniad i holl dduwiau 'r Cenhedloedd ; wedi eu casglu 

' ynghyd trwy ei awdurdod ac. er ei anrhydedd ; mewn cyflwr o 
“ undeb a chyfeillgarwch ag ef; ac yn glynu wrtho yn. wyneb pob | 
“ erlidigaeth a phrofedigaeth, . Acyt oeddynt, ynyr Arglwydd Iesu 
Grist, trwy eu bod yn een ynddo ; ef fel yr unig. wir  Fessiah,' 

_ yn gymmeradwy ger bron Duw yn ei gyfiawnder, ac yn cael eu 
_ diogelu ja ei law, fel na all eu gelynion ddim eu dinystrio, 
“wn 2 Y mae'r Apostol, yn yr Adnod hon, ac yn yr. Adiad 


504 9 THESSALONIAID. PN. 1i 


ganlynol, yn arfer yr un geiriau ag a arferasai yn nechreu y 
Llythyr blaenorol. Nid oedd ddim yn flin ganddo ysgrifennu 
attynt yr un pethau: Phil. 3. 1. nid am amrywiaeth geiriau ac 
ardderchawgrwydd ymadroddion yr oedd yn gofalu yn bennaf; 
ond am wirionedd a defnyddioldeb yr hyn oedd _ ei osod 
allan, Gwel ym mhellach, 1 Thess. 1. 1. : 


Yw, Ges chwi, a thangnefedd, oddiwrth 
Dduw ein Tad ni, a'r Aselydds Iesu Grist. 


_. Gan fod eglwys y Thesaloniaid yn Nuw Dad a'r Arglwydd. 
Iesu Grist, Adn. 1. yr oeddynt yn anwyl iawn gan yr Apostol. 
Ni allai efe, gan hynny, ddim llai nâ dymuno iddynt bob. daionis. 
am hynny. y mae yn dy wedyd, Gras i i chwi, a hangnefedd, oddi- 
wrih Dduw ein Tad ni, a'r Arglw ydd Iesu Grist. _ Ereu bod wedi. 
cael eu dwyn i fod :yn Nuw.Dad, ac yn yr Arglwydd Iesu Grist, 
etto yr oedd arnynt eisiau gras, sef anhaeddiannol ewyllys da'r. 
Arglwydd, ar amlygiadau o hynny, yn ei ddymunol. ffrwythau, 
a'i effeithiau, i'w 6ol6na yn fwy mewn pethau ysprydol, i faddeu 
eu holl bechodau, i' w sancteiddio, i' i'w diddanu yn eu gorthrym-. 
H derau, &c. Yn gyssylltedig â hyn yr oedd yr Apostol yn y YM 
muno iddynt. heddwch, nid yn unig â Duw, acyn eu cydwybod-. 
au eu hunaib, ond hefyd, ym mhlith, eu gilydd, ac â phob dyn. 
Y mae. 'r; bendithion byn ync deilliaw oddiwrth Dduw ein. Tad, 
fel eu ffynnon. ddechreuol, ac. oddiwrth. ein Harglwydd ia 
Grist, fel jrunig Gyfryngwr, trwy yr hwn. y maent yn. cael 
cyfrannu i. bechaduriaid. Gwel ym mhellach, 1 Thess. 1.1... 4 


— 8 Dïolch a ddylem i L Dduw yn. wastadol, draws. 
och, frodyr, fel y. mae, yn addas, oblegid bod 
eich ífydd chwi.yn. mawr gynnyddu, a. a 
pob un o honoch-oll tu ag et»dieln gilydd-yn ^^. 
ychwanegu': pf adlywnbdy” lloc. PF AID MYND 

Fd Ŵa 
 Arol gweddio, mm yn' yr; BR Ueeesoid Meg 
; dystio, ymma yn«lywedyd wrthynt, 'Diolth a ddylem â. Dduw 

yn wastadol drosoch, frodyr, fel y mae gn addas. Y mae 'n 

eu hannerch fel-ârodyr. Gwel 1 /Ehess: 1. A« — Fel. yr.oeddynt, 
yn frodyr, ac fel yr oeild yr Arglwydd, o'i fawr drugaredd, yn 
parhau i weithredu; ynmnerthol ynddynt, yr oedd yr Apostol aí 


P&N. TF. 2 THESSALONIAID; 66a. 


frodyr yn teimlo eu hunain yn cael eu rhwymo yn barhaus i fod 
yn ddiolchgar Dduw ar eu rhan. : Yr oeddynt yn ystyried hyn 
fel dyledswydd orphwysedig arnynt, a'i fôd yn neillduol addas 
iddynt gydnabod y dwyfol ddaioni tu ag attynt. Trwy yr hyn 
oedd yn cael ei ddwyn ym mlaen ynddynt, yr oedd Duw yu 


cael eì ogoneddu, Gal. 1.24. yr oedd eu brodyr, y rhai oedd. 


mor anwyl ganddynt yu cael llesâd; yr oeddynt, trwy hyn, 
yn cael eu gwneuthur yn ddefnyddiol i'w cyd-greaduriaid, 
1 Thess. 1.77, 8. ac yr oedd' yn rhoddi lle'i hyderu y byddai 
iddynt gael eu gwneuthur yn ddedwydd byth. Phil. 1, 6. ; Yr 
oeddynt yn diolch yn fwy neillduol oblegid bod eu ffydd yn mawr 


gynnyddu. Yr oeddynt yu feddiannol ìi ffydd. ' Gwel i Thess.. 


. 1.9. Yr oedd yn mawr gynnyddu. Yr oeddynt yn cael eu 


sefydlu a'u cadarnhau yn y grediniaeth o ddwyfolder yr efeng- 


“ yl; yn dyfod i lettya meddyliau mwy parchus mewn perthynas 
i Iesu Grist; 1 Pet. 2. 7. yu ymddiried yn fwy diysgog yn 
addewidion Duw; Rhuf. 4. 20, yn cael eu rhwymo yn fwy í 


ufudd-dod ; Heb. 11. 8. yn cael mwy o oruchafiaeth ar y byd, 


loan 5. 4, 5. ac ar holl biecellaâ tanllyd y fall; Eph. 6. 18. 
yn cael eu gwneuthur yn fwy boddlon i ddioddef yn achos 


Crist; Heb: 11. 24—26. ac yn fwy amyneddgar i. ddisgwyl 


amser Duw. Es. 28. 16. Yr oeddynt yn dioleh hefyd oblegid 


fod cariad pob un o honynt oll tu ag at. eu gilydd yn ychwanegu, 
Yr oedd ganddynt gariad tu ag at eu gilydd. Gwel. 1 Thess; 
1&8: Yr 'oedd y cariad hwn yn ychwanegu. Yr oeddynt yn. 


dyfod i letya. meddyliau mwy parchus y naill am y llall; i 
ymbyfrydu yn fwy ynghymdeithas eu gilydd; i lawenhau yn 
fwy yn nedwyddwch a chysur eu gilydd; i ofidio yn fwy oblegid 
gorthrymderau a gwasgfauon eu gilydd; i. fod yn fwy hawdd 
gar ddynt i osod ; y lliw goreu ar bethau amheus yn ymddugiad- 
au eu gilydd; i fod yn fwy parod i wneuthur daioni y «aill 
i'r llall, mewn pethau “tymhorol ac myspe yaa! i fod yn fwy 
puag i faddeu Ê. naill Yn yd wes i bis hboibb i» tg 


u'n Hyd snidydym niein dra yn Mdn 
doet chwi yn eglwysi Duw, o herwydd eich 


amynedd chwi a'ch ffydd yn, eich holl erlidiau a'r 


&» 


gorthrymderau, yr ydych yn eu goddef: 


Yr oedd ffydd y Thessaloniaid yn mawr FAWR a gif 


iad pob un o honynt oll tu ag at eu gilydd yn chwanegu, 


Wen 


506 2 THESSALONIAID, PEN; , 


Adn.3. I ddangos y boddlonrwydd oedd rfe a'i frodyr yn ei 
gael yn hyn, y mae'r Apostol:yn dywedyd, JHyd onid ydym ni 
cin hunain yn gorfoleddu ynoch chwi, yn eglwysi Duw. Mewn 
perthynas i ìi eglwys, gwel 1 Thess. 1. 1... Y mae'r eglwysi yn 
eael eu galw yn eglwysi Duw, am eu bod o osodiad Duw, wedi 
eu ffurfio yn ol ei ewyllys, yn addoli Duw a'i wasanaethu, ac yn 
y rhai y mae Duw yn gosod allan ei ras a'i allu. At ba eglwysi 
bynnag, yn Corinth, Philippi, Beren, neu yu rhyw le arall, yr 
oedd yr Apostol a'i frodyr yn dyfod, yr oeddynt yn gorfoleddu 
yn y 'Thessaloniaid. Y mae hyn yn cynnwys llettya meddyliau 
parchus ; am danynt, wrth feddwl am yr hyn oedd gras Duw 
wedi. ei wneuthur erddynt. ac ynddynt; llawenhau oblegid 
'hymny; : a gosod allan eu llawenydd, trwy sôn am danynt gyda'r 
hyfrydwch mwyaf. Yr oeddynt ŷn gwneuthur byn i'r diben i 
dderchafu gras Duw, ac i annog ereill i fod yn debyg iddynt. 
Yr oeddynt yn gorfoleddu ynddynt yn neillduol, o herwydd eu 
_ hamynedd hwy a'u ffydd yn eu holl erlidiau a'r gorthrymderau 
yr oeddynt yn eu goddef. Yr oedd y Thessaloniaid yn goddef 
erlidiau a gorthrymderau. Act. 14. 22, Rhuf. 8.17. 2Tim. 2. 
| 12, 9.12. Gwel 1Thess. 1. 6. 2.14.” Yn eu dioddefiadau 
3r. oeddynt yn dangos llawer o eh Y mae-hyn yn cyn- 
" nwys di-rwgnach ymostyngiad yspryd. i ewyllys Duw, ; addfwyn- 
1 der a thawelwch yspryd dan eu dioddefiadau, a. gostyngedig 
: ddisgwyliad. am gyflawniad o addewidion Duw ar eu rhan. Yr 
_ oedd eu hamynedd yn cael ei feithrin trwy ystyriaeth o anfeidr- 
ol gariad. Duw tu ag attynt; o'i ddoethineb, fel y mae 'n gwy- 
bod pa fodd i drefnu yn y modd goreu er eu lles; ; o'i anwrth- 
wynebol allu i ddwyn oddi amgylch yr hyn y mae yn ei ewyllysio 
mewn perthynas iddynt; o fyr barhad eu dioddefiadau; o gyd- 
weithrediad pob peth er eu llesâd; o'r anrhydedd oedd eu di- 
: oddefiadau yn ddwyn i'r Arglwydd, '&c. Yr oedd eu ffydd 
hefyd yn gweithredu yn amlwg. Yn wyneb yr hyn oll oeddynt 
yn ei ddioddef oblegid yr efengyl, yr oeddynt yn sefydlog gredu 
mai tystiolaeth Duw oedd yn cael ei gosod allan ynddi, ac yn 
diysgog ymddiried ; yog Nghrist. fel un digonol i gadw yr hyn a 
rodded atto. Gwel iw mhellach, 1 Thess. a » iA YcDÌRN 
5 Yr hyn sydd argoel goleu , o gyfiawn, farn 
— Duw, fel y' ch cyfrifer) yn deilwngideyr nas Dduw, 


er mwyn yr hon yr ydych hefyd ; yn! goddef, we 


FO: 


PEN.d. 2. THRSSALONIAID; a0. 


Yr oedd Panl a'i frodyr yn gorfoleddu yn y Thessalon- 
ìaid, o herwydd. eu hamynedd a'u ffydd yn eu holl erlidiau a'r 
gorthrymderau yr oeddynt yn eu goddef, Adn. 4. Er calon- 
did ac annogaetb iddynt, y mae'r. Apostol yn dywedyd, Yr hyn 
sydd argoel goleu o gyfiawn farn Duw. Y mae dioddefiadau 
duwiolion, yn. enwedigol eu dioddefiadau. yn achos Crist, yn 
eglur brawf fod Duw i farnu'r byd mewn cyfiawnder. O her- 
wydd y mae Duw yn c« oruchel- lywodraethwr; y mae yn berffaith - 
gyfiawn; y mae'n alluog i i gyflawnu yr hyn sydd yn unol âi 
€wyllys; oddiwrth y pethau hyn gellid disgwyl y byddai. ei rag- 
luniaeth yn gwenu ar ddnwiolion, ac yn gwgu ar annuwielion; 
ond yn fynych y mae'r cyfiawn yn cael ei orthrymmu, a'r ang- 
hyfiawn yn llwyddo yn y.byd hwn; y mae'n rhaid, gan bynny, 
fod barn i ddyfod, yn yr hon y ca pob peth ei ddwyn. i iawn 
drefn. — Preg. 3.16,17. Neu fe ddichon mai meddwl yr A| pos- 
ctoly iw, fod gortlrymderau credinwyr, fel rhyw ddrych, yn am- 
ygu y bydd Duw, yn ei gyfiawnder, yn sicr « o gospi: annuwiol- 
ion. Os yw efe yn trefnu i'w bobl gael eu ceryddu. mor llym 
_ yny byd. hwn, moneldyg fydd rhaid fod y dial; ar blant an- 
ufudd-dod yn y diwedd. Diar.11.31, Jer. 'as. '29. Luc 23. 
81. 1Pet.4.17. Neu fe ddichon fod y geiriau” 'n arwyddo i mai 
cyfiawn ì iawn y mae Duw wedi. barnu, pau yn golygu yn gym- 
. mwys i oddef y fath ofidiau i gyfarfod ei bobl, ag sydd. yn 
” cael eu goruwch- -]ywodraethu er ei ogoniant. ei hun a'u les 
hwythau; neu fod y pethau hyn yn cael eu goddef gan Dduw, | 
fel y byddo iddo gymmeryd achlysur. i ddangos ei gyfiawnder, 
— neufely byddo. iddynt benderfynu. yn yr amlygiad. mwya gogon- 


— eddus o'i gyfiawnder, pan. yn rhoddi I bywyd. tragywyddol î i'w 
— bobl, ar ol ARY YNYR ac SWN cospi byth y rhai sydd 

_ ŷn eu gorthrym La Gwel Adn. N; Neu. fe allai mai meddwl 
_ y geiriau yw fod 'cyfiawnder Du iw? names amlwg yn yr hyn 
5 sydd yn cymmeryd lle yn y byd , gan fod dioddefiad ah duwiol- 

_ ion yn tueddu i'w DAR i'r orphwysfa sydd; yn eu haros, 
. ac ymdrechiadau igelygidefh iol eu. gwrthwynebwyr yn eu cym- 
'S mwyso hwythau i'r trueni. fyd, lant. yn eì ei Y NU byth. Neu 


ynte y mae'r geiriau yn dal a Pig bod : | amynedd a ffydd c du wiol- 


Fa ji 
ïon, dan eu hamrywiol BN yte er yn brawf eglur fod Diw 


yn. barnu yn gyfiawn pan yn eu cyfrif yn. deilwng o'r deyrnas i 
“ba un y mae wedi eu galw. : Y mae'r. Apostol, gan hynny, yn 
'dywedyd, Fu y'ch cyfri ifer yn deilwng i i deyrnas Ddw. Y mae 


i ih fad ey 


468 2 THESSALONIAID. PEN... 


teyrnas Dduw weithiau yn arwyddo'r efengyl. Mat. 12. 28. 
13. 47. Yr oedd dioddefiadau y Thessaloniaid ynrachos yr 
efengyl, ac yn neillduol eu hamynedd a'n ffydd dan eu berlidiau 
“ â'u gorthrymderau, yn rhoddi le iddynt gael eu cyfrif yn deil- 
wng, hynny yw, yn rhai ag oedd yn rhodio yn addas; neu fel 
'y gweddai i rai ag oedd teyrnas Dduw wedi dyfod attynt. Y 
mae'r geiriau teyrnas Dduw yn arwyddo:hefyd y dedwyddwch 
*nefol, yr hwn y mae Duw wedi ei barottoi-i'w eiddo er seiliad 
ybyd. Mat. 25.34. Nid yw dioddefiadau duwiolion ddim yn 
haeddu'r gogoniant nefol: Rhuf. 8, 18. ond y maent yn eu 
cymmwyso i'w fwynhau, Y maent yn foddion i'wpuro oddi 
wrth eu sothach, a thrwy hynny yn eu gwneuthur yn addas i 
fyned i wlad y purdeb. Heblaw hynny, y mae Duw wedi trefnu 
i'w bobl ddioddef gyda Christ yn y byd hwn; ac yna i gael 
teyrnasu gydag ef mewn byd gwell, _ Rhuf. 8. 17. 2 Tim. 2.12. 
Pan ymae duwiolion, gan hynny, yn cael eu dwyn ar hyd y 
llwybr a drefuodd Duw i'w. bobl gael eu- dwyn ar hyd-ddo Í 
- megliinnt; y mae 'n addas iddynt gael myned i mewn trwy 'r 
porth i'r ddinas. Pbil. 1, 28. Dymma'r, hyn. oedd yn peri ir 
Apostol ddywedyd, £r mwyn yr hon yr yd; lych hefyd yn godde ef. 
Oblegid eu bod yn cofleidio 'r “efengyl, yn ymdrechu i ddwyn 
yn y blaen achos teyrnas bduw yn y byd, ac yn cyboeddus 
_ arddel eu disgwyliad am ddedwyddwch trag gywyddol, trwy lesu 
Grist, yn ol yr efengyl, yr oedd eu gelynion yn gwneuth Hu 
cymmaint ag a fedrent i'w niweidio, 0 ran eu, henw da, eu 
| meddiannau, eu rhydd.did, &c. . Yr oedd gobaith. am y nefol 
^ddedwyddwch yn eu calonnogi ì 1 ddioddef pob erlidiau. a df 
rymderau yn amyneddgar, ac heb lewygu. Mat, UN 10— 2. 
_lê, gan mai ar hyd, llwybr dioddefiadau yr oedd en ; Arglwydd 
— medi trefnu i'w bobl gael eu dwyn i ogoniant, yr oeddynt ; ym 
_ ymroddi i rodio 'r llwybr hwn. er mwyn, dwed i'r MH 
- nefol ogoniant, y. i Tr 
NG abod LM ch 


- 6 . Canys. nie nend yw. ger yny (rw u (Ay 
; mr i'r rhai Wydd yn eich. cystuddio chwi 


wj YW sdn 'yr cg a grybwyllasa” flee yr Adnod daenobol m 
igifiawn farn Duw, y.mae 'r Apostol, yn dywedyd, Canys 


'cifiawn yw ger bron Duw, dalu eystudd â'r rhaì sydd yn 
ME Yr oedd y, Thessaloniaid yn cael cw. 


Re 


BEN. I, 2 THESSALONIAID. $og 


iystuddio. Trwy fod llawer o ddrwg-eiriau yn cael eu 
dywedyd yn gelwyddog am danynt, amharch corphorol yn 
cael eí ddangos iddynt, a'u meddiannau yn cael eu anghyf- 
ìawn gymmeryd ynìmaith, trwy eu bod yn cael eu difedd- 
ìannu o'u rhydd-did, a bod eu bywyd yn cael ei osod yn fynych 
mewn enbydrwydd, yr oeddynt yn cael eu cystuddio yn eu 
'cyrph:a'u meddyliau.” Ond y mae cystudd i gael ei dalu i'r 
Ru sydd yn awr yu cystuddio plant Duw. Y mae hyn weith- 
iau yn cymmeryd lle yn y byd hwn, pan y mae rhyw farnedig- 
' aethau arswydus yn syrthio âr erlidwyr, megis ar Pharaoh, ar 
Herod, ar y genedl luddewig, &c. Ond y mae'n sicr o gym- 
meryd lle yn nydd y farn, âc i dragywyddoldeb: ym myd yr 
_ysprydoedd.” Bydd ŷn gystudd annioddefol i erlidwyr weled 
yrhai y buont yn eu diystyru, yn eu gwawdio, a'u herlid, yn 
odi eu pennau, ac. yn cael eu harddel gan y Barnwr mawr, 
ger bron ei. Dad, a'r angylion sanctaidd; bod yr achos ag 
oeddynt. hwy. yn erlid duwiolion: o'i blegid, yn cael ei. ddal 
allan ger bron nefoedd a daear, fel achos cyfiawn, ïe, fel achos 
Crist e eì hun; bod amynedd z a gwroldeb y saint dan eu dioddef- 
ojadau, yn cael eu canmol a'u gwobrwyo yn y modd mwya cy- 
“hoeddus; eu | bod. hwy eu hunain, ar ol bod mewn awdurdod, 
ac yn .gorthrymaiu yn ol eu hewyllys, wedi eu diosg o'u holl 
fawredd; a'u gwneuthur yn amddifaid o'u holl gysuron; eu bod 
ync cael eu galw i i gyfrif, nid yn unig am eu hymddugiadau tu 
o agaty rhai. fuont yn eu herlid, ond hefyd am yr egwyddorion 
oddiwrth | pa rai yr oedd y cyfryw ymddugiadau yn deilliaw; 'bod 
— holl ofidiau y rhai fuont yn eu herlid wedi hollol : a thragywydd- 
NR ddarfod, ond na bydd. byth ddiwedd na. lleihad ar y? trueni 
y maent hwy wedi ei dynnu arnynt eu hunain. Cyfiawn yw, ger 
ss MAG Dui i gystudd gael ei dalu iddynt. Y maent wedi. erlid 
— a gorthrymmo. rhai'nad- oeddynt yn gwneuthur dim niweid 
ddynt. hwy: y maent wedi dangos gelyniaeth at achos ag oedd 
, ynddo e ei hun yn. hollol gyfiawn: y maent wedi gwneuthur cym- 
maint 8 aga fedrent tu ag ât rwystro yr hyn oedd yn tueddu fwyaf 
at ogoniant I Duw. a llesâd eneidiau: y mae Duw yn ffieiddio 'r 
gellon hyn, dî wedi bygwth dangos ei anfoddlonrwydd 
yn en: herbyn: ' nid yw ond Jyriirgyl gya, iddo' san] 
Way: pha: ch we MP TR R Y 
iA rd Wi y rhai a gydd ddir, esmwyth. 
Lwyr V, ca 


570 2 THESSALONIAID. P&x; f. 


dra gyd â ni, yn ymddangosiad yr Arglwydd 
'Tesu o'r nef, gyd â â'i angelion nerthol, —- 
Y mae cystudd ï gael ei dalu i'r rhai syddi yn cysuddit 
plant Duw. Adn.6. I gysuro a chalonnogi y Thessaloniaid 
ym mhellach, y mae'r Apostol yn diywedydin Ac i chwithau, y 
rhai a gystuddir, esmwythdra gyda ni. Yr oeddynt hwy y pryd 
byn yn cael eu cystuddio. Gwel Adn. 6. Ond y mae esmwyth- 
dra yn cael ei addaw iddynt. Y mae anesis, y gair sydd ymma 
am .esmwyihdra, yn cael ei gyfieithu llonydd, 2Cor.92.15. 7. 5. 
Y mae duwiolion i gael llonydd oddiwrth eu holl lafur trafferth- 
us, eddiwrth holl ofidiau 'r bywyd presennol, oddiwrth erledig- 


aethau, oddiwrth brofedigaethau, oddiwrth bechod, ac oddiwrth: 


guddiadau wyneb Duw. Ac fe ddichon fod yr esmwythdra 
hwn yn cynnwys ym mhellach y boddlonrwydd a'r hyfrydwch 
fydd duwiolion yn eu mwynhau pan yn gorphwys yn eu rhan. 
Y mae bod yr esmwythdra hwn i'w gael gyda chenhadon Crist, 
yn arwyddo bod y rhai'n ìi gael mwynbau esmwythdra, bod y 
bobl y maent yn awr yn gweini iddynt i gyfrannogi o'r un es- 
mwythdra, ac y bydd cyd-fwynhau yr un dedwyddwch 'yn ei 
fawr chwanegu. Cyfiawn yw ger bron Duw roddi yr esmwyth- 
dra hwn iddynt; nid oddi ar un teilyngdod haeddiannol yn- 
ddynt hwy; ond am fod Duw wedi gosod neu drefnu y bydd 
i'r rhai a ddioddefant gyda Christ, gael teyrnasu hefyd gyd ag. 
ef; am ei fod yn ei gyfammod â'i Fab wedi ymrwymo i roddi. 
gogoniant i bawb a gredaut ynddo; am fod Crist wedi haeddu 
hyn; ac am fod Duw yn ei addewidion i'w bobl, wedi rhoddi 
iddynt le i ddisgwyl hyn, Mat.5.11,12. 1Pet. 4.14. Y 
mae'r esmwythdra hwn i gael ei roddi, yn ymddangosiad yr 
Arglwydd Iesu o'r nef... Y mae apocalupsis, y gair sydd ymma 
iam ymddangosiad, yn arwyddo dadguddiad. Nid oedd y rhai a: 
welodd Grist, pan ymma ar y ddaear, ond ychydig iawn mewn. 
cydmariaeth. â'r rhai na welsant mo. hono erioed ; o'r rhaì a'i 


gwelodd yn y enawd, nid oedd ond ychydig yn gweled ei ogon- 


iant; pan wedi gorphen ei waith ar y ddaear, 'efe a dderchaf- 


oddì i'r uchelder, lle y mae allan o olwg trigolion ein 'byd'nig: 


ac nid yw ei. bobl yn gweled ei ogoniant yn: puton 
megis mewn drych. Ond y mae efe i ymddangos. Ymae íi 
ddyfod. mewn modd gweledig ì i farnu 'r byw a'r meirw; a'r pryd 

hynny fe ga gogoniant e ei byu a GU ei waith. fel Cyf- 


Fw 


Pan; si. 2 THESSALONIAID, êT1i 


. Fyngwr, eu helaeth ddadguddio.. Y pryd hyn y ca ei bobl gyí- 
lawn feddiannu yr esmwythdra y mae'r Apostol ymma 'n sôn 
am dani. Y mae'n wir eu bod, mewn rhyw fesur, yn mwyn- 
hau.esmwythdra, tra yn y byd hwn; y maent yn cyrraedd 
graddau helaethach o hono ar eu hymadawiad o'r corph; ord 
yn nydd. y farn y cânt eu dwyn i'r cyflawn fwynhad o hono. 
'Y pryd hynny fe fydd y Barnwr yn dyfod gyda'i angylion nerih- 
ol. Y mae. 'r angylion sanctaidd yn eiddo Crist. Efe yw en 
“Creawdwr; ac efe yw eu Harglwydd a'u Pen, i'r hwn, fel Cyf- 

_ fyngwr, y maent wedi eu darostwng. Y maent yn angylion 
nerthol. Psal. 103.20. Fe ddichon mai trwy eu gweinidog- 

aeth hwy y bydd Crist yn gosod allan ei nerth yn y dydd 
hwnnw. Yn eiail ymddangosiad fe fydd Crist yn dyfod gyda'i 

angylion, Mat. 16. 27. 26. 31. Daw y rhai'n gydag ef i'r 
giiben îi osod allan eì ogoniant, ac i weini iddo, Ym. mblith 
pethau. eraill byddant yn casglu 'r etholedigion ynghyd, 'Mat. 

— 24.31. yn didoli. 'y rhai drwg oddiwrth y rhai cyfiawn, Mat. 
13.49. yn cynnull o deyrnas Crist yr holl dramgwyddiadau, a'r 
.rhaia wnant anwiredd, Mat. 13. 41. ac yn. byt annuwiolion 


— ŵrffwrn dân. Ge cad cd | | y db ty 


WŴariat EA MS â < wil 2. aw sb 
“8 Athân. Maes du gan. wdi dïal i'r sawl 
;nid adwaenant Dduw, ac _ ydynt yn ufuddhôe 
“i efengy 1 ein Harglwydd Iesu. Grist; Mb ew 
dib. a a. 
Feddaw. bing nid yn unig gyda'i engylion. nerthol, 
iâdm 7. ond befyd â thân fflamilyd. Dan, 7. 9, 10. _ Fe 
' ddichon fod hyn yn arwyddo ymddangosiad angylion, y rhaì 
_ fyddant fel cerbydau tanllyd yn dyfod ; gydag ef. _ Psal. 104. 4. 
sCydmar. Heb. 1, 7. Neu y mae'r geiriau'n dal allan y bydd 
“y Barnwr yn dyfod yn y modd mwya gogoneddus, â rhyw oleuni 
“disglaer yn ei amgylchynu. Efe a ddisgynnodd ar Sinai mewn 
tân. Ecs. 19.18. Arwydd weledig o bresennoldeb Duw oedd 
yn bwn: o herwydd fe ddywedir fod yr olwg ar ogoniant yr 
Arglwydd fel tân yn difa ar ben y mynydd, Ecs. 24.17. Neu 
fe ddichon mai meddwl yr Apostol yw y bydd tân naturiol yn 


“ cael ei ennyn, ar. ddyfodiad y Barnwr, fel y bydd ì'r elfennau 


oddi, a' r ddacar a'r gwaith. sydd ynddi gael eu losgi. 2 Pet. 
» 10. Neu ynte meddwl y geiriau yw, y bydd digofaint 
Run y'pryd hynny, yn arswydus ennyn yn erbyn annuwiol- 





572. 2 THESSALONIAID. PEN. i. 


ìon. Y mae'r dwyfol. ddigofoini, mewn amrywiol fannau, yn. 
cael ei gydmaru i dân. Deut. 32. 22. Psal. 97. 3. Jer, 15.14. 
91.12. Galar. 4.11. Heb. 10 27. Par byn annhraethol boen 
ì wrthddrychau ei anfoddlonrwydd. Bydd yn dyfod gan roddi. 
dial i'r sawl nid adwaenant Dduw. Fe ddichon fod yr Apostol, 
dan yr enw y sawl nid adwaenant Dduw, yn golydu yn fwya 
neillduol y Cenhedloedd. 1Thess.4.5. Nid oedd ddim yn 
'gymmeradwy ganddynt gadw Duw yn eu gwybodaeth. Rbuf. 
JU. 28. Nid oeddynt ddim yn gwneuthur iawn ddefnydd o 
'oleuni natur; ac. oblegid. hynny yr oeddynt yn llettya meddyl- 
iau cyfeiliornus am Dduw, ac yn gweithredu yn gyfatgenuiMi, 
bynny. Y mae'r geiriau yn ddarluniad hefyd o bawb sydd yn 
. ddieitbraid i iawn wybodaeth o Dduw, trwy eu bod ddim yn 
“gwneuthur iawn ddefnydd o'u manteision, ac. yn ganlynol. 
ddim yn ei garu, nac yn galw arno, nac yn ymddiried: ynddo, 
nac yn diolch iddo am ei gyfranniadau, nac yn ei wasauaethu, 
fel y gwna y rhai sydd yn ei iawn adnabod. Y mae anwybod- nŵ 
aeth. o Dduw yn fawr ddrwg, fel y mae yn dangos diystyrwch. 
ar Dduw, fel pe na byddai ddim yn deilwng o le yn y meddyl, $ 
in arwain i gam-ymddugiadau tu ag at Dduw, i ddiystyrwch ôr 

ì gyfraith, ac at bob drwg. Oblegid hynny fe fydd y. Barnwr, - 
ÔN Tal ar y rhai'n, neu yn dangos ei tU RMY —— 
attynt, mewn. barnedigaethau tra avswydus. Bydd. ynrhoddi 
dïal hefyd ar y rhai nid ydynt yn ufuddhau î efengyl ein Har- 
glwydd Iesu Grist. Arw yddoccad y gair efengyl yw newydd, . 
neu gennadwri dda. Gwel 1Thess. 1. 5. Gellir ei galw yn 
efengyl ein Har, lwydd Jesu Grist, am mai efe ywei Hawdwra'i 
phrif bwngc. Y mae'r efengyl hon yn galw dynion i: dderbyn A. 
y cymmod yn nhrefn Duw, 2Cor.5, 20. yn gorchymmyn ffydd 
yng Nghrist, 1loan 8. 23. ac yn dysgu pawb a wrandawant 
arni, i wadu annuwioldeb a chwantau bydol, ifyw yn gyfiawn, 
yn sobr, ac yn dduwiol. Tit.2.12. Yrhainad ydynt ddim. 
yn ufuddhau i i'r efengyl yw y rhai sydd yn ei chlywed, ac felly. 
yn gwybod beth yw ei gofynniadau, ond yn wyneb hynny ddim. av 
“yn ' cydymffurfio. â hwynt. Bydd dïal dychrynllyd i gael 
ei dywallt ar y rhai 'n.. y maent yn dangos yr amharch 
mwyaf. i awdurdod Duw, yr hwn sydd yn galw. ar bawb i. 
barchu ei Fab; yn amlygu cariad. lywodraethol at. yr byn y. 
mae p w wedi dangos y casineb mwyaf atto; yn ymddwyn fel. a yf 
rhai fyddai 'n anfoddlon i Dduw gael ei ogoneddu yn y ffordd N 


4 


A 
N Ydn 


CPEN.E. * . 2 THESSA LONIAID. ES. 


'a'drefnodd i esod allan ogoniant ei briodoliaethau ; yn taflu. 
diystyrwch ar ddyfais anfeidrol ddoethineb; yn dangos yr an-. 
niolchgarwch mwyaf yn wyneb yr amlygiad mwyaf gogoneddus. 

“oddwyfol gariad; ac yn esgeuluso yr unig ffordd o waredig- 
aeth'a'drefnodd Duw i bechaduriaid. Yn wyneb y pethau lyn 

'a'r cyffelyb, syd allant ei Ìn WN a bydd ì ddial eu 
gorddiwes? 

WB Es. OnÊ ŵr 
' 9 Y rhai a ddïoddefant: yn we A'N 
ddinystr tragywyddol oddi ger bron yr AO 
sc ôddiwrth | ogoniant ei gadernid. ec 


dWr bey on”: oe , 
—— fydd y. dista rydd y Hyw a y rhai nid 
' adwaenant Dduw, ac nid ydynt yn ufuddhau i efengyl ein 
oH wrglwydd. Iesu Grist, y mae'r Apostol yn dywedyd, Fa 
“a ddioddefant yn gospedigaeth, ddinystr tragywyddol oddi ger. 
— bron yr Arglwydd. Ni bydd eu holl ddioddefiadau ddim ond - 


5 


ŷ 


| cospedigaeth. Y mae hyn yn rhoddi ar ddeall-i ni eu “bod. yn. k 


Uu greâdiriaid euog, bod yr hyn y buont yn euog o liono yn fawr 


ddiwg, ac mai ì amlygu anfoddlonrwydd y goruchel Lywodr- 
'âetlwr y byddant yb. gorfod dioddef.” 'Bydd y gospedigaeth 


'hon yn ddinystr. “Nid ydym ddim i feddwl y bydd iddynt gael 


“eu difodi, ond fe lwyr 'ddinystrir eu holl gysuron, yn. gystal | a fu 


phob gobaith am ddedwyddwch. Bydd. y dinystr hwn ys ddi-. 
nystr trígywyddol.” Mat.3.12. 25. 41, 46. Nid yr 'amser y 
bu annuwiolion 'yn pechu sydd i benderfynu UN eu. cospe 
edigaeth; “ond drwg eu pechod, fel. y mae 'yn erbyn. Bod 
o anfeidrol fawredd: “mae parhad. trueni y colledigìon yn cael 


| “ei osod allan yn y yr un geiriau ag sydd yn cael eu harfer osod 
“(allau “ddiddiwedd barhad dedwyddwch gwir dduwiolion ; Y 





y'rhai 'n wedi diystyru a a gwrthod'yr unig waredigaeth: â 
fhodd Duw; ni all fod gên hynny ddim gobaith iddynt bylh - 


ync ddiddiwedd ; i âm hynny'r ni ellir dim disgwyl y bydd. diwedd - 





twb GM Fe ddichon fod hyn yn arwyddo y gwna 'r Barn- 
wr ddywedyd wrthynt, Ew, ch oddi wrthyf, chwi rai melldigedig; 
f ly y bydd iddynt el eu halltudio oddiwrth ei br esennol- 





U deb cysurus, a hynny dros byth. “Mat. 25. 41. Neu ynte, 
—“meddy y geiriau” yw y bydd 'eu dinystr yn' deilliaw cew 


n 


wc gwlan ac fe fydd eu gelyniaeth at Dduw yn parhau ŵg 


y' dinystr tragywyddol hwn eddi ger bron ì yr 


— 
- - 


- 


iA 29 THESSALONIAID. Punt. 


yr olwg fyddant yn gael ar yr Arglwydd, fel Bod ag y maent 
wedi ei ddirfawr gynhyrfu i i ddigofaint, trwy yr anneirif bechod- 
au y buont yn euog o honynt; fel Bod holl-wybodol, yr hwn 
sydd ; yn ì berffaith byspys o'u holl feiau; fe] Duw. perffaith sanct- 
aidd, yr hwn na all ddim llai nâ chasâu pechod â chasineb 
hollol; fel Bod diwyrni yn ei gyfiawnder, yr hwn na ddichon 
wneuthpr dim cam â'i gyfraith a'i lywodraeth ei hun, nac â neb, 
o'i  greadnriaid fel Bod anghyfnewidiol, yr hwn ni ddichon 
byth ddyfod i i garu yr hyn y mae efe yn bresennol yn ei:gasâu; 
fel Duw” r gwirionedd, yr bwn na ddichon ddim llai pâ chyf- 
Jawnu ei fygythion ; fel Bod holl-alluog,. yr hwn na ddichon 
ddim bod yn fyr o allu i i osod ei ddedryd mewn grym; ac fel 
Bod holl-bresennol, o wyddfod yr hwn nì bydd dim modd i 
gael lle i ymguddio. .Pan welant fod wyneb yr Arglwydd yn 
cael ei osod yn eu berbyn, 1 Pet.3.12. fe fydd yr olwg arno 
yn annioddefol ddychwynllyd iddynt. Dat. 6. 16. Bydd 
mellt yn saethu o'i wyneb i'w taro â diddiwedd arswyd ac an- 
obaith: ac fe fydd y ddedryd a ddaw allan o'i enau yn eu tra- 
. gywyddol. ddifeddiannu . o'u holl gysuron. Bydd eu dinystr yn 
dyfod hefyd. oddiwrth ogoniant eî gadernid ef. Cânt eu tragy- 
wyddol alltudio oddiwrth holl ogoneddus effeithiau ei allu cad- 
'wedigol, fel a chânt byth brofiadol adnabyddiaeth o'r gallu 
. fydd yn dwyn gogoniant i gyrph ac eneidiau'r saint; Ac fe 
fydd holl-alluogrwydd Duw yn cael ei osod ar waith i ddìn- 
ystrio. ei elynion. Rhuf. 9.22. Ei allu a weithreda yn ogon- 
eddus i ddwfn argraphu ar eu meddyliau ystyriaeth o uniondeb 
y gyfraith a sathrasant dan eu traed, o gasineb Duw at bechod, Yn 
o'r modd y cawsant eu mynych rybuddio o'u henbydrwydd, 
o'r modd ffyddlon y cafodd Crist ei osod o'u blaen fel Gwared- 
wr holl. ddigonol, o'r modd taer y darfu. iddynt gael eu gwahodd 
i| ddyfod atto, o waeledd y pethau a'u boddlonodd pan oeddynt 
yn ymroddi i wneuthur eu dinystr eu hunain yn sicr, doe A 
j thrwy yr un dwyfol allu y byddant yn cael eu cynnal. ì ddioddef, 
a'u teimladau yn cael eu gwneuthur yn fywiog i amgyffred y 
digofaint. fydd yn ymddangos yn MAE Magwyd Duw tu ag 
AA dano ŵ ip Me nh i “Ui * 


MU AL 


10 Pan ddêl efe i'w ogoneddu yn. ei saint, ac 
i fod yn rhyfeddol ì yn y rhai oll sydd yn credu 
(“o herwydd i i'n tystiolaeth. ni yn eich myn | 
gael ei chredu) yn y dydd hwnnw, 


F&N.T. 2 THESSALONIAID, ŷn 
“ Y mae annuwiolion i ddioddef yn gospedigaeth ddinystr; 
Gwgywjddol oddi ger bron yr Arglwydd, ac oddiwrth ogoniant 
ei gadernid ef. Adn. 9, Y mae hyn yn sicr o gymmeryd lle 
pan ddêl efe i'w ogoneddu yn ei saint, ac â fod yn rhyfeddol yn 
gy rhai oll sydd yn credu. Y mae Crist i ddyfod, Gwel, ì Thess, 
2.19. Mewn perthynas i'r saint, gwel 1 Thess. 5. 27. ac mewn 
perthynas i'r rhai sydd yn credu, gwel 1 Thes. 1.3. Pan 
ddaw Crist, yn y dydd diweddaf, efe a ga ei ogoneddu a'i ry- 
feddu yn y rhai'n. Y mae holl weithredoedd Duw yn” ei glod- 
fori, peu yn. gosod allan ei ogoniant. Psal. 145. 10. Fel hyn. 
yr oedd yn cael ei ogoneddu : ar Pharaoh, ar ei holl fyddin, ar 
ei gerbydau, ac ar eì farchogion. Ecs. 14.17. Ac y mae'r 
Prophwyd yn dywedyd, Yn Israel yr ymogonedda efe. . Es. A4, 
23. “ Felly hefyd fe fydd yr. liyt fydd wedi ei wneuthur yn y 
saint, ac erddynt, fel y bydd i'w eglur weled yn nydd y cyfrif, 
siriol; osod allan ogoniant yr Arglwyddi lesu, Y mae 
rhyw ddodrefn neu adeiladaeth anarferol o hardd yn 'ogon- 
iant i'r hwn a'i gwnaeth, Ac fe fydd duwiolion yn eu calon, 
— yn gystal ag yn eu clodforedd, yn dadgan gogoniant y Gwared- 
wr gyda'r hyfrydwch mwyaf. Bydd yn ogoniant iddo fod pob 
math o ddynion, o wahanol oesoedd, gwledydd, ieithoedd, am- 
. gylchiadau, tymherau, galluoedd, a golygiadau, wedi 'cael eu 
dwyn i gofleidio yr un efengyl, ac i ymddiried i'r un Gwaredwr 
am. iechydwriaeth; fod y rhai a fu yn euog o gynnifer o bech- 
odau, a'r rhei'ny o 'r fath natur, yn sefyll yn gyfiawn ger bron. 
y frawdle, heb ddim i gael ei osod yn eu herbyn, pan y bydd 
myrddiynau yn cael « eu cyfiawn gospi am eu beiau; fod y rhai 
unwaith yn dywyllwch, yn elynion. gwrthryfelgar a chyn« 
ïe, yn feirw mewn. pechodau. a chamweddau, wedi eu 
ior wahanol oddiwrth. yr hyn oeddynt wrth. natur- 
iaeth, ie, oddiwrth. yr hyn oeddynt trwy ras tra. ymma, ary 
| ddaear, yr un. ffurf â delw Crist ei hun, heb gymmaint ag un 
brycheuyn i'w weled arnynt, yn zymmwysi fod ynghymdeith- 
as. angylion, de yn addas ì gymdeithasu â Duw o anfeidrol 
burdeb; fod rhai oedd r mor weiniaid wedi cael eu nerthu i Ì ddal 
fynu. dan y croesau y tna ac i barhau hyd y diwedd, a 
lynn yn wyneb yrh * | elynion, oedd, yn ymosod. amynt, a'r 
holl anhawsderau. oedd ganddynt. i dorri trwyddynt ; fod cyn- 
nifer. o ragluniaetbau. ag g oedd yn yn ymddangos unwaith ; yn. dy- 


Ymg. Te, .€ chynnifer o droion yn rhagluniaeth, ag gadd 





b18 2 THESSALONIAID:: “PaN.d. 


yu ymddangos yn wrthwynebol iawn i'w silydd, ìi eu gor- 
uwch-lywodraethu í fod er llesâd iddynt; fod rhaì ag oedd mor 
wael, o ran eu cyrpli, wedi eu cymmeryd o'r ddaear ar y cyntaf, 
a'u pebyll priddlyd yn cael eu malurio gan anhwyldeb a chlef- 
ydon, ac o'r diwedd yn syrthio yn ysglyfaeth i angeu, o ran eu 
galluoedd, ddim ond rhai bychain, ïe, amrywiol o honynt, ffol” 


betliau'r bŷd, o ran eu hamgylchiadau yn isel a thlodion, ac yn 


fynycli, bid yn unig yn cael eu diystyru, ond lefyd eu herlid: 
a'u gorthrymmu gan y byd, yn c4el eu gwnedthur mor. 'ogon- 
eddus, yn cael cyrph yr un ffurf a chorph gogoneddus Crist eí 
hun, Phil.3.21. l Cor, 15.42—44. yn cael êu harddel ger 


_ bron angylion Duw, Lac 12. 8. eu gosod ar ddeheulaw.” o'r 


A 


Barnŵr, Mat. 25. 99. yn cael eu gosod i eistedd ar ei orsedd- 
faingc, Dat. 3. 21. ac yh cael eu coroni â gogoniant; TM 
4.8. lag. 1. 12. ì Pet. 5. 4, fod rhai a fu yn g galaru. cymoaint 
pan yn cael iawn olwg ar eu cyflwr, ac yn oeb Gwdithitf yn llwyth“ 
og dari eu hamrywîol ofidiau, wedi goddiweddyd llawenydd a 4 
hyfrydwch, a dyddiau eu galar wedi trâgywyddol d ddarfod; â | 
bod y fath dyrfa wedi cael eu dwyn, trwy rinŵedd ei aberth, a 
gweithrediadau ei Yspryd, i fwynhau tragywyddol dd edwyddwch. 
Par golwg ar y pethau hyn a'r cyffelyb, iddo EY.” 
gan an gylion, ac yn enwedigol gan gredinwyr eu hunain, Gyda 
syndod yr edrychant, y dydd hwnnw, ac i ' dragywyddoldeb, 
ar fawredd ei garïad, a chyfoeth ei ras; ar werfhfawro 'giwydd 
€i waed, a digonolrwydd y bridwerth a 'yoddodd 'drbstynt'y i 
lwyddiant ei eiriolaeth ar eu rhan; ar bni E4 
iadau mewn perthynas iddynt; ar y gallu fydd wedi. 'cael ei am- 
lygu; ar yr amynedd fydd wedi cael ei. ddangos. Ed dycn; 
yn wyneb eu holl wendïdau; ar y gofal” fydd” efe swnich ei gy 
meryd am danynt ym mhob amgylchiad; ar ei ryddlondeb yn yn 
ê cyflawnu ei holl addewidion iddynt, &c. Yr oedd” yr Apostol N 
ŷn byderu y byddai'r Thessalonîaid ŷm mhlith y rhai y 'byddai 
Crist yn 'cael ei ogoneddu a'i ryfeddu ynddynt. I. Wan ngos 
ìddynt ar ba sail yr uedd yn llettya 'r fath ddyf ddifa, 
ŷ mae yn dywedyd, O herwydd i'n tystiolaeth. ni yn ceith dd 
chwi gael ei chredu. Y mae'r efengyl yn dystiol laeth, mewn 
perthynas i gyfoeth” A le Duw, y gosodiad: o'i Pab “Try” yn 
'Waredwr i bechaduriaid, y swyddau y mae Crist yi NR gy yflawnu, 
ei — birodrwydd i dderbyn yrhai a gredant y ynddo, y bend ith- | 
ion y mae'n gyfrennu ì i bawb syddyn eî TF” ei (dyfod ad 


PaN. 1: 2 THESSALONIAID. 5n 


i farnu 'r byw a'r meirw yn y diwedd, &c. Yr oedd Paul a'i 
frodyr wedi bod yn cyhoeddi'r dystiolaeth hon yn Thessalonica: 
ac yr oedd y 'Thessaloniaid wedi ei chredu, nid yn unig trwy addef 
ei bod yn wir, ond hefyd trŵy ei derbyn a'i chofleidio â'r holl 
galen, fel gwirionedd o'r pwys mwyd, Y mae'r geiriau yn y 
dydd hŵnnw, i gael eu cyssylltu â'r liyn â ddywedasid am ddy- 
fodiad Crist i'w dz0neddu yn ei saint, ac i fod yn rhyfeddol yn 

y rhai oll sydd yn credu. Neu fe ellir cyfieithu diwedd yr adnod 
hon yn y modd canlynol, Yn y dydd liwnnw fe fydd yn eglur 
mai gwir yw yr hŷn a dystiolaethasom i chwi. _ Y mae episteuthe, 
y gair sydd ymma am gael eì credu, yn cael ei arfer gan y 
Deg a thrugain yn yr ystyr hyn. Geni. 42. 20, 


11 Ami ba achos yi ydym Hedd yn gweddïo 
yn wastadol drosoch, a'r fod i'n Duw. ni eich 
cyfrif chwi yn deilwng o'r alwedigaeth hon, a 
chyflawni holl foddlonrwydd ei ONI â 
gwaith ífydd, yn nerthol: 


SE Ca Crist eì ogoneddu yn y saint, ac efe a fydd yn rhyfeddol 
yny rhaì oll sydd yn credu. Adn. 10. Am ba achos yr oedd. 
yr Apostol yn gweddïo yn wastadol dros y Thessaloniaid. Yr 
oedd y rhai'n yn agos iawn at ei feddyliau; yr oedd o'r can- 
lyniad mwyaf iddynt fod ym mhlith y saint a'r credinwyr yn y 
dydd diweddaf; yr oeudynt hwy, fel eraill, wth naturiaeth, 
ŷm mliell o fod yng nghyflwr y cyfryw rai; yr oedd arwydd- 
ion gobeithiol yn ymddangos arnynt yn bresennol; ond yr 

_ oedd llawet yn tŵyllo eu hunain; ac fe wyddai'r Apostol eu 
1 hwythau 'n agored ì ymosodiadau lluoedd o elynion. Am 
hynny yr oedd ym gweddïo yn wastadol drostynt, gân eu dwyn 
ar eì feddwl ât orsedd gras, foreu a hwyf, a phâ bryd bynnag ' 

y byddai yn myned at y drugareddfa. Gwel I Thess. 1. 2. 
I ddangos beth oedd yn ei weddio am dano, y mae'n dywedyd, 

— A'r fod i'n Duw'ni eich cyfrif chwi yn deilwng o'r alwedigaeth 
hon. Yr oedd Paul a'i frodyr yn-edrych ar yr Arglwydd fel eu 
Duw. Gwel 1 'Thess; 2.2; . Yr oeddynt yn gweddio ar i'r Duw 
hwn ddwyn ar cynnydd waîth eî ras yn eneidiau 'r Thessalon- 
al i'r diben i'w gwneuthur yn gymmwys ac addas, yn ei olwg 

eii, i fwynhau holl fendithion ei deyrnas, i'r hon yr oeddynt 

Sydd cael eu galw trwy'r efengyl, Adn. 5. i fwynhau gobaith ei 

. LLYFR Y. dm DS ” ] 







578 2 THESSALONIAID. Pr. 


alwedigaeth, Epli. 4. 4. sef camp uchel alwedigaeth-Duw yng 

Nghrist Iesu, Phil. 3. 14. ac felly i gael eu galw gan Grist, yn y 

diwedd, i etifeddu 'r deyrnas sydd wedi ei pharottoi iddynt er 

seiliad y byd. Yr oeddynt yn gweddio hefyd ar iddo gyflawnu 

holl foddlonrwydd ei' ddaioni, a gwaith ffydd, yn nerthol. Y mae 

daioni Duw ymma'n arwyddo ei ben-arglwyddiaethol a'i rasol 

fwriad mewn perthyrias iddynt. Y mae'n cymmeryd i mewn 

ei waith yn'eu dewis yng Nghrist, eu rhagluniïo i fabwysiad, eu 

prynu trwy farwolaeth ei Fab, eu galw trwy 'r efengyl, eu hail 

eni trwy ddylanwadau awdurdodol yr Yspryd Glân, eu mabwys- 

iadu i'w deuîu, eu llonni â diddanwch yr Ysgrythyrau, eu cyf- 

iawnhau trwy ffydd, eu nerthu i barhau hyd y diwedd, ew 
gwaredu o law 'r bedd, a'u gogoneddu byth ym myd yr 

ysprydoedd. Y mae gân Dduw foddlonrwydd neillduol 

yn y.daioni hwn. Y mae'n ymhyfrydu ynddo, fel y mae'n 
tueddu i osod allan ei ogoniant ei hun, ac i fod o lesâd'tragy- 

wyddol i'w greaduriaid, Yr oedd wedi dangos llawer o'i: dda- 

ioni tu ag attynt eisoes. Ymma y mae'r Apostol yn gweddio. 
ar iddo gyflawnu yr hyn oedd etto yn ol o'r dafoni hwn, rwy 

fŷned â bwriadau ei ras ym mlaen, hyd nes byddent wedi eu 
hollol gyflawnu yn eu gogoneddiad. Y mae'n gweddio yn 
neillduol ar iddo gyflawnu gwaith ffydd, yn nerthol. Yr oedd. 
gan y 'Thessaloniaid ffydd. Gwel 1'Thess. 1.3. Y mae gwaith 

ffydd yn arwyddo naill ai ffydd ei hun, yr hon oedd Duw yn- 
ei weithio ynddynt, Ioan 6. 44. Eph. 2. 9. neu ŷn hytrach y. 
_ gwaith y mae ffydd. yn ei ddwyn ym mlaen yng ngbalonnau ac 
ymddugiadau y rhai sydd yn feddiannol arni. . Mewn perthynas' 
i hyn, gwel 1Thess. 1. 3. Er mai y Cristion sydd yn credu, etto 

Duw sydd yn cyflawnu gwaith ei ffydd. Efe sydd yn eì gyn- 

hyrfu a'i gynnorthwyo i sylwi ar sylfaeni ffydd, yn ei nerthu i 

bwyso ar y sylfaeni hyn, ac i ymddnynot mewn cyson â'r 

cyfryw 'ymorphwysiad. 4 


2 Eel y gogonedder enw ein Harglwydd: 
Iesu Grist ynoch chwi, a chwithau ynddo yntau, 
yn ol gras ein Duw. WR” a'r RYDYN GY 
Grist. | 

Ud ddangos beth oedd yn ei olwg wrth weddïo ar i Dduw 
gyflawnu holl foddlonrwydd ei ddaioni, a gwaith ffydd, yn 
nerthol, Adn. 11. y mae'r Apostol yn dywedyd, Fel y gogon- 


RN.Í. 2 THESSALONIAID. 579 


edder enw ein Herglwydd Iesu Grist ynoch chwi. Mewn 
perthynas i'n Harglwydd Iesu Grist, gwel l Thess. 1.1. Y 
mae emw Crist yn arwyddo naill ai Crist ei hun, yn ei Berson 
a'i swyddau cyfryngol, neu beth bynnag sydd yn ei wneuthur yn 
adnabyddus, megis yr efengyl, yr amrywiol enwau dan ba rai y 
mae'n cael ei osod allan, &. Y mae ei enw yn cael ei ogon- 
eddu yn ei bobl, pan y maent yn llettya meddyliau parchus am 
dano, Luc 1. 46. yn diysgog ymddiried ynddo ym mhob am- 
gylchiad, Rhuf. 4. 20. yn siarad yn barchus am dano, Psal. 
145.10, 11. yn gosod allan ei rinweddau yn eu hymddugiadau, 
1 Pet. 2. 9. Mat. 5. 16. 1 Cor. 10. 91. yn aberthu moliant iddo 
am ei ddaioni, Psal. 50. 14. Heb. 13. 15. yn gwneuthur ar- 
Jdeliad o hono ef a'i efengyl ger bron dynion, yn ymdrechu i 
daenu ei achos yn y byd, yn parhau yn ddianwadal yn y ffydd, 
yn ymostwng i ddioddef yn achos Crist, os yn cael eu galw i 
hynny, 1Pet.4.14. Ioan 21. 19. yn ymddwyn yn amynedd- 
gar dan eu dioddefiadau, yn cael eu llanw â chysur a gorfoledd 


 .«an eu hamrywiol orthrymderau, ac yn cael eu gwneuthur yn 
” ddedwydd ac yn ogoneddus yn nydd y farn ac i dragywyddol- 


, deb.” Adn. 10. Yr oedd yr Apostol yn golygu hefyd iddynt 


| hwylhau gael eu gogoneddu ynddo yntau. Gellir dywedyd fod 


duwiolion yn cael eu gogoneddu yng Nghrist, fel y mae yn 


annhraethol anrhydedd iddynt fod mewu undeb ag un sydd mor 
ogoneddus ynddo ei hun; fel y maent yn dwyn.ei ddelw, yr hon 
.sydd yn addurn ogoneddus iddynt; fel y maent i gael eu har- 
ddel ganddo, pan ddelo yn ei ogoniant êi hun a gogoniant ei 
' Dad; ac fel y maent i fod yn gyfrannogion o'i lawenydd a'i 
; egoniant byth. Mat. 25. 21. Ioan 17. 22.. Y mae hyn yn ol 
. gras ein Duw ni, a'r Arglwydd. Iesu Grist. O ras, neu o an- 
haeddiannol ewyllys da Duw y mae dynion wedi eu harfaethu i 
sancteiddrwydd a gogoniant, yn cael eu heffeithiol alw i gym- 
deithas ei anwyl Fab, eu cynnorthwyo i'w ogoneddu yn eu lle 
a'u sefyllfa, eu nerthu i barhau yn ddianwadal yn y ffydd, ac 
yn cael eu gweithredol ogoneddu yn y diwedd. O,ras hefyd y 
darfu i Iesu Grist roddi ei hun drostynt i'w prynu oddiwrth 
“bob anwiredd ; o ras y mae yn anfon yr Yspryd Glân i'w byw- 


“hau; ac o ras y cyfranna efe ogoniant pan fyddo dyddiau eu 


milwriaeth wedi eu gorphen. Y mae gras yn cael ei ddangos 
tu ag at bechaduriaid i'r diben i'w dwyn i ogoneddu Duw, ac 
i gael eu gogoneddu, Gan fod y fath ras yn cael ci ddangos tu; 


580 2 THESSALONIAID. PN. iÍ. 


'azattynt, nid yw ond eithaf addas iddynt wneuthur pob peth 
er gogoniant i Dduw. 


PENNOD 11. 


C yr ydym yn attolwg i chwi, frodyr, er 
dyfodiad ein Harglwydd Iesu Grist, a'n 
ecyd-gynnulliad ninnau atto ef, 


Yr oedd yr Apostol wedi sôn am ymddangosiad gogon- 
eddus yr Arglwydd Iesu, ac am ddedwyddwch duwiolion a 
thrueni annuwiolion yn nydd y cyfrif. Pen. 1.6—10. Ymma 
y mae'n myned rhagddo i osod y Thessaloniaid ar eu gocheliad 
yn erbyn cam-gymmeriad mewn perthynas i amser ei ymddang- 

' osiad. _ Y mae'n dechreu mewn modd mwynaidd, gan ddywed- 
yd, Ac yr ydym yn attolwg i chwi, frodyr, er dyfodiad ein Har- 
glw ydd Iesu Grist. Mewn perthynas i frodyr, gwel 1 Thess. 
1.4. Y mae'r Ysgrythyrau yn sôn am ddyfodiad Crist yny 
cnawd, 1Ioan 4. 9, 3. am ei ddyfodiad i dywallt barn ar y 
genedl Iuddewig, a 24. 30, 34. ac am ei ddyfodiad i farnu 
y byw a'r meirw yn y dydd diweddaf. Mat. 25. 91—46.. Ei. 
ddyfodiad i'r farn gyffredinol a olygir ymma. Nid oedd ei ddy-. 
fodiad i ddinystrio Jerusalem ddim o gymmaint pwys i 'r Thes&a- 
loniaid yn Macedonia; beth: oedd dinystr Iuddewon anghredin- 
iol iddynt hwy gredinwyr o blith y Cenhedloedd? Oni buasai 
dinystr y rhai oedd yn dangos cymmaint o elyniaeth at Grist a'i 
achos yn tueddu i i dawelu eu meddyliau yn hytrach. nâ'u dy ch- 
rynu? Heblaw hynny y yr oedd dinystr Jerusalem yn sicr o gym- 
meryd lle yn yr oes honno: ac am ddyfodiad Crist i i'r farn ddi- 
weddaf yr oedd, yr Apostol wedi bod AM “ôd, yn y Llythyr. 
blaenorol; Pen. 2.19. 3.18. 4.14—17. 5.9, 3, ac. ADN. 
yn y Llythyr hwn. Pen. 1. 6—10.. Yr “SN yr Apostol a'i 
'íÍrodyr yn deisyf ar y Thessaloniaid, ïe, yn eu difrifol dynghedu, 
fel rhai oedd yn credu fod Crist i ddyfod yn y dydd diweddaf, 

' fel rhai oedd yn edrych ar ei ddyfodiad fel un o'r pethau mwyaf 

' eu pwys a'u canlyniad, ac fel rhai oedd yn disgwyl ei ddyfodiad. 
Ond fel y mac uper, y gair a gyfieithir ymma er,yn arwyddo 


v 


awi, neu mewn perthynas i, 2 Cor, 1, 7. 8. 23, 24. 9 5 Phil” 


PEN. II, 2 THESSALONIAID, '5ôl. 


1.7. fe ddichon mai dal allan y mae'r geiriau, fod yr Apostol 
yn deisyf arnynt, mewn perthynas i ddyfodiad yr Arglwydd 
Iesu Grist, na fyddai iddynt ddim cael eu siglo oddiwrth eu 
meddwl, &c._ Adn. 2. Ac fel yr oedd ei ddyfodiad i ddwyn 
pertbynas neillduol â phawb o honynt, y mae'r Apostol yn 
dywedyd ym mhellach, a'n cyd-gynnulliad ninnau atto ef. Y 
mae'r efengyl yn cynnull pobloedd at Iesu Grist: Gen, 49. 10, 
ac y mae'r rhai sydd yn gwneuthur derbyniad o hono, yn ym- 
gynnull yn y naill fan a'r llail, er addoliad crefyddol. Heb. 
10. 25. Ond yr hyn a olygir ymma yw cynnulliad yr holl 
dduwiolion, gyrph ac eneidiau, at Iesu Grist yn nydd y farn. 
Rhuf. 14. 10. Cânt eu cynnull atto i'r diben i roddi cyfrif o'u 
goruchwyliaeth ymma ar y ddaear, Rhuf. 14. 12, i dderbyn y 
pethau a wnaethpwyd yn y corph, 2Cor. 5. 10. i gael eu 
| syfliain yn mmoisidd, yn ddifeius, ac yn ddiargyhoedd ger ei 
| ice a. diafiaid, 1Cor.4.5. i gyfiawnder Duw, yn ei ym- 
_ddugiad tu âg attynt, gael ei wneuthur yn amlwg, Rhuf. 2.ô. 
'ac i gael. bod byth gyda'r naill a'r llall, a chyda'r Arglwydd. 
a'i Thess. 4. 17. Fel yr oeddynt yn gobeithio cael eu cyd-gyn- 
h “null gydag ef, neu gyda golwg ar y cyd-gynnulliad iid y 
i 'r Apostol yn ymbil arnynt, 


y 'Na'chsi gler yn fuan oddiwrth eich sheddŵwl, 
ac nwch ut na chan yspryd, na chan 
air, na chan lythyr, megis oddi wrthym ni, fel 
pe bai. dydd Crist yn gyfagos. 
YR 


«ig UT ddangos i i'r Thessaloniaid beth yn neillduol oedd efe a'i 
frodyr. yn attolygu arpynt, y mae 'r Apostol yn dywedyd, 
| Na' ch. sigler yn fuan oddiwrth eich meddwl, ac na'ch cynhyr, fer. 
Y mae saleuomai,' y gair a arferir ymma am gael ; eu siglo, yn 
arwyddo c cael eu hysgwyd fel tonnau 'r môr, y rhai a yrrir 
gan. dymmestl,. 'meu fel y llongau, y rhai a yrrir oddiwrth 
_eu hangor, gan y gwyntoedd nerthol. Dymuniad yr Apostol 
oedd, na byddai iddynt. ddim, mor fuan ar ol cael eu hyfforddi 
'ganddo. ef a'i gyd-lafurwyr, gadael i ddichellion twyllwyr eu 
cylch-arwain, a'u. difeddiannu o'u meddwl, neu eu synwyr; 
Eph, 4. 14, Gal. 3. 1. neu na fyddai iddynt ddim cael eu 
siglo oddiwrth ddianwadalwch ; eu meddwl, na chael eu hudo 


FN 


b2 .2 THESSALONIAID. PEN, H. 


i gofleidio golygiadau anghysson â'r farn oeddynt wedi eì llettya 
mewn perthynas i ddadguddiad anghrist, cyn ymddangosiad 
Crist i farnu'r byw a'r meirw. Yr oedd yn eu gweled mewn 
enbydrwydd o gael eu cynhyrfu, neu eu taflu i ddyryswch 
meddwl, terfysg, a phetrusder, fel na fyddent ddim yn gwybod 
pa beth i'w wneuthur. I ddangos o ba le yr oedd yr enbyd- 
rwydd hwn yn cyfodi, yn gystal ag i'w harfogi yn eì erbyn, y 
.mae'n dywedyd, Na chan yspryd, na chan air, na chan lythyr, 
megis oddi wrthym mni. Gallai rhai gymmeryd arnynt fod yr 
Yspryd Glân wedi rhoddi iddynt ddadguddiad mewn 1nodd di- 
.gyfrwng, ac am hynny bod yr hyn ag oeddynt yn ej ddywedyd. 
i'w dderbyn fel gwirionedd diamheuol. Ond y mae'n sicr mai 
dyledswydd y Thessaloniaid, yn gystal ag eraill, oedd profi yr 
ysprydion. loan 4.1, 2Pet. 2.1. Gallai eraill, yn eu ban- 
.wybodaeth, ddywedyd fod rhyw air a ddywedasìd gynt gan yr 
Apostol, yn rhoddi llawer ole i feddw] ei fod: yn golygu fod 
dydd y farn i gymmeryd lle yn ddioed, yn yr oes honno; ac 
.fe ddichon fod rhai yn barod i haeru, eu bod hwy wedi clyw- 
ed hyn mewn geiriau eglnr o enau Paul ei:hnp. 4& Gallai eraill 
ddywedyd, fod hyn yn cael ei ddal allan yn y Llythyr oedd yr 
Apostol wedi ei anfon attynt: 1 Thess. 4. 16—17. neu eu bod 
hwy eu hunain, neu rai o'u cyfeillion, wedi cael. Llythyr oddj- 
wrth Paul, a bod hyn yn cael ei osod allan yn eglur yny 
Llythyr hwnnw. Yr hyn oeddynt am i'r Thessaloniaid. gredu 
oedd, fod yr Apostol yn llefaru ac yn ysgrifennu, megis pe bai 
dydd Crist yn gyfagos. Y mae dydd y farn yn cael ei alw. A'M 
ddydd Crist. Y dydd hwnnw y bydd Crjst yn dyfod yn eí 
ogoniant ei hun, a gogoniant ei Dad, yn galw holl drigolion. 
'daeari gyfrif, yn cael ei ogoneddu yn ei saint, ac. yn dangos 
— buddugoliaeth gyflawn ar ei holl elynion. Y mae'n. yir fod y 
dydd hwnnw yn agosâu: Iag. 5.8. 1Pet.4.7. ond yr hyn 
oedd rhai yn ei baeru oedd, fod dydd y farn i ddyfod yn ddi- 
. oed, yn yr oes honno, Y mae'r Apostol yn gosod y TE 
Joniaid ar eu gocheliad yn erbyn y dyb bon. Y mae yn hollol 
.groes i'r gwirionedd: y mae ychydig o lefain yn lefeinio y . 1o 
does; ac y mae'r dyb hon yn sicr o ddwyn canlyniadau tra. 
niweidiol. Y mae 'n tueddu i ddwyn dynion ìi esgeuluso en 
galwedigaethau tymhorol, a thrwy hynny, i ddwyn anghysur 
iddynt eu. hunain a'u teuluoedd, ac i dynnu llawer o warad- 
wydd âr achos Crist: y mae'n debyg iawn o'u gwneuthur-yn 






ŴN, TÍ 2 THESSALONIAID,. 5b$. 


ŵawd i'w cymmydogion anghrediniol, pan welent eu bod yn 
credu fel gwirionedd yr hyn y mae ychydig amser yn eï 
ddangos yn hollol gam-gymmeriad: ac y mae llawer o enbyd- 
rwydd rhag pan gaífont hwŷ eu hunain eu siommi yn yr hyn 
oeddynt yh ei ddisgwyl, iddynt gael eu temtio i ammeu pa un 
a fydd i Grist.ymddangos ai peidio, ac yn ganlynol i hollol 
medu y dadguddiad dwyfol MAS yn sôn am ei RHANU 


:3 Na thwylled neb chwi mewn un modd: 
oblegid nî ddaw y dydd hwnnw hyd oni ddêl 
ymadawiad yn gyntaf, a datguddio y dyn pech- 
od; mab y golledigaeth ; 


Ar ol crybwyll y pethau yr oedd rhaî yn india acli- 
lysur oddi wrthynt i geisio eu harwain i letfya meddyliau cyf- 
eiliornus am amser dŷfodiad Crist i'r farn ddiweddaf, Adn. 2. 
y mae'r Apostol yn dywedyd, Na thwylled nêb chwi mewn un 
modd, Y mae'n dybygol fod twyllwyr yn eu plith, neu beth 
bynnag, yr oêddynt yn agored i'w hymosodiadau. Yr oedd y y 
rhai'n am eu hudo î gredu fôd dydd y farn i fod yn yr oes 
henno, ac yn ganlynol i esgeuluso eu galwedigaethau.  Ac-fe 
| dybygid eu bod yn arfer llawer modd i dwyllo. Yr oeddynt 
_ yn cymmeryd arnynt eu bod dan arweiniad yr Yspryd Glân, 
ŷn cam-ddarlunio geiriau Paul, yn dangos Llythyr, neu lythyr-. 
au, megis wedi eu derbyn oddi wrtho ef, &c. Ond y mae'r 
Apostol yn dymuno ar y Tbessaloniaid, na fyddai iddynt ddim 
cymmeryd eu twyllo ganddynt yn un modd, pa gymmaint byn- 
'nag o gariad oeddynt ; yn ddangos attynt, a pha gymmaint byns 
chaf fyddai ganddynt i'w ddywedyd dros eu golygiadau cyfeil- 
— îornus. I ddangos nad oedd dim gwirionedd yn yr byn a haer- 
ênt, y mae'r Apostol yn dywedyd, Oblegid ni ddaw y dydd 
hwnnw hyd oni ddêl ymadawiad yn Fyny Y mae'r Ysgry- 
thyrau yn sôn am ymdddwìad oddiwrth y ffydd, 1Tim.4.1—3, 
ac oddiwrth y Duw byw. Heb.$3.12. Dylai'r geiriau a arfer- 
ir ymma gael eu cyfieithu fel hŷn, yr ymadawiad, Y mae'n 
| wir fod ymadawiad oddiwrth y ffydd wedi bod, yn y naill oes 
a'r llall, oI yn ol, o ddyddiau 'r Apostolion hyd yn bresennol: 
ond y mae'r Apostol ymma 'n sôn am ryw ddirywiad neillduol, 

ŷr hwn oedd efe wedi sôn am. dano o'r blaen, Adu. 8. 'y di- 
fywìad oedd wedi catl ei rag-ddywedyd trwy'r. Proplïwyd 


* 


584 9 THESSALONIAID, PN. íf. 


Daniel, Pen.7.25. 11. 36. Y mae'n cynnwys ymadawiad oddi- 
wrth athrawiaeth iachus, oddiwrth burdeb dwyfol osodiadau, 
ac oddiwrth sancteiddrwydd ymarweddiad, Nid oes un diryw:, 
iad wedi cymmeryd lle o ddyddiau Paul hyd yn bresennol, ag. 
sydd yn atteb ym mhob peth i'r hyn sydd yn cael ei rag-ddy- 
wedyd yn y bennod hon, ond dirywiad eglwys Rhufain. Ymma 
y mae'r Apostol yn dywedyd, trwy ddwyfol ddadguiddiad, na 
byddai i ddydd Crist ddim dyfod, byd oni byddai yn gyntaf i 
hynod a chyffredinol ddirywiad gymmeryd lle, a dyn pechod ì 
gael ei ddadguddio.. Ymma y mae'r geìriau dyn pechod yn,ar- 
wyddo dyn pechadurus. Fel hyn y mae'r geiriau. Mab ei gar- 
iad, fel y maent yn yr iaith wreiddiol, yn arwyddo ei anwyl Fab; 
Col. 1. 13. corph ein gwaeledd, yn arwyddo ein ccorpli 
gwael, Phil. 8. 21. a sancteiddrwydd gwirionedd, yn arwyddo 
gwir sancteiddrwydd. Eph. 4, 24. Er fod y gair dyn yn cael 
ei arfer ymma yn y rhif unigol, nid ydym ddim i feddwl mai 
fhyw un dyn neillduol y mae'r Apostol yn sôn am dano: ei 
herwydd y mae 'r dyn hwn i aros o ddyddiau Paul hyd ddy- 
fodiad yr Arglwydd, Ond y mae y rhai sŷdd mewn cyfrestr, 
ol yn ol, yn dwyn ym mlaen yr un atrican, yn cael eu myn) ych 
grybwyll yn yr Ysgrythyrau sanctaidd, fel pe na byddent ond | am 
dyn. Fel hyn y mae'r gair archoffeiriad yn arw yddo, nid un, arch- 
offeiriad neillduol, ond yr archoffeiriaid Iuddewig, ol yn ol, ,o8 £5. 
hedlaeth i genhedlaeth: Num.35.25,28. Heb.9.7. “felly hefy 
y mae 'r geiriau pedwar brenin, yn arwyddo pedair lywodraeth 
yn cael eu dwyn ym mlaen dan amrywiol frenhinoedd yt naill 
arol yllall: Dan. 7. 17. ac y mae'r wraig, yn. llyfr y F» )ad- 
guddiad, yn arwyddo yr eglwys, cynnwysedig o amrywiol ae : 
odau, yn gwneuthur arddeliad o'r un gwirionedd, o oes i oes, 
Dat,12.1,&c. Felly ymma y mae dyn pechod yn arwyddo 
cyfrestr o ddynion mewn awdurdod, yn Syn ym. mlaen yru un 
amcan, y naill oes ar ol y llall. Pan y mae'r Apostol. ynei alw 
y dyn pechod, y mae'n dybygol ei fod yn cyfeirio at. ky hŷ na a 
ddywedir yn Dan, 7. 24, 25. Y mae'r enw, fel y mae” a ddar- 
luniad o'r rhai a ddugant ym mlaen y dirywiad a ymdderi g ys MU 
ei holl rym yn eglwys Rhufain, yn dal allan eu. — boc 
“ lywodraeth pechod, ac yn cyflawn ymroddi i ddwyn ym y. 
ei achos yn y byd, Y mae eglwys Rhufain, ac yn enwedigol 
ei Blaenoriaid, y naill ar ol y llall, yn hynod. mewn. pechod, 
Y mae'r ve-pyffredinolamgdd o honynt yn rhagori. mewn anfoesol- 


PEN, ií, 2 THESSALONIAID; 585 


deb o'r naill natur neu 'r llall: y maent yn llygru athrawiaeth 
Crist, trwy ddwyn i mewn amrywiol egwyddorion cyfeiliornus 
a niweidiol; yn dinystrio purdeb addoliad crefyddol, trwy 
arwain dynion at goel-grefydd ac eilun-addoliaeth; yn cymmer- 
yd iddynt eu hunain awdurdod Mab Duw; yn diddymmu ei 
gyfreithiau, ac yn gofyn hollol ymostyngiad i'w gosodiadau eu 
hunain; yn rhoddi calondid i bob math o bechod, trwy roddi 
rhydd-did i'w gyflawnu, a gwerthu maddeuant am arian; yn 
erlid yn y modd mwya creulon a didrugaredd y rhai y mae 
parch i air Duw yn eu rhwystro i ymostwng i drefniadau'r Pab; 
îe, ac yn cymmeryd arnynt i wneuthur yr holl bethan hyn, a'r 
cyffelyb, trwy awdurdod Crist, er gogoniant Duw, a llesâd 
eneidiau. Ymma y mae'r Apostol yn rhoddi ar ddeall i'r 
'Thessaloniaid, fod y dyn pechod hwn i gael ei ddadguddio cyn 
y bydd i Grist ddyfod i farnu 'r byw a'r meirw. Y mae hyn 
yn arwyddo naill ai yr amlygiad o hono pan yn gosod ei hun I 
fynu, ac yn teyrnasu mewn modd cyhoeddus, neu yr amlygiad 
y mae 'r efengyl yn ei wneuthur o hono yn ei briodol liw. Enw 
arall a roddir iddo yw, mab y golledigaeth. Y mae yr enw yn 
| cael « ei roddi i Judas, Ioan 17.12, Y mae y dyn pechod yn 
debyg i i Judas, yr hwn, o ran ei swydd; oedd yn Apostol i 
Iesu Grist, yn byw dan lywodraeth cybydd-dod, yn cymmeryd 
_ arnoiì ddangos llawer o bareh i'w Arglwydd, ond yn ei fradychu 
i^ ddwylaw ei elynion, ac yn dwyn dinystr arno ei hun. Y mae 
y gair mab, a'r gair plentyn, yn cael eu harfer yn yr Ysgrythyr; 
au sancfaidd, i arwyddo un a fyddo yn ymroddi i'r hyn a gry: 
bwyllir; megis mab anwir, Psal. 89. 22. mab tangnefedd, 
Luc. 10,6. a phlant anufudd-dod, Eph. 2, 2. Y maent yn 
cael « eu harfer hefyd i arwyddo. y cyíryw a fyddo yn deilwng 
o'r hyn a enwir; megis mab angeu, fel y mae yn yr iaith wreidd- 
iol, Sam. 20.1. mab uffern, Mat. 23. 15. plant digofaint, 
Eph. 2. 3. a phlant y felldith. 2 Pet. 2. 14. Ac weithiau y 
maent yn. arwyddo, y rhai fydd wedi eu bwriadu i'r hyn y 
sonir am. dano; megis. plant angeu. Psal, 102, 20. Y mae 
_ dyn pechod yn ymroddi i ddinystrio byth y rhai a, wrandawant ' 
ar ei hudoliaethau, yn. gystal ag i ddinystrio bywyd naturiol 
y rhai na wnant. ddim ymostwng iddo: y mae'n hollol deilwng 
o gael ; ei ddinystrio: ac yn, arfaeth Duw y mae wedi cael ei 
fwriadu i i gael ei ddinystrio. yn gyflawn, Dat. 17, 11,19. 20. 
— Luyrn Y Hcb; — 


586 2 THESSALONIAID, PEN: Ff; 


4 Yr hwn sydd yn gwrthwynebu, aeyn ym- 
ddyrchafu g goruwch pob peth a elwir yn Dduw, 
neu a adolle; ; hyd onid yw efe, megis Duw, yn 
eistedd. yn nheml Dduw, âc yn ei. ddangos ei hwm 
mai Duw ydyw. 


3 | cle & Gi, GAFN 
T'amlygwdyn pechod ym'mliellach, y mae'r Apostol ym 
ei ddarlunio fel yr hwn sydd yn gwrthwynebu. Y mae ym 
gwrthwynebu Crist yn ei holl swyddau cyfryngol; yn ei'swydd 
brophwydol, trwy ddwyn i mewn athrawiaethau gwrthwynebol 
i'r hyn sydd wedi eì draddodi dan arweiniad Yspryd: Crist; yr 
ei swydd offeiriadol, trwy aberth yr offeren; athrawiaeth dynol 
haeddiant, a thrwy uno seintiau ac angylion gyd ag ef yn y 
gwaith o eiriol ar ran pechaduriaid ; ac yn ei swydd” frenhinol; 
trwy haeru fod y Pab yn Ben yr eglwys, trwy ddiddymmw cyf- 
reìthiau Crist, a gorchymmyn i bawb'blygu i ddynol awdurdod 
mewn petliau crefyddol. Y mae hefyd yn gwrthwynebu pawlr 
sydd yn parchu gair y gwirionedd yn fwy nâ dychymmygion 
Rhufain, yn eu hesgymmuno, eu herlid, a'u dinystrio hyd eithaf hM 
ei allu, Y mae hefyd'yn ymddyrchafu goruwch pob peth aelwir 
yn Dduw, neu a addolir. Y mae swyddogion. gwladol; a bren- 
hinoedd y ddaear, ar gyfrif eu swydd, yn cael. eu galw yn 
dduwiau. Psal.82.1,6. Y mae'r Pab yn: derchafu ei hun 
uwchlaw'y rhai'n, ac yn honni iddo ei hun oruchel awdurdod' 
amynt. Y mae wêdi peri i ymmerawdwyr ymgrymmu a chusanu 
ei fawd, ac wedi rhoddi ei draed ar eu gyddfau; wedi peri 
iddynt ddal ei warthaf! pan yn myned ar ei' farch ; wedi peri-î 
frenhiooedd gael eu taflu dan ei fwrdd pan fyddai efe yn 
bwytta; wedi honni iddo eì hun awdurdod ï ddiorseddu bren- 
hinoedd, i ryddhau eu deiliaìd oddiwrth bob rhwymau'i fod-ymr « 
ffyddlon iddynt, ac i roddi eu teyrnasoedd i eraill; Y mae 
_ angylion hefyd yn cael eu galw yn dduwiau. Psal, 97. 7. 
” Cydmar. Heb, 1.6. Y mae dyn pechod yn ymdderchafu: 
i uwchlaw y rhai'n, trwy gymmeryd arno Orclryt tyn ìddynt 
â, RWE eneidiau allan o'r purdan a'u dwyn i fynwes Abra- 
am. Yr oedd gan y Cenhedloedd lawer o wrthddrychau 
addoliad, y rhai a alwent yn dduwiau. Y mae'r hwn sydd. yn 
gwrthwynebu yn derchafu ei hun. uwchlaw y rhai'n, — O ber: 
wydd yr oedd y Cenhedloedd yn priodoli awdurdod ca as 
B8 A â “ 


a'e 





PEN. 11. 2 THESSALONIAID, 07 


oedd i Jupiter, neu Iau, yn uffern i Pluto, ar y môr i Nep- 
Aune, &c. Ond y mae'r Pab yn haeru fod ei awdurdod yn 
cyrraedd nefoedd, daear, ac uffern, ac felly fod ganddo bawl 
i lywodraethu 'r cyfan ei hun. Iê, y mae mab y golledigaeth 
mor ddigywilydd ag ymdderchafu goruwch y gwir Dduw ei 
hun. O herwydd y mae'n SAN cyfreithiau 'r Arglwydd, 
£an roddi rhydd-did i beidio ufuddhau iddynt; y mae'n 
gorchymmyn yr hyn sydd yn hollol wrthwynebol i orchymynn- 
ion-Duw, sef i addoliad crefyddol dyledus i Dduw yn unìg, 
gael ei roddi i greaduriaid ; ïe, y mae'n gosod mwy o bwys 
ar ymostyngiad i osodiadau Rhufain, nag ar ufudd-dod i ôrch- 
| ygmynnion Duw. lê, y mae'n myned mor bell, hyd onid yw 
afe, megis Duw, yn eistedd yn nheml Dduw. Dywedir fod yr 
Arglwydd yn preswylio yn ei deml sanctaidd. .Psal. 11. 4, 
Hab.2.20. Ond ymma fe ddarlunir anghrist fel un yn eistedd 
yn nhenl Dduw. Y mae teml Dduw, yu iaith y Testament 
pewydd, yn arwyddo ei eglwys. 1Cor, 9. 16, 17. 2 Cor. 6. 16. 
“ Yroedd y deml yn cael ei neillduo at wasanaeth Duw; yr oedd 
| ŷr Arglwydd yn cael-ei addoli ynddi; ac yno yr oedd efe yn 
rhoddi arwyddion o'i neillduol bresennoldeb.  Ymma y mae 
' eglwys Rhufain, er ei bod wedi myned yn fam putteiniaid, ac 
yn ffieidd-dra'r ddaear, Dat, 17. 5. yn cael eì galw yn deml 


— Dduw, am ei bod unwaith wedi bod yn deml i'r Arglwydd. 


'Y mae'r Ysgrythyrau weithiau'n galw pethau yn ol yr hyn 
oeddynt gynt; 1Sam. 30. 5. Mat. 26. 6. ac weithiau fel y 
maent yn cael eu golygu gan ddynion. Barn, 10. 13, 14. 
2Chron. 28. 29. Y mae eistedd yn y deml hon yn arwyddo 
ei fod, fel un ar ei ersedd, yn arfer ei awdurdod yn yr eglwys, 
'ac yn hir barhau i i wneuthur hynny. Ac y mae'n dangos ei 
hun mai Duw ydyw. Y mae, mewn ymddugiad, yn dywedyd 
ei fod yn Dduw. Y mae'n honni iddo ei hun y cyfryw an- 
rhydedd, 'ag a ddangosai, pe byddai yn perthyn iddo, ei fod 
mewn gwirïonedd 'yn Dduw; ac y mae 'n cymmeryd arno i 
. wneuthur. y pethau na pherthyn i neb eu gwneuthur ond i 
Z ' Dduw ynunig. ' Y mae yn derbyn enwau ac addoliad perthynol 
i Dduw yn unig. Mynych y mae wedi cael ei alw yn Dduw ar. 
d laear, ac yn Arglwydd Dduw y Pab: ac y mae'r bobl wedi 
bod yn ymgrymmu ar y ddacar o'i flaen, ac yn dywedyd, o 
Arglwydd. Dduw y Pab, trugarha wrthym. Er ei fod wedi 
dirywio. ym mliell oddiwrth. olygiadau Crist a'i Apostolion, fel 








900 2 THESSALONIAID. PEN. 1. 


y maent ar lawr yn yr Ysgrythyrau sanctaidd, ac er fod y naill 
Bab yn dirfawr wahaniaethu oddiwrth arall yn ei olygiadau, 
efto y mae'r naill a'r llall o honynt yn honni iddynt eu hunain 
anffaeledigaeth, ac yn galw ar bawb i'w hystyried fel rhai na 
allant ddim cyfeiliorni. Y mae'n honni iddo ei bun awdurdod 
nad yw ddim yn perthyn i neb ond i Dduw yn unig. Y mae'n 
gosod ei hun allan fel un nad yw ddim yn gyfrifol i neb ar y 
ddaear; ond y mae'n dywedyd yn hy fod ganddo hawl i ofyn 
ufudd-dod oddiwrth dywysogion a brenhinoedd y ddaear, ac 
i'w di-orseddu a rhoddi eu teyrnasoedd i eraill, os nad ufudd- 
hant iddo ef. Y mae'n haeru fod ganddo y fath lywodraeth 
ar gydwybodau dynion, fel y gall ofyn iddynt gredu pa beth 
bynnag a osodo efe o'u blaen, i wneuthur pa bethau bynnag a 
wnelo efe ei orchymmyn iddynt, ac i ymostwng i'w holl ben- 
derfyniadau, gan mdi iddo ef y perthyn penderfynu pob dadl, 
Y mae'n cyhoeddi ei hun yn Ben yr eglwys, ac yn haeru ei 
fod, fel y cyfryw, yn feddiannol ar hawl i'w llywodraethu ymn 
ol ei ewyllys ei hun. Y mae'n cymmeryd iddo ei hun awdur- 
dod i wahardd yr hyn. y mae Duw wedi ei orchymmyn, ac o'r 
tu arall i orchymmyn yr hyn y mae Duw wedi ei wabardd ; ac 
fe ddywed amddiffynwyr pabyddiaeth, y dylai'r eglwys gredu 
fod beiau yn rhinweddau, a rhinweddau yn feiau, pe gwnai y 
Pab orchymmyn y naill, a gwahardd y llall. Y mae'n cym- 
meryd arno y dichon wneuthur idi yfi neu gyflawnu y cyf- 
ryw bethau ag sydd uwcblaw pob gallu naturiol. Y mae'n 
rhoddi allan fod ganddo awdurdod i faddeu pechodau y neb 
y mynno. Y mae am i bawb gredu fod ganddo awdurdod ar 
eneidiau dynion ar ol marwolaeth, y gall agor y nefoedd yn ol 
:ei ewyllys, y gâll anfon eneidiau yn lluoedd i uffern, ac y gall 
. hefyd waredu y rhai gon wei Ry yno, a'u bi U i'r 
nefoedd, bd 


5 Onid côf gennych. cHiftiam pan cdd i 

etto gyd â chwi, y o sian y dh wenni 
hyn i i chwi? | ew a. » 

“ Yr deddi yr o yn clyd ei fodi o. tewi “bwys i'r 

eglwysi gael gwybod ym mlaen llaw am y dirywiad ag oedd i 

gymmeryd lle. Am hynny pan oedd cfe elto gyda'r Thessalon- 

iaid, sef yn ystod yr ychydig amser yr oedd efe wedî bod yn 


PEN. II, 9 THESSALONIAID. 500 


teu plith ar y cyntaf, yr oedd wedi dywedyd iddynt y peihau hyn, i 
sef nad oedd dydd Crist ddim yn gyfagos, Adu.9. y deuai 
'ymadawiad yn gyntaf, y dadguddid dyn pechod, mab y golled- 
igaeth, Adn. 9. y byddai hwn yn gwrthwynebu, yn ymdderch- 
afu goruwch pob peth a elwir yn Dduw, &c.. Yr oedd yn ys- 
tyried fod rhagfynegi y pethau hyn iddynt yn ungeeybeidìol i'r 
'diben i'w gwneuthur yn wiliadwrus yn erbyn y cyfeiliornadau 
'â ymddangosai yn fuan yn eu plith; i gadw 'r eglwys rhag 
dychymmygu fod Duw yn ei hanghofio ac yn ei hollol esgeuluso, 
'pan welid y fath ddirywiad yn cymmeryd lle; ac ìi ddangos, 
'pan ddadguddid dyn pechod, fod Paul wedi llefaru dan ar- 
'weiniad yr Yspryd Glân, ac oblegid hynny fod yr hyn a ddy- 
'wedasai yn deilwng-o neillduol sylw. Y mae'r Apostol yn 
'gofyn iddynt, gan dyw) a oeddynt ddim yn cofio ei fod wedi 
'gosod y pethau hyn o'u blaen, wrth bregethu iddynt, neu wrth 
gyfrinachu â hwynt pan oedd. efe yn eu plith? “Ni ddylai duw- 
“iolion ddim anghofio y gwirionedd fyddo yn cael ei osod o'u 
mwy gen cc Crist. “glin 1. Heb. G. a. ag t. 95, 
peih Ac yr aŴrhau chwia wyddoch yr hyn sydd 
AM attal, fel y daiguddier ef yn ei bryd ei hun. 


F'Ygsnw 
FY oedd yr Apostol wedi dywedyd y pethau byn pan oedd 
'efe etto gyda'r Thessaloniaid.. Adn. 5. Oddi ar byn y mae 'n 
' dywedyd, Ac yr dwrlon chwi a wyddoch yr hyn sydd yn atlal. 
Yr oedd rhyw. beth ; yn atfal, neu yn rhwystro i ddyn pechod 
gael eî gyflawn ddadguddio, “Y mae catecho, y gaìr sydd ymma 
“am aftal, yn cael ei gwfieithu meddu, 1 Cor. 7. 30. ' Yr oedd 
' rhyw un mewn meddiant, o ryw beth y pryd hwnnw, ac yr 
oedd hyn yn rhwystr i anghrist ddangos ei hun fel y gwnai 
'mewn amser i ddyfod. Yr oedd y Thessaloniaid yu gwybod 
“beth oedd yr hyn oedd yn attal. Gallent ddeall hyn wrth 
“sylwi 'ar natur pethau, ac yn fwy neillduol wrth alw i gof, a 
difrifol sylwi ar. yr hyn oedd. yr Apostol wedi ei ddywedyd 
' wrthynt. ' Fe ddichon fod yr hyn sydd yn attal yn arwyddo 
Yspryd Duw. Tra'r oedd yr Yspryd Glân yn gweithio ar en- 
; “eidiau dynion ie yr eglwys, y mae'n sicr ei fod yn rhwystr i 
ddyn pechod fyned i'w orsedd : ond pan fyddai iddo gael ei 
— ofidio trwy 'r diystyrwch. a'gai. ei ddangos i'r efengyl, a chael 
eì gymmeryd ymmaith o ran ei adau, hawdd iawn 


690 2 THESSALONIAID. PEN, 11. 


fyddai'i fab y golledigaeth weithio ei hun ym mlaen, Neu yn 
hytrach, y mae 'r Apostol yn golygu yr ymmerawdwr Rhufein- 
ig, neu y llywodraeth Rufeinig, fel yr oedd dan un pen 
gwladol. Y mae 'r swyddog gwladol, neu flaenor mewn 
gwladwriaeth, yn attal y bobl i wneuthur yr hyn a fyddent, 
awer gwaith, yn ewyllysio ei wneuthur, Dymma arwyddoccad . 
y gair sydd yn cael ei gyfieithu lywodraethu, 1 Sam. 9. 14, 
Tra 'parhaodd yr ymmerodraeth Rufeinig, ni oddefid ddim i'r 
cyfryw yn yr eglwys, ag oedd yn chwennych y blaenoriaeth, 
gael yr awdurdod wladol ag oeddynt ym ei ddymuno. Nid 
| yw 'r Apostol ddim yn dywedyd mewn geiriau eglur beth oedd 
yn ei olygu wrth yr hwn sydd yn attal, rhag i neb feddwl ei 
fod yn ewyllysio yn ddrwg i'r llywodraeth Ryfeinig, yr hon, yn 
ol meddyliau y Rhufeiniaid, oedd i barhau byth. Yr oedd yn 
rhaid, beth bynnag, i'r llywodraeth hon gael ei symmud, fel y 
dadguddid cf yn ej bryd ei hun; hynny yw, fel y byddai 'N 
ddyn pechod, y blaenor yn y dirywiad mawr, gael ei amlygu 
yn uchder ei dderchafiad, a mawredd ei awdurdod. Y mae'r 
_ amser i hyn gymmeryd lle, yn cael ei alw ei bryd ei hun. 
Bydd dyn pechod, yng ngbyfiawn farn Dyw, yn cael yr amser 
hwn megis iddo ei hun, fel na byddo ddim yn cael ei wrth- 
wynebu gan yr awdurdod wladol, nac yn cael ei rwystro 'gan 
nac efengyl nac Yspryd Duy, ì i ddynpos'e ei hun yn eì boll aflun- 
iaidd Mg dd A IF AO 
Ak TF j wn “da Ny 
Wu Rh y mae dirgelwch. yr me yn 
ed eisoes: yn unig yr hwn sydd yr awrhon 
yn attal, a eftyl nes ei dynnu ymaith... î 
t NGR AM 
“wal ddangos pa'm y mae 'n sôn am yr hyn. sydd yn. attal, 
Adu. 6. y mae'r Apostol yn dywedyd, Canys y mae dirgelwch 
ytnwinedd y'n gweithio eisoes. Yr oedd yr hyn a ddugai ddyn 
pechod i'r amlwg yn ei bryd ei. hun, yn dirgel weithio. yn 
nyddiau'r Apostolion; ac fe fuasai yn dadguddio. ei hun yn 
ddioed oni buasai'r byn oedd yn attal. Y mae yn cael ei alw 
HAD. 
. yn anwiredd, ì ddangos. mai nid y gwirionedd fel. y mae yng 
Nghrist, ond yr hyn sydd yn. wrthwynebol i i'r r gwirioned d, o 
ran athrawiaeth ac ymarferiad, fyddai yn cael ei osod all lan ; gan 
fab. y. golledigaeth, Ond y mae'r gair anomia, a gyfieithir 
ymma anwiredd, yn UN anghyfraith, ac yn ae ei gyf 


UU 


PEN, Ih 3 THESSALONIAID, 50 


ieithu felly, 2 Ioan 8.4. Y mae dyn pechod nid yn unig yn 
gosod ei hun uwchlaw pob cyfraith ddynol, ond hefyd mewn 
modd digywilydd ŷn gwrthwynebu cyfraith Dduw, trwy roddi 
rhydd-did i'w throseddu, a thrŵy honni hawl i orchymmyn yr 
hyn y mae'n ei wahardd, ac i wahardd yr hŷs y mae'n ei 
, orchymmyn. Wrth sôn am ddirgelwch yr anwiredd, ymae'r 
Apostol yn rhoddi ar ddeall i'r Thessaloniaid, fod yn y ddy- 
fais a ddugai anghrist o'r diwedd i'w orsedd, ddyfnderoedd na 
all pawb ddim treiddio i'w gwaelod; nad yw ddim ŷn cael-ei. 
dangos yn amlwg, ond yn cael ei dwyn ym mlaen mewn modd! 
cuddiedig; ei bod yn cael ei chuddio dan ymddangosiadau 
teg; yn cael ei dwyn ym mlaen gyda llawer o gyfrwysdra; ac 
nad oedd ddim yn hawdd i'w gweled. Yr oedd yn gweithio: 
eisoes. Yroedd yr egwyddorion ag oedd yn parottoi 'r ffordd 
i anghrist.fyned i'w orsedd, yn gweithio yn y gau athrawon yn 
nyddiau 'r Apostolion: yr oedd hadau y dirywiad mawr wedî 
eu hau eisoes.yn yr, eglwys. 43 oedd. balchder ac wclïel-gais 
yn gweithio ym mynwesau rhai o flaenoriaid yr eglwys; yr oedd 
ŷsprydi (raws-arglwyddiaethol yn cael ei feithrin: yr oedd rhai 
_ŷn chwennych y blaen; 3Ioan 9, yr oedd hyn yn dechrew 
cael effaith annymunol ar y bobl: yr oedd rhai eisoes yn cael 
— eu gosod i.fynu yn flaenoriaid plaid; yr oedd yspryd. pleidiol 
yn dwyn rbai i dderchafu un, ac eraill i ddadleu dros arallz 
lCor.1.11,12, 3.4. Rhuf.16. M7. Yr oedd rhai yn tybied: 
mai elw;yw.duwioldeb; 1Tim.6. 5. yn athrawiaethu pethau na. 
ddylid, er mwyn. budr ; elw; Tit. 1.11. yn gwneuthur masnach 
o-aîr Duw; ac yn eì drîn yn dwyllodrus: 2Cor. 2. 17. 4.2. yr 
oedd rhai yn.llygru athrawiaeth. yr efengyl, ac yn fwy neillduol: 
yn gosod allan fod dyn yn cael ei gyfiawnhau trwy weithred- 
^yn “ddeddf: Gal. 5. 4. yr oedd rhai yn dwyn i mewn phi- 
gwag dwyll, yn A traddodiadau, gorchymynnion, ac 
at efo dynion: Col. 2. 8, 22. yr oedd rhai yn dadleu 
a y.cyfryw gymmundeb ag eilun- addolwyr ag oedd yn tueddu. 
b ddwyn eilun-addoliaeth i i mewn i'r eglwys: 1 Cor. 10. 14, 20, 
21. yr oedd rhai, oddi ar rith gostyngeiddrwydd, yn dysgu. 
dynion: i addoli; angylion, neu i wneuthur defnydd o honynt 
' fel: cyfryngwyr, pan: yn cyflwyno eu haddoliad i Ddaw: Col. 
2.1 : nid oedd rhai ddim yn arswydo cablu urddas; 2 Pet. 2. 
10.. ond. yr oeddynt yn diystyru llywodraeth, ac yn cablu y. 
rhai oedd. mewn awdurdod ; J am 8. yroedd rhai yn dysgu y 


" 





692 2 THESSALONIAID. PN. ií. 


dylid cadw diwrnodiau, misoedd, amseroedd, a blynyddoedd ; 
Gal. 4. 10. y dylid ymgadw oddiwrth amrywiol fwydydd; 
1 Cor.8. 8. y dylid esgeuluso'r corph, &e.. Col.2,29. Trwy. 
weithio yn y pethau hyn a'r cyffelyb yr oedd ffordd :yn cael ei 
pharoîtoi i anghrist ddyfod i'r orsedd. Ond i roddi ar ddeall: 
iddynt pa ham nad oedd yn cael ei ddadguddio yn ddioed, y. 
mae 'r Apostol yn dywedyd, Yn unig yr hwn sydd yr awrhon 
yn attal, a ettyl nês eì dynnu ymaith. Mewn perthynas i'r. 
hwn sydd yn attal, gwel Adn. 6. Fe barha 'r ymmerawdwr 

Rhufeinig i rwystro dyn pechod ìi ymddangos yn ei holl fawr- 
edd; ond pan gaffo'r ymmerodraeth. honno ei. dinystrio a'i. 
rhannu yn ddeg teyrnas, fe ga yg ffordd Y i fyned) 
i'w orsedd. b4 Und 


8 Ac yna y datguddir yr Ami hwnnw, yr; 
hwn a ddifetha yr Arglwydd âg yspryd eî enau,' 
ac a ddilêa â disgleirdeb ei ddyfodiad ; Sg 

' Arol dywedyd pa hyd yr ettyl yr hwn. sydd yn attal, An. ; 

. ymae'r Apostol yn dywedyd, Ac yna y dadguddir yr Anwir 
y: hm Y mae'n cael ei alw yr Anwir hwnnw, i arwyddo bod: 
yr athrawiaeth y mae'n osod allan yn wrthwynebol i'r gwir-' 
ionedd dwyfol, mai yn groes i'r gwirionedd y mae'n honni hawl: 
i'r awdurdod y mae'n haern eì bod yn perthyn iddo,'ac mai 
nid ar air y gwirionedd y mae eì drefniadau yn cael et sylfaenu. 
Ond y mae anomos, y gair sydd ymma am anwir, yn arwyddo 
diddeddf, weu ddigyfraith. Y mae'n 'cael ei gyfieithu felly, 
1Cor.9.21. 1Tim.1.9. Am yr achos fod dyn] echod yn 
cael eì alw y digyfraith hwnnw, gwel Adn. 7. Pan gaffo yr 
ymmerodraetli ei rhannu i ddeg teyrnas, y rhai a Wwrb aei eu 
gallu i'r bwystfil, Dat. 17. 12, 13. fe wna dyn pechod eî 
ddangos ei hun yn gyhoeddus, trwy bonni iddo ei hun awdur- 
dod arglwyddiaethol yn yr eglwys, a thrwy ymdderchafu gor- 
uwch pob cyfraith ddynol a dwyfol: ac yn y modd hyn efe a 
ddengys ei hun yn eì holl wrthuni. Ond fel'na byddai i'r eglwys 
lwfrhau na digalonni, y mae'r Apostol yn dywedyd, Yr hwna 
ddifetha yr Arglwydd ag Yspryd ei enau, ac a ddilêa â disglaer 
deb ei ddyfodiad. Gellir dywedyd fod yr Arglwydd yn eî ddi< 
fetha, pan. fyddo, mewn modd graddol, ond effeithiol, ynei: 
ddifeddiannu o'i lywodraeth wladol, yn ei ddiosg o'i awdurdod. 


U- 


PRN. tf. 2 THESSALONÏIAID. 593 


eglwysig, ac yn dwyn dynion i beidio dangos dim parch i'w 
benderfyniadau a'i osodiadau. _ Efe a'i difetha ag yspryd ei enau. 
Fe ddichon fod hyn yn arwyddo na bydd ond gwaith hawdd 
ìawn i'r Arglwydd ei ddwyn i lawr. Ni raid iddo wneuthur 
dîm ond anadlu arno; bydd anadl ei enau yn ddigon i'w ddi- 
fetha. Neu fe ddichon eu bod yn dal allan.y bydd iddo gael . 
ei ddifetha trwy 'r ddedryd farnol a ddaw allan o enau Crist, a'r. 
hyn a ga ei osod mewn grym trwy ei awdurdod, ac ar ei orche: 
ymmyn.. Fe wna genau 'r Arglwydd ennyn fflam oddi amgylch. 
iddo, yr hon fydd yn sicr o'i ddifetlia.. Neu yn hytrach, medd- 
wl yr Apostol yw. y bydd i'r Arglwydd gynhyrfu ei weision i: 
bregethu yr efengyl yn ei phurdeb, a'u nerthu i ddwyn eu tyst- 
_ iolaeth yn ffyddlon ac yn wrol, yn erbyn dirywiad Rhufain, o 
ran athrawiaeth ac addoliad, ac y bydd hynny yn foddion i 
ddifetha anghrist. Y mae gair Duw yn llymmach nag un 
cleddyf dau-finiog; Heb. 4. 12. y mae ei enau fel cleddyf 
llym; Es. 49.92. ïe, y mae cleddyf llym dau-finiog yn dyfod 
allan o'i enau; Dat. 1.16. 19.15, 21. am hynny efe a ryfela 
yn erbyn y rhai sy'n cofleidio cyfeiliornadau, â chleddyf ei 
enau; Dat. 2. 15, 16. Efe a dery 'r ddaear â gwïalen ei 
enau; Es. 11.4. ac a'u lladd hwynt â geiriau ei enau. Hos. 
6. 5. | Fe wna'r Arglwydd ddiJeu dyn pechod; hynny yw, 
efe a'i hollol ddinystria, fel na adewir iddona gwreiddyn na. 
changen. Y mae calagoreo, y gair sydd ymma am ddileu, yn 
arwyddo gwneuthur yn ddirym. Rhuf. 3. 91. 6. 6. Ca holl: 
rym y bwystfil ei gymmeryd ymmaiìth 4 disglaerdeb dyfodiad yr 
Arglwydd. Y mae Cristi ddyfod i farnu'r byd yn y dydd di- 
weddaf: ond. y mae ei ddyfodiad ymma yn arwyddo-ei ddyfod- 
iad i dywallt ei farnedigaethau ar fab y golledigaeth, ac ar y 
rhai a lynant wrtho; ac felly ì osod i fynu deyrnas gwirionedd, 
cyfiawnder, heddwch, a gwirionedd, ar y ddaear. Yn ei ddy- 
— fodiad i ddinystrio anghrist, fe fydd ei wirionedd yn tywynnu 


” . morddisglaer, nes y bydd yn ymlid tywyllwch a choelgrefydd 


ymmaith o'r byd : ac fe fydd ei allu a'i gyfiawnder i'w gweled 
yn ddisglaer yn y dinystr arswydus fydd yn gorddiwes ei elyn- 
in: ac fe fydd ei ras a'i drugaredd yn ymddisgleirio yng 
ngwaredigaeth y rhai oedd yn cael eu gorchzuddio gan dywyll- 
wch, ac yn y ML ar myn FY ei an ye Ly 
NI ŷ 
9 Sef yr hwn: ŷ mae ei i ddyfodiad yn ôl 
Lryrn V. F4 


594 2 THESSALONIAID. Pax. fn 


gweithrediad Satan, gyd â phob nerth, a€ av 
wyddïon, a rhyfeddodau gau, 


Ar ol rhasfynegi dinystr dyn pechod, Adn. 8. y mae 'r 
Apostol, i'r diben i'w wneuthur yn fwy adnabyddus i bawb, yn 
rhoddi darluniad mwy neillduol o hono, Y mae ei ddyfodiad yn 
ol gweithrediad satan. Y mae yn gosod allan ei gyfeiliornadau 
ac yn myned i'w orsedd, dan ddylanwadau satan, yr hwn sydd 
yn gweithio ym mhlant yr anufudd-dod. . Eph. 2. 2... Y mae y 
ddraig yn rhoddi ei gallu i'r bwystfil: Dat. 19. 2. y mae satan 
yn gweithio yn yr anwir hwnnw, neu yn ei gynhyrfu i weithredu, 
Neu fe ddichon mai meddwl yr Apostol yw, ei fod yn dwyn eì 
achos ym mlaen yn y byd, trwy ymddwyn yn ;yr un modd;ag y 
mae satan yn ymddwyn wrth ddwyn ym mlaen achos teyrnas y 
tywyllwch. Nid yw satan ddim wedi aros yn y gwirionedd; . 
Ioan 8. 44. ymae yn twyllo'r byd; Dat. 12. 9. 'yn twyllo trwy 
celwydd, Ioan 8. 44. a thrwy osod mawredd bydol o flaen dyn- 
on; Mat.4. 8, 9. yn dallu meddyliau dynion, 2 Cor. 4. 4. yn: 
ymrithio yn angel y goleuni, 2Cor. 11. 14. yn gwneuthur cym- 
maint az a allo tu az at rwystro cenhadon Crist, 1 Thess. 2, 18.. 
yn anfon ei genhadon i'w cernodio; 2 Cor. 12.7: ac y mae yn- 
llofrudd o'r ddechreuad. Ioan 8. 44. Y mae ei ddyfodiad, 
gyd â phob nerth, ac arwyddion, a rhyfeddodau gau. Y mae 'n-. 
gosod i fynu ac yn amddiffyn ei Gyfeisu dA a'i draws-ar- 
glwyddiaeth gyd â phob nerth; hynny yw, trwy holl rym yr âw-. 
durdodau gwladol, mor belled ag y gallo eu caeli fod o' 'i blaid; 
Dat.13. 1,4. neu trwy fod. yr yspryd drwg yn gweithredu: yn. 
rynimus, i'w alluoci i ddangos. arwyddion a rhyfeddodau gau. 
Y mae ezlwys Rhufain yn cymmeryd arni i wneuthur llawer o; 
bethau goruwch-naturiol a thra rhyfeddol: Dat. 13. 13, 14. ac 
'y mae am i'r werin gredu fod y pethau byn yn: arwyddion. fod. 
ei hathrawiaeth a'i threfniadau yn unol â meddwl Duw; Ond: 
nid ydynt ddim ond rhyfeddodau gau. Nid yw y pethau mwya. 
rhyfeddol y maent yn eu gwneuthur ddim ond ffug a hudoliaeth, 
rhith wyrthiau i “ynylld dynion. Mat. 24. 24. . Neu os ydyw 
satan yn cael cennad i'w galluogi i wneuthur pethau ag. sydd-yn- 
ddy nt eu hunain yn oruwch-naturiol, gellir eu: galw yn rhyfedd- 
odau gau, oblegid eu:bod yn cael eu 'gwneuthuroi. gadarnhau 
gau athraw iaeth a chyfeiliornad. Nid yw arwyddion a rhyfedd- 
odau, ynddynt eu hunain, a yn Mm ï brofi dwyfolder 











PEN. H. 2 THESSALONIAID. 595 


un rhyw atbrawiaeth. Gwnaeth doethion a hudolion yr Aipht 
'rai pethau az oedd yn ymddangos yn drarhyfeddol.  Ex.7. 11, 
2, ON GT 


IO: A.phob dichell anghyfiawnder yn y rhai 
colledig ;' am na dderbyniasant gariad y gwirion- 
edd, fel y byddent gadwedig. 

Y mae dyfodiad dyn pechod yn ol gweithrediad satan, 
gyda phob nerth ac arwyddion, a rhyfeddodau gau, Adn.9. 
uw phob dichell anghyfiawnder yn y rhai colledig. Y mae 'r gref- 

. vdd babaidd wedi cael ei gosod i fynu, ac felly yn cael ei chyn- 
nal yn y byd, gyda phob dichell; hynny yw, gyda phob dyfais 
gyfrwys a allo dynion feddwl am dani i'r diben i dwyllo eu cyd« 
greaduriaid. Ymddangosant fel rhai fyddai yn hynod mewn 
&uwioldeb; cymmerant arnynt eu bod yn cael gweledigaethau 
a dadguddiedigaethau rhyfeddol; gosodant allan athrawiaethau 
cyfeiliornus ; ymresymmant dros eu cyfeiliornadau gyda llawer 
o gyfrwysdra; arferant lawer o weniaith; addawant bethau 

mawrion i'r rhai a wrandawant arnynt; cyhoeddant fygythion 
dychrynllyd yn erbyn pawb a'u gwnthwyn ebo cuddiant eu 
balchder, eu huchel-gais, eu creulondeb, a'u coel- -grefydd, dan 
'rith parch i i Grist, a gofal am ei anrhydedd yn y byd, &c. y 
'mae'r pethau hyn, a'r cyffelyb, yn ddichellion anghyfiawnder, 
fel y maent yn deilliaw oddiwrth egwyddor anghyfiawn, yn cael 

| 'cu gosod allan yn y modd mwyaf anghyfìawn, gwneuthur 
y rhai a dwyllir ganddynt yn angbyfiawn tu a6 ddan adyn. 

'ï _ Gellir medgd eu bod jm y rhai colledig, nìd yn unig am mai 
“dynion ì mewn cyflwr colledig sydd yn arfer y dichellion hyn, 
ond. hefyd am eu bod yn twyllo y rhai eydd yn gwrando arnynt 
tet 'eu tragywyddol ddinystr. Yr achos o'u colledizaeth yw, 
am na dderbyniasani gariad y gwirionedd, fel y byddent gadwedig. 

Y mae Iesu Grist yn ei alw ei hun y Gwirionedd. Ioan 14. 6. 
Y mae prophwydoliaethau 'r hen Destament, yn gystal a chysg- 
odau'r gyfraith ; yn cael eu gwirioneddol gyflawni ynddo ef; ac 

'ymaeyr 'hyn oll y mae efe wedi ei ddywedyd, nid yn unig 

| wirionedd diamheuol, ond hefyd yn wirionedd o neillduol ydd 
Y mae'r efengyl hefyd yn cael ei galw yn air y gwirionedd. 
Eph. 1. 13. Col. 1. 5.. Duw'r gwirionedd yw-ei. hawdwr: 
gwirionedd digymmysg yw yr hyn a osodir allan ynddi: ac y 


596 2 THESSALONIAID. PEN, 11. 


mae ei thystiolaeth yn rhagori cymmaint ar bob tystiolaeth 
arall, fel y mae'n deilwng i gael ei galw y pwirionedd, mewn 
ffordd o enwogrwydd, fel pe na byddai un gwirionedd yn bod 
ond yr hyn a ddadguddir yn yr efengyl, Nid yw y rhai colled- 
ig ddim yn gweled un gwerth neillduol yn nhystiolaeth yr 
efengyl, nac yn y Crist a gyhoeddir ynddi; ac oblegid hynny 
'nid ydynt ddim yn credu'r dystiolaeth, nac yn ei derbyn gyda'r 
parch a'r cariad dyledus iddi; ac nid oes ganddynt ddim cariad 
at Grist; ac oblegid hynny nid ydynt ddim yn gwneuthur der- 
byniad o hono fel y byddentgadwedig. Y mae bod yn gadwed- 
£g oddiwrth felldithion deddf dorredig, llywodraeth arglwydd- 
iaethol pechod, a phob peth annymunol yn y diwedd, yn gys- 
sylltedig â derbyn cariad y gwirionedd. Lle nad yw'r gwirion- 
edd yn cael ei dderbyn mewn cariad, nid oes dim gad dinystr 
i'w ddisgwyl. | 


ll Ac am.hynny y denfyn Duw iddynt hwy 
amryfusedd cadarn, fel y credont gelwydd: 


Nid yw y rhai colledig ddim yn derbyn cariad y gwirionedd. 
Adn.10. Ac am hynny y denfyn Duw iddynt. hwy amryfusedd 
cadarn, Cyfieithad llythyrennol energeiau planes, y geiriau sydd 
ymma am amryfusedd cadarn, yw, grymmus, neu nerthol weith- 
rediad hudoliaeth, twyll, neu gyfeiliorni. Y mae energeia yn 
cael ei gyfieithu grymmus weithrediad, Eph, 3. '7. nerthol 
weithrediad, Eph. 4.16. Phil.3.21. Y mae plane, y gair sydd 
ymma am amryfusedd, yn cael ei gyfieithu hudoliaeth, 1 Thess. 
y a twyll, Jud. 11. cyfeiliorni, Rhuf. 1.27. Iag. 5. 20. 2 Pet. 

.18. lIoan 4. 6. Pan fyddo dynion yn cael eu hudo a'u 
a. i gofleidio cyfeiliornad, y mae hynny weithiau yn. gweith- 
redu'mor gadarn ynddynt fêl y credont gelwydd, _ Y maent yn 
derbyn fel gwirionedd diamheuol, y pethau mwyaf “gwrthun ac 
Add mand; ac nid oes neb a ddichon eu hargyhoeddi o'u hyn- 
fydrwydd. Fel hyn y mae y rhai sydd yn cael eu hudo. gan 
ddyn pechod, yn cael eu tueddu i hollol gredu, na all: y Pab 
ddim camgymmeryd na chyfeiliornì, fod ganddo awdurdod i 
faddeu pechodau, fod ganddo awdurdod i osod cyfreith. 
iau newyddion xn eglwys Crist, y dylid, ar ddiwrnodiau neill- 
duol, ymgadw oddiwrth fwydydd sydd yn gyffeithlon at 
amserau eraill, na ddxlai'r bobl ddim cael yr: Ysgrythyrau 


U 


PEN. II. 9 THESSALONIAID, 597 


yn yr iaith y maent yn ddeall, bod y bara a'r gwin yn cael eu 
troi i fod yn wirioneddol gorph a gwaed Crist yn swpper yr 
Arglwydd, bod angylion a seintiau yn gyfryngwyr rhwng Duw 
a dynion, bod gweithredoedd da yn haeddu rhyw ddaioni oddi 
ar law'r Arglwydd, bod eneidiau yn myned i'r purdan ar ol 
marw, y dylid gweddio dros y meirw, &c. Ond pan ddywedir 
fod Duw yn danfon iddynt amryfusedd cadarn, &c., nid ydym 
ddim i feddwl ei fod. yn cymmeradwyo y celwydd y mae dyn- 
ion yn ei gredu, pac yn rhoddi iddynt gam-ddarluniad o'r hyn 
sydd yn deilwng o gael ei gredu, nac yn eu cynhyrfu ìi gofleidio 
twyll. Ond i'r diben i gospi pechod yn ei ryw ei hun y mae'r 
Arglwydd, yn ei gyfiawn farn, yn eu rhoddi i fynu i'r twyll y 
maent yn hoffi ei gredu, yn gystal ag i'w arswydus ganlyniadau. 


Y maent yn casâu y goleuni, ac ni fynnant ddim gweled: am. 


hynny nid yw Duw ddim yn llewyrchu yn eu calonnau, nac yn 
— eu galluogi i dderbyn cariad y gwirionedd; omd y mae'n eu 
gadael i'r tywyllwch y maent yn hoffi. Gan nad ydynt ddim 
yn derbyn cariad y gwirionedd, y mae Duw yn eu gadael i 
lygredd eu calonnau i ddefnyddio yr hyn oll sydd yn eu cyfar- 
fod i gadarnhau eu hunain yn eu cyfeiliornadau, Gan eu bod 
yn dewis gwrando ar dduw y byd hwn, yr hwn sydd yn dallu 
eu meddyliau, nid yw yr Arglwydd ddim yn rhoddi ei ras i'w 
'battal, ond y mae'n eu gadael iddynt eu hunain i gofleidio, 
gyda'r parodrwydd mwyaf, yr athrawiaethau mwyaf cyfeiliornus 
a niweidiol. Mewn amrywiol fannau fe ddywedir, fod Duw yn 
gwneuthur yr hyn nad yw efe ddim ond ei oddef, neu yn peidio 
rhwystro iddo gymmeryd lle, Gen. 45.7. 2Sam. 24. 1. Cyd- 
mar. 1Chron. 21. 1. Es. 44. 18. Jer. 4. 10. cyni "PR 
bi bai chris 1. na 9. 18. 
ib 
Ê — 12 Fel y pba yr Heli rai y nide oeddynt yn 





'Fy ddiangen MN def dien Diw liyn anfon iddynt 
amryfusedd cadarn, neu aw yw effaith a chanlyniad eu'gwaith 
yn credu celwydd, y mae*r Apostol yn dywedyd, Fel y barner 
yr holl rai. nid oeddynt yn credu i'r gwirionedd. Nid ydynt 
ddim yn eredu i'r gwirionedd ; bynny yw, nid ydynt ddim yn 
eredu gwirionedd yr efengyl, nac yn credu yn Iesu Grist, y 


credu i'r g gwirionedd, ond yn ymgddTari' mewn 


7 


598 2 THESSALONIAID. PEN H. 


gwirionedd.a'r bywyd, fel y mae yn cael ei osod allan: ynddi. 
Y mae Duw, gan hynny,-yn ei gyfiawnder, yn eu gadael iddynt 
eu hunain;i gredu celwydd, fel y.byddo iddynt, yn ol eu 
haeddiant, gael eu, barnu yn euog, a'u cyfiawn gospi, yr hyn 
fydd yn sicr o fod y canlyniad o ddiystyru gwirionedd yr 
efengyl. I ddangos ymmhellach fod yrachoso'u dinystrynddynt 
eu bunain, y mae'r Apostol yn dywedyd, Ond yn ymfoddloni 
mewn anghyfiawnder, Y mae yrhaì nad ydyst ddim yn derbyn 
cariad y gwirionedd, yn hoffi gau athrawiaeth, yr hon sydd yn 
gwneuthur angbyfiawnder â'r gwirionedd, ac yn ymhyfrydu 
mewn -bwriadau, geiriau, ac ymddugiadau trwy. barai ymae 
anghyfiawnder yn cael ei, wneutbur â Duw a dynion. Y mae'r 
pethau byn yn cydfyned â'u tueddiadau llygredig, 


_ 13 Eithr nyni a ddylem. ddïolch yn. wastad” ì 
Dduw drosoch chwi, frodyr caredig can yr Âr- 
glwydd, oblegid i Dduw o'r dechiaoy dd eich 
ebol chwi i Hlchwwi wyinethip yL Wren Yo 
ne Yspryd, a fy dd i'r gwirionedd: 


I ddiddanu” r Thesaloniaid, y fas allai wn yn. wc ì 
sw; y byddai iddynt hwythau gael eu gadael ì amryfusedd 
cadarn, ac felly i syrthio dan farn Duw, y-mae 'r Apostol; yn 
dywedyd wrthynt, : Eithr nyni a ddylem ddiolch yn anl, 
Dduw drosoch chwi, frodyr caredig gan. yr Argeydd Ŵ 
mae'n eu hannerch fel brodyr. Gwel 1 Thess, 1. 4. Y mae'n 
golygu eu bod yn garedig. gan yr. Arglwydd, aeu yn. wrth- 
ddrychau neillduol gariad Duw, neu fod ;yr. Arglwydd, oi 
hunan-gynhyrfiol gariad, wedi bwriadu gwneuthur tragywyddol 
ddaioni iddynt. Deut. 7. 8. 10. 15.. Ac oblegid hynny y 
mae'n edrych arno eihun a'i frodyr fel rhai dau r iìÌduol 
rwymau i fod yn ddiolchgar i'r Arglwydd ar eu Mans, Yr 
oeddynt yn golygu y gwnai cariad bw eu diogelu rbag “A di- 
rywiad a grybwyllir yn yr Adnodau blaenorol, a'u wyn. yn 
ddiogel i'r mwynhad o dragywyddol ddedwyddwch. . Yr Ui 
ynt yn diolch yn neillduol oblegid i. Dduw o'r dechre eu 
hethol hwy iiachawdwriaelh.. Mewn perthynasi Wl yh 
gwel. 1Thess. 5.9. Yr oedd Duw wedi eíhol y Thessaleniaid 
i iecbydwriaeth. Y mae.hyn yn cael ei. wahaniaethu oddiwrth 
ei waith yn eu galw trwy'r efengyl... Y mae'n arwyddo i fod 





PN YL. 2'THESSALONIAID, 5bŷ 


yng nghyfoeth ei ras, wedi gwneuthur dewisiad o honynt, neu 
wedipen-ayglwyddiaethol fwriadu iddynt gael etifeddu iechydwr- 
iaeth, Y mae'r Ysgrythyrau yn mynych sôn am etholedigaeth 
bersonol ì iechydwriaeth.” Mat. 22. 14, .24. 22,24. Ioan 13, 
18, Rhuf. 8. 29.11. 5. Epli. F. 4, 2'Tim.-2. 10.” Gan fod yr 
Arglwydd yn acbub rhai, y mae'n $icr eì fod wedi bwriadu 
gwneuthur hynny: ymae hefyd yn sicr nad yw efe ddim wedi 
bwriadu achub pawb; pe amgen byddai pawb yn sicr o fod yn 
gadwedig. Yf oedd yr Arglwydd wedi eu hethol o'r dechreuad. 
Y mae'r geiriau o'r dechreuad yu arwyddo o ddechreuad amser. 
ioan 1. 6,. Y maent o'r un ystyr ag. o dragywyddoldeb, 
5. Dihar. 8. 23. neu cyn sylfaenu'r byd. Eph. l.g4. Yr oedd 
yr Apostol yn cael boddlonrwydd mewn perthynas i etholedig- 
aeth y TThessaloniaid. Yr oedd hyn yn cyfodi oddiwrth yr 
effeithiau oedd wedi cyd-fyned â phregethiad yr efengyl'yn eu 
plith ar y cyntaf, 1 Thess. 1. 2—5. ac oddiwrth yr hyn oedd 
wedi ei glywed mewn perthynas i barbad eu ffydd, eu cariad, a'u 
hamynedd, 92Thess.1.3,4. Yroedd yn golygu ei bed yn ddy- 
Tedswydd neillduol arno ef a'i frodyr i ddiolch ìi Dduw am eu 
betholedigaeth. Yr oeddynt wedi cael eu hethol i fwynhau y 
bendithion mwya gogoneddus: yr oedd eu hetholedigaeth yn. 
hollol o ras, gan eu bod yn llwyr annheilwng o'r fath fendithion; 
yr oeddynt wedi cael eu hethol pan oedd myrddiynau o'u cyd- 
greaduriaid wedi eael eu gadael yn gyfiawn yny cyflwr yr 
oeddynt ynddo trwy bechod: ac fel rhai wedi eu hethol i iech- 
ydwriaeth, yr oeddynt yn sicr o gael eu dwyni'r mwynhad o 
honi. O herwydd ni ddichon Duw ddim: cyfnewid yn ei fwriad, . 
ac ymae ei allu yn ddigonol i ddwyn i ben yr hyn a fwriadodd. 
Rhuf. 8. 30. 2 Tim. 2. 19, Ond i ddangos y moddion trwy 'r 
rhai y mae'r Arglwydd yn dwyn i ben ei fwriadau grasol; y 
mae 'r Apostol: yn chŵanegu, trwy sancteiddiad yr Yspryd a 
ffydd. i'r gwirionedd. Yr oedd eu hyspryd: hwy yn cael ei 
_ sancteiddio trwy fod yr Yspryd Gìân yn. lerhnngd iddynt anian 
' sanctaidd, yn eu neillduo oddiwrth ybyd, a'udwyn i rodio yn 
. ol rheol sanetaidd gair Duw. : Yr oeddynt wedi cael eu dwyn i 
gredu y gwirionedd oedd wedi cael ei osod o'u blaen yn yr 
efengyl, ac felly wedi dyfod i ymddiried yng Nghrist yn unig 
am iechydwriaeth, Oddiwrth hyn .y mae'n eglur-bod athraw- 
_ Maeth etholedigaeth yn arwain, nid. i benrhydd-did; ond i sanct- 
eiddrwydd. Y mae'n.amlwg hefyd mai nid rhagwelediad o 


GO0 2 THESSALONIAID, PEN, il; 


sancteiddrwydd na ffydd neb a gynhyrfodd Duw i'w hethol i 
iechydwriaeth: ond dymma 'r llwybr ar hyd paun y mae efe 
wedi bwriadu iddynt gael eu dwyni ogoniant, Rhuf.8.29, 
90. Eph.1.4, 1Pet.1.2, Etholedigaeth yw'r ffynnon o ba 
un y dylifa sancteiddrwydd a ffydd yn gystal a dedwyddwch 
tragywyddol, Gellir sylwi ym mhellach, fod gwaith yr Yspryd 
yn sancteiddio eneidiau a'u dwyn i gredu yng Nghrist, yn nôd, 
neu amlygiad o etholedigaeth, 


14 Pr hyn y galwodd efe chwi. trwy ein 
hefengyl ni, i' feddiannu Go oidd ein Har- 
glwydd Iesu Grist. A re 


Ar ol sôn am yr “yes oedd Duw wedi eu hethol iddo,. 
Adn: 19. y mae'r Apostol yn dywedyd ym mhellach, .Z'r hyn. 
y galwodd cfe chwi trwy ein hefengyl ni. Y mae i'r hyn yn 
cyfeirio at ffydd i'r gwirionedd, at sancteiddiad yr Yspryd, neu. 
at iechydwriaeth, fel y mae i gael ei dwyn oddi amgylch yn y. 
ffordd hon. Yr oedd Duw wedi eu galw hwy i hyn. Yr eedd 
wedi eu gwahodd i gyfrannogi o fendithion iechydwriaeth, wedi 
rhoddi calondid iddynt i gredu yn Iesu Grist, ac wedi. gosod 
o'u blaen amrywiol annogaethau i sancteiddrwydd: ac yr oedd, 
trwy weithrediadau ei Yspryd wedi gwneuthur gwahoddiadau. 
ac annogaethau yr efengyl yn effeithiol i'w dwyn i gyd-ym- 
ffurfio â hwynt. Yr oedd wedi gwneuthur hyn trwy'r efengyl. 
Mewn perthynas i'r efengyl, gwel 1 Thess. 1. ô.. Y mae Duw, 
yn yr efengyl, yn gosod allan fendithion: iechydwriaeth, yno 
dangos y modd y mae i bechadur gael mwynhad o honynt, yn 
galw ar ddynion i gredu yng Nghrist, ac felly i ddal gafael 
arnynt, ac yn eu hannog i wneuthur hynny, trwy osod o'u 
blaen amrywiol o'r. ystyriaethau mwyaf difrifol. Nid oedd yr 
Apostol ddim yn golygu mai efe a'i frodyr oedd awdwyr yr 
efengyl: ond yr oedd yn ei galw ein hefengyl mi am ei bod 
wedi ei hymddiried iddynt hwyi gael ei cyhoeddi ganddynt. . 
1Cor.9.17. Gal.1.8. Gwel 1 Thess. I; 5. Yr oedd Duw 
wedi eu galw trwy'r efengyl, i feddiannu gogoniant ein 
glwydd Jesu Grist. Gellir dywedyd fod dynion. yn. ju ed 
dwyn i feddiannu gogoniant, pan y maent yn cael eu gwneuthur 
yn feddiannol o'r anian sanctaidd sydd yn eu gwneuthur yn 
debyg i Dduw ei hun, yn cael cyfiawnder yn: yr hwn y maent 


MEN. ŷ 'THESSALONIAIU. GOL 


yn gyfiawn ger bron y Duwdod, yn cael eu dwyn i berthynas 
gyfammodol â'r goruchel Dduw, yn cael cymdeithas â'r Tad ac 
â'i Fab yr Arglwydd Iêsu, yn cael eu gwneuthur yn wrth- 
ddrychau neillduol ofal Jehofah, yn cael angylion Duw i weini 
iddynt, yncael hawl ì ddedwyddwch tragywyddol ym myd yr 
ysprydoedd, ac yn cael eu dwyn i feddiannu corph anllygredig, 
ŷn gystal ag enaid wedi ei berffeithio mewn sancteiddrwydd, 
Nid gogoniant hanfodol Crisf, na'r gogoniant a berthyn iddo 
fel Cyfryngwr, yw'r gogoniant hwn; ond y gogoniant a bwr- 
casodd efe i'w eiddo, a'r gogoniant y mae efe yn eì addaw i'w 
ganlynwyr, y gogoniant y mae efe wedi myned i gymmeryd 
meddiant o hono fel eu Pen a'u Rhagflaenor, y gogoniant y mae 
efe yn ei weithredol roddi iddynt, mewn rhan, yn bresennol, 
m Fw gyflawn yn y Geg diweddaf, | 


15 Am hynny, frodyr, sefwch, a deliwch y 
traddodiadau a ddysgasoch,. pa un | bynnag aí 
trwy ymadrodd, ai trwy êin hepistol ni. 


 Arol byspysu y byddai ymadawiad, Adn. 9. bod dirgel- 
wch yr anwiredd yn gweitliio eisoes, Adm, 7. y deuai dyn 
pechod gyda. phob nerth, arwyddion, a rhyfeddodau gau, 
'Adn, 9. y danfonai Daw i'r rhai nad oeddynt yn derbyn cariad 
y gwirionedd, amryfusedd cadarn, fel y credent gelwydd; Adn. 
10, 11. ond bod Duw wedi e6 hethol hwy i iechydwriaeth, 
Adn. 13. ac wedi eu galw, trwy'r efengyl, ìi feddiannu gogon- 
iant ein Harglwydd lesu Grist, Adn. 14. y mae'r Apostol yn. 
dywedyd wrthynt, Am hynny, 4 frodyr, sefwch, a delitoch y tra- 
ddodiadau a ddysgasoch. 'Y mae etto yn eu hannerch fel brodyr. 
Gwel 1 Thess. 1. 4. Y mae sefyll yn arwyddo bod yn sicr yn 
eu meddyliau eu hunain mewn perthynas i'r gwirionedd dwyfol; 
bod yn sefydlog yn eu bwriadau i lynu wrth yr Arglwydd; bod 
yn gedytn yn ffydd, sancteiddrwydd, a gobaith yr efengyl; a 
' pheidio ffoi yn wyneb gwrthwynebiadau, na tbynnu yn ol yn. 
wyneb profedigaethau. Eph. 6, 13, 14. Dan ystyriaeth o'r 
profedigaethau i ba rai y maent yn agored, fe ddylai duwiolion 
wylio llawer yn erbyn yspryd diofal; ac y mae bwriadau grasol 
Duw mewn pertbynas iddynt, yn eu gosod dan neillduol rwym- 
au, ac yn eu hannog i fod 'yn ddiwyd yn yr arferiad o'r modd- 
'ion gosodedig. O herwydd y mae Duw wedi arfaethu 'r modd- 
| LLYFR V, G4 


602 2 THESSALONIAID, PRN, I. 


ion trwy ba rai y mae ei amcanion i gael eu dwyn i ben, yn 
gystal a'r diben sydd ganddo yn ei olwg: 2 Dren, 22, 5—7. 
Act, 27. 22, 31, ac y mae sicrwydd o lwyddiant yn yr arferiad 
o foddion yn galondid neillduol i ymarfer â hwynt. Nid yw, yr 
Apostol ddim yn dymuno iddynt ddal traddodiadau dynol: 
ond y mae yn gorchymmyn iddynt arddel yn ddianwadal y 
ffurf o athrawiaeth oedd wedi ei thraddodi iddynt, -Rhuf. 6. 
17. ac i ofalu na wnaent ddim colli na dirywio oddiwrth y cyf- 
.arwyddiadau ag oedd, trwy'r Yspryd Glân, wedi eu traddodi 
i'r eglwysi. 1Cor. 11. 2, 29. 2'The:3. 3. 6. Yr oeddynt wedi 
dysgu y traddodiadau hyn; hynny yw, yr oedd athrawiaeth yr 
efengyl wedi cael ei gwneuthur yn adnabyddus iddynt, ac yr 
oedd cyfarwyddiadau mewn perthynas i ymddugiad addas wedi 
cael eu gosod o'u blaen. Yr oeddynt wedi eu dysgu mewn 
gwahanol ffyrdd: am hynny y mae'r Apostol yn dywedyd, Pa 
un bynnag ai trwy ymadrodd, ai (rwy eîn hepistol mi. Yr 
oeddynt wedi cael eu byfforddi trwy fod yr Apostol a'i frodyr 
yn llefarn wrthynt, pan oeddynt yn eu plith; a thrwy y Llythyr 
blaenorol a anfonasai efe attynt, yn gystal a thrwy hwn yn 
bresennol, Y mae'r Llythyrau hyn yn cynnwys rhan BRAN o'r. 
'ffydd a roddwyd unwaith i'r saint. 


... 16 A'n Harglwydd Iesu Grist ei hun, 4 a Duw 
a'n 'Tad, yr hwn a'n carodd ni, ac a roddes 2 ni 
ddiddanwch tragywyddol, a a da vei 
as, e5 Pye A 


Yr oedd yr Ary eddwl yn dirion am y. Thessalon- 
iaid, fel etholedigion Duw, ac fel rhai wedi eu galw trwy'r 
efengyl: Ado. 13,14. yr oedd wedi eu cynghori i sefyll, ac i 
. .ddal y traddodiadau a ddysgasent.. Adn. 19. Bellach y mae, 
.yn yr Adnod hon a'r ganlynol, yn dyfod i weddio ar eu rhan. 
Y mae'n cyfeirio ei ymbiliau at eîn Harglwydd íesu Grist, ei 
|Aun. Y mae lesu Grist yn addas wrthddrych gweddi, . Y mae 
goruwch pawb, yn Dduw bendigedig yn oes oesoedd: Rhuf. 
,9. 5. yn holl-wybodol, ac felly yn hyspys o holl angen ei 
eiddo: Ioan,21, 17. Dat.2. 23. yn holl-bresennol, ac felly 
gyda'i i bobl ym: mhob lle, ac ym mhob amgylchiad. Mat, 18. 
.20. 28. 20. yn ddigyffelyb yn ei gariad attynt; Gal. 2, 20. yn 
meddiannu pob bendith ag a allant fod mewn angen o honi: 
Col.1,19. Heb, 1,2, ac iddo ef y perthyn cyfrannu bendithion 


PEN. 11, 2 THESSALONIAID, 603 


iddynt. Act.5.31. Ioan10,28. Y mae'n cael ei enwi ymma 
o flaen y 'Tad, yr hyn sydd yn dangos, nad yw bod y Tad, 
mewn mannau eraill, yn cael ei enwi o flaen y Mab, ddim yn 
profi ei fod uwchlaw iddo yn ei natur. Y mae'r Apostol yn 
gweddio hefyd ar Dduw a'n Tad, yr hwn a'n carodd ni. Y 
mae Duw yn Dad i dduwiolion fel y mae wedi cyfrannu ei anian 
iddynt, a'u mabwysiadu i'w deulu, ac fel y mae yn ymddwyn 
tu ag attynt fel tad tu ag at ei blant. Y mae ystyriaeth o'r 
berthynas hon yn galondid neillduol i weddïo arno. Felly 
hefyd y mae ystyriaeth o'i fod wedi eu caru.  Oddr ar gariad, 
neu ei duedd i wreuthur daioni iddynt, y mae wedi eu dewis 
yng Nghrist i iechydwriaeth, gosod ei Fab ìi fod yn Waredwr 
iddynt, ei anfon yng nghyflawnder yr amser, anfon yr Yspryd 
Glân i gyfrannu iddynt anian sanctaidd, eu nerthu i gredu yng 
Nghrist, maddeu eu holl bechodau, &e. Ond i roddi rhai 
amlygiadau neillduol o'i gariad, y mae'r Apostol yn dywedyd, 
Ac a roddes â ni ddiddanwch tragywyddol, a gobaith da trwy 
7as. Yr oedd yr olwg oeddynt wedi gael ar eu cyflwr eu hun- 
ain, fel pechaduriaid, y gofidiau i ba rai yr oeddynt yn agored 
yn nhrefn gyffredin rhagluniaeth, yr erledigaetbau oedd yn eu 
cyfarfod yn achos Crist, a llawer o bethau annymunol oedd i'w 
gweled yn fynych yn yr eglwys, yn peri iddynt lawer o drist- 
GWN 'ond yr oedd yr Arglwydd, trwy'r efengyl, wedi gosod 
o'u blaen amrywiol ystyriaethau ac oedd yn tueddu yn fawr i 
weini cysur iddynt yn wyneb pob gofid: ac yr oedd, trwy ei 
Yspryd, wedi eu nerthu i gredu tystiolaeth yr efengyl, nes. 
oeddynt yn cael eu llanw â diddanwch. Gwel 1 Thess. 1. 6. 
Er nad yw duwiolion ddim yn profiadol fwynhau diddanwch 
ym ddibaid, ac er nad ydynt ddim yn ei feddiannu i'r un 
graddau bob amser, tra ynmma ar eu taith, etto y mae'n briodol 
iawn i'w alw yn ddiddanwch tragywyddol. O herwydd y mae 
ei sylfaeni, megis cariad a gras Duw, addewidion ei gyfammod, 
| digonolrwydd. aberth y Meichiau, tosturi a chydymdeimlad yr 
Eiriolwr, &c., yn ddigyfnewid, ac o dragywyddol barhad: ac 
'ni wna 'r diddanwch hwn ddim gwywo gyda phethau amser: y 
maei barhau yn ddiddiwedd. Mewn perthynas i obaith cred- 
inwyr, gwel 1 Thess, I. 3, Y mae yn obaith da. Pethau da- 
ionus y mae credinwyr yn obeithio am danynt; megis maddeu- 
ant o'u beunyddiol feiau, gwrandawiad i'w gweddïau, nerth yn 
ol y dydd, pob peth i gyd-weithio er eu daioni, a dedwydd- 


604 2 THESSALONIAID, PEN, i, 


wch tragywyddol ym myd yr ysprydoedd. Y mae'n cael ei 
adeiladu ar sylfaeni da, cariad Duw, ei werthfawr addewidion, 
y prawf y maent wedi ei gael o'i ddaioni, o'i allu, a'i ffydd- 
londeb, &c.: y mae yn dwyn ffrwythau daionus, sef cysur a 
thangnefedd yn y fynwes, purdeb, a chalondid i fyned yn y 
blaen gyda gwroldeb. Ac fe ellir dywedyd hefyd ei fod yn 
dda, pan y mae duwiolion yn meddiannu graddau helaeth o 
hono. Y mae (rwy ras. O'i aphaeddiannol ewyllys da y mae 
yr Arglwydd wedi rhoddi iddynt obaith: gras Duw yw 'r syl- 
faen ar ba un y maent yn gobeithio am bob daioni: a thrwy 
fod Duw wedi cyfrannu gras iddynt y maent yn gobeithio am 
dragywyddol ddedwyddwch. “ 


17 A ddiddano eich calonnau chwi, ac a*ch 
sicrhâo ym mhob gair a gweithred dda, 


Ar Iesu Grist ei hun, ac ar Dduw ein Tad ni, yr oedd yr 
Apostol yn gweddio ar ran y Thessaloniaid. Adn. 16. I 
ddangos beth oedd yn ei weddio am dano, y mae yn dywedyd, 
4A ddiddano eich calonnau chwi. Nid oedd ddim yn ddigon gan 
Paul a'i gyd-lafurwyr eu bod hwy eu hunain yn cael eu diddanu; 
ond yr oeddynt yn dymuno i'w cyfeillion crefyddol gael cyf- 
rannogi o'r un diddanwch. Yr oeddynt yn dymuno iddynt 
gael mwyn hdu y diddanwch ag oedd ganddynt hawl iddo fel 
credinwyr; i'w diddanwch gael ei gynnyddu fwy-fwy; ac iddo, 
gael ei barhau ym mhob amgylchiad a'u cyfarfyddai. : Yr oedd 
yn dymuno hefyd i Dduw eu sicrhau ym mhob gair a gweith- 
red dda. Y mae gair ymma 'n arwyddo, naill ai athrawiaeth 
yr efengyl, yr hon sydd yn dwyn newyddion da o lawenydd: 
mawr; neu ymadrodd addas a grasol, na ellir dywedyd yn ei 
erbyn. Gweithred dda yw yr hon sydd yn deilliaw oddiwrth 

' egwyddor dda, sef anian sanctaidd; mewn cyd-ymffurfiad â 
rheol dda, sef ewyllys dadguddiedig Duw; ac yn tueddu at 
ddiben da, sef gogoneddu Duw, bod o les i gyd-greaduriaid, 
a dwyn ym mlaen eu hadeiladaeth a'u dedwyddwch eu hunain, 
Yr oeddynt yn agored i gael eu siglo gan dymmer gyfnewidiol, 
ac ymosodiadau gelynion: y mae'r Apostol yn gweddio, gan 
hynny, ar iddynt gael eu eadarnhau yn-y pethau hyn; bynny: 
yw, ar iddynt gael eu gwneuthur yn sefydlog a: dianwadal, ac. 
ì gael eu eynnortiiwyodi i barhau hyd y diwedd. Y mae hyn yw 


PEN. III. 2 THESSALONIAID, 605 


angenrheidiol, i roddi boddlonrwydd i'w meddyliau eu hunain 
mewn perthynas i wirionedd eu crefydd, Heb. 3.6. i ogoneddu 
Duw, yn gystal ag er dyfod i'r mwynhad o'r dedwyddwch y 
gae'r efengyl yn ei ddal allan. Mat. 24. 13. 


PENNOD III. 


as en frodyr, gweddïwch drosom ni, 
a'r fod i air yr Arglwydd redeg, a cliael 
gogonedd, megis gyd â chwithau ; 


Yr oedd yr Apostol, nid yn unig yn gweddio dros y 
'Thessaloniaid, Pen. 2, 16, 17. ond hefyd yn difrifol ddymuno 
iddynt hwytbau weddio drosto ef a'i gyd-lafurwyr. Am bynny 
y mae'n dywedyd, Bellach, frodyr, gweddiwch drosom ni. Er 
fod yr Apostol a'i frodyr yn gweddio llawer ar eu rhan eu 
hunain, ac er fod yr Arglwydd yn rhoddi iddynt arwyddion 
— neillduol o'i bresennoldeb, etto yr oeddynt yn mawr ddymuno 

cc eu cyfeillion crefyddol eu dwyn ar eu meddyliau pan yn 
— agosbu at orsedd gras. Rhuf. 15. 30. 2Cor.1. 11. Eph.6. 19, 
|Col.4.3,4. 1Thess. 5.25. Heb, 13. 18, 19. Y mae ymma. 
yn tynnu at ddiwedd, ac yn eu hannerch fel anwyl frodyr yng 
Nghrist. Gwel 1Thess. 1. 4.. Dylai eglwysi weddio ar ran 
eu gweinidogion ar iddynt fod yn feddiannol ar wirionedd 
crefydd yn eu heneidiau eu hunain, ar i'w deall gael ei helaeth 
oleuo ym mhethau Duw, ar iddynt gael eu cynnysgaeddu â 
“doniau addas at. bob rhan o waith y. weinidogaeth, ar iddynt 
| gael eu cy nnorthwyo i i fod yn ddiwyd a ffyddlon yn y cyflawn- 
_ iad o'u gwaith, ar iddynt feddiannu doethineb i ymddwyn yn 
' addas ym mhob gwahanol amgylchiadau, ar i'w bymddugiadau 
addurno eu hathrawiaeth, ariddynt gael eu helaeth arddel yn 
eu hymdrechiadau, ariddynt gael eu diogelu rhag y rhai sydd 
yn barod i'w niweidio, &c. Yr oedd yr Apostol yn dymuno 
iddynt weddio yn neillduol ar fod î eir yr Arglwydd redeg, Y 
mae gair yr Arglwydd yn arwyddo'r efengyl. Yr Arglwydd 
ywei hawdwr: trwy ei. orchymmyn. ef. y mae 'n cael ei chy- 


hoeddi: a'r Arglwyd Iesu Grist, yn ei Berson, ei ddwyfol 


606. 2 THESSALONIAID. PEN, HT. 


osodiad i fod yn Gyfryngwr, y swyddau y mae'n gyflawnu, y 
bendithion trysoredig ynddo, ei barodrwydd i dderbyn pech- 
aduriaid, a'r hyn ydyw efe i'w bobl, yw ei sylwedd a'i phrif 
bwngc, Y mae'r gair hwn yn rhedeg. . Psal. 147. 15. Gellir 
dywedyd hynpy pan fyddo yn cael ei daenu oddi amgylch, a'i 
wneuthur yn adnabyddus i laweroedd; pan fyddo'r cyhoeddiad 
o hono yn myned o fan ìi fan gyda neillduol gyflymdra; pan 
fyddo pregethiad o'r gwirionedd yn myned ym mlaen yn ddi- 
rwystr, heb gael ei aítal gan erlidwyr, gan gau athrawon, gan 
wrthgiliadau, gan gwsgadrwydd na marweidd-dra; a phan 
fyddo yn ennill tir er cyfarfod â rhwystrau a gwrthwynebiadau. 
Dylai duwiolion weddio ar i'r gair redeg, ac i'r diben hynny 
i'r Arglwydd anfon llawer i'w gyhoeddi; ar i'r rhai'n gaêl eu. 
nerthu i fod yn ddiwyd, yn ffyddlon, ac yn wrol; ar iddynt 
gael eu hamddiffyn a'u diogelu yng nghanol bleiddiaid; ar i'r 
Yspryd Glân weithredu yn nerthol, fel y delo llawer ì dderbyn 
cariad y gwirionedd, &c. Uctt weddio hefyd ar iddo gacl 
gogonedd. Act. 19.48. Y mae 'r gair yn cael ei i 
pan. fyddo llawer yn ymgynnull i'w wrando; pan fyddo'r 
rhai'n yn ymgynnull mewn modd syml a difrifol; pan fyddont 
yn ei gyfrif, nid yn ynfydrwydd, ond yn air Duw, mewn 
perthynas i'r pethau mwyaf eu pwys, ac felly yn deilwng. o “ u 
derbyniad; pan fyddont yn cyd-ymffurfio â'r gair fel y mae yn. 
galw i edifeirwch, ffydd, ac ufudd-dod ; a phan fyddo ffrwyt! 

au lawer yn ymddangos yn tU deitada ch, cynnydd, ymddugiad Wi 
sanctaidd, a diddanwch y rhai sydd yn ei gofleidio. Yr oedd 
hefyd yn cael ei ogoneddu yn yr oes apostolaidd, trwy 'r 
gweithredoedd gwyrthiol oedd yn cydfyned â'r pregethiad o 
bono, Yr oedd y gair wedi cael gogonedd ym mhlitb y Thessa- 
]oniaid. 1 Thess.1.5,6. Yr oedd gan hynny yn ddyledswydd 
arnynt hwythau i ddifrifol weddio ar i'r un effeithiau gyd- fyned 
as Wd o hono pa le Dynn y cai eì gyhoeddi, | 


2 Ac a'r ein gwared ni oddi wrth ddynion 
anhywaith a drygionus: canys nid oes bych” gan. 
ba tbe. iw a Pu gon 


I ddangos ym FN beth oedd efe yn ewyllysio iddynt 
weddio am dano, y mae'r Apostol yn dywedyd, Ac a'r cin 
gwared ni oddiwrth ddynion anhywaith a drygionus, Y mae 


PEN. IIL, . 2. THESSALONIAID. GO'i 


alopos, y gair a arferir ymma am anhywaith, yn cael ei gyf- 
ieithu, al/an o le, Luc 23. 41. a niweidiol. Act. 26, 6. Fe 
ddichon ei fod yn golygu yn neillduol .yr Iuddewon anghredin- 
iol, 2Cor. 11. 24. 1 Thess. 2. 15, 16. Cenhedloedd erledig- 
aethus, Act. 16. 19—24. 19. 23—29. Philosophyddion cen- 
hedlig, Act. 17. 18, 32. brodyr gau, 2Cor. 11. 26. ac athraw- 
on cyfeiliornus, 2 Tim. 2. 16—18, Tit,l,10,11. Fe ddichon 
eu bod yn cael eu galw yn rhai allan o'u lle, am eu bod yn 
crwydro o fan i fan, i geisio rhwystro llwyddiant yr efengyl, yn 
y naill fan a'r llall, neu am nad oeddynt ddim yn cadw eu lle 
trwy gyflawnu y dyledswyddau perthynol i'w sefyllfa. Yr 
eeddynt yn wrthyn yn eu rhesymmiadau a'u hymddugiadau, 
ac yn ddrygionus yn eu hegwyddorion a'u hymarferiadau. Yr 
oedd byn yn ymddangos yn eu hymdrechiadau i rwystro'r 
efengyl i gael ei phregethu, i gau genau cenhadon Crist, i'w 
taflu i garchar, i'w gosod i farwolaeth, &c. Dylai'r eglwysi 
weddio na chaffo bwriadau y cyfryw rai ddim llwyddo yn erbyn 
cenhadon Crist. I ddangos yr angenrheidrwydd o hyn, y 
mae'r Apostol yn dywedyd, Canys nid oes ffydd gan bawb. 
Nid yw pawb ddim yn credu tystiolaeth yr efengyl pan yn cael 
ei gosod o'u blaen; ac nid yw pawb sydd yn arddel ffydd Crist, 
_ ddim yn ymddiried ym Mab Duw am iechydwriaeth, . Pe Ct 
_ ganddynt wir ffydd, hi a burai eu calonnau, Act. 15. 9. hia 
ithiai trwy gariad, Gal. 6. 6. a'u rhwymai i ufuddhau i ideebi 
FA ymynnion Duw, Heb.11.8. ac a ddangosai hyn mewn gweith- 
redoedd da. Iag.1.18. Byddai byn yn sicr o'u cadw rhag 
bod yn anhywaith, ac yn ddrygionus. Ond gan fod y gair 
ffydd weithiau 'n arwyddo ffyddlondeb, Rhuf. 3. 3. Tit. 2. 10, 
a chan fod yr Apostol, yn yr adnod nesaf, yn sôn am ffydd- 
londeb Duw, mewn cyferbyniad i'r hyn y mae'n ei grybwyll 
yn yr Adnod hon, fe ddichon mai ei feddwl ymma yw, nad yw 
pawb ddim yn ffyddlon, neu ddim yn rhai y gellid ymddiried 
iddynt, Yr oedd rhai yn ymddangos fel cyfeillion, ond ar yr 
un pryd yn barod i wneuthur cymmaint o ddrwg ag a fedrent, 


3 Eithr ffyddlawn yw yr Arglwydd, yr hwn 
a yh sicrhâ chwi, ac a 'ch ceidw rhag a 


'Yr oedd Aud Ar y gydi yn rhoddi die i'r Apostol 
rydd, Nid oes - gan bawb, Adn. 2, Ond i ddangos 


609 3 THESSALONIAID. PRN.11f. 


na ddylai'r Thessaloniaid ddim digalonni, y mae'n dywedyd, 
Eithr ffyddlawn yw yr Ar, et Rhuf. 3.3, 4. 1Cor.1. 9. 
10. 13. 1Thess. â. 24. 2 Tim. 2.13.. Y mae efe yn sicr o 
wneuthur yr hyn y mae y berthynas ym-mba un y mae efe yn 
sefyll i'w bobl, yn ei ofyn; ac o gyflawnu pob addewid y mae 
efe wedi ei wneuthur iddynt. Y mae wedi addaw na fwrir 
allan yr hwn â ddêl at Iesu Grist, Ioan 6. 97. na wna efe 
ddim goddef i'w bobl gael eu temtio uwchlaw yr hyu a allont, 
l Cor. 10. 19. y gosod efe ei ofn yn eu calon fel na chiliont 
oddi wrtho, Jer. 32,42, na md eni pyrth uffern mo'r eglwys, 
Mat. 16. 19. y rhydd Crist i'w ddefaid fywyd. tragywyddol, nâ 
chyfrgollant byth, ac na ddwg neb hwynt. alian o'i law ef. 
Ioan 10.28. Y mae efe yn ffyddlon i'r addewidion hym â'r 
cyffelyb. Am hynny y mae'r Apostol yn dywedyd, . Yr-hwn 
a'ch sicrha chwi, ac a'ch ceidŵ rhag drwg. Y mae eu sicrhau 


ba ; 


yn arwyddo eu cadarnhau a'u sefydlu yn y grediniaeth o'r 


efengyl, yn eu hymorphwysiad ar Iesu Grist am iechydwriaeth, 
yn eu harddeliad o'r gwirionedd, ac mewn ymarferiad sanct- 


aidd; a'u nerthu yn eu hymdrech Gristnogol, fel na byddai. 


iddynt ddim cael eu dychrynu gân ofn dyn, na'u troi-oddi ar y 
ffordd, trwy gyfrwysdra, na gallu eu gelynion. Y mae'r Ar- 


glwydd yn cadw ei bobl rhag drwg, pan y mae'n eu diogelu 


rhag yr un drwŷ, sef y diafol, a rhag cael eu gorchfygu. gan «i 
brofedigaethau; Mat. 13. 19, 38.. Eph. 6. 16. 1 Cor. 10. jys. 


pan y maen eu cadw rhag pob rhyw weithred: ddrwg, 2 Tim. 


4. 18. rhag syrthio i bechod, a rhag aros mewn pechod, pan 
fyddont wedi eu gorddiwes gan brofedigaeth ; a phan y mae'n 


eu gwaredu rhag dynion drygionus, felna chaffont ddim Ubwydiiio 


yn eu herbyn er eu hollol AIG Adn. 2.0 SE 


4 Ac y mae gennym hyder yn. yr Arblwydd. | 
am daiioch, eich bod yn gwneuthur, ac y gwne- yi 
'wch, y pethau yr ydym yn eu porchytmd i 


chwi. 


Ar ol rhoddi ar ddeall iddynt y gwnai. 'r Asdffrydi o eu 


 sicrhau.a'u cadw rhag drwg, Adn, 3. y mae r-Apostol yn 'dy- 
' wedyd, Ac y mae gennym hyder yn yr Arglwydd am danoch. 


Yr oedd Paul a'i frodyr yn byderus mewn pertbynas iddynt, 
fel rhâi yn credu yn yr Arglwydd; ac felly mewn undeb bywiol 


5» 


Pu. If. $ THESSALONIAID; 609 


| ag ef: neu yr oeddynt yn hyderus mewn perthynas iddynt, am 
fod cariad, gallu, doethineb, a ffyddlondeb yr Arglwydd wedi 
ymrwymo o'u plaid. Ond ìi ddangos beth oeddynt 'yn ei hyd- 
eru, y mâe'n dywedyd, Eich bod yn gwneuthur, ac y gwnewch, 
“y pethau yr ydym gyn eu gorchymmyn î chwi. Yr oedd Paul a'i 
frodyr, nid yn unig yn tylioeddi Crist fel Gwaredwr, ond hefyd 
ŷn gorchymmyn amrywiol bethau. Yr oeddynt yn gosod o 
flaen eu cyd-greaduriaid ewyllys Duw fel y mae'n cael ei amlygu 
yn y gyfraith foesol, pa un bynnag 4i yn y llech gyntaf, neu 'r 
ail: ac yr oeddynt yn dangos pa fodd y myn yr Arglwydd i'w 
' bobl uno â'u gilydd rhewn cyfammod eglwysig, addoli, a dwyn 
ym mlaen ddisgybliaeth dan y Testament newydd. Yr oedd yr 
Apostol yn hyderus fod y 'Thessaloniaid yn gwneuthur, ac y 
gwnaent y pethau hyn. Er fod rhai yn eu plith yn rhodio'n 
afreolus; mewn rhai pethau neillduol, Adn. 6. etto yr oedd lle 
i hyderu mewn perthynas iddynt yn gyffredinol, nid yn unig eu 
'bod wedi parau hyd ymma, ond hefyd y byddai iddynt bar- 
hau hyd y diwedd yn llwybrau ufudd-dod. Y mae yr Ysgryth- 
yrau yn mynych sôn am ufudd-dod fel nôd ag sydd yn gwa- 
haniaethu y rhai a fyddant gadwedig. Mat. 7 24. Ioan 13, 17. 
Heb. 5.18. Iag. 1.25. 1Ionn 2.9. 

yn ” 

6 A'r Arglwydd agy íarwyddo cich calonnau 

chwi at gariad Duw; ae i ymaros am Grist. 


Yr edd yr Apostol yn hyderus y SBWrHAE” r. Thesaloniaid 
yn llwybr ufudd-dod. Adn. 4. Y mae gan hynny yn gweddîo 
 ari'r Arglwydd gyfarwyddo eu calonnau hwynt at gariad Duw. 
Y mae'r geiriau cariad Duw yn drwyddo naill ai y cariad â pha 
| un y mae Duw wedi cazu ei bobl; neu y cariad â pha un y mae 
ei bobl yn ei garu ef. . Gellir dywedyd fod calonnau duwiolion 
yn cael eu cyfarwyddo at y cariad hwn, pan y maent yn cael eu 
_ dwyn i fyfyrio llawer ar ei ddyfnder, ei uchdeî, &c., i w ybod- 

' aetli mwy boddlongar o'u hawl eu hunain iddo, i'w fawr ryfeddu, 
.ac i hiraetliu yn fwy am gael amlygiadau adnewyddol o hono ; 
: pan y maent yn cael eu dwyn i fod yn fwy Bywiog mewn car- 

iad tu ag at Dduw, dan ystyriaeth oì fod ef yn gyntaf wedi 

eu caru hwy ; 1Ioan 4. 19. a phan y maent yn cael;eu dwyn i 
' fod yn fwy tebyg i Dduw mr y.câriad â pha un y mae efe wedi. 

caru pechaduriaid. Y mae'r gair cafeuffiuno, sydd ymma am. 
Lryrn V. H4 


610 2 THESSALONIAID. P&£N. 141! 


gyfarwyddo, yn cael ei gyfieithu cyfeirio, Luc 1.79... Y mae 
yn arwyddo dwyn ar hyd ffordd uniawn, yn ddi-wyrnìî, megi 
wrth linyn uniawn. Gan fod yr Apostol ymma'n gwahaniaethu. 
ŷr Arglwydd oddiwrth Dduw, sef y Tad, ac oddiwrth Grist, yr. 
hwn &grybwyllir yn niwedd yr Adnod, a chan fot yr hyn y 
mae efe yn ei ddymuno i'r Tbessaloniaid yn cael eì briodoli i'r 
Yspryd Glân, Rhuf. 5.5. Gal. 5.22, y mae'n dra thxbygol 
fod y gair Arglwydd vmaa'n arwyddo yr Yspryd Glân. Y mae 
ŷr Apostol yn gweddio hefyd am iddynt gael eu harwain i gym- 
aros am Grist. Y mae upomene, y gair sydd ymma am ymaros; 
— yn cael ci gyfieithu dioddefgarwch, Rhuf. 5. 3,4. Col. 1.11. ac 
dmynedd. Rhuf. 825. 15. 4, 5. UN Thess.l.3. 2Thess.l 4, 
Heb.10:86. 12:1. lag.1.3,4. 5.11. Dad.1. 9. Cyfieithad 
Wythyrennol y geiriau eisupomene Ŵ Christou, yw, at amynedd 
“Crist. Fe ddichon mai yr hyn oedd yr Apostol yn ei dd; muno 
oedd, ar i'w calonnau gael eu harwain at yr amynedd oedd 
Crist wedi eì ddanzos dan gr hyn oedd efe wedi ei ddioddef 
erewmwyn. Fel hyn y mae'r geiriau amynedd Job, Iaz. 5. 
11. yn arwyddo'r amynedd oedd Job wedi ei ddangos. Y mae 
calonnau duwiolion yn cael eu harwain at yr amynedd hwn, 
pan y maent yn cael eu dwyn i fyfyrio llawer arno, ac ì ddwyn 
tebygolrwydd ido. Neu fe ddichon fod y geiriau. 'n arwyddo 
ŷr amynedd o'r hwn y mae Crist yn awdwr. Neu y maent yn 
arwyddo amynedd y yn achos Crist, fel y mae 'r geiriau. :dioddef- 
iadau Crist yn arwyddo dioddefiadau yn ei achos. 2 Cor. 1..5. 
Gwel Pen. 1. 4.. Y mae'r Yspryd Glân yn dwyn disgyblion 
Crist i fod yn amynedduar, trwy,eu dwyn i ystyried eu bod 
hwy fel pechaduriaid yn haeddu dioddefiadau; nad yw. eu di- 
oddefiadau ond ychydig mewn cydmariaeth â'r hyn a haeddent, 
meu â'r hyn a ddioddefodd Crist; nad ydynt ond. byr, mewn 
'eydmaiiîaeth â'r trueni di-ddiwedd y maent hwy wedi ei haeddu, 
neu â'r gozoniant a ddadguddir iddynt; bod Duw yn ymddwyn 
tu ag attynt fel Tad tu az at ei blant; Heb. 12. 7. a bod eu 
dioddefiadau yn cael eu gwneuthur yn ddefnyddiol i razflaenu 
pechod, 2Cor.12.7. i'w hadferu o'u dirywiadau, Psal.119. 67. 
ac j weithredu iddynt dragywyddol bwys gogoniaddi : 2 Cor. 4. 
17« Neu fe ddichon fod yr Apostol yn dymuno. i'w calonnau 
gael eu tueddu i ddisgwyl yn amyneddgar am:ail dd; fodiad 
Crist. 1 Thess. 1. 10. Phil. 3. 20. 1Pet. 1. 19. Pan ym-. 
ddangoso efe bydd holl ofidiau ei bobl wedi darfod ; ac fe fydd 


PN. 111. 2 THESSALONIAID. 6! 


eu gorfoledd yn ddigon i wneuthur i fynu iddynt am eu holl gys», 
tuddiau tra ymma ar y ddaear. 


6 Ac yr ydym yn gorchymyn i chwi, frodyr, 
yn enw ein Harglwydd Iesu Grist, dynnu o hon- 
och ymaith oddiwrth bob brawd a'r sydd yn 
rhodio yn afreolus, ae nid yn ol y traddodiad a 
dderbyniodd efe gennym ni. 


Ar ol hyspysu eu hyder mewn perthynas iddynt, Adn. ê. 

a gwed iio mewn modd difrifol ar eu rhan, Adn. 5. y mae'r 
Apostol, odi ar yr hyn a glywsai mewn perthynas i ymddug- 
iad afreolaid | rhai yn eu plith, Adn. 11. yn dyfod i'w cyfar: 
wyddo pa fodd i ymddwyn tu azat y cyfryw. I'w galw i ystyr- 
ied fod yr hyn oedd efe yn Wybod i'w osod o'u blaen yn deils 
ŵn? o neillduol sylw, y mae'n dywedyd, Ac yr ydym yn gorch» 
gmmyn i U 'chwi, frodyr, yn enw ein Harglwydd Iesu Grist. Mewn 
perth,nas i frodyr, gwel 1 Thess. 1. 4.. ac mewn perthynas i'n 
Harglwydd Tesu Grist, gwel lThess.1.1. Gorchymmyn Crist 
pedd yr. Apostol y yn myned i'w osod o'u blaen: oddiwrth Grist 
ŷr oedd efe wedi derbyn ei swydd a'i awdurdod i draddodi y 
cyfryw bethau: a chyda golwg ar ogoniant Crist yr oedd yn 
galw. am ufudd-dod y Thesaloniaid. Yr hyn oedd yn orchym- 
myn iddynt. oedd, dynnu o honynt GYRRU oddiwrth bob brawd 
a'r s — n rhodio. yn afreolus. Y mae'n golygu y FT a allai 
fod yn frawd mewn ystyr eglwysig, neu yn aelod o'u cymdeithas , 
grefyddol, ond yn byw yn anaddas, trwy fod yn ymroddi i ddî- 
09i, a segurdod, ac yn ymyrraeth ag achosion rbai eraill. _ Yr 
wedi gorchymmyn iddynt o'r blaen i rybuddio 'r rhai'n. 

1 Thess. 5. 14.. Gan eu bod yn parhau yn anufudd ar ol cael 
eu rhybuddio, y mae'n galw arnynt i ymgadw oddiwrth bob 
afreidiol gymdeithas â hwynt, 1 Cor. 5.11. neu i'w gochelyd, 
fel y mae stellomai, y gair a arferir ymma am dynnu ymaith, 
yn cael ei gyfieithu, 2 Cor. 8. 20. Byddai cymdeithasu yn gyf- 
rinachol â â dynion o'r fath hyn, yn eu calonnogi yn eu drwg, yn 
gwneuthur « eu hunain yn agored i gael eu llygru ganddynt, ac 
felly. yn dybygol. iawn o dynnu gwaradwydd ar achos Crist. 
Ond i ddangos. pwy oedd yn ei olygu dan yr enw rhai yn rhodio 
yn afreolus, y. mae'n dywedyd ym mhellach, Ac nid yn ol y 
hroddodiad a YF 'efe gennym ni. Mewn perthynas i 


612 — _ 2 THESSALONIAID. PEN. 1HI. 


draddodiad, gwel Pen.2.15. Yr oedd yr Apostol wedi traddodi 
iddynt, pan yn llefaru yn eu plitb, ac hefyd yn ei Lythyr blaen- 
orol, pa fodd y dylasent ymddwyn. Ond nid oedd y rhai'n 
ddim yn cyflawnu dyledswyddau eu sefyllfa, nac yn rhodio yn 
ol rheolau yr efengyl. 


ww 


7 Canys chwi a wyddoch eich hunain pa 
fodd y dylech cin dilyn ni: oblegid nì buom 
afreolus yn eich plith chwi, 


I ddangos mor rhesymmol oedd iddynt dynnu GL 


oddiwrth bob brawd ag oedd yn rhodio yn afreelus, y mae'r. 
Apostol yn dywedyd, Canys chwi a wyddoch eich hunain pa fodd: 
y dylcch ein dilyn ni. Gan ei fod wedi ffyddlon draddodi. 
iddynt pa fodd yr oeddynt i ymddwyn ym mhob perthynas a, 
sefyllfa, ni pllent ddim llai nâ gwybod y modd yr oedd yn or- 
phwysedig arnynt i rodio, yn ol y cyflwydt oedd efe 
wedi eu gosod o'u blaen, ac mewn cyd-ymffurfiad â'r modd yr. 
' oedd efe a'i frodyr wedi ymddwyn tra yn eu plith. I ddwyn ar 
gof iddynt yr hyn a_ brofai hyn yn eglur, y mae'n dywedyd, 
Oblegid ni buom afreolus yn. eich plith chwi. Yr oedd y Thessa-. 
loniaid eu hunain yn dystion o ymddugiadau Paul a'i frodyr tra, 
fuont yn aros yn. 'Thessalonica. 1 Thess. 2. 10. Nid 'oeddynt 
ddim wedi byw yn segurllyd, pac; mewn un peth ì mwy nâ'i gil- 
_ ydd yn groes i'r rhgolau oeddjnt yn eu gosod o. daen eu, 
gwrtais 


db 8x ni fwyttasom fara neb yu rhad ; ond. 
trwy weithio mewn lJafur a ludded, nos a dydd, 
iel na phwysem ar neb o honoch chwi: : 


Py 


Yr oedd yr Apostol, yn gallu dywedyd, nid ynu An Ni 
buom afreolus yn eich plith chwi, Adn. Ŷ ond hefyd, 4c ni 


. Jwyttason fara neb yn rhad. Nid oeddynt ddim wedi caol eu 


lluniaeth fel rhodd, nac wedi bwytta. ar fwrdd neb. heb daîut 


.am eu hy mborth. “Ond irwy weithio mewn. llafur « a lludded, nos, i 


a dydd. Yr oeddynt. yn arfer gweithio â'u 'dwylaw eu hunain. 
Act. 18, 3. 20. 34. Yr oeddynt yn, gwneuthur hynny gyda 
lawer o lafur, neu ymdrech, nes oe ddynt yn teimlo eu hunain 


| 


PEN. 1IL. 2 THESSALONIAID. — 6l8 


yn lluddedig. Mewn perthynas ì wneuthur hynny nos a dydd, 
a'r diben oedd genddynt mewn golwg, sef, fel na phwysent ar 
neb o'r Thessaloniaid, gwel 1 Thess. 2. 9. 


9 Nid o herwydd nad oes gennym awdurdod, 
ond fel y'n rhoddem ein hunain yn siampl i 
chwi i'n dilyn. 


Nid oedd Paul a'i frodyr ddim wedi pwyso ar neb o'r 
Thessaloniaid.. Adn. 8.. Ond rhag iddynt gasglu oddiwrth 
hynny nad oes gan y rhai a bregethant yr efengyl, ddim hawl 

'ì fyw wrth yr efengyl, y mae'r Apostol yn dywedyd, Nid o 
herwydd nad oes gennym awdurdod, Y mae yr hyn a ddywed- 
odd Crist, wrth anfon allan ei Apostolion ar y cyntaf, Mat. 10. 

9, 10. rhesymmoldeb y peth ynddo ei hun, ac ymresymmiad 

yr Apostol, a'i ymddugiad tu ag at eglwysi eraill, 1 Cor. 9. 
4--14. Gal. 6. 6. yn dangos fod gan weinidogion yr efengyl 

_ awdurdod i geisio cynhaliaeth gysurus oddiwrth y rhai y maent 
— yn llafurio yn eu plith. Y mae'r Apostol yn dwyn hyn ar gof 
i'r Thessaloniaid, fel na byddai iddynt feddwl nad oedd efe 
ddim yn Apostol; ì amddiffyn a chynnal ei hawl lle y gwelai 
yn addas i wneuthur defnydd o honi; i rwystro gweinidogion 
eraill ì gael cam trwy ei siampl ef; ac fel na chai dynion cy- 
. byddlyd ddim achlysur i ddywedyd yn erbyn cyfrannu tu ag at 
gynhaliaeth eu gweinidogion. Amgylchiad neillduol oedd yn 

. peri iddo beidio cymmeryd cynbaliaeth oddiwrth y Thessalon- 
iaid. Y mae'n cyfeirio at hyn pan y mae'n dywedyd, Ond fel 
y n rhoddem ein hunain yn siampl i chwi i'n dilyn. ' Fe ddichon 
€i fod wedi sylwi fod rhai o honynt yn barod i gymmeryd 
achly sur oddiwrth eu crefydd i fyw yn segurllyd, ac ar draul 
tfe ac yr oedd yn gweled fod segurdod yn bechod ag oedd 
yn gofyn. siampl yn gystal a gorchymmyn i'w ddarostwng. Am 
hynny tra y bu efe yn aros yn eu plith, yr oedd wedi gweithio 

' â'i ddwylaw, tu ag at ei gynhaliaeth, nid yn unig i ragflaenu, 
neu symmud ymmaith achlysur ineb ddywedyd ei fod yn greadur 
gwobr-chwantus, a thrwy hynny i daenu yr efengyl yn fwy. 
llwyddiannus; ond yn neillduol i osod iddynt hwy siampl o 
ddiwydrwydd yn eu hamrywiol alwedigaethau, fel y byddai 
ìddynt gael'eu cynhyrfu a'u rhwymo i fod yn debyg iddo, a'i 
ddilyn, yn y y cyfarwyddiadau. oedd efe yn eu gosod o'u blaen, 


1 


EN 


M———- | Ol ——_—— rr OO O ìn PANT a 


614 $ THESSALONIAID, P&N, 11 


10 Canys pan oeddym hefyd gyd â chwi, hyn 
a orchymynasom i chwi, Os byddai neb ni fynnai 
weithio, na chai fwytta chwaith. 


1 ddangos y gwyddent pa fodd y dylent eu dilyn, Adn. 7. 
neu pa ham yr osddyat wedi gosod eu.hunain yn siampl 
iddynt, Adn.9. y mae'r Apostol yn dywedyd, Canys pan oedd- 
ym gyd â chwi, hyn hefyd a orchymynasom î chwi. Wrth 
sylwi ar ymddangosiad o dymmer ddioglyd yn rhai o honynt, 
yr oedd yr Apostol, pan yn llafurio yn eu.plitli, Wedi gorch- 
ymmyn iddynt yn gyffredinol, Os byddai ncb ni fynnai weithio, 
na chai fwytla chwaith. Y mae'n wir, os bydd dyu tlawd yn 
analluog i weithio, neu ddim yn.cael gwaith, y dylai efe gael 
ei gynnorthwyo gan y rhai y mae rhagluniaeth wedi rhoddi 
cyfleusdra iddynt i wneuthur hynny. Ond os bydd aelod 
eglwysig, neu aelod o gyndeithas wladol, yn alluog i weithio, 
ac yn cael cyfleusdra .i i wnenthur hynny, ond, oddi ar ddiogi a 
segurdod, yn esgeuluso darparu erddo ei hun a'i deulu, ni 
'ddylai efe ddim cael ei gynnal ar draul yr eglwys, neu'r gym- 
deithas y mae efe yn pertbyn iddi. Y mae rhoddi elusen i'r 
rhai sydd yn cardotta pan y gallont ennill eu bywioliaeth trwy. 
weithio, yn weithred bechadurus. Y mae'r dioglyd yn am- 
mharchu gorchymmyn: Duw; yn rhedeg i ddyled na. all. efe 
ddim ei dalu, ac felly yn ymddwyn yn anghyfiawn. tu ag at eî 
gyd-greaduriaid ; ac yn dwyn: ei bun a'r rhai a pwddibynaaeh 
arnoi dlodi a chyfyngder... Nid yw cyfrannu i'r fath hyn, gan 
bynny, ddim angen nâ rhoddi calondid i fyw mewn. ystod o, 
bechod. Nid yw ond hollol gam-ddefnyddio yr hyn a ddylai. 
gael ei gyfrannu at gynnorthwyo 'r cyfryw dlodion ag sydd, trwy. 
gystudd, henaint, neu ddadfeiliad natur, yn "heni wneuthur. 
dim tu ag at eu cynhaliaeth... «i ca: WYW 


11. Canys yr ydym yn. A iy fod rhai yn 
yhodio. yn eich plith chwi yn afreolus, heb weith-- 
io dim, ond bod yn rhodresgar. sygo wydi' 


1 lu í 
I ddawgde pa Bêni yr defld, efe. yn sefyll cynni 


pethau hyn, y mae 'r Apostol yn dywedyd, Canys yr ydym y 
clywed fod rhai: yn rhodio ym eich plith chwî yn afreolus. Yr 
oedd Paul yn arfer elywed helynt yr eglwysi, lCor. b.34. 


B&N. mi. 2 THESSALONIAID, 6i5 


11.78. Felly naill ai trwy gennad, neu genhadon oedd efe 
wedi eu hanfon at y Thessaloniaid, neu trwy Lythyr adder- 
byniasai efe oddiwrth yr eglwys, neu trwy ryw ffordd arall, yr 
oedd wedi cael tystiolaeth gredadwy, bod rhai o aelodau 'r 
eglwys, ar ol yr hyn oll oedd efe wedi ei ddywedyd wrthynt, 
a'i ysgrifennu attyut, yn rhodio yn afrenlus, nêu yn ymddwyn 
yn hollol wrthwynebol i'r liyn a drefnodd Duwi ddyn yn ei 
sefyllfa greadigol, Gen. 2. 15. i'r hyn a drefnodd efe ar ol y 
ewymp, sef i ddyn fwytta ei fara trwy chwys ei wyneb, Gen. 
8.19. i'r gyfraith foesawl fel y cafodd ei chyhoeddi ar Sinai, 
Ecs. 20. 9. i drefn pob cymdeithas wladol a chrefyddol, ac i 
amgylchïadau a chyflwr dyn tra yn y byd presennol. ” Yr oedd- 
ynt yn afreolus pan oeddynt heb weithio dîm, ond yn rhodresgar. 
Nid oeddynt ddim yn gofalu am fod yn ddiwyd wrth eu galw- 
edigaethau. Fe ddichon eu bod yn dychymmygu fod y rhydd- 
did â pha un yr oedd Crist wedi eu rhyddhau yn rhoddi iddynt 
bawli beidio ymdrin â galwedigaethau bydol: neu yr oeddynt 
yn gwneuthur cam-ddefnydd o barodrwydd Crist'nogïon ì gyn- 
northwyo y rhai oedd mewn angen: 1Tim. 5. 13. neu yr oedd- 
ynt wedi cam ddeall yr hyn a ddywedasai efe yn ei Lythyr 
blaenorol mewn perthynas i dydd y farn fel yn agos, ac am 
bynny yn golygu mai anaddas oedd iddynt dreulio yr ychydig 
amser oedd ganddynt, i ymdrin ag achosion bydol. Ond yr 
seddynt yn. gwario eu hamser i grwydro, a rhodio o dŷ i dy, ac 
yn chwilio ì achosion pobl eraill, gan wneuthur sylwiadau ar 
achosion teyrnasoedd, dinasoedd, cymmydogaethau, eglwysi, 
a theuluoedd, er nad oedd ddim yn perthyn iddynt ofalu am 
danynt. Iê, yr oeddynt yn ymdrafferthu ynghylch ymddugiad- 
aì pawb, ac yn cyhoeddi yr hyn a' fyddeut yn glywed, ac Wy 
yn creu. 'ymryson rhwng cyfeillion, a thrwy eu chwedlau a'u 
'gwag-siarad yn ennyn tân, fel yr oeddynt yn _ pob cymdeithas 
pa >i Eh gaid y: aiu 
do ew, 

a Ond. i'r toyfoyb ewchdado yr ŷd yi a'u 
hannog trwy ein Harglwydd Iesu Grist, a'r 
iddynt weithio rwy WTMYCH, a bwytta. eu 
bara eu hunain. iu le YN 


^.^ Yr oedd rhai ym mhlith y mTiiessalonïaid heb weithio dîdi, 
“ond bod yn rhodfesgat, “Adu, 11, Gyda golwg-ar y cyfryw 


“ 


610 9 THESSALONIAID. PREN. iff, 


y mae 'r Apostol yn dywedyd, Ond i'r cyfryw gorchymmyn yr 
ydym, a'u hannog trwy ein Harglwydd esu Grist. Yr oedd 
yn difrifol orchymmyn iddynt, trwy awdurdod Crist, yr bwn 
fel Arglwydd oedd wedi ei awdurdodi ef i amlygu eì ewyllys 
iddynt, ac yn gofyn eu hufudd-dod hwytbau i'r byn oedd yn 
cael ei osod o'u blaen: ac yr oedd yn eu hannog, neu yn taer 
ddymuno arnynt, fel rhai oedd yn arddel perthynas â'r Gwar- 
edwr, yn dymuno rhyngu ei fodd, a than neillduol rwymau ì 
fyw er ei ogoniant, a'r iddynt weithio trwy lonyddwch, a bwylta 
eu bara eu hunain.. Mewn perthynas i weithio, a hynny trwy 
Jonyddwch, gwel 1Thess. 4. 11... Nid rhyfedd fod lyn yn cael 
€i orchymmyn; o herwydd y mae diwydrwydd yn rhagflaenu 
profedigaethau, a diogi a segurdod yn rhoddi llawer o fantais 
i'r temtiwr: Ezec. 16. 40. y mae bendith yn cyd-fyned â di- 
wydrwydd, a melldith yn canlyn segurdod. Dihar. 10. 4, 12. 
| 24. 13. 4. 'Trwy weithio â'u dwylaw, gallent ddisgwyl cael 
bwytta eu bara eu hunain, neu y byddai iddynt ddarparu iddynt . 
eu hunain a'u heiddo y cyfryw luniaeth ag a ennillent ac a 
brynent â'u harian eu hunain, ac na byddent ddim yn faich ar 
eraill, nac yn rhwymedig iddynt am eu cynhaliaeth. Y mae'r 
cyngor a roddir ymma yn dangos yn eglur, nad oedd pob peth 
ddim yn gyffredin ym mhlith y Thesaloniaid. 


13A chwithau, (dau na «diflygiwch. yn 
gwneuthur daioni. : la; 


Ar ol rhoddi gorchymmyn ac annogaeth i'r ne yw i yn 
rhodio yn afreolus yn eu plith, Adn. 12, y mae'r Apostol yn 
dywedyd, gyda golwg ar yr eglwys yn gyffredinol, A chwithau, 
Jrodyr, na ddiffygiwch yn gwneuthur daioni. Y mae'n eu 
hannerch yn dirion fel brodyr. Gwel 1Thess. 1. 4... Y mae'n 
golygu eu bod yn gwneuthur daioni. Y mae hyn yn cynnwys 
yn gyffredinol yr hyn sydd yn unol ag ewyllys Duw, yn cael ei 
gyflawnu oddiar egwyddor o gariad, mewn ffydd, a chyda golwg 
at ogoniant yr Arglwydd.” Fe ddichon fod yr Apostol yn 
golygu yn neillduol bod yn ddiwyd yn eu hamrywiol alwedig- 
aethau; gofalu am yr hyn a berthynai iddynt eu hunain, heb 
ymyrraeth ag achosion rhai eraill; cyflawnu yr amrywiol ddyled- 
swyddau oedd yn orphwysedig arnynt fel dynion, ac fel Crist- 
ionogion; gwneuthur daioni hyd ag oedd ynddynt i bawb, a 


PEN, IIÎ, 9 THESSALONIAID, oì? 


gofalu yn neillduol am gynnorthwyo eu brodyr ag oedd yn ddi- 
wyd yn eu galwedigaethau, ond yn dlodion o ran eu hamgylch- 
iadau. Gal. 6. 9, 10. Yr oeddynt yn agored i ddiffygio. Yr 
oedd llygredd ynddynt eu hunain, ac yr oeddynt yn cyfarfod 
ag amrywiol bethau i'w rhwystro a'u digalonni. Yr oedd yn 
angenrheidiol gan hynny iddŷnt fod ar eu gocheliad rhag di- 
ffygio. Y mae'r rhai sydd yn diffygio, yn rhoddi lle iddynt 
eu hunain ac eraill ofni nad oeddynt ond rhagrithwyr pan oedd- 
'ynt yn ymddangos oreu; Mat.13.21, yn colli yr hyn a wnaetli- 
abt; 2loan 8. yn dwyn barn arnynt eu hunain; Hos. 6. 4, 9. 
ac mewn enbydrwydd o fod yn golledig byth, ny ym 13. 


14 Ond od oes neb heb ufuddhâu: i'n ysgin 
trwy y llythyr ; yma, hysbyswch hwnnw; ac na 
fydded i chwi gymdeithas âg ef, megis y FWD 
*Sdio efe.. 


Ar ol rhoddi iddynt gyfarwyddiadau neillduol a chyffredin: 
'ol, Adn. 19, 13. y mae'r Apostol yn dywedyd wrthynt, Ond 
od o oês | neb heb ufuddhau i'n gair trwy y llythyr yma, hysbys- 
wch hwnnw. Os oedd neb yn eu plith yn parhau yn ddioglyd, 
segurllyd, a rhodresgar; neu yn parhau i ymddwyn yn anghys- 
son â'u harddeliad o grefydd Crist, ac ddim ŷn sylwi ar y gorch- 
ymynnion a'r annogaethau oedd yr Apostol a'i frodyr wedi eu 
traddodi iddynt o'r blaen trwy awdurdod Iesu Grist, ac etto 


- yn eu dwyn ar gof iddynt yn y llythyr hwn, nac yn diwygio 


oddiwrth y beiau yr oeddynt yn euog o bonynt, dyledswydd 
yr eglwys, ac yn neillduol y blaenoriaid yn eu plith, oedd 


_ gwneuthur y cyfryw yn hyspys, neu yn adnabyddus i i bawb o'r 
“frawdoliaeth, fel un ag oedd â'i ymddugiad yn anaddas, na 
g y T 


wnai ddim diwygio oddiwrth ei feiau, ac oblegid hynny na 
| ddylaî ddim eael ei olygu fel aelod o'u cymdeithas. Ac wrtli 
weini. disgybliaeth yn nhŷ Dduw yr oedd yn angenrheidiol 
ìddynt fod yu ddiduedd, 1 Tim. 5. 21. Ond i'w cyfarwyddo 
“ym mhellach y mae'r Apostol yn dywedyd, Ac na fydded i 
' chwi gymdeithas ag ef, megis y cywilyddio efe. Pan fyddai wedi 
cael ei fwrw allan o'u plith, dyledswydd yr eglwys oedd peidio 


' dal cymmundeb ag ef trwy oddef iddo gyd-agosâu at fwrdd yr 


'Arglwydd, yn gystal ag. ymgadw dddiwitff bob cymdeithas 
afreidiol ag ef yn yr hyn a berthynai i'r bywyd hwn, Rhôf. 
LLYFR V, 14 


6IS 2 THESSALONIAID. PEN. Tîf. 


16. 17. 1Cor. 5. 9, 11, 13. Yr oeddynt i ymddwyn yn y 
modd hyn fel y byddai iddo gywilyddio, ì fyfyrio ar ddrwg ei 
bechod, i ífìeiddio ei bun o'i herwydd, ac felly i benderfynu, 
trwy ddwyfol gynnorthwyon, i droi oddiwrth ei anwiredd. 


15 Er hynny na chymmerwch ef megis 
gelyn, eithr cynghorwch ef' fel brawd. 


Ar ol gorchymmyn iddynt beidio cymdeithasu â'r hwm 
fyddai yn parhau yn anufudd i'r gorchymynnion a'r cynghor- 
ion oedd efe wedì eu gosod o'u blaen, Adn.14. ymae'r Apos- 
tol yn dywedyd, Er hynny na chymmerwch ef megis gelyn. Fel 
“y byddai i ddiben diarddeliad gael eì atteb, yr oedd yn angen- 
rheidiol iddynt fod ar eu gocheliad na wnaent ddim edeych ar 
yr hwn oeddynt dan yr angenrheidrwydd o'i fwrw o'u plith fel 
gelyn angbymmodlawn, nad oedd dim modd i'w ddiwygio. 
Er ei fod wedi cam-ymddwyn, nid oeddynt ddim yn ddioed i'w 
olygu yn elyn pob cyfiawnder, fel Elymas y swynwr, neu yn un. 
ag oedd yn hollol gasâu Duw a duwioldeb, Crist a'i efengyl, 
dynion da a'u hegwyddorion, Nid oeddynt ddim i ym- 
ddwyn tu ag atto mewn modd sarrug, fel pe buasent am ei ddi- 
nystrio o ran ei gysur tymmorol ac ysprydol. Nid oeddynt 
ddim i ymddangos yn anghymmodlawn, nac i hollol ymgadw 
eddi wrtho. Ond yr oeddynt i'w gynghori ef fel brawd. Dy- 
lent gofio eî fod wedi bod yn frawd iddynt yn yr arddeliad o 
grefydd Crist; a'i fod etto yn frawd fel un ag oedd yn gyf- 
rannog o'r un patur ddynol a hwythau. Dylent eì gynghori 
gyda chariad, tosturi, ac addfwynder, yn gystal a cbyda neill- 
. duol ffyddlondeb, i ddifrifol ystyried y modd y dylasai efe ym-. 
ddwyn, y rhwymau oedd arno i ymddwyn felly, y drwg oedd 
. efe wedi bod yn-euog o hono trwy gam-ymddwyn, Maw 
, ddugiad yr eglwys pan yn gwneuthur diarddeliad o hono, yr 
enbydrwydd oedd efe yn sefyll ynddo i ymgaledu yn ei bechod, 
. a'r canlyniadau arswydus o hynny, Dylent roddi iddo y cyf- 
ryw gynghorion, fel y byddai cyfleusdra yn ymgynnyg, gyda dy- 
muniad i'r Arglwydd eu bendithio er ei adferiad o gyfeiliorni 
ei ffordd. UN 


Wt 16 Ac Arglwydd y tangnefedd eb hun. a 
roddo i chwi dangnefedd yn wastadol ym 


PEN.xIL. 2 THESSALONIAID, 619 


'mhob modd. Yr Arglwydd a fyddo gyd â 
chwi oll, | 


Ar ol rboddi i'r Thessaloniaid y cyfarwyddiadau oedd yr 
Apostol yn eu golygu yn angenrheidiol, y mae efe yn troi i 
weddio ar eu rhan, ac yn dywedyd, Ac Arglwydd y tangnefedd 
ei hun a roddo î chwi dangnefedd yn wastadol ym mhob modd. 
'Yr Arglwydd Iesu Grist yw yr hwn y mae yr Apostol yn ei alw 
Arglwydd y tangnefedd. Adn. 18.. Y mae efe yn deilwng o'r 
enw hwn, am ei fod wedi dwyn cospedigaeth heddwch pech- 
aduriaid, Es. 59. 5. ac yn eu cymmodi â Duw trwy 'r groes: 
Eph. 2.16. am ei fod yn gwneuthur Iuddewon a Chenhedloedd 
yn un: Eph. 2. 14. am ei fod yn rhoddi i'w bobl fwynhau 
tangnefedd yn eu mynwesau eu hunain: Rhuf, 15. 19. yn 
gorchymmyn, ac yn tueddu ei bobl i fod yn dangnefeddus yn 
eu plith eu hunain, ac hyd ag y mae ynddynt hwy â phob dyn. 
i Thbess,5.193. Heb,12.14. Y mae efe yn r/oddi tangnefedd, 
pan y mae'n llanw eneidiau ei bobl â'r tangnefedd sydd yn 
deilliaw oddiwrth ffydd, yn eu cadw mewn undeb a thangnef- 
'edd yn eu plith eu hunain, ac yn peri hyd yn nod i'w gelyn- 
ion fod yn heddychol â hwynt. Y mae yn gwneuthur hyu yn 
wastadol ym mhob modd, pan y mae bob amser yn ei ddwyn 
“ym mlaen, trwy bob moddion addas, megis llafur ei genhadon, 
_ ymdrechiadau ei bobl i ddilyn y pethau a berthynant i hedd- 
— wch, gweithrediadau cadwedigol ei Yspryd, a goruchwyliaeth 
ei ragluniaeth. Ac i'r diben i'r moddion a gaent eu harfer 
gyda golwg ar hyn gael eu gwneuthur yn effeithiol, y mae'r 
Apostol yu dywedyd, Yr Arglwydd a fyddo gyda chwi oll. Y 
mae yn taer ddymuno ar i'r Arglwydd, yn ei ragluniaeth, a'i 
“ras, roddii bob un o honynt ei bresennoldeb neillduol i'w 
leuo, eu. cyfarwyddo, eu cynnorthwyo, eu diddanu, a dwyn 
a nydd waith ei ras y eu heneidiau. 


wind 







T7 Yr annerch â'm llaw i “Paul fy hun; yr 
hyn sydd arwydd ym mhob epistol: fel hŷn yr 
ydwyf yn ysgrifennu. 

' FT dynnu at ddiwedd, y mae'r Apostol yn dywedyd, Yr 


annerch â'm llaw îi Paul fy hun. Wrth yr annerch yr ydym i 
. ddeall yr hyn sydd i'w weled yn yr Adnod ganlynol, Yr oedd 


020 2 THESSALONIAID. PEN. 11E, 


Paul yn ysgrifennu 'r geiriau hyn â'i law ei hun. Ac y mae'n. 
chwanegu, Yr hyn sydd arwydd ym mhob epistol: fel hyn yr 
ydwyf yn ysgrifennu. Yr oedd Llythyrau Paul yn cael eu hys- 
grifennu, yn ol ei gyfarwyddid, gan ryw un neu gilydd o'r rhai 
oedd gydag ef. Rhuf. 16. 22. Ond yr oedd yr Apostol, ym 
mhob Llythyr yn ysgrifennu'r annerch â'i law ei hun, 1Cor. . 
16. 21. Col. 4. i8. Yr oedd hyn yn nod sicr, wrth sylwi ar 

yr hwn y gallent adnabod y Llythyrau oedd yn dyfod oddi 
wrtho ef, a'u gwahaniaethu oddiwrth y rhai allai eraill eu bys- 
grifennu a'u hanfon at yr HR Th fel pe buasent yn dyfod 
oddiwrth Paul. Gwel Pen. 2. Yr oedd yn rhaid bod y 
rhai oedd yr Apostol yn YN altynt yn adnabod ei law, 


18 Gras ein Harglwydd Iesu Grist Jyddo 
gyd â chwioll.. Amen. 


| Yr oedd Paul yn ysgrifennu yr annerch â'i law ei hun, 

Adn.17. Yr oedd yr annerch hon yn gynnwysedig yn y geiriau 
hyn, Grasein Harglwydd Iesu Grist fyddo gyd â chwioll. Amen. 
Y mae'r Apostol yn dwyn ar gof iddynt y berthynas oedd Iesy 
Grist yn ei ddwyn ag ef a. hwythau. “Ein Harglwydd esu Grist. 

Y mae disgyblion Crist yn ei alw yn Arglwydd. Ioan 13.13. 

Iê efe yw eu hunig Arglwydd. 1Cor.8.6. Fely cyfryw y mae 
yn rhoddi iddynt gyfreithiau, y rhai sydd yn gosod allan ei 
ewyllys fel rheol eu dyledswydd tu ag at Dduw a dynion; yn 
eu tueddu i gydymffurfio â'i ddeddfau ; ac yn meddiannu hawl 
i'w defnyddio fel y byddo oreu yn ei olwg ei hun. Y mae yn 
Iesu iddynt, fel y mae yn eu gwaredu oddiwrth y gosp oedd- 
ynt yn agored iddi fel troseddwyr, oddiwrth lywodraeth ar- 
glwyddiaethol pechod, oddiwrth bob peth all fod yn ddrwg 
iddynt mewn cystuddiau a gorthrymderau, oddiwrth holl wedd- 
illion llygredd, yn gystal ag oddiwrth bob gofid yn y diwedd. 
Y mae yn Grist iddynt am ei fod wedi ei enneinio â'r Yspryd 
Glân, i fod yn Brophwyd i'w dysgu, yn Offeiriad i aberthu ei 
hun, aci eiriol drostynt, yn gystal ag yn Frenin i'w llywodraethu. 

Y mae gras yn cael ei briodoli i'r a Iesu Grist. 2Cor. 
8.9. Ystyr y gair yw rhad, neu yr hyn nad yw ddim yn cael 
ei brynu neu ei haeddu. Y mae yn cynnwys rhydd gariad ac 
anhaeddiannol ewyllys da yr Arglwydd Iesu, ynghyd â'r holl 
neillduol amlygiadau, ffrwythau, ac effeithiau o hono, Yr ocdd 


PEN, IlI, 2 THESSALONIAID., 621 


yr Apostol yn dymuno i'r gras hwn fod gyda'r Thessaloniaid, 
i'w goleuo fwy fwy ym mhethau Duw; i'w gwneuthur yn fwy 
sefydlog yn y grediniaeth a'r arddeliad o'r dwyfol wirionedd; 
i'w tueddu ìi gyflawn gydymffurfio â phob rhan o ewyllys Duw; 
i'w gwneuthur yn fwy gwiliadwrus yn wyneb profedigaethau ; 
i faddeu eu beiau a'u diwygio oddi wrtbynt; i'w diddanu dan 
eu hamrywiol orthrymderau, &c. _ Yr oedd yn dymuno i'r gras 
hwn fod gyda hwynt o... Nid oedd cariad yr Apostol ddim yn 
cael eì gyfyngu at rai o honynt yn unig; ac yr oedd pawb o 
honynt yn ddiwahaniaeth yn sefyll mewn angen o barhaus am- 
lygiadau o ras Crist. Ystyr y gair Amen yw.yn wir, Y mae'r 
Apostol gan cydgan yn eì chwanegu fel tystiolaeth o'i ddymun- 
iad diragrith i'r gras hwn fod gyda” r Thessaloniaid, yn gystal 
ag o'i byder mai felly y byddai.——Bellach, ar ol sylwi ar un yn 
ychwaneg o Lythyrau Paul, nid oes gan yr Awdwr ond difrifol 
ddymuno i gyfoethog ras ein Harglwydd Iesu Grist fod gyda 
phawb a ddarllenant ei sylwiadau, fel y byddo iddynt gael eu 
harwain i belaethach adnabyddiaeth o'r gwirionedd fel y mae 
yn yr Iesu, eu dwyn ìi weled mwy o ogoniant yn y pethau a 
ddadguddir i ni yn y Gair, eu gwreiddio, eu seilio, a'u gwneuth- 
ur yn fwy dianwadal yn ffydd yr efengyl, eu cadw rhag derbyn 
dim fel gwirionedd Duw, ond yr hyn sydd yn cael ei seilio ar 
ddwyfol ddadguddiad, eu dwyn ì fwy o gydymffurfiad â'r ffurf 
o athrawiaeth a draddodir yn y dadguddiad dwyfol, eu llanw â 
diddanwch yr Ysgrytbyrau, a chael eu beunyddiol aeddfedu i'r 
wlad lle na bydd dim tywyllwch. Ari hyn gymmeryd lle, er 
gogoniant i'r Cyfryngwr, a llesâd i i eneidiau anfarwol, y mae'n 
difrifol su iM ei—AMEN, 





EPISTOL CYNTAF 
PAWDn WR APOSCOL 


AT 


TEIMOTHEUS.. 


———————— 


Y MAE'r Llythyrau hynny o eiddo Paul, a gawsant eu hanfon 
at eglwysi, yn cael eu gosod ynghyd, ac yn gyntaf oll, yn ol 
îrefn Llyfrau 'r Testament Newydd; oddigerth yr un at yr 

. Hebreaid,  T'elly hefyd, y gosodir y rhai a ysgrifennodd efe at 
bersonau neillduol; sef Timotheus, Titus, a Philemon, Gos- 
odir y rhai at Timotheus yn gyntaf o'r rhai byn, am eu bod 
yn belaethach, ac yn fwy cynnwysfawr. 

TIMOTHEUS, at yr hwn y danfonwyd y Llythyr hoes ydoedd, 
o enedigaeth, o Lystra, un o ddinasoedd Lycaonia, yn yr 
Asia leiaf. | Groegwr oedd ei dad, ond ei fam oedd Iuddew- 
es. Act.16.1. Mae'n debygol iddi hi a Loïs, nain Ti- 
motheus, fod yn dra llwyddiannus yn ei ddygiad i fynu; a'u 
bod eill dwy yn nodedig am eu duwioldeb, 92'Tim. 1. 5. 
Uddiar eu gofal a'u llafur ìi ddwyn Timotheus i fynu yn 
addysg ac athrawiaeth yr Arglwydd, y mae'r Apostol yn 
dywedyd iddo, er yn fachgen, wybod yr Ysgrythyr Lân. 2 Tim, 
3.15. Pan ddaeth yr Apostolo Antioch i Lystra, efe a ewyll- 
ysiodd i Timotheus, wedi iddo enwaedu arno, a'i neillduo 
i waith y weinidogaeth, i fod yn gydymdeithydd ag ef. Act. 
16.1—3. O hynny allan cawn fod Timotheus yn ymdeithio 
gyda Paul, yn aml, gan eì gynnorthwyo i bregethu'r efengyl. 
Pan gafodd yr Apostol ei yrru o Thessalonica, gan erledigaeth, 
efe a adawodd Silas a Timotheus yno, i gadarnhau 'r eglwysi 
yn y ffydd. Act. 17.19,14. Oddiyno hwy aethant at Paul 
j Corinth, Act. 18. 5. o'r lle y danfonedd efe Timotheus yn. 
ol drachefn i Thessalonica, âct, 19. 22, 1 Thess, 8. 2, 3,.i 


î TIMOTHEUS, 623 


ddiddanu 'r credinwyr dan eu gorthrymderau, a'r erledigaeth- 
au oeddynt yn eu dioddef. Yn ol hynny dychwelodd i Cor- 
inth, ac a ymdeithiodd gyda Paul wedi hynny i Asia leiaf, 
Act. 20. 4. a gadawyd ef yn Ephesus, 1Tim. 1. 3, 4. i 
ddysgu'r eglwys yn y ddinas honno, gofal yr hon a gawsai ei 
roi i Timotheus. Nid yw yn adnabyddus pa hyd y bu efe 
yn bugeilio eglwys Ephesus, ac nid oes gennym sicrwydd 
pa fodd, na pha bryd, y bu efe farw. Mae hen draddodiad 
eglwysig yn dywedyd iddo ddioddef merthyrdod, trwy gael ei 
labyddio â ffyn a meini, yny 97 flwyddyn o oedran ein 
Harglwydd, tra yr oedd yn pregethu yn erbyn eilun-addol- 
iaeth yn agos i deml Diana, yn Ephesus. 


Mae'n debygol i'r Llythyr hwn. gael ei ysgrifennu naill ai yn y 


' flwyddyn ô6, neu 58... Rhai sydd yn barnu iddo gael ei ys- 
grifennu yn y flwyddyn 61. Ond pa dywyllwch bynnag or- 


' wedd ar amser ei ysgrifenniad, sicr yw, iddo gael ei ysgrifennu 


gan Paul, Mae Clement o Rufain, Polycarp, ac Ignatius, 
yn cyfeirio at y Llythyr hwn, yn eu hysgrifeniadau; yr hyn 


hefyd sydd yn cael ei wneuthur gan Ireneus, Clement o 
“. Alexandria, Tertullian, Caius ac Origen, ac eraill, 


| Maeo bwys neillduol, i'r diben i ddeall meddwl y Llythyr hwn, 


i graffu ar ei gynnwysiad, ac ar amcan yr Apostol yn ei ys- 
grifennu. Gwedi i'r Apostol adael Timotheus yn Ephesus ì 


' reoli gorchwylion yr eglwys yn y ddinas honno, efe a ysgrif- 
' ennodd atto yr epistol hwn, i'r diben, yn bennaf, i'w gyfar- 


wyddo yn mewisiad swyddogion addas yn yr eglwys; ac 
hefyd i'w addysgu yn yr iawn ymarferiad o weinidogaeth 
reolaidd. Rhau arall, a phwysig, o ddiben yr Apostol yd- 


: eedd, rhoi yr efengylwr ieuangc hwn ar ei ocheliad yn erbyn 


— gau athrawon, y rhai, trwy eu dywediadau rhodresgar, a'u 


” 


: dadleuon di-ddiwedd, oeddynt yn llygru purdeb a symlrwydd 
yr efengyl. Ei amcan hefyd oedd argraffu ar feddwl Ti- 


motheus ystyriaeth ddifrifol o grefydd ymarferol, yn ei holl 
waith yn pregethu 'r efengyl; a'i gefnogi i'r diwydrwydd a'r 
ffyddlondeb, a'r gwresogrwydd mwyaf yn nghyflawniad ei 
swydd weinidogaethol. —Mae'r Elythyr yn cynnwys tair rhan, 


 seÍ, y Rhagymadrawdd, Pen.1.1, 92. Cyfarwyddiadau i 
u Timotheus pa fodd i gydowni gorchwylion yr eglwys. yn 


Ephesus; yn yr byn y mae'r Apostol, ar ol crybwyll i. Ti- 


'motheus y gorchwyl a ymddiriedwyd iddo, sef i gadw yr 


694 ; i TÎMOTHEUS. 


efengyl yn ddilwgr yn erbyn athrawiaethau dinystriol y gau 
athrawon rhag-grybwylledig, daliadau y rhai oeddynt yn 
arwain i gecrus ddadleuon, ac nid i ymarferiad sanctaidd, 
yn dangos defnyddioldeb cyfraith Moses, yr hyn nid oedd 
y gau athrawon yn ei wybod. Y mae'r Apostol yn cadarn- 
hau wrth Timotheus, fod y darluniad ymma o'r gyfraith yn 
gydfynedol â'r darluniad a roir o honi yn yr efengyl; pre- 
gethiad yr hon oedd wedi ei ymddiried iddo. Adn, 3—11. 
Wrth sôn am yr efengyl nis gallai yr Apostol ymattal oddi- 
wrth gydnabod, gyda diolchgarwch, gras Duw yn ei alw ef, 
oedd wedi bod yn erlidiwr, i'r ffydd Gristnogol a'r swydd 
weinidogaethol; ac y mae yn sylwi fod y gras hwn a gawsai ei 
amlygu tu ag atto ef, er morannheilwng, yn annogaeth gadarn 
ì bawb a gredantrhagllaw^. Adn. 12—20. _ Y mae'r Apos- 
tol, wedi hynny, yn myned yn mlaen i gynghori Timotheus, 
mewn perthynas i'r dull o gyflawni addoliad crefyddol yn 
eglwys yr Ephesiaid; Pen.2. ac mewn perthynas i gymmwys- 
_ iadau y rhai bynny oeddynt.i gael eu neillduoi fod yn es- 
'gobion ac yn ddiaconiaid yn yr eglwys. Pen. 9. Ar ol 
rhagfynegi y llygredigaethau mawrion a gymmerent le yn yr 
eglwys, mewn amser i ddyfod, Pen. 4. 1—5. mae'r Apostol 
yn cyfarwyddo Timotheus pa fodd i fod yn ddefnyddiol, yn - 
ei swydd weinidogaethol. Adn, 6—16. Yna mae'n ei 
gyfarwyddo pa fodd i gynghori rhai mewn oedran, yn wŷr ac 
yn wragedd, Pen. 5.1, 2. ac yn mha fodd y dylid ymddwyn 
tu ag at wragedd gweddwon, Adn. 3—16. tu ag at hen- 
uriaid, Adn. 17—19. a throseddwyr, Adn. 20, 21. Mewn 
cyssylltiad â'r hyn mae'r Apostol yn rhoi rhai cyfarwyddiad- 
aui Timotheus, yn bersonol; wedi bynny mae'n ei addysgu 
mewn perthynas i ddyledswyddau gweision, Pen.6.1,2. ac, 
yn nesaf, yn dangos y niwed mawr.o ddadleuon dibwys ac 
afreidiol; o fod yn awyddusi ymgyfoethogi; ac yn gorch- 
ymmyn i'r rhaì goludog i ymgyfoethogi mewn gweithredoedd 
da. Admn.9—19. Mae'r drydedd ran, neu'r diwedd-glo, 
yn cynnwys annerchiad difrifol at Timotheus, i gadw y og 
a roddwyd iddo i'w gadw. Adn: 20, 21... 
Mae 'r Llythyr hwn yn dra defnyddiol i ddangos: pechndorns- 
rwydd egwyddorion gau athrawon; oblegid yr un rhyw eg- 
' wyddorion sydd yn debyg o beri, yn mhob oes, yn eglwys 
Dduw, gyfeiliormadau i ymdaenu; y rhai er iddynt gael 


1 TIMOTHEUS. 6os 


enwau newydd, sydd mor ddinystriol a'r rhai oeddynt yn 
ymgodi yn Ephesus, yn nyddiau 'r Apostol. Mae 'r Llythyr 
hwn, hefyd, o fuddioldeb mawr yn e:lwys Dduw, am ei fod 
yn cynnwys y golygiad mwyaf cyflawn o ddyledswyddau 
swyddogion eglwysig; yn dyszu pa fodd y dylent gael eu 
cyflawni; yn darlunio'r cymmwysiadau sydd yn ofynnol yn 
y rhai hynny sydd yn ymroddi í swyddau mor sanctaidd ac 
' anrhydeddus; yn dangos dibenion gosodiad y swyddau hyn, 
'ar y cyntaf; a pha ham y maent, hyd heddyw, yn parbau 
yn yr eglwys. Ar gyfrif y pethau hyn, mae'n amlwg fod y 
Llythyr hwn yn haeddu sylw neillduol yr eglwys, yn mhob 
| oes; yn enwedig gweinidogion yr efengyl, ac eraill mewn 
' swyddau sanctaidd; fel y gallont, nid yn unig, trwy ei ddarllen 
'yn fynych, lywodraethu eu hymddugiadau wrth y rheolau 
a'r cyfarwyddia au cynnwysedig ynddo, ond hefyd, fely 

gallont, trwy ddwys fyfyrio ar y gorchymynnion sobr, traddod-“ 
| edig ynddo, fod yn ystyriol o bwysfawrogrwydd eu swydd; 
ac hefyd, o'r rhwymau mawr sydd arnynt ì fod yn ffyddlon 
| a ' nghyflawniad pob dyledswydd perthynol i'w swydd. 


a 


y cr 


Lrven V. Wd 


626 1/TIMOTHEUS. PN. g. 


PENNOD I. 


^U. apostol Iesu Grist, yn ol gorchymmyn 
Duw ein Hiachawdwr, a'r Arglwydd aaa 
Grist; ein gobaith ; 


Y mae'r Apostol, yn y Llythyr hwn, fel i eraill 
o'i eiddo, yn rhoddi ei enw wrtho. Yn yr oes Apostolaidd, 
byddai ysgrifennydd Llythyr yn rhoi ei enw yn ei ddechreu, ac 
nid yn ei ddiwedd, fel y gwneir yn ein dyddiau ni. Mewn 
perthynas i Paul, fel Apostol, gwel Rhuf. 1. 1. ac hefyd, fel 
Apostol Jesu Grist, gwel 1 Cor. 1. 1. Yr oedd yn — Apostol 
lesu Grist, yn ob gorchymmyn Duw. Y mae'r gair epifage, 
sydd ymtra yn cael ei gyfieithu gorchymmyn, yn Tit. 2. 15. yn 
cael ei gyfieithu, awdurdod. _ Yr oedd yr Apostol yn ei swydd, 
trwy ordinhad, neu osodiad awdurdodol Duw. _ Nid mewn modd 
damweiniol, ond trwy ewyllys Duw y cafodd efe eì neillduo i 
fod yn Apostol. Gwel yn mhellach, 2Cor. 1.1. Mae Duw 
yn Jachawdwr, am eì fod wedi arfaethu yr iechydwriaeth, wedi 
trefnu, ac anfon y Gwaredwr, ac yn achub trwyddo, Mewn 
perthynas i'r Arglwydd Iesu Grist, gwel Rhuf.1.3. Efe yw 
ein pobaith. Mae gobaith, weithiau, yn arwyddo sylfaen gob- 
aith. Eph. 2.12. Crist yw sylfaen pechadur i obeithio am 
faddeuant pechod, a phob bendith arall, Col. 1. 27. Rhuf. 6. 
23. 1 Cor. 38. 10. Heb. 6. 18. 


2. At Timothêus, fy mab naturiol yn y ffydd: 
Gras, trugaredd, a thangnefedd oddiwrth Dduw 
ein Tad, a Christ Iesu ein Harglwydd. We 


Mewn perthynas i Timotheus, gwel yr arweiniad i mewn 
i'r Llythyr hwn. _ Y mae 'r Apostol yn annerch Timotheus, fel 
€i fab naturiol yn y ffydd. Mae''n ei alw, mewn mannau eraill, 
ei anwyl fab; 1 Cor. 4. 17. 2 Tim. 1. 2. nid am ei fod wedi 
cael ei drôedigaeth dan ei weinidogaeth, Act. 16. 1. ond am ei 
fod wedi cael ei hyfforddi ganddo yn y ffydd, am ei fod yn 





Ui 


Przx. £i 1 TIMOTHRUS, 62r 


gwasanaethu gydag ef, :yn.yr efengyl, o'i ieuengctid, am ei fod 
yn debyg iddo yn ei ysbryd a'i rodiad; am ei fod mor anwyl 
ganddo a phe buasai blentyn iddo ei hun, ac am ei fod yn 
ffyddlawn yn ngwaith yr Arglwydd. Gwel Phil. 2.22. Mae'n 
dymuno iddo ras, trugaredd, a thangnefedd. Am ras a thang- 
nefedd, gwel Rhuf. 1. 7. Ffynnon y bendithion ymma yw 
Buw. Oddiwrtho ef y maent yn dylifo i'w holl bobl. Y 
mae Duw yn Dad i'w bobl fel y mae'n Greawdwr, Mal. ?. 
10. Heb.12. 9. yn gynhaliwr, Act. 17. 28. wedi eu cym- 
meryd i berthynas weledig ar ef ei hun, Ex. 4. 22. yn cyf- 
rannu anian sanetaidd yn yr adenedivaeth, [Ioan 1.13. ac yn 
eu mabwysiadu i'w deulu. Gal. 3. 26. Y, mae 'r bendithion 
hyn, hefyd, yn dyfod oddiwrth Grist Iesu ein Harglwydd. Efe 
ywr unig Gyfryngwr, trwy 'r hwn y mae bendithion wedi eu 
pwrcasu, yn yr hwn y maent wedi eu trysori, a'r hwn, hefyd, 
sydd wedi ei ddyrchafu i'r diben i'w cyfrannu trwy ei Yspryd. 
Mae'n deilwng o sylw fod yr Apostol, yn ei Lythyrau at Ti- 
oddeu a Titus, yn Gyntlto trugaredd iddynt, y? hyn nid yw 
on gwneuthur yn un o'i Lythyrau at eraill. Nid oedd yr Apos- 
tol yn meddwl fod trugaredd yn afreidiol i eraill; ond yn unig 
fod gweinidogion yr efengyl yn Ach mewn angen mwy neillduol 
am drugaredd i'w cynnorthwyo, a'u diddanu, ar gyfrif yr an- 
— bawsderau, y profedigaethau, y dioddefiadau, a'r dydd 
mael y maent yn ddsgoltyngodig iddynt. Yad 

We 


a Megis. y deisyfais arnat aros yn gydgwe 
pan. aeíhum i Macedonia, fel y gellit rybuddio 
'rhaina ddysgont ddim amgen, nal f 


Mga f 


'. -Mae'r ddwy nod flaenorol yn cynnwys rhagymadrodd yr 
Apostol i'r Llythyr hwn. Yn yr adnod hon y mae'n dwyn ar 
gof ì Timotheus ei ddiben yn ei adael yn Ephesus. Mewn. 
perthynas i. Ephesus, gwel yr arweiniad i mewn i'r Llythyr at 
yr Ephesiaid. Âr ol i'r cythrwfl a godasai Demetrius, Act, 18. 
24. gael ei ostegu, fe ddarfu i Paul alw. y disgyblion ag oedd 
_yn Ephesus, atto, a'u cofleidio, ac ymadael i fyned i Mace- 
donia. Act.?0.1. Ond gan fod, Timotheus, yr hwn a afon- 
asai efe i Macedonia, Act. 19, 22. wedi dyfod yn ol ì Ephesus, 
cyn i Paul ymadael oddiyno, fe ddarfu iddo, ar ei fynediad. 
ymaith i | Macedonia, deby fa ar yr efengylwr ieuangc hwn i aros 


Fe. 
14 


- 


628 1 TIMOTHEUS. P&x.r; 


yn Ephesus. Mae” r gair deisyf yn arwyddo cynghori, neu 
attolygu, fel y mae'r gair gwreiddiol yn cael ei gyfieithu, yn 
gyffredin. Act.2.40. 11. 23. Rhuf.12,1. Gwelwn mor add- 
fwyn oedd yr.Apostol, pan yn annerch eraill; a thrwy hynny y. 
mae wedi gadael ensampl nodedig o ostyngeiddrwydd i'r rhai 
sydd mewn awdurdod. Ei ddiben yn gadael Timotheus yn: 
Ephesus oedd, fel y gallai rybuddio rhai na ddysgont ddim. 
amgen. . Athrawon luddewaidd oedd. y rhai hyn, fel y mae n: 
amlwg oddiwrth Adn.” 7. Yr oedd Timotheus i rybuddio y 
rhai hyn, na ddysgeni ddim amgen; hynny yw, na byddent i 
wyro oddiwrth wirionedd yr efengyl; nac oddiwrth :y dullo osod: 
allan athrawiaethau 'r efengyl, ag oedd iaul a'i frodyr yn y 
weinidogaeth yn ei arfer. Gal. 1. 8. Dat. 22.18, 19. 1 Tim. 
6.9. Mae'r gair sydd ymma yn cael ei gyfieithu rhybuddio, 
mewn mannau eraill o'r Epistol hwn yn cael ei gyfieithu 
gorchymmyn. Pen. 4.11. 6.18, 17... 


4 Ac na ddaliont ar. chwedlau, ac achau. 
anorphen, y rhai sydd yn peri cwestiynau yn. 
hytrach nag adeiladaeth dduwiol, yr hon. Ae 
trwy ffydd ; gwna felly. y. 


. Mae'r Apostol ymma yn ayfeilo at eblddliu yr tideyewd 
Tit. 1. 14, Traddodiadau disail. oeddynt, . wedi eu sylfaenu. ar 
ddychymmygion dynion. Mat. 15.2. Marc 7. 8. Gwrachïaidd 
chwedlau oeddynt, a chwedlau cyfrwys. i Tim. 4. 7. 2 Pet. 1. 
16. Yr oedd y gau athrawon yn eglwys Ephesus yn dal ar y: 
chwedlau hyn; yn meddwl fod parch mawr yn deilwng iddynt. 
gael; yn gosod pwys neillduol arnynt, wrth bregethu, a thrwy 
hynny yn bychanu gair Duw, ac yn gwneuthur gorchymmyn 
Duw yn ddirym. Mat. 15. 6.. Nid rhyfedd, gan hynny, fod: 
yr Apostol yn cynghori Timotheus i rybuddio y cyfryw. . Wrth: 
yr achau anorphen y mae'r Apostol yn golygu y cofrestrau cen«: 
hedlaethau hynny, oeddynt yn meddiant yr Iuddewon, mewn 
perthynas i'w hynafiaid. Yr oeddynt yn anorphen, yn. ddi-ddi&« 
wedd; nid oeddynt o un lles, nac yn atteb un diben yn y byd, 
yn enwedig ar ol dyfodiad y Messiah yn'y cnawd. Yr oedd 
rhagluniaeth wedi gofalu a'r fod achau y Messiah yn ddigon 
amlwg â diamheuol, »r hyn oedd o'r pwys mwyaf, i'r diben i: 
gadarnhau tystiolaethau st hen Destament, y byddai iddo ddìs- , 
gyn oddiwrth Abraham, y byddai yn fab Dafydd, ac o lwyth 


PEN. I. iu TiMOTM EUS. 630 


Juda, yr hyn sydd wedi ei: dadigfos yn y gofrestrau llinachol 
y mae Matthew a Luc wedi eu rhoddi. Mat. l. Luc 3, Yr 
oead dal ar y pethau byn o niwed mawr. Yr oeddynt yn. peri 
cwestiynau, yu peri amheuon ìi gyfodi yn meddyliau tyner mewn 
pertbynas i ddyfodiad Crist yn y cnawd. Nid oeddynt, yn y 
mesur lleiaf, yn tueddu aft adeiladaeth dduwiol. Nid oedd tuedd 
ynddynt i gadarnhau y meddwl yn y gwirionedd, nac ì ddwyn 
neb i gynnyddu mewn gras a gwybodaeth o'r Arglwydd Iesu 
Grist; oblegid y mae hynny yn cymmeryd lle trwy ffydd; 
trwy grediniaeth gadarn a chalonnog o'r efengyl, yr hyn rd yn 
ne ——a â a ac amheuon, 


5 Eithr diwedd y gorchymmyn yw cariad o 
galon bur, a chydwybod dda, a ffydd ddiragrith. 


_ I'r diben, yn mhellach, i ddangos drwg y chwedlau a'r dal- 
iadau a enwyd yn yr adnod flaenorol, mae 'r Apostol, ymma, yn 
eu gosod mewn cyferbyniad a'r gorchymmyn. _ Eithr diwedd y 
gorchymmyn yw cariad. Mae'r gair gorchymmyn, weithiau, 
eidio gyfraith foesol. Mat. 22. 98, 40. Rhuf. 7. 8, 9. 
Mae'r gyfraith yn orchymmyn, am ei bod yn amlygiad o 
ewyllys y deddf-roddwr, am ei bod yn cyfrannogi o awdurdod 
Duw, ac am ei bod yn rheol ymddygiadau a gweithredoedd 

dynion, Mae” rgair, weithiau, yn arwyddo pregethiadyrfengyl. 
1Tim.1. 18. 4.11. Mae angenrhaid wedi ei osod ar bregeth- 
wyr y? efengyl, a gwae fydd iddynt oni phregethant. 1 Cor, 
9. 16. Diwedd y gorchymmyn hwn yw cariad. Cariad at 
' Dduw yw'r gorchymmyn mawr yn y gyfraith; a'r ail, sef car- 
iad at ddyn, sydd gyffelyb iddo. Mat. 22. 38, 99. Cariad 
yw 'r hyn oll mae'r gyfraith yn ei ofyn: a'r hwn sydd yn caru 
arall a gyflawnodd. y gyfraith ; canys cyflawnder y cyfraith yw 
carïad. Gwel Rhuf. 13. 9, 10. Cariad yw rhwymyn perffeith-. 
rwydd. Col. 9. 14. Cariad, hefyd, yw diben pregethiad yr 
efengyl; sef i ddwyn dynion, o fod-yn elynion, i fod yn gyf- 
eillion i Dduw; 2 Cor. 5. 18, 19. i ddirymu, a lladd y gelyn- 
iaeth sydd yn nghalon dyn. Eph.?.15,16. Cariad sydd yn 
cymmell gweision Crist i bregetbu 'r efengyl: 2Cor.:5. 14.. 

i'ddylent fod dan lywodraeth hunan-gariad, yn cyflawni'r 
gwaith. 2 Cor. 4. 5. Mae “yn rhaid i'r cariad. hwn darddu e. 
galon bur ; o galon lân, yn yr lion-mae anian sanctaidd o redd. 


630 1 TIMOTHEUS. PEN..L 


iad yr Yspryd Glân. Gwel Psal. 24. 4, Mat, ô. 8... Mae 'r 
cariad hwn, hefyd, yn deilliaw o gydwybod dda. Cydwybod 
dyn yw y farn y mae efe yn ei ffurfio am dano ei bun a'i weith- 
redoedd, 1Cor.11.31; 1loan 3.20,21. Mae cydwybod dda 
yn arwyddo cydwybod ddirwystr, Act. 24. 16. cydwybod a 
fyddo yn cyd-dystiolaethu â meddwl dyn ei fod yn ymddwyn 
yn addas, ac yn ddiragrith yn ei holl ymarweddiad. Gwel 
Act: 23.1. Rhuf, 2. 15. Y mae'r Apostol yn dywedyd. yn 
mhellach, fod y cariad ymma yn tarddu o ffydd ddiragrith. 
Ffydd yw crediniaeth o dystiolaeth un arall. Mae ffydd gad- 
wedigol yn arwyddo derbyniad calonnog o dystiolaeth Duw am 
ei Fab, ac ymorphwysiad ar Grist er iechydwriaeth. Ond gan 
fod gweithredoedd da, a buchedd dduwiol, yn anwahanolgyssyllt- 
iedig â ffydd gadwedigol, mae'r gair ffydd, weithiau, yn ar- 
wyddo ufudd-dod yr eíengyl, neu ymostyngiad yr enaid i awdur- 
dod yr Arglwydd lesu, mewn barn a bywyd. Act. 14. 22. 
1Thess.l.8. lago 2,1, 6,26. Mae'r ffydd hon yn ddirag- 
rith, nid mewn 'rhith ac ymddangosiad yn unig, ond mewn 
gweithred a gwirionedd, yn ddidwyll, a ac yn gweithia mh garìed. 


_ 6 Oddiwrth yr hyi bethau y gwyredd rhai, 
ac y troisant heibio at ofer-siarad ;. 


— Ymma mae'r Apostol yn dangos yn mhellach, pa fodd yr 
oedd y gau athrawon yn dysgu, ac yn pregethu. Yr oeddynt 
yn gwyro oddiwrth y pethau a enwyd yn yradnod flaenorol, Nid 
eu diben oedd dwyn dynion i garu Duw, a'i ogoneddu, ìi buro 
eu calonnau, a'u cydwybodau, a'u dwyn i gredu yn Nghrist er 
iechydwriaeth: yr oeddynt wedi colli golwg ar y pethau byn. 
Nid rhyfedd eu bod, gan hynny, yn troi heibio at ofer-siarad ; 
yn traethu pethau difudd a disylwedd, yn arfer pnn disyn- 
wyr, ac yn deng balegedig ofer-sain.. 2 Tim. 2. 16. Tit. 
1 10. 


T Gan HN” bod y yn Ra wen o'r ddeddf, 
heb ddeall na pha bethau y maent yn eu dywed- 
yd, nac am ba bethau y maent yn (aeru.. FFYN 


Ŷ Tr dibeni ennill parch, yr “rn Pn td byn) yn a otdidt 
mai dysgawdwyr y ddeddf. ecddynt, Yr ecddynt am i eraíll 


P&N, TF. 1 TIMOTHEUS, 631 


€u galw, Rabbi, Rabbi, a chael eu hystyried yn ddeonglwyr 
medrus o'r gyfraith. Ond yr oeddynt, fel llawer eraill, yn hyn, 
yn ymffrostio mewn peth nad oedd yn perthyn iddynt, An- 
hawdd fuasai cael rhaî mwy anaddas nag oeddynt hwy, i fod 
yn athrawon o'r ddeddf; canys, yr oeddynt heb ddeall na pha 
bethau yr oeddynt yn eu dywedyd, nac am ba bethau yr oeddynt yn 
iaeru. Nid oeddynt yn deall na natur, na diben, na phurdeb, 
nac ysprydolrwydd y ddeddf; ac nid oeddynt ychwaith yn 
gwybod â pha resymmau i gadarnhau eu golygiadau; ac er 
hynny nid oedd neb mor hyderus yn eu haeriadau ag oedd- 
m hwy. 


8 Eithri nyni a wyddom mai da yw y gyfraith, 
yt os arfer dyn hi yn gy freithlawn ; 


os Fel na byddai i neb dynnu cam- wylio Feb genni yr hyn 
oedd yr Apostol wedi ei ddywedyd, aci feddwl ei fod yn bychanu 

y gyfraith, trwy ddywedyd yn erbyn y rhai oeddynt yn cymmer- 
id cudidb; fod yn athrawon o'r ddeddf, y mae'n dywedyd yn yr 
adnod hon, Nyni a wyddom mai da yw y gyfraith. Mae'r gyf- 
raith seremonïol yn dda, os ystyriwn hi fel darluniad cysgodol 
o Grist a'r eglwys dan y Testament Newydd, ac fel wedi ei 
chyflawnu a'i diddymmu yn bresennol. Amcan y gyfraith 
honno oedd arwain w' rhai a wnaent iawn arferiad o honi, 
at Grist. Gal. Y mae, hefyd, y gyfraith foesol 
yn sanctaidd, yn. aor yda acyn dda. Mae yn.dda, neu yn 
HF i ddeffroi y pechadur o'i anystyriaeth ; Psal. 19, 
7. Rhuf. 7.9. a thrwy hynny, ìi ddwyn y pechadur i weled 
yr. angenrheidrwydd o Waredwr. Y mae hefyd yn dra def- 
nyddiol. fel rheol bywyd i gredinwyr, i'n dysgu i bwyso ar 
Grist, ac i wneuthur defnydd diolchgar o bob bendith. yr ydym 
yn dderbyn oddiwrtho. 1Cor, 9.21... 


. 9 Gan wybod hyn, nad i'r cyfiawn y sheddi 
wyd y gyfraith, eithr i'r rhai digyfraith ac an- 
ufudd, i'r rhai annuwiol a phechaduriaid, i'r 
rhai disanctaidd a halogedig, i dad- leiddiaid a 
MIcildiaid, î i leiddiaid dynion, u ^ 


AR ddiog yn mhellach, ddiben, a defnyddiode y gyf. 


os 1 TIMOTHEUS. PEN. I, 


raith, y mae'r Apostol yn dywedyd, Gan wybod hyn, nad i'r 
cyfiawn y rhoddwyd y gyfraith. Fe ddichon fod y gau athrawon 
yn dysgu y gallai dynion berffaith gyd-ymffurfio â'r gyfraith, a 
thrwy hynny, gael eu cymmeradwyo gyda Duw. Ond nid 
hynny oedd diben rhoddiad y gyfraith. Nid i gyfiawnhau, 
neu gyhoeddi yn gyfiawn, y rhoddwyd y ddeddf, oddiar fynydd 
Sinai. Pe buasai dynion yn gyfiawn, ni fuasai angenrheidrwydd 
i Dduw gyhoeddi ei gyfraith yn y dull y darfu iddo oddiar 
fynydd Sinai. Yr oedd y dull arswydus y rhoddwyd y gyfraith 
yn brawf amlwg mai nid i rai cyfiawn yr oedd hi yn cael ei 
chyhoeddi. Yr oedd bod y mynydd yn mygu, yr Arglwydd 
yn disgyn arno mewn tân, ei fwg yn dyrchafu fel mwg ffwrn, a'r 
holl fynydd yn crynu yn ddirfawr, yn amlwg ddangos mai nid i 
rai cyfiawn y rhoddwyd hi. Pe buasai meibion lsrael yn ddi- 
bechod neu yn gyfiawn, mae llei feddwl na fuasai Duw ddim 
yn cyhoeddi ei gyfraith mewn dull mor ddychrynllyd. Ex. 19. 
16—19. Mae'n deilwng o sylw, fod yr Apostol ymma yn 
cyfeirio at y deng-air deddf, a bod y troseddwyr y mae yn 
enwi yn yr adnod hon a'r un ganlynol, yn euog o'r pechodau 
hynny y mae'r gyfraith, fel y rhoddwyd hi ar fynydd Sinai, yn 
eu gwahardd, 'r digyfraifh ac anufudd; sef y rhai nid ym- 
ostyngant i awdurdod Duw, fel deddf-roddwr. I'r annuwiol a 
phechaduriaid ; sef y rhaì nad oes ofn Duw yn eu calonnau; yn 
wirfoddol ymadael oddiwrth Dduw a'i ffyrdd, ac yn gwasau- 
aethu duwiau gau, fel y cenhedloedd eilun-addolgar. I'r rhai 
disanctaidd a halogedig ; sef y rhai sydd yn amddifaid o bob 
sancteiddrwydd, ac yn ddirmygwyr o Dduw a'i grefydd, Y 
mae y rhai hyn, i gyd, yn droseddwyr yn erbyn y lech gyntaf 
o'r gyfraith; ac yn erbyn y cyfryw y mae'r gM 'yn cy- 
hoeddi damnedigaeth. Ex. 20, 2—11. Mae troseddwyr : yr 
ail lech yn cael eu nodi allan yn nesaf: i dad-leiddiaid, a mam- 
leiddiaid; sef y rhai bynny allant fod yn euog o'r pechod 
ofnadwy o lofruddio eu rhieni; yr hyn, yn ddiau, sydd drosedd 
i'r eithaf o'r pummed gorchymmyn. _ / leiddiaid dynion; yr VN 
a gynnwys drosedd o'r chweched gorchymmyn. bi GWI, 


lO I butteinwyr, i wrryw-gydwyr,. i deed 
dynion, i gelwyddwyr, i anudonwyr; ac os | Oes. 
dim arall yn wrthwyneb i athrawiaeth iachus, 


hy y wid 
— Yn yr adnod hon, y mae Ianeddw; yr y seithfed gorchym- 


PEN. t. 1 TIMOTHEUS. 633.) 


myn yn cael eu henwi yn gyntaf.  Í bntfeinwyr; yrhai a farna 
Duw, ac a gânt eu rhan yn y llyn sydd yn llosgi o dân a brwm- 
stan. I wrryw-gydwyr; yrhai a ymlosgant yn eu lìawydd i'w 
gilydd. Rhuf. 1. 27. Yr oedd y rhai hyn i gael eu gosod i 
farwolaeth, yn ol cyfraith Moses. Lef. 18. 22. I ladron- 
dynion ; sef y rhai a ladrattant ddynion i'w gwerthu yn gaeth- 
ion. -Ex. 21. 16. Deut. 24.7. I gelwyddwyr ; sef y rhai a 
ddywedant yr hyn fyddo yn anwireddus, yn ymwybodol, a 
chyda bwriad i dwyllo; y rhai hynny sydd yn dwyllodrus ac 
anwireddus yn eu masnach fydol ag eraill. Gwel Lef. 6. 2. 
I anudonwyr ; sef y rhaia gymmerant lw ar un rhyw achos yn 
dwyllodrus, neu a ddygant gam-dystiolaeth yn erbyn eu cym- 
mydog. Mae y rhai hyn yn pechu yn erbyn y nawfed gor- 
chymmyn. Y mae dedryd ddamniol y gyfraith yn cyfeirio at yr 
holl droseddwyr hyn, ac od oes dim arall yn wrthwyneb i i athraw-. 
iaeth iachus. . Wrth athrawioeth iachus y mae i ni ddeall athraw- 
iaeth yr efengyl, yr hon sydd bur, ac anllygredig, ac yn fodd-. 
ion ì feithrin eneidiau, a'u haeddfedu i fywyd tragywyddol. 
Beth bynnag sydd yn wrthwyneb i'r efengyl, sydd hefyd yn 
wrthwyneb i'r ddeddf; ac am hynny, mae perffaith gyssondeb. 
rhwng deddf ac efenzyl; ni chefnoga yr efengyl bechod, mwy 
nâ'r ddeddf; a pha beth bynnag sydd >n groes i'r efengyl sydd 
yn yte i gosp y gyfraith. 
“Y 'Yn ol edy gogoniant y bendigedig 
Ddu, am yr 'hon ŷr ymddiriedwyd imi. 4 


'Nid WN o ddyfais ddynol oedd athrawiaeth yr Apostol, h 
dl efengyl. gogonïant y bendigedig Dduw. Efe oedd ei hawd- 
wr, a'i sylwedd ; ac yn yr efengyl y mae gogoniant ei natur a'i 
briodoliaethau. yn ymddisgleirio, a hynny i raddau mwy o ]awer 
nag yn. y ddeddf. Ynddi y mae mawr amryw ddoethineb Duw, 
yn. cael ei amlygu; ac hefyd, ei allu, ei gyfiawnder, a'i ras, 
mewn modd anghyffredin. Ar gyfrif” yr amlygiad ymma o'i 
ogoniant, y mae'n addas i iawn ei alw'n Dduw bendigedig. Epìr. 
1.8. Yr oedd yr efengyl lion wedi ei hymddiried i Paul, 
trwy ddadguddiad, a gorchymmyn oddiwrth Dduw: mewn can- 
lyniad i'r hyn, yr oedd yr Apostol yn ystyried ei hun dan ddir- 
fawr rwymau i gadw'r hyn a roddwyd iddo, a'i GY nd b' 
eraill. 1Cor. 4. 1. Gal, 1. 7. Tit, 1. 3. 

| Lryrn V. L4 


624 1 TIMOTHEUS. Pau. 1, 


I2 Âc yr ydwyf yn dïolch i'r hwn a'm 
nerthodd ì, sef Crist lesu ein Harglwydd, am 
iddo fy nghyfrif yn ífyddlawn, gan fy ngosod yn 
y weinidogaeth ; 


Pan feddyliai yr Apostol am y swydd uchel ac anrhydeddus. 
y gosodwyd ef ynddi, nis gallai lai nâ chydnabod, o waelod eî 
galon, helaethrwydd rhad ras. Yr oedd yn diolch îr hwn a'i 
nerthodd, sef Crist Iesu eî Arglwydd, ei Waredwr aiyFrenhin, | 
yr hwn oedd wedi ei nerthu, wedi ei addasu, a'i awdurdodi i'r 
gwaith mawr a ymddiriedwyd iddo. Yr oedd yr Arglwydd 
Iesu, hefyd, yn ei gyfrif yn ffyddlawn. Yroedd Crist yn ei 
gyfrif yn ffyddlon, mewn canlyniad iddo ei alw trwy ei ras, a'i 
ddonio i'w swydd. Fel paet ei fod yn golygu Paul yn un 
ffyddlon, ac felly yn addas i'r gwaith, gosododd ef yn y weini- 
dogaeth. Nid rhuthro a ddarfu yr Apostol i'w swydd, ond cael 
ei Gau ynddi gan Grist, Brenhin yr en | 


13 Yr hwn oeddwn o'r ban yn, gablwr, ac 
yn erlidiwr, ae yn drahaus. Eithr mi a gefais 
drugaredd, am i mi yn ddïarwybod ei wneuthur 
irwy anghrediniaeth: 


Y mae'r Apostol yn dywedyd ymma pa fath un oedd efe 
wedi bod cyn iddo gael ei alw trwy ras. Yr oedd wedi bod yn 
gablwr gwallgofus o Berson ac athrawiaeth y Cyfryngwr ; yn er- 
lidiwr creulon ei bobl, hyd: garcharau, a marwolaeth ; yn dra- 
haus, yn uchel-feddwl, yn diystyru, ac yn dirmygu Crist a'i 
achos, ac yn dywedyd pob dryg-air yn ei erbyn. Act. 8. 1, 3. 
8.1,2. Er hyn oll goddiweddwyd ef gan drugaredd, a chafodd 
faddeuant o'i bechodau ysgeler; am iddo yn ddiarwybod ei. 
wneuthur trwy anghrediniaeth. Nid oesi ni feddwl, fod yr 
Apostol yn golygu fod ei anwybodaeth, a'i anghrediniaeth yn . 
haeddu trugaredd, nac eu bod yn achos i Dduw, yn y mesur lleiaf, 
gylwi arno, a'i achub. Y mae 'r gair of sydd ymma yn cael ei 
gyfieithu am, yn arwyddo er, yn fynych; ac felly meddwl yr. 
Apostol yw, er cymmaint pechadur oedd efe wedi bod, yr 
oedd Daw, o'i anfeidrol ras, wedi cymmeryd trugaredd. 
arno. af 





Pau. ií. 1 TIMOTHEUS. 635 


14 A grasein Harglwydd ni a dra-amlhâodd 
gyd â ffy dd a chariad, yr hwn sydd yng N ghrist 
Jesu. 


Yn nychweliad yr Apostol, yr oedd gras ein Harglwydd nî 
wedi Fra-amlhau. Mae gras yn arwyddo anhaeddiannol ewyllys 
da y Jehofah. Dichon fod y gair yn arwyddo, ymma, doniau 
gras, neu y bendithion hynny yr oedd yr Apostol wedi eu der- 
byn. Yr oedd gras fel hyn, wedi cael ei amlygu tu ag atto, i 
raddau helaeth iawn. Yr oedd gras, nid yn unig wedi maddeu 
ei bechod,'ond wedi cyfnewid ci natur a'i aidd; wedi ei 
wneuthur o fod yn llew i fod yn oen, o fod yn erlidiwr creulon, 
i fod yn bregethwr selog. Yr oedd hyn yn cael ei ddwyn oddi- 
amgylch gyda ffydd a chariad. Cafodd anghrediniaeth yr Apos- 
tol ei ladd, Adn. 13. a chafodd yntau ei gynnorthwyo i dder- 
byn j y Gwaredwr, ac i ymorphwys arno er iechydwriaeth. Fe 
fu unwaith yn llawn gelyniaeth yn erbyn Duw, ond yn awr yr 
oedd cariad Crist yn ei gymmell, ac yn ei lywodraethu. Y 
mae y myd a'r cariad ymma yng Nghrist Iesu. Ynddo ef fel 
y ffynnon o'r hon y maent yn dylifo, ac ynddo ef am fod cariad 
yn rhan ceg 'o grefydd Mab Duw, ac Da cael ei orchym- 
mm ganddo i'w holl ddeiliaid. 


15 Gwir yw y gair, âc yn GM pob der- 
byniad, 'ddyfod Crist lesu i'r byd i gadw pech- 
aduriaid; o ba rai pennaf ydwyf fi. 


“. Mae. gair yn arwyddo rhyw- -beth a fyddo yn cael ei dra- 
ddodi, : mewn cyferbyniad i'r hyn fyddo yn ysgrifennedig. Mae 
yr Apostol ymma, fe ddichon, yn gosod traddodiad yr efengyl 
amewn cyferbyniad i draddodiadau yr Iuddewon, y rhai mae efe 
nm 'eu galw yn chwedlau, ac achau anorphen, Adn. 4. Yr oedd 
yr hyn a gawsai ei draddodi ganddo ef yn rhagori yn mhell, ar 
'y traddodiadau. hynny. Gwir yw'r gair. Yr oedd y gau athraw- 
on yn llefaru pethau disail, anwireddus, heb ddeall na pha bethau 
yr oeddynt yn eu dywedyd, nac am ba bethau yr oeddynt yn 
taeru; ond am ymadrodd yr' Apostol, a'i frodyr, ni bu ïe, a 
nage. £Cor. 1.18. Nid oedd efe, fel y.gau atbrawon, ar un 
amser yn cadarn haeru peth, ac ar amser arall yn ei hollol 
wadu. Yr oedd wedi ymwrthod â chuddiedig bethau c; wilydd, 


636 1 TIMOTHEUS. PEN. 4 


ac nid oedd ddim yn trin gair Duw yn dwyllodrus. Yr oedd 
prophwydoliaethau yr ben Destament yn cadarnhau gwìrionedd 
yr efengyl, ac yn neillduol y gwyrthiau oeddynt yn cael eu cyf- 
lawru gan Grist a'i Apostolion. Heb. 2.3. Fel y cyfryw y 
mae 'n haeddu pob derbyniad. Mae hyn yn arwyddo ei gredu, 
fel gwirionedd diamheuol a sicr; a'i dderbyn, gyda llawenydd 
a diolchgarwch, fel y mae'n cyhoeddi newyddion da o lawen- 
ydd mawr, ac yn cynnwys yr amlygiad mwyaf o gariad a da- 
ioni Duw. Luc 2.10. Ioan 3. 16. Y mae yn haeddu derbyn- 
iad cyffredinol hefyd, oddiwrth bawb, yn mhob man, ac yn mhob 
sefyllfa. Cynnwysiad y cair, neu'r traddodiad hwn, ydyw, 
ddyfod Crist Iesu i'r byd i gadw pechaduriaid. Y mae'r enw 
Crist yn arwyddo yr un peth a'r enw Hebraeg Messiah, sef En- 
neiniog. Ioan 1.41. Dan yr hen Destament yr oedd bren- 
hinoedd, offeiriaid, a phrophwydi yn cael eu neillduo i'w swydd 
trwy gael eu henneinio ac olew. Lef, 8. 12. 1 Sam. 16. 13. 
ì Bren. 19. 16. Cafodd Crist ei neillduo i fod yn Frenhin, 
Luc 1. 71, 74. i fod yn Offeiriad, trwy offrymmu ei hun yn 
aberth, Eph. 5 5.2. aci fod yn Brophwyd i ddadguddio ewyllys 
Duw er iechydwriaeth. Mat. i1. 27. Nid ag olew naturiol y 
cafodd Crist ei enneinio, ond â'r Yspryd Glân. Es. 61. 1. 
Derbyniodd yr Yspryd, nid wrth fesur. Ioan 3. 34... Y mae'r 
enw Jesu yn arwyddo Gwaredwr. Mat.1.21. Nid oes i ni 
feddwl ì ryw symmudiad i gymmeryd. lle pan ddaelh Iesu Grist 
ir byd. Mae hyn yn arwyddo. ei ddwyfol osodiad i fod yn 
Gyfryngwr, ei gnawdoliaeth, a'r gwaith a wnaeth yn y byd. 
Diben ei ddyfodiad i'r byd oedd ì gadw pechaduriaid. Nid yw 
efe ddim yn gwaredu dynion oddiwrth bob gofid tra fyddont yn 
'y bywyd hwn: Ioan 16. 33. ond y mae yn eu gwaredu oddi- 
wrth ddigofaint DRw, i'Thess.1, 10. oddiwrth felldith deddf 
dorredig, Gal. 9. 13. a'r ddamnedigaeth a ddugodd pechod, 
Rhuf.8.l. o feddiant satan, Act. 26. 18. ac o dan lywodraeth 
pechod. Rhuf. 6. 6. Pechaduriaid ydyw y rhai y mae efe fel 
byn yn eu cadw neu waredu; rhai nad oedd ynddynt ddim. yn 
haeddu i Dduw eu caru, ond rhai wedi sathru deddfau yr Ar- 
glwydd dan eu traed, ac oddiar anian lygredig, yn byw mewn 
pechod. Mae'r gair yn arwyddo dynion hynod mewn drygioni, 
ac yn euog o bechodau rhyfygus. O'r fath ymma yr oedd yr 
Apostol yn ystyried ei hun yn bennaf. 'Nid oedd swydd an-, 

rbydeddus y Aposiol ddim yn ei, gadw oddiwrth .gofio ei 


PEN. I. 1 TIMOTHEUS, 631 


haeddiant fel troseddwr; a mynych yr ydym yn ei gael yn 
amlygu ei feddyliau gwael a distadl am dano ei hun. 1 Cor, 
15.8. Eph. 9. 8. Yr oedd ystyriaeth o'i bechodau gynt, ynei 
gadw yn ostyngedig trwy ei holl fywyd; ac am hynny. y mae'n 
dywedyd, y pennaf ydwyf fi, ac nid, a fum mi. 


16 Eithr o achos hyn y cefais drugaredd, fel 
y dangosai Iesu Grist ynof fi yn gyntaf bob hir- 
oddef, er siampl i'r rhai a gredant rhag llaw 
ynddo ef i fywyd tragywyddol. 


Er cymmaint pechadur yr oedd yr Apostol wedi bod, etto 

efe a gafodd drugaredd. 'Tosturiodd yr Arglwydd wrtho, a 

maddeuodd iddo ei bechodau, Mae hir-oddef yn arwyddo 

amynedd Duw yn cyd-ddwyn â phechaduriaid, a'i barodrwydd 
i attal tywalltïad ei lid ar y rhai sydd yn gwrthryfela yn ei er- 

byn. Ie ddangosodd bob hir-oddef tu ag at yr Apostol, cyn ei 

ddychweliad. Mae byn yn arwyddo mawredd ei ddioddefgar- 

wch, yr hyn oedd yn cael ei ddangos yn y Person oedd yn 

dioddef, sef lesu Grist, yr hwn, o bawb, oedd yn haeddu cael 

eì garu a'i barchu. Rhesymol iawn y gallai yr Iesu ofyn, Saul, 

'Saul, paham yr wyt yn fy erlid i? Beth oedd Jesu wedi 
wneuthur iddo i beri iddo fod mor greulawn, a gelyniaethol yn 

erbyneiachos? O'r ochr arall, buasai yn hawdd iawn i'r Ar- 

“glwydd Iesu ymddial ar yr erlidiwr; ac befyd, buasai hynny 
yn gyfiawn; ond yn hytrach, gwelodd yn dda ddangos ei am- 

ynedd, Yr oedd mawredd ei amynedd yn cael ei ddangos yn 

y person oedd yn cael ei oddef; ynof fi, y pennaf. Mae 'r 

'Apostol yn egluro ei feddwl am hyn, yn yr adnod flaenorol, 
'pan yn galw ei hun y pennaf o bechaduriaid. Yr oedd hyn yn 
cael eì wneuthur er siampl i'r rhai a gredant rhag llaw ynddo ef 

i fywyd tragywyddol. Yr oedd hir-oddef Iesu Grist tu ag at 

yr Apostol, cyn ei drôedigaeth, yn siampl o'r hyn mae efe yn 

ei wneuthur, yn mhob oes o'r byd, tu ag at ei bobl sydd yn 

credu ynddo ef. Y mae hefyd yn siampl o drugaredd a 

maddeuant, ac felly yn annogaeth fawri bechadur, dan deim- 

lad. o euogrwydd, i gredu ynddo i fywyd tragywyddol. Fe 

ddylai credinwyr, hefyd, wrth ystyried gymmaint mae 'r Ar- 

glwydd wedi cyd-ddwyn-â hwynt, fod yn barod hwythau i 

 gŷd- -ymddwyn â'u gilydd, a bod yn ddioddefgar yn ngwyneb pob 


30 1 TIMOTHEUS. PEN, 1, 


peth. annymunol, sydd yn eu cyfarfod ymma ar,y llawr. Fe 
«ldichon fod yr Apostol, ymma yn golygu bod ei drôedigaeth 
ef.yn siampl neu bortreiad o drôedigaeth yr laddewon yn y 
xddiau diweddaf, 


17 Ac i'r Brenhin tragywyddol, anfarwol, 
anweledig, i'r Duw unig ddoeth, y byddo an-. 
rhydedd a gogoniant yn oes oesoedd. Amen. 


Wrtb sylwi ar amlygiadau gras tu ag atto, y mae'r Apostol 
yn torri allan i foliannu Duw: Ac i'r Brenhin tragywyddol. 
Mae Crist yn cael ei alw yn Frenhin, mewn smrywiol fanna u 
o'r gair; Pen..6. 15. Dat. 17. 14. ac am mai am Grist yr oedd 
yr Apostol wedi bod yn sôn yn yr adnodau blaenorol, y mae'n 
debygol mai efe sydd ganddo ynei olwg, yn fwyaf neillduol, 
yn yr adnod hon, Er bynny, nid oes i nì feddwl, fod yr 
Apostol yn cau allan y Tad a'r Yspryd Glân, ond: yn hytrach, 
yn priodoli gogoniant i'r Drindod o bersonau, yn un Duw. Y 
mae Duw yn Frenhin am ei fod yn Ben- arglwydd ar ei holl 
greaduriaid, ac yn llywodraethu pob peth, yn ol ei ewyllys 
doeth ei hun. Y mae yn Frenhin. tragywyddol. Psal. 145, 
13. Am Grist y dywedir, Ar ei frenhiniaeth ni bydd c diwedd. 
Luc 1.33. Y mae'r Brenhin hwn yn anfarwol, neu yn anllygr- 
edig, Rhuf.l. 93. yn Fod ysprydol, heb fod yn ddarostyng- 
edig ì lygredigaeth, fel brenhinoedd daearol, ond yn Fod an- 
feidrol berffaith. Efe yn unig sydd ganddo anfarwoldeb. 
Pen, 6. 16. Mae Duw yn anweledig. Nis gwelodd un dyn 
Dduw, ac nis dichon ei weled. Pen. 6. 16. Heb. 11. 27. 
Efe yw'r Duw unig ddoeth. Y mae'r Ysgrythyrau, yn. fynych 
iawn yn priodoli doethinebi Dduw. Job 9.4. 12.13. 96. ô. 
Rhnf. 11. 33. Y mae yn ddoeth, am ei. fod yn golygu y diben 
mwyaf rhagorol, ac yn arfer y moddion mwyaf priodol tu ag 
at ddwyn ei amcanion i ben; yn gwneuthur pob peth yn yr 
amser mwyaf cyfaddas; yn rhag-weled, ac yn parottoi gyferbyn 
a'r hyn fyddo yn tueddu i'w rwystro i ddwyn ei amcanion i ben, 
Y mae ei ddoethineb yn ymddangos yn ngwaith y greadigaeth, 
Diar. 3. 19. yn ei lywodraeth, a goruchwyliaethau ei raglun- 
iaeth, Gen. 50, 20. ac yn neillduol, :yn iechydwriaeth pech; 
adur. .Eph,3.10. Y mae yn unig ddoeth. .Jud..25. Nid 
ees ncb arall yn hanfodol ddoeth ynddo ei hup, ma neb ond 


PEN. 1 TIMOTMEUS. — 630 


efe yn berffaith, anffaeledig, gwastadol a chyffredinol ddoeth, 

Y mae yn câel ei alw yr unig ddoeth, mewn cyferbyniad i 
eilunod y Cenhedloedd, a phob creadur. Rhuf. 16. 27. Fel: y 
cyfryw y mae yn deilwng iddo gael anrhydedd. Mae hyn yn 
arwyddo rhoi parch dyledus iddo ar gyfrif ei fawredd, llettya 
meddyliau parchus am dano fel Duw anfeidrol berffaith a go- 
goneddus. Mae rhoddi gogoniauf iddo yn arwyddo maill ai 
cyfaddef a ehydnabod ei fod yn feddiannol ar bob dwyfol ber- 
ffeithrwydd, fel'y mae yn anfeidrol ogoneddus yn ngolwg arig- 
ylion a dynion; neu briodoli'r clod' a'r anrhydedd ag sydd yn 
ddyledus iddo, ar gyfrif y pethau ardderchog ag y mae wedi 
eu gwneuthur yn ngoruchwyliaeth rhagluniaeth a gras. Y mae 
yn deilwng iddo gael yr anrbydedd a'r gogoniant ymma yn oes. 
oesoedd. Ni bydd dim diwedd byth ar berffeithrwydd gogou- 
iant Duw; ac ni dderfydd angylion aseintiau byth i dalu iddo 
— yr anrhydedd a'r moliant sydd yn ddyledusiddo gael. Fel am- 
lygiad o'i hyder mai fel hyn y byddai, yn gystal ag fel tystiol- 
aeth o'i — ì Rbynhg fod, y mae'r YDA yn chwan- 
egu Amen. | 


Is. Y coedwig “biaen yr sd yn ei roddi 
ŷm ci fy mab Timothêus, yn ol y gym ein 
iaethau. a gerddasant o'r blaen am danat, a'r fil- 
wrio o 'honot ynddynt. filwriaeth. dda, 


— Yroedd Timotheus wedi ei adael yn Ephesusi wrthwynebu, 
a y gau athrawon. Adn. 3. Gyda golwg ar hyn y 
mae 'r Apostol yn dwyn ar gof iddo y gwaith ag oedd ganddo 
i'w gyflawnu. _ Y gorchymmyn hwn yr ydwyf yn ei roddî â ti, 

fy mab Timotheus. Mewn perthynas i'r gorchymmyn, gwel 
Adn. 5. ac mewn perthynas i Timotheus fel mab, gwel Adn. 2. 
Yr oedd yr Apostol wedi ymddiried y gwaith pwysig hwn i 
Timotheus yn ol y prophwydoliaethau a gerddasant o'r blaen aw. 
dano. Yn yr oes Apostolaidd yr oedd personau neillduol yn 
cael eU nodi allan, trwy ddadguddiad dwyfol, fel rhaì cymmwys 
i fod mewn swyddau yn yr eglwys. Fel hyn y cafodd Paul a 
Barnabas eu neillduo i'rgwaith o bregethu ynjmhlith y Cenhedl- 
oedd, Act. 13. 2. Felly hefyd y cafodd henuriaid eglwys 
Ephesus eu gwneutbur yn esgobion: gan yr Yspryd Glân, Act. 
20.98. Yr oedd y dadguddiad ymma yn cael ei roi, naill aí: 


640.- 1 TIMOTHEUS. PEN. IF, 


trwy lais o'r nef, neu drwy argraffiad ar feddwl rhyw un neu 
ychwaneg o'r rhai oedd ag yspryd prophwydoliaeth ganddynt, 
fod y cyfryw bersonau yn addas i'r gwaith. Fel hyn y cafodd 
Timotheus ei neillduo i'r swydd o efengylwr: ac am hynny 
dywedir ei fod yn cael gair da gan y brodyr. Act. 16. 2. Yr 
oedd hyn yn annogaeth neillduol ìddo fulwrio ynddynt filwr- 
iaeth dda. Y mae'r gwaith ag oedd gan Timotheus i'w gyf- 
lawnu yn Ephesus yn cael ei alw yn filwriaeth, am fod ganddo 
elynion i'w gwrthwynebu, ac am fod yn rhaid iddo fod yn 
llafurus a gwiliadwrus iawn yn gwrthwynebu 'r gau athrawon. 
Yr oedd yn ofynol iddo gyflawnu 'r swydd a ymddiriedwyd iddo, 
yn egnïol, gyda phob parodrwydd, ac mewn YRR â'r 
rheolau a gawsai gan yr Apostol, | 


19 Gan fod gennyt ífydd, a chydwybiod dda; 
yr hon a wrthododd rhai, ac a wnaethant long- 
ddrylliad am y ffydd: 


I'r diben i gyfarwyddo Timotheus yn mhellach mewn 
perthynas i'w swydd, y mae'r Apostol yn dywedyd, Gan fod 
gennyt ffydd, a chydwybod dda. Mewn perthynas i ffydd a 
chydwybod dda, gwel Adn, 5._ Yr oedd rhai wedi gwrthod y 
pethau hyn. Gwel Adn. 6. Ac a wnaethant long-ddrylliad am 
y ffydd. Yr oeddynt wedi llygru athrawiaeth yr efengyl, ac 
wedi distrywio eu heneidiau eu bunain. Y mae 'r Apostol 
ymma yn ein dysgu fod y dynion bynny ag sydd yn amddifaid 
o ffydd a chydwybod dda, yn gyffelyb ìi long heb lywydd yn. 
nghanol môr tymhestlog, y canlyniad anocheladwy o'r FFYN ydyw 
llong-ddrylliad.. Iag. 3.4... " 


20 O ba rai y mae Hymenêus ac nd 
der; y rhaia roddais i Satan, fel y dysgent na. 
chablent. Rh 


Dau nodedig o'r Athrawon Iuddewaidd oedd Hymenêus ac 
Alecsander, Mae sôn am Hymenêus yn 2 Tim, 2. 17.; lle dy- 
wedir ei fod' yn un o'r rhai bynny ag oeddynt yn gwadu ad- 
gyfodiad y meirw; ymadrodd y rhaì oedd yn ysu fel cancr, 
Mae'n debygol mai'r Alecsander hwn oedd yr un ag y mae. 
sôn am dano yn Act, 19, 33.. ac am yr hwn y mae'r Apostol 


PEN. H./ 1 TIMOTHEUS. 641 


yn dywedyd yn 2 Tim. 4. 14. ei fod wedi gwneuthur iddo 

ddrygau lawer. Diau eu bod eill dau yn hynod am lygredd eu 

hathrawiaeth a'u hymarferiadau, ac yn mhlith y rhai blaenaf o'r 
gau athrawon yn eglwys Ephesus. Yr oedd yr Apostol wedi 

eu rhoî i satan. fel y dysgent na chablent. _ Yr oedd yr efen>yl 
yn cael ei dirmygu, ei gwawdio, a'i gwaradwyddo ganddynt, a. 
thrwy hnny yr oedd enw Crist yn cael ei ddianrh>deddu a'i 

gablu. Yr oedd gan yr Apostolion allu gwyrthiol i draìdoli 

troseddwyr cyndyn i satan, a'u cospi â rhw farnedigaethau 

tymhorol. Fel hnny y cafodd Ananias a Sapphira eu taro yn 

farw, Act. 5. 1—10. ac Elymas y swynwr ei daro â dallineb. 

Act. 13. 8—i1. Y mae yr awdurdod apostolaidd ymma yn 

cael ei alw yn wïalen, I Cor. 4. 21. ac y mae'n arwyddo rhyw- 

beth gwahanol oddiwrth y ddisgyblaeth ag oedd yr eglwys i'w 

harfer, 1Cor. 5. 4,5. a 12. 13. 


'.. PENNOD II. 


| (CyNGnoni yr ydwyf am hynny, ym mlaen 
pob peth, fod ymbiliau, gweddïau, deisyf- 
iadau, a thalu dïolch, dros bob dyn; 


Yn A bêhnod hon y mae'r Apostol vn rhoi cyfaiwyndiad. 
au i Timotheus mewn perthynas i addolia'! cyhoeddus tŷ D luw. 
Cynghori yr ydwyf am hynny. _ Mae'r gair paracaleo sydd ymma 
yn cael ei gyfieithu cynghori. yn eael ei gyfieithu deisyf, yn Pen. 
1.2. Wrth arfer y fath air yr oed yr Apostol yn rhoi siampl 
nodedig o ostynieiddrwydd tu az at un ag oedJ islaw iddo yn 
e:lwys Dduw; ac hefyd, yn danzos fod mawr bwys yn perthyn 
îr hyn a; oedd efe yn sôn am dano. Y mae yn dywedyd, am, 
hynny, am for yr hyn ar oedd efe yn myned i'w osod i lawr 
yn canlyn yn naturiol oddiwrth yr hyn az oedd efe wedi'bol yn 
sôn am dano yn. y bennod o'r blaen, mewn perthynas i ras a 
thrugaredd Duw. : Dichon y geiriau ym mlaen pob peth, gyfeirio 
at flaenoriaeth mewn trefn neu ragoroldeb. Mae'n dybgol fod. 
yr Apostol yn arfer y geiriau yn yr ystyr olaf, ìi ddan_os rhag- 
.oroldeb a phwys y pethau ag oedd efe yn sôn am danynt Gwel 

LLyvrn V. M 4 





642 ti TIMOTHEUS. Pu. ir. 


Iago 5. 12. 1Pet. 4. 8. Cynnwysiad ei gŷnghor cedd, fd 
ymbiliau, neu erfynìadau, na ddelo arnom ni nag eraìll, yr hyn: 
sydd i'w ofni; gwêddïau, annerchiadau at Dduw am fendithion 
tymhorol ac ysprydol; deisyfiadau, neu erfyniadau ar i Dduw 
€rugarhau wrth eraill a'u dychwelyd trwy ras; a ihalu diolch, 
neu gydnabyddiaeth o drugaredd Duw yn cynnal, gwaredu, ac 
yn bendithio dynion. ” Mae'r Apostol yn arfer y geiriau hyn yn 
y rhif liosog i ddangos mor &ml y dylem annerch gorsedd gras; 
ac hefyd, i roi ar ddeall i ni fawredd ac amledd ein haugen- 
ion. Mae hyn i gael ei wneuthur dros bob dyn. Ni ddylem 
gyfyngu cin gweddiau at un rhyw genedl o ddynion, fel y myn- 
nai'r Iuddewon ddim gweddio dros neb ond rhai yn perthyn i'w - 
cenedl eu hunain. Yn wrthwyneb i byn, dylem weddio dros 
bob math a gradd o ddynion, uchel ac isel, caeth neu rydd; dros 
Genhedloedd yn gystal ag Iuddewon. Ni ddylem ddîm anobeith- 
io am ddychweliad pechaduriaid, tra ar dir y byw; ond, yn 
bytrach, arfer y meddion tebyccaf o wneuthur lles iddynt, ac 
erfyn ar Dduw am ei fendith i gyd-fyned â'n hymdrechiadau. 


| Dros frenhinoedd, a phawb sydd mewn 
goruchalìaeth; fel y gallom ni fyw yn llonydd 
ac yn heddychol mewn pob duwioldeb. ac 
onestrwydd. | 


Mewn oesoedd yn ol, byddai yn arferiad gan yr [uddewon 
i weddïo dros frenhinoedd y Cenhedloedd a'u caeth-gludasant. 
Ezra 6. 10. Yr oeddynt wedi eu cyfarwyddo gan Dduw i: 
wneuthur hynny. Jer. 29. 7. Ond gwedi hynny, o herwydd 
eu rha.farn, ni weddient dros un rhyw lywodraethwr cenhedlig, 
ar gyfrif yn y byd, A byddai y rhai rhy eiddizeddus o honynt 
yn haeru na ddylai pobl Ddaw ddim ufuddhau í lywodraethwyr 
eilun-addolgar; a byddent, mewn canlyniad i hynny, yn cyfodi 
gwrthryfel yn erbyn swyddo>ion paganaidd. Yr oedd rhai o'r. 
Íuddewon dychweledig wedi d'od â'r yspryd anaddas ymma gyda. 
hwynt i'r eglwys Gristionogol. Rhesymol iawn, gan hynny, ' 
oedd i'r Apostol gynghori y brodyr yn Ephesus i weddio dros. 
bob dyn, ac yn neillduol, dros frenhinoedd,.a phawb sydd mewn 
goruchafiaeth, Rhuf.13.1—7 ìiPet.2.13,14. Ŷ mae hyn yn 
addas, fel ; J gallom ni fyw yn llonydd ac yn heddychol. Mae'n . 
rhesymol iawn i weddio'am lonyddwch a heddwch gwladol, am 


PeN. Uu. 1 TIMOTHEUS. 643 


waredigaeth o ddwylaw ein gelynion, acna b'o gwrthryfel yn ym- 
godi yn ein gwlad. Wrth ystyried amgylchiadau yr eglwys y 
pr.d hyn, y mae yspryd addfwyn yr efengyl yn ymddangos 
mewn modd neillduol. Er fod yr Apostolion yn caêl eu herlid, 
yn mhob man, a ffyddlon ganlynwyr yr Iesu yn wrthddrychau 
casineb holl ddynol-ryw, yn enwedig y rhai az oedd mewn 
awdurdod, etto y mae 'r Apostol yn peri gweddio dros bob dyn, 
ac yn enwedig, dros frenhinoedd, Nid oedd y driniaeth 
chwerw ag oeddynt yn ei chael oddiwrth lywodraethwyr creulon 
ddim yn eu hattal i ddymuno eu llwyddiant, a'u lleshad. Yr 
oedd hyn, hefyd, yn foddion i beri i ganlynwyr Iesu i fyw 
mewn pob duwioldeb ac onesirwydd.. Trwy gael byw yn llonydd 
.ac yn hedd, chol, yr oeddynt yn cael cyflei addoli yr unig wir 
Dduw, a chyflawnu pob dyledswydd orphwysedig arnynt fel 
.Geiliaid y wladwriaeth. . Mae'r gair duwioldeb yn cynnwys pob 
dyledswydd tu a; ât Dduw, a'r gair onestrwydd, pob dyled- 
mah tu “g at ddyn. 


3 ns hyn dd dda a chymmeradwy ger 
bron. Duw ein Ceidwad ; 


yR 


I'r diben i a asaN rhesymoldeb ei gynghor, y mae'r 
Apostol yn dywedyd, Canys hyn sydd dda. Mae gweddïo dros 
bob dyn, ac yn enwedig dros frenhinoedd, yn dda reu yn fuddiol 
ini ein hunain, am fod tuedd ynddo i gynnyddu ein cariad, i 

fan yspryd ; addfwyn a dioddefar, Y mae yn fuddiol i eraill 
.am y gall hynny fod yn í foddion eu dychweliad ; ac yr oedd yn 
foddion tebygol iawn ì ddofi a llarieiddio y llywodraethwyr 
shynny ag oeldlynt yn erlid yr eglwys, yn yr oes Apostolaidd, 
a'r oesoedd. canlynol. Mae'n dda, hefyd, am ei fod yn beth 
gweddaidd, ac anrhydeddus, ac yn brawf neillduol o gariad tu 
az at ddyn, yr hyn sydd gyflawniad o ail lech” y. gyfraith. Y 
— mae hyn, yn mhellach, yn gymmeradwy ger bron Dwo ein Ceid- 

“wad. Y mae gweddi yn cael ei ir i ger bron Duw, yr 
hwn sydd yn edrych, nid fel yr edrych dyn; ac y mae yn cym- 
meradwyo gweddiau, ei bobl Uwy. Iesu Grist. Mae Duw yn 
Geidwad am ei fod yn diogelu ei bebl, yn cyfrannu bendithion 
iddynt, ac yn gwaredu oddiwrth y drygau bynny ag y maent 
yn agored iddynt, | | ; 


a 


Gâd 1 TIMOTHEUS. PEN. If. 


4 Yr hwn sydd yn ewyllysio bod pob dyn yn 
gadwedig, a'u dyfod i wybodaeth y gwirionedd. 


«. Nid oes ini feddwl fod Duw wedi arfaethu cadwedi aeth 
paŵb ; yn gyffredinol, oblegid nid yv ei yn gadwedig; ond 
os arïaethodd Duw i hynny fod, y mae'n ddiamheuol y cymmer- 
ei hynny le; canys ei gynohor a saif, a'i holl ewyllys a gyf- 
lawnir. Esa. 46. 10. Meddwl yr Apostol, gan hynny, yw, 
fod Duw yn ewyllysio bod pob math o ddynion vn gadwedig. 
Mae'n ddiamheuol fod llawer o eiriau ac ymadroddion cyffred- 


4nol yn y gair i'w cymmeryd mewn ystyr neil/duol.. Felly dywed- 


ir i'r diafol ddangos hol/ deyrnasoedd y byd i Grist, pan na ddarfu 


iddo ddangos ond taleithiau gwlad Judea. Mat.4.8.. Dywed- 


ir i Grist iachâu pob clefyd, a phob afiechyd yn mhlith y bobl. 
Adn. 23. Yn Luc 15. 1. dywedir fod yr Aol] bublicanod a 
phechaduriaid yn nesâu at Grist. Yn Act.2.5. yr ydym yn 
cael fod Iuddewon, gwyr bucheddol o 5ob cenedl dan y nef, 
yn trigo yn Jerusalem. Mae yn eglur iawn mai peth hollol 


afresymol fyddai cyrameryd yr ymadroddion hyn yn eu bystyr 


helaethaf. Gwedi bod yr Apostol yn cynghori i weddio dros 
bob gradd o ddynion, y mae efe ymma yn rhoi rheswm am hynny, 
sef bod Duw yn ewyll.sio achub rhai o bob gradd a chenedl. 
Nid yw, mwyach, yn cyfyngu ei fendithion at un rbyw genedl 
neillduol, fel y darfu iu«o gynt at y genedl Iuddewig, ond yn 
gorchymmyn pregethu yr efengyl i bob creadur, ac yn gorch- 
ymmyn i bob dyn, yn mhob man, î edifarhau. Mat. 16. 15. 
Act. 10. 35. 17. 30. Mae gw,bodaeth y gwirionedd yn ar- 
wyddo gwybodaeth o'r efengyl, y wybodaeth honno sydd yn 

gyssylltiedig wrth fywyd tragywyddol. Ioan 17.3. Y mae yn. 
wybodaeth wirioneddol neu ddiamheuol. Pen. 1.15. Y Duw. 
digelwyddog ydyw awdwr y wybodaeth hon, am mai efe sydd 


yn dwyn dynion â i fod yn feddiannol arni. Tit. 1. 1. 


5 Canys un Duw sydd, ac un Cyffyligwy, 


'hefyd rhwng Duw a dynion, y dyn Crist MU Hd 


I'r diben, yn mhellach, i ddangos y rhesymoldeb o ŵêddìo 
dros bob dyn, y mae yr Apostol yn dywedyd, Canys un Duw 
sydd. Yr oedd gan y 'Cenhedloedd dduwiau lawer. 1 Cor. 8. 
5. Dywedir fod can y Rhufeiniaid dros 0deng wil ar hugain o 


PRN.R 1 TIMOTMEUS. 645 


dduwiau yn eu haddoli. Ond, mewn gwirionedd, nid oes ond 
un gwir a bywiol duw. Nid oes ond un Bod yn meddiannu 
. p»b dwyfol berffeithrwydd, ac yn deilwng o addoliad crefyddol, 
Deut.6 4. Esa.45.5. loan17.8. Er fod gwahanol dylwyth- 
au ar y ddaear, a gwabanol raddau o ddynion yn y byd, rhai 
yn frenhinoedd, ac eraill yn ddeiliaid, etto, yr un Duw sydd 
iddynt oll, yr un gwrthddrych addoliad sydd ganddynt i gyd, a 
than lywodraeth yr un uw hwnnw y maent oll, luddewon a 
Chenhedloedd, Yr un Duw a greodd bawb, yr un Duw sydd 
yn cynnal pawb, a'r un Duw'sydd yn llywodraethu pawb, 
Meddyliai yr luddewon nad oedd yr Arglwydd ddim yn Dduw 
i neb ond iddynt hwy eu hunain. Ond, er ei fod yn Dduw 
iddynt bwy, mewn ystyr neillduol, dan yr hen oruchwiliaeth, 
Ex. 20. 2. Lef, 26. 1. Deut. 5. 6. Psal. 81. 10. Hos. 13. 4. 
eito, dan oruchwiliaeth yr efengyl y mae canol-fur y gwahan- 
iaeth wedi ei dynnu ìi lawr; ac yn awr, y mae efe wedi amlygu 
. ei hun yn Dduw cyfammodol i'r Cenhedloedd hefyd, Rhuf, 3. 
29,30. 10.12. Ac un Cyfryngwr hefyd rhwng Duw a dynion, 
|y dyn Crist Jesu, Mae'r gaìr Cyfryngwr yn cael ei egluro yn y 
testun, sef un rhwng dwy blaid, Duw a dynion. Mae hyn yn 
“arwyddo fod anghydfod wedi cymmeryd lle rhwng Duw a dyn- 
Ìon; a gwaith Crist, fel Cyfryngwr, ydyw gosod terfyn ar yr 
ymryson sydd wedi cymmeryd lle rhwng nefoedd a_ daear, 
2 Cor. .5.18—20. Gal 3.20, Mae cyfryngdod Crist yn cyn- 
pwys ei fod wedi ei osod gan Dduw i wneuthur lawn dros bech- 
od, a'i fod, mewn canlyniad ìi hynny, yn eiriol gyda Duw ar 
ran. pechaduriaid, ac wedi eì gymmwyso i gyfrannu bendithion 
i ddynion. Yn yr ystyr hyn nid oes ond un Cyfryngwr; ac am 
hj nny, trwyddo. ef y mae i bawb weddio ar Dduw am fen- 
- dithion, Mewn perthynas i Grist Jesu, gwel Pen. 1.15. Yr 
i oedd yn. angenrheidiol i Waredwr pechaduriaid ì fod yn ddyn 
yn gwtal ag yn Dduw. Am ba achos y dylai efe, yn mhob 
ì peth, fod yn gyffelyb i'w frodyr; Heb.2.17. i anrhydeddu ' r 
. natur ddynol, 1Pet. 3.22. fel y byddai yn gyfnesaf, i ollwng 
y caethion yn rhydd, Lef. 25. 47. fel y byddai iddo ufuddhau 
a dioddef yn y natur. a bechodd: heb ollwng gwaed nid oes 
' maddeuant. Heb. 9, 22. Yr oedd yn angenrheidiol hefyd, 
| iddo f fod yn ddyn, i i'r diben ì ì osod siampl o flaen ei ganlynwyr, 
Ŷ yH. 19.15. 1Pet. 2. 1. ac fel j y byddai yn medru cyd-oddef 
ŷ'n gwendid nî, trwy fod wedi ei demtio, yn mhob peth, yr nn 


46 1 TIMOTHEUS. Pau. 


ffunud a ninnau, Heb. 4. 15. a chynnortlwyo y rhai a demiir, 
yn gymmaint a dioddef o hono, gan gael eì demtio, Heb, 2 
18. Fe ddichon fod yr A postol yn crybwyll ymma am. ddyndi- 
iaeth Mab Duw, o herwydd fod rhai y pryd bynny, yn eglwys 
Ephesus, yn gwadu ei gnawdoliaeth, 


6 Yr hwn a'i rhoddes ei hunan yn bridwerth 
dros bawb, i'w dystiolaethu yn yr amseroedd 
prïod. 


Fel na fyddai un anhawsdra i ni ddeall beth oedd yr 
Apostol yn ei olygu wrth alw Crist yn Gyfryngwr, y mae yn 
dywedyd, Yr hwn a'i rhoddes ei hun yn bridwerth dros bawb, 
Mae'r gair entiluiron sydd ymma yn cael ei gyfieithu pridwerth, 
yu arwyddo gecerth &ollyngdod caethion ; ac y mae yn cael eì 
ddefnyddio, yn neillduol, pan fyddo bywyd yn cael eî roì am 
Jywyd. Mae Cesir yn dywedyd y byddai y Celtiaid yn aberthu 
dynion oddiar y dybiaeth pad oedd yn alluadwy heddychu y 
duwiau heb fod bywyd y naill ddyn yn cael eì roi dros, nen yn 
lle bywyd un arall. Rhoddodd Crist ei einioes yn bridwerth 
dros lawer. Mat. 20, 28.. Y mae wedi prynu ei bobl oddi- 
wrth felldh y ddeddf, trwy ei fod yn cael ei wneuthur yn 
felldith drostynt, neu yn eu lle, Gal. 3. 13. — Rhoddodd ei 
fywyd i lawr yn Jle eu bywyd hwy. Y mae wedi. gwneuthur 
hyn dros bawb. Gwel Adn. 4. Y mae Crist wedi prynu ei 
bobl allan o bob llwyth ac iaith, a phobl a chenedl. Dat. 5. 
.9. Y mae Duw wedi grasol arfaethu cyfrannu ' r bendithion 
sydd yn deilliaw oddiwrth farwolaeth Crist i rai yn neillduol, 
ac nid i bawb yn gyffredinol, Dichon, gan hynuy, mai meddwl 
.yr Apostol yw, fod Crist wedi rhoi ei bun yn | bridwerth dros 
bob math o bechaduriaid, luddewon a Chenbedloedd, Ar yr 
un pryd, fe ellir dywedyd, fod lawn Crist, a'i ystyried ynddo 
eì hun, yn ddigonol dros bawb, yn gyffredinol; pe buasai pob 
dyn, yn neìllduol, i fod yn gadwedig, ni fuasai. angenrheid- 
rwydd am Jawn mwy nâ'r hyn ag y mae Crist wedi ei roi, Pe 
deuai holl ddynol-ryw i gredu yng Nghrist, hwy fyddent yn 
sicr o gael bywyd tragywyddol; ond y mae yn ddiamheuol na 
all un pechadur gael ei dderbyn, ond ar gyfrif y. pridwerth a 
.yoddes Crist. Y mae gweinidogion yr efengyl i alw ar bech- 
adurìaid yn gyffredinol; ond y mae yn eglur na ellir dim gaw 


^ 


PENSW. 1 TÎMOTHEUS. au7 


ar bawb i edifarhau a chredu, oni b'ai fod y pridwerth a roddes 
Crist yn ddigonol lawn dros bechodau pawb yn gyffredinol, 
Mae hyn i'w dystiolaethu yn yr amseroedd priod. Mae lle i 
feddwl fod yr Apostol yn golygu ymma wrth yr amseroedd 
priod, yr amseroedd gwedi i Grist roi ei hun yn bridwerth 
dros bawb. Y mae tystiolaeth y Testament newydd am Iawn 
Crist yn fwy cyflawn ac eglur nâ'r eiddo yr hen Destament. 
Yr amser mwyaf priodol i gyhoeddi a chadarnhau y gwirion- 
edd am bridwerth Mab Duw, oedd, wedi iddo weithredol 
farw, ac adgyfodi. 


7 Prhyn y'm gosodwyd i yn bregethwr ac 
yn Apostol (y gwir yr wyf yn ei dlywedyd yng 
Nghrist, nid wyf yn dywedyd celwydd) ym 
athraw y Cenhedloedd mewn ffydd a gwirionedd. 


— I dystiolaethu am yr hyn ag oedd yr Apostol wedi eî ddy-' 
wedyd, ŷr oedd efe wedi ei osod yn bregethwr ac yn Apostol. 
Y mae'r gair cerucs, sydd ymma yn cael ei gyfieithu pregethwr, 
yn arwyddo cyhoeddwr. Gwaith pregethwr yr efengyl ydyw 
cyhoeddi gwirioneddau Duw i bechaduriaid. "Es,58.1. Mewn 
perthynas i Paul fel Apostol, gwel Pen, 1,1. Rhuf. 1.1. Rhag 
i neb feddwl nad oedd efe ddim yn dywedyd gwirionedd, y 
mae efe ymma, fel un ar eilw, yn y modd mwyaf difrifol, yn. 
dywedyd, Y gwir yr wyf yn ei ddywedyd yng Nghrist. Yr 
oedd yr hyn ag oedd efe yn ei ddywedyd, yn wirionedd diam- 
h heuol; ac yr oedd yn dywedyd y pethau hyn dan ystyriaeth 
ei fod yn mhresennoldeb Crist; ac hefyd, fel un yn gwneuthur 
llw yn enw Iesu Grist. Nid oedd neb mor addas i fod yn dyst, 
nad oedd efe yn dywedyd celwydd. Gwel Rhuf. 9. 1. 2 Cor, 
11. hi Yr oedd yr Apostol yn athraw y Cenhedloedd. Nid 
oes i ni feddwl nad oedd efe yn athraw i'r luddewon, pan 
gaffai efe gyfle; er hynny yn mhlith y Cenhedloedd yr oedd efe 
yn gweinidogaethu, yn bennaf. Attynt hwy y cefodd ei anfor 
ar eì ddychweliad. Act. 9.15. 26.17. Cafodd ei alw, trwy 
ras, î bregethu Crist yn mhlith y Cenhedloedd; Gal. 1. 16. 
ac iddo ef y rhoddwyd y gras o efengylu yn mysg y Cenhedl- 
oedd, anchwiliadwy olud Crist. Eph. 3.8. Yr oedd hefyd, 
yn weinidog îi Iesu Grist, at y Cenhedloedd. Rhuf. 15.16. 
Yr oedd yn athraw iddynt mewn ffydd a gwirionedd. Mae'r 


640 1 TIMOTHEUS, PRN.. if 


gair ffydd, ymma, yn arwyddo, fe allai, yr atbrawiaeth, ag 
oedd yr Apostol yn ei dysgu i'r Cenhedloedd; a'r gair gwirion- 
edd yn arwyddo natur yr athrawiaeth; sef ei bod yn ddidwyll, 
a diamheuol. Fe ddichon i'r geiriau arwyddo fod yr Apostol 
yn cyflawnu ei swydd, fel athraw, mewn modd ffyddlon a di- 
ragrith. lCor.4. 1,2, 


8 Am hynny yr wyf yn ewyllysio i'r gwŷr 
weddîo ym mhob man, gan ddyrchafu dwylaw 
sanctaidd, heb na digter na dadl. 


: Gwedi sôn am weddi, yn gyffredinol, y mae 'r Apostol, 
ymma yn rhoi cyfarwyddiadau neillduol mewn perthynas i'r 
ddyledswydd. Am hynny yr wyf. yn ewyllysio â i'r gwyr weddio 
an mhob man. ŴWrth fod yr Apostol yn enwi y gwyr, nid oes 
i ni feddwl na ddylai gwragedd weddio; ond, yn unig, na 
ddylent wneuthur hynny yn gyhoeddus, FR Dduw. Yr 
oedd yn addas ìi gyflawnu y ddyledswydd ym mhob man. Y 
mae'r Apostol yn gwrthwynebu golygiadau coel- grefyddol yr 
Juddewon a'r Cenhedloedd, y rhai oeddynt yn meddwl fod 
gweddiau yn fwy cymmeradwy gan Dduw mewn. temlau, nag 
mewn un lle arall. Gwel Ioan 4, 21, 23. Mal. 1. 11. Mae 
dyrchafu dwylaw, yn arwyddo dyrchafu y galon at Dduw. Mae 
yn rhaid i hyn fod yn sanctaidd, Arferiad yr luddewon, cyn 
gweddio, oedd golchi eu dwylaw, i osod allan burdeb eu calon- 
pau a'u, hegwyddorion, heb yr hyn nis gallai fod eu gweddiau 
yn gymmeradwy gan Dduw. Mae hyn hefyd, yn gosod allan 
ddiniweidrwydd, Psal. 26. G. purdeb oddiwrth drawsder, llof- 
ruddiaeth, ac halogrwydd. Psal,24.4. Esa. b.15,16. Dylai 
y ddyledswydd gael ei chyflawnu Aeb na digter ma dadl: mid 
mewn yspryd digofus, a bwriad i wneuthur drwg i'r rhai ag 
a allont fod wedi gwneuthur cam â ni. Yn gyntaf, cymmoder 
di â'th frawd, ac yua tyred, ac offrwm dy rodd. Mat, 5. 24. 
Hawdd oedd gan yr Iuddewon crediniol fod yn llidiog wrth y 
credinwyr Ceuhedlig. Mae'r gair dialogismous, sydd ymma yn 
cael ei gyfieithu dadl, yn arwyddo dadleuon, meu amheuon, 
Mewn rhai Biblau Cymreig, y mae y gair amheuaeth yn eael ei 
arfer. Yr oedd amheuon yn cyfodi yn meddyliau rbaì, mewn 
pertbynas i'r mannau ag yr oeddynt i weddio ynddynt, Yr 
oedd byn y» arwain i ddadleuon, a thrwy bynny. yspryd 


PBN, 1í. 1 TIMOTHEUS. 6í9 


gweddi yn câel ei golli a mwy o bwys yn cael ei o$od ar 
amgylchiadau y ddyledswydd nag ar y ddyledswydd ei hun. 
lagol.6 


9 Yr un modd hefyd, bod i'r gwragedd eu 
trefnu eu hunain mewn dillad gweddus, gyd & 
gwylder a sobrwydd; nid â gwallt plethedig, 
neu aur, neu emmau, neu ddillad gwerthfawr, 


' Yr un modd, neu gyda'r un ewdurdod Apostolaidd, yr 
oedd yr Apostol yn gorchymmyn i'r gwragedd eu trefnu eu hun- 
dîn mewn dillad gweddus, pan ymddangosent yn gyhoedd- 
us yn nhŷ Dduw. Y mae'r gair cosmos, sydd yn cael ei gyf- 
ieithu gweddus, yn arwyddo, yr byn sydd hardd, yn lanwaith, 
ac addas i sefyllfa un. Nid yw yr Apostol, ymma, yn gwa- 
hardd gwisgoedd gwerthfawr i wragedd, yn gyffredinol, fel ag 
y mae yn amlwg oddiwrth gânmoliaeth y wraig rinweddol, 
Diar. â0. 21, 22. yr hon, trwy ei diwydrwydd, a wisgodd ei 
theulu ag ; ysgarlad, ac ei hunan â phorphor, a sidan ; heblaw 
fod. daioni y wladwriaeth yn gofy ni bawb wisgo yn ol eu y sefyllfa 
a'u 'Bamgylchiadau. yn y byd.” Ond yr hyn ag y mae'r Apos- 
tol yn. ei ŵarafun, ydyw y dull anweddaidd a chywilyddus o 
ymwisgo, apa fyddo yn tueddu i greu dymuniadau anllad yn 
ŷr edrychwyr; ac hefyd, y fath goeg-wychder, ag y sydd yn 
tarddu. oddiwrth falchder, ac yn cael ei feithrin gan wagedd : 
mewn g gair, y fath wisgo ag y sydd yn treulio llawer o amser, 
yn. arwain gwragedd i esgeuluso harddu eu meddyliau, i fod 
ŷn ddiofal 2 am eu íeuluoedd, ac i dreulio a gwasíraffu eiddo eu 
gwŷr. 'Yr oeddynt i i Wìsgo gyda gwylder a sobrwydd: 'Nid fel 
rhai aga fyddent yn ymwisgo i ymddangos i eraill, ond fel rhaì 
ag a fyddent. yn defnyddio eu synwyrau, ac yn y YN llywodr- 
aethu eu tueddiadau i beidio gwneuthur yr byn ag a fyddo yn 
anghall neu ddisynwyr. Esa. 9. 16—24. 1 Pet. 2. 9. 


10 Ond (yr hyn sydd yn g eweddu i wragedd 
a fo yn proffesu duwioldeb) â â gweithredoedd da. 


Ar ol rhoi gwragedd ar eu gocheliad rliag gwisgo yn wag, 
y mae'r Apostol y yn eu cynghori ì i ymwisgo â gweithredoedd da. 
Wrth hyn y mae'r Apostol yn golygu gweithredoedd o hael- 
LLyrn V, N4 


650 1 TIMOTHEUS, PEN, íf, 


ioni; yrhai y dywedir fod Dorcas yn gyflawn o honynt, Act, 9, 
36. Mae hyn yn gweddu i wragedd yn proffesu duwioldeb. 
Mae 'r gair duwioldeb, ymma, yn arwyddo y grefydd Gristion- 
ogol, mewn cyferbyniad i grefydd gau ac eilun-addoliaeth. Pen. 
9. 16. Mae'r gair, hefyd, yn arwyddo pob dyledswydd or- 
phwysedig arnom tu ag at Dduw; ae felly yn cymmeryd ìi mewn 
holl orchymynnion y lech gyntaf. Mae proffesu duwioldeb yn 
cynnwys gwneuthur arddeliad cyhoeddus o Grist; ymostyng- 
iad i'w awdurdod, a chyflwyniad i eglwys Dduw. Ioan G, 69. 
a 2.41. 


j . 


11 Dysged gwraig mewn GYMRY gyd â â 
phob Eostyngeddraty dd. 


Y mae'n debygol fod rhai gwragedd yn Ephesus yn cym- 
meryd gormod arnynt, meŵn perthynas i'r weinidogaeth gy- 
hoeddus. Am hynny, y mae'r Apostol yn dywedyd, Dysged 
gwraig mewn distawrwydd. _ Nid gweddus i'r rhyw. fenywaidd 
lefaru yn gyhoeddus, yn yr eglwys. Os bydd rhyw-beth na 
fyddont yn ei ddeall, ymofynent â'u gwŷr gartref. Gwel 
1 Cor. 14. 34, 35. Dylent wneuthur hyn gyda phob gostyng- 
eiddrwydd. Mae'r gair sydd ymma yn cael ei gyfieithu gostyng- 
eiddrwydd, mewn mannau eraill yn cael ei gyfieithu darostyng- 
iad. 2Cor. 9.13. Gal. 2. 5. Nid yw yn arferedig ond. mewn 
un man arall yn y Testament, heblaw yn y testun liwn; ac yno 
y mae y cyfieithwyr Cymreig wedi arfer y gair ufudd-dod, _ Pen. 
3.4. Mwy priodol fyddai darllen y geiriau dan sylw, Gyda phob 
darost tyngiad neu ymostyngiad. Dyledswydd gwragedd ydyw 
cydnabod gosodiad Duw; ufuddhau i'w gwyr priod, a chym- 
A eu llywodraethu ganddynt. Gwel TPN 6. 22. 


12 Ond nid wyf yn y MU i wraig WEA 
iaethu, nac ymawdurdodi ar y gwr, eiii bod 
mewn yt dien; 

Ymma y mae'r Apostol yn AF ei i feddwl. yn. WAL. 
mewn perthynas i'r dull y gweddai i wragedd ymddwyn yn yr 
addoliad cyhoeddus. Ond nid wyf yn cenhadu î wraig athraw- 
iaethu. Mae athrawiaethu yn cael ei osod mewn cyferbyniad i 
ddysgu, yn yr adnod flaenorol. Nid oes i ni feddwl fod yr 


PEN. II, â TIMOTHEUS. G1 


Apostol yn gwahardd i wragedd ddysgu eraill, yn mhob ystyr. 
Y mae yn ddyledswydd arnynt ddwyn i fynu eu plant; Pen. 5: 
10, a'u dysgu. Diar. 31. 1. Ond ni chaniatawyd iddynt 
lefaru yn yr eglwys, 1Cor. 14.34. Nid oedd y wraig i ym- 
awdurdodi ar y gwr. Mae hyn yn cael ei osod mewn cyferbyn- 
iad i'r ymostyngiad a soniwyd am dano yn Adn. 11, Nid oedd 
i gymmeryd arni awdurdod nad yw yn perthyn iddi, Y mae'r 
gwri lywodraethu ar y wraig, a hithau i fod yn ddarostyngedig 
iddo; gan mai pen y wraig yw'r gwr. 1Cor, 11. 3. Eph. 6 
23,24. Am hynny y mae yn gweddu iddi fod mewn distaw- 
rwydd. Peth anweddaidd yw i wragedd lefaru yn yr eglwys. 
Y mae yn groes i wylder y rhyw fenywaidd i gymmeryd arnynt 
' bregethu, ac ymddiddan, a dadleu â dynion yn nghyfarfodydd 
Nen YO yr ylle os na fyddant dan ddwyfol MAU 
13 Canys. Adda a loes yd yn gyntaf, yna 
Efa. 
ar yn ddyf cindtrideiB y gwr ar y wraig, yn y greadigaeth; 
Canys Adda a luniwyd yn gyntaf, jna Efa, Nid oedd Efa 
mewn bod pan gafodd Adda ei greu; am hynny, mae'n sicr na 
ehafodd cfe mo'i greu i'w gwasanaethu hi, na bod yn ddarost- 
yngedig iddi. Gen.2,21. Cafodd Efa ei ffurfio ar ol Adda, i 
fod yn ymgeledd cymhwys iddo. Gen. 2, 18. 1 Cor. 11, 9. 
.Y mae hyn yn dangos mai bwriad Duw oedd i'r wraig fod yn 
vyg edig i'w gwr pried; ac nid ì awdurdodi arno, 
“ 'x 
syd 14 Ac nid Adda. a dwyllwyd ; eithr. y wraig, 
“hyn; Waed yn y eat edd,; RO 
vkig: eu RR 
mM 'E ddangos, yn mhellach, fod y gwr yn chaghiìt r y wraig, 
y mae'r Apostol yn dywedyd, Ac nîd Adda a dwyllwyd. Ni 
feiddiodd y sarff dwyllo Adda; ond efe a ymosododd ar Efa, 
fel y llestr gwannaf. Gen. 9. 1. Oddiar hyn y dywedodd 
Efa, i'r diben i leihau :ei throsedd, Y sarff. a'm twyllodd, a 
bwyta a wnaethum. Gen. 3. 13, O'r ochr arall, dywedodd 
- Adda, Adn.12. Y wraig a roddaist gyda mi, hi a roddodd i 
mi o'r pren, a mi a fwyteais.. Fel pe dywedasai, gani Dduw 
roi y wraig i fod yn ymgeledd ac yn gynnorthwy iddo, ci fod 
wedi bwyta o scrch tu ag atti. Mae'n anaddas, gan hynny, 


6a? 1 TIMOTHEUS. PEN. II. 


i'r wraig flaenori; oblegid, y wraig, wedi ei Uuyllo; oedd yn ŷ 
camwedd. Mewn canlyniad iddi gael ei thwyllo: y daeth :y 
wraig i fod yn euog o gamwedd. _ Wrth ystyried nad oedd Efa 
ddim yn llai ei gwybodaeth nâ'r un o'i merched, fe ddylai ym- 
ddygiad y fam eu dwyn i gyd i gofio eu gwendid naturiol, a'u 
yhoi ar eu gocheliad rhag profedigaeth. Hwyrach fod yr Apostol 
yn cyfeirio at drosedd Efa, am fod darostyngiad gwragedd i'w 
gwyr priod yn fwy wedi y cwymp, ar gyírif camwedd y wraig 
gyntaf. Ar yr un pryd, ni ddylid cymmeryd yr byn ag y 
maer Apostol yn ei ddywedyd am ragoriaeth y gwr ar y wraig, 
o.ran deall, fel peth yn perthyn i bob un o'r rhyw menyw: 
aidd, am fod rbai menywod yn rhagori mewn deall ar yrhan: 
fwyaf o. ddynion. Etto, gau eu bod, a'u cymmeryd gyda'u 
gilydd, yn is- raddol, y mae hynny yn rheswm: digonol i'w hattal. 
yhag cymmeryd arnynt i dywys dynion, mewn achosion; yr 
hyn, yn unig, y mae'r Apostol ynei olygn. 7... ^ 


tyr Ua 


_15 Etto cadwedig fydd wrth ddwyr n plant, os. 
arhosant hwy mewn ffydd, a chariad, a sanct- 
eiddrwydd, ynghyd â â sobrwydd. “ 


Er mor alarus oedd y cwymp, yn enwgdigi i'r hyf men- 
ywaidd, etto, er eu cysur y mae'r ' Apostol yn dywedyd, Cadw- 
ediz fydd wrth ddwyn plant; neu, fel ag y mae ar ymyl y 
ddalen, mewn rhaì Biblau, er cael poen wrth blanta. Nid; * 

y felldith a ddygodd trosedd Efa ar ei merched, Gen. 8. 
ddim yn rhwystr iddynt fod yn gadwedig. O'r ochr arall, y 
mae enbydrwydd, poen a gofid gwragedd, wrth ddwyn piant, 
yn foddion, yn aml i'w dwyn i fod yn dduwiol, ac i gaffael 
iechydwriaeth: Duw, fel byn yn goruwch-lywodraethu y fell- 
dith i fod yn fendith iddynf. Neu fe ddichon mai meddwl yr 

Apostol. yw, fod cadwedigaeth neu iechydwriaeth, dynolryw yn 
cael ei.ddwyn oddi amgylch, trwy ddwyn plant. Fe ddywed. 
odd. Duw yn yr addewid gyntaf, y byddai i had y wraig i sigo 
pen y saríf., Mae'n amlwg nas gallai hynny ddîm. cael ei 
wneuthur heb. ddwyn. plant; a thrwy i Fab Duw gael ei eni o. 
wraig y cyflawnwyd; yr addewid. Luc 1. 31, 35. Felly, er 
mai gwraig.a fu yn foddion i i ddwyn trueni i'r byd, gwraig, hefyd, 

a fu yn foddioni ddwyn iechydwriaeth i'r byd, yn mherson y. 
Cyfryngwr. Y mae'r gair tccnogonia yn arwyddo, weithiau, 


P&N. 111, 1 TIMOTHEUS. 6548 


dygiad plant i fynu, yn gystal a dwyn plant. Felly, er nad 

oedd y wraig ddim i athrawiaethu yn yr eglwys, fel y gwr, etto, 

nid yw ei sefyllfa is-raddol, ddim yn un dianrhydedd iddi, yn 
y pen draw, am y gall ddefnyddio ei hamser a'i doniau, gar- 

tref, i ddysgu ei phlant, a'u dwyn i fynu yn addysg ac athraw- 
iaeth yr Arglwydd. Ond nid ydynt i ddisgwyl bod yn gadw- 
edig, na bod yn ddefnyddiol, heb aros mewn ffydd, a chariad, 

a sancteiddrwydd, ynghyd âsobrwydd. Mae aros mewn ffydd yn 
arwyddo byw mewn ffydd. Mae bod y rhif lliosog yn cael ei 
arfer yny rhan olaf o'r adnod, yn dangos mai nid Efa, neu 
ryw wraig neillduol, yr oedd yr Apostol yn olygu, ond yr holl 
ryw menywaidd yn gyffredinol. Mewn perthynasi ffydd a 
chariad, gwel Pen. 1.6. Mae ffydd yn golygu yr hyn 
sydd yn ddyledus tu ag at Dduw; e_ chariad, yr hyn sydd yn 
ddyledus tu ag at ddyn. Mae sancteiddrwydd yn cynnwys 
sobrwydd a hunan-lywodraeth. Mae yn cynnwys, hefyd, di-. 
weirdeb, ac ymattaliad oddiwrth halogrwydd cnawdol, ac nod 
ugeiy wyt LA Ï snt a yb HYR 

ddyn | 


sb 4 


| PENNOD 1IF. 


W wn yw y gair, Od yw neb yn “eh web 
AA nych swydd esgob, eyn da y mae yn ei 
Gr yd ar 





i ddwyn yn y A AHAYD eglwys a bensyls ac am » bynny, y 
maer A ostol, yn y bennod hon, yn rhoi cyfarwyds iadau 
mewn perthynas ì a swyddogion eglwysig. Yr oedd yn debygol 
y gallai fod. rhai yn eglwys Ephesus yn chwennych swydd esgob; 
a 'u 'bod, nìd yn. unig yn chwennych, ond yn ymofyn yn daer, 
am y fath wydd,. Mae'r gair esgob yn arwyddo golygwr, 
Gwel Act. 20.98.. Phil. 1,1. Swydd esgob ydyw blaenori a 
dysgu eglwys Dduw. Heb.13.17. 2Tim, 2.2. Gyda golwg 
ary neb a fyddai yn chwennych y fath swydd, y mae'r Apos- 
tol yn dywedyd, Gwaith da y mae yn ci chwennych. Y mae 
swydd esgob ys cael ei alw yn waifft, am na ddylai dreulio ei 


654 1 TIMOTHEUS. PEN, 1If, 


amser mewn esmwythder na segurdod, ond meŵn ìlwyr yf- 
roddiad i gyflawnu ei. swydd. Y mae hefyd, yn waith da, am 
ei fod yn dwyn gogoniant i Dduw, yn anrbydedd iddo ei hun, 
ac o fawr leshad i ddynolryw. Yr oedd Timotheus i gofio mai 
gwir oedd hyn. Am hyn fe ddywed yr Apostol, Gwir yw y 
gair. Y mae yn wirionedd diamheuol, ac o'r pwys mwyaf, fod 
swydd esgob yn. waith da. Gwel Pen, 1. 15...4. 9.' Tit. 3. 8, 
2 Rhaid gan hymyl 1 i esgob fod. yn. ddïargy 
hoedd, yn:wr un wraig, yh wyliadwrus, yn ioed 


yn weddaidd; yn llettyg gor, yn athrawaidd 7” ^^ 


â Er diben i i gyflawnu swydd mor authydiddiiad ghŵgaioly' a 
buddiol, ag ydyw swydd esgob, y mae 'n amlwg fod cymmwys- 
iadau cyfattebol yn angenrheidiol. Am hynny fe ddywed yr 
Apostol, Rhaid gan hynny i esgob fod yn ddiargyhoedd. 
Rhaid.ei fod. y fath na fyddo gan neb le i'w gyhuddo-o fai, 
mewn gair neu weithred... Anaddas iawn fyddai un i argyhoeddi 
o faì, tra fyddai yn euog o'r unrhyw beth ei hun. l'r diben i 
fod yn ddiargyhoedd, y mae yu1 rhaid ì esgob fod yn wr un wraig. 
Mae bod gan ddyn fwy nag un wraig, ar yr un pryd, yn dros- 
edd o'r ddeddf briodasol, ac yn arwain i ddrygau. aneirif, 
Gen, 2.94. Marc 10, 6.. (fellj, er mor gyffredin oedd. yr ar- 
feriad o fod gan ddyn liosogrwydd o wragedd, yn ngwledydd 
y dwyrain, ac yn mblith y Groegiaid a'r Rhufeiniaid, peth eîtl af 
anweddus oedd h; ynny yh; un ag oedd i. ddysgu eraill pa fo“ 
ymddwyn. Nid oesi ni feddwl fod ; yr Apostol, yn golygu na 
all neb fod yn esgob heb fod yn briod; ac, ar yrain pryd, y 
mae'n ddigon addas, ac, fe allai, yn well. i ddyn. yne 
wedi iddo gael ei wneuthur yn. esgob, i briodi, os. mad y wy 
ddawn o ddiweirdeb ganddo. Mae gwaith esgob. yn: “eh 
ìddo. fod yn wyliadwrus. Y mae yn gwylio dros. eneidiau; ac 

am. bynny, y mae'n beth arswydus i iddo gysgu. Heb. iy wi 17. 
Dylai wylio. arno ei hun, Pen. 4. 16. ac ar yr athrawiaeth, na na 
byddo ei; galon, ei eiriau, na'i weithredoedd, ddin yn groes i'r 
gair, ac na fyddo yr hyn ag y mae 'n ei gyhoeddi. 1 enill ddim 
yn groes i feddwl. Duw, Y mae'n rhaid i esgob. fod, hefyd, 
yn sobr. Mae hyn yn arwyddo, bod o feddwl pwyllog Gwel 
2 Tîm. 1.7. Nid ym fyrbwyll, ond fel un yn | 'meddiannu ei 
synwyrau, ac yng gallu Tfywodraethu. ei dymherau ar "bob aêhos. 


PEN, IF, 1 TIMOTHEUS. 655 


Dylai fod yn weddaidd. Y mae byn yn cyntrwys y dylai fod ei 
ymddugiad, ei ymddiddanion, ei wisgiad, a'i edrychiad, yn addas 
ac yn hardd. Mae sobrwydd yn cyfeirio at.y dyn oddimewn ; 
y mae gweddeidd-dra yn cyfeirio at y dyn oddiallan. Un o 
rinweddau esgob ydyw bod yn llettyrar. Mewn perthynas i 
fod yn llettygar, gwel Rhuf.12.13. Peth angenrheidiol mewn 
esgob ydyw bod yn athrawaidd. Mae hyn yn cynnwys medrus- 
rwydd yn y ddawn o ddysgu eraill. Mae hyn befyd yn cynnwys 
gwybodaeth helaeth o athrawiaethau yr efengyl, dull eglur o 
osod allau ei feddwl, a «chy rw HR i gyfrannu addysg 
i'r yu ie 


:8 Nid yn win-gar, 'nid yn darawydd, nid yn 
budreelwa; eithr yn | dirion, yn. MAN mlêddgn, yn 


ddiarian-gar; h ia. ChMONAS ŵy ÔD 


nv 


WN" ï ddylai esgob. fod. yn bin-gdr.. Gall dyn. yfed i i ormod- 
edd ; heb feddwi.. Os bydd dyn yn yfed yn aml, neu ychwaneg 
J nag y mae natur yn gofyn, Ô un. rhyw ddiod gadarn, er na 
fyddai ìddo. feddwi, y mae'n sicr ei fod yn win-gar,_ Y mae 
hyn n yn hollol anaddas, oblegid fod llawer o amser yn cael ei 
ddifeth trwy bynny, galluoedd y meddwl yn cael eu gwanhau, 
ac yspryd cnawdol yn cael eì feithrin. Anweddus iawn ydyw 
beti o'r efengyl yn darawydd ; yn wyllt ei dymherau, 

(hrwy hynny y yn methu ymattal oddiwrth daraw arall, Y mae 'n 
llwyr anaddas iddo fod yn budr-eloa. Mae hyn yn arwyddo 
elwa trwy foddion anghyfreithlon a chywilyddus. Ac y mae'n 
deilwng osylw y gall fod galwedigaeth neu grefft yn addas i 
eraill; “yrhyn. fyddai yn anaddas ï weinidogion y gair. Dylent 
ymwrthod â. phob galwedigaeth-a chrefft, ag a fyddont yn 
tueddu i anmharchu y weinidogaeth, a'u hiselu hwythau. yn 
ngolwg eraill, Mae yn rhaid i esgob fod yn dirion. Mae'r gair 
gwreiddiol y yn arwyddo bod yn foneddigaidd, yn hynaws, ac yn 
arafaidd. 'Gwellago3. 17. Phil. 4.5. Ni ddylai esgob fod 
yn ymladdgar, yn. 'boethlyd, yn gecrus, nac yn ymryson-gar. 
Mae'n: anweddaidd. iawn iddo fod: yn siaradwr haerllug, drwg 
ei. dafod, a. ' chynnenus.. Mae 'r Apostol yn dywedyd, yn 
mhellach, y dylai esgob fod yn ddiarian-gar.. Nid yw yn dy- 
wedyd y.dylai.: fod yn ddiarian ; oblegid y mae cyfoeth yn ber- 
ffaith gysson â duwioldeb, ac. nid oes reswm.ye. y byd paham; 


(50 1 TIMOTHEUS, PaN. 1IÍ, 


ŷ dylai gweinidog yr efengyl fod yn dlâwd, mwy nag eraill. 

. Er hynny fe ddylai ochelyd caru-arian; eanys gwreiddyn pob 
drwg yw arian-garwch. Pen, 6. 10... Ni ddylent ewyllysio ym- 
gyfoeihogi, ond. boddloni ar bynny ag y mae rhagluniaeth 
yn gweled yn dda Rynu eyd Pen. 6. 86, 9; 2 Pet. 2. 3 
HON 13.5. a Iy & 


4 Yn Mfydrodfaetu ei dŷ ei hun. yn. a 
yn dal ei blant mewn ufudd- dod, YL. â 
phob onesírwydd ; 


Dichon y byddai teulu gan y neb ag a fyddo ) yn cael ei 
ddewis yn. esgob: ac os felly, y mae'n rhaid ei fod y. fath ag 
a fyddo yn llywodraethu eì dŷ ei hun. yn dda, Mae”, r gair. tŷ, 
ymma yn arwyddo y rhai fyddont yn byw yn y tŷ, sef y fl 
ac felly yn cynnwys plant, yn ol yr hyn a ddywedir, ymma gi 
yr Apostol, Y mae llywodraethu. teulu yn dda. yn c) set 
bod yn addfwyn, yn hynaws, ac yn ddïanwadal yn llywodraethu 
ei deulu ; ac arfer pob moddion i beri fod crefydd. yn blaguro 
yn y teulu. Yn neillduol y mae'n rhaid iddo ddal ei blant mewn 
ufudd- dod, ynghyd â phob onestrwydd, Mae hyn yn cynnwys 
eu dwyn i fynu yn addysg ac athrawiaeth yr. Arglwydd, rhoi 
cyfarwyddiadau addas iddynt, ac, os bydd angenrheidrwydd, 
eu ceryddu, Fe ddylai wneuthur liyn mewn modd. syml ac 
addas, yr byn sydd yn gweddu i'w y GEn ac yn. anrbydedd 
o fel gweinidog yr efengyl. fe. 


cd ygad (YI cC SW 


p (Oblegid. oni fedr. un iyw R8 ei dŷ 
ei hun, pa fodd y cyngh efe ofal dros eglwys 
wu | ynia a sa dt gd 

Har oedd yr hŷ ag Fei ci Apdstol ydi ei ddywedyd, 
yn tns 4, o bwys neillduol: Oblegid oni fedr un lywodraethu 
eì dŷ eì hun, pa fodd y cymmer efe ofal dros cglwys Dduw? Os. 
naall dyn flaenori ei deulu, y mae yn amlwg ei fod yn 2 anfedrus " 
i flaenori tŷ Dduw. Nid yw teulu ond peth bychan, mewn 1 
cydmariaeth i eglwys Dduw; ac os bydd dyn yn. anfedrus ; i 
lywodraethu y gymdeithas leiaf, y mae'n sf i ddisgwyl 
y gall lywodraethu y gymdeithas fwyaf& â. 


PN. THL l TIMOTHEUS. G8; 


6 Nid yn newyddian yn y ffydd, rhag iddo 
ymchwyddo, ayrthio i ddamnedigaeth diafol.” 


“ Mae'r Apostol yn dywedyd yn wnhaMdohu na ddylid daii 
nebi fod yn esgob, ay h fyddo yn newyddian yn y ffydd. Mae'r: 
gair yn arwyddo un newydd ei ddychwelyd i'r ffydd, un yn dech- 
reu cael ei ddysgu, neu un sydd heb fod ond ychydig o amser 
yn derbyn addysg. Mae'r. gydmariaeth wedi ei. “chymeryd, 
oddiwrth blanhigyn newydd ei blannu. Y mae'n enbyd i osod: 
y fath un yn esgob, rhag iddo ymchwyddo. Byddai cyfodiad y 
fath un i swydd mor uchel yn debyg o gael yr un effaith arno, 
azy a diod gadarn yn ei gael ar y rhai sydd yn ei yfed. yio 
fyddai yn debyg o fod yn ben-ysgafn ; a chan anghofìo ei hun, a 
fyddai yn | barod i lettva meddyliau uchel a chwyddedig am dano 
eihun. Nid rhyfedd fyddai gweled y fath un yn syrthio i ddamn-> 
edicaeth diafol. _ Mae lle i feddwl mai balchder a barodd i'r diafol 
syrthio”. ac y mae yn debygol fod yr Apostol yn cyfeirio athynny 
ymma. Mae newyddian mewn swydd esgob yn'agored i'r unrhy W. 
bechod, a thrwy hytny, yn wgdyed ï Hy neu gosb y 

afal. 2Pet. a en UN 

effat y j 

bêifA6: y mae. yn. s shdyd, iddo ef hefyd gelel 
tystiolaeth dda gan y rhai oddi allan. rhag iddo 

Flat iD er UN HN 
S; rt lhio.i i waradwydd, 1 aci. fagl diafol. HAASWN 
o y pethau a enwyd, y mae 'm: rhaid â i hM gael” 
tystiolaeth dda gany rhai oddi allan. Mewn perthyi nas ô'r rhai! 
ys wn? gwel 1 Cor. 5.12. Nid: 'yw ddim yn ddigon iddo 

n ddiargyhoedd y yn ngolwg yr eglwys, ond y mae yn rhaid. 
Hyd iddo tod fath ag na-fyddo gan neb o'r byd “ddim yn 
anaddas i ddywedyd am dano. Ac fe ddylai fod y fath un yn. 
ei rodiad ; ag a fyddo, hyd j yn nod annuwiolion, yn gorfod rhoi: 
gair da ìddo, fel y rhoddodd Herod i i Ioan. Y mae hyn yn 
angeurhei liol rhag iddo. syrthio. ] waradu) ydd, ac ê fagl diafol. 
Mae rhaì yn cael eu gwaradwyddo heb achos. Mat. 5. 11. 
Mae anrhydedd yr efengyl yn ymddibynnu llawer ar dystiol- 
aeth dda i. weinidogion gan. y rhai eddi allan; Heb hynny nis 
gall bugail eglwys gyflawnu eb swydd gyda. boddlonrwydd 
meddwl. Ni fydd fawr'o effaith yn cyd-fynêd â y'r addysgiadau, J 
ei gynghorion, ai rybuddion bydd yn deby$'o. dynnu 'gwarad«. 
: Lrnyrn V. O4 





y 
(fn 


O 


638 1 TIMOTHEUS. PEN. II£. 


wydd ar yr efen$yl, o gael ei rwydo gan y diafol i'r ymarferiad 
o'i bechodau gynt, neu, yn rhyw ffordd neu arall, gael ei gym- 
meryd oddiwrth ei waith, a'i ddyrysu gan y byd a phechod. 
Felly nid oes dim yn fwy angenrheidiol i ddefnyddioldeb esgob, 
a lleshad yr eglwys, nâ chydwybod rydd a gair da. 


8 ARhaid i'r dïaeoniaid yr un ffunud fod yn. 
onest; nid yn ddau-eiriog, nid yn ymvôi ì win 
lawer, nid yn budr-elwa ; 


“ Mae'r gair diaconos yn arwyddo gweinidog. Mat. 20. 26. 22. 
18. Rhuf. 13. 14. Mae'n cael ei arfer am weinidogion yr 
efengyl. 1Cor. 9. 5. 2Cor. 6. 4.. Mae Crist yn cael ei alw 
wrth yrenwhwn. Rhuf. 15.8. Am fod diaconiaid yn cael eu 
dewis i arolygu achosion tymhorol yr eglwys, ac, yn achlysur- 
ol, i gynnorthwyo yn y gwaith o ddysgu eraill, y mae'r Apos- 
tol yn sylwi, yn neillduol, ar eu cymmwysiadau. _ Yr oedd rhai 
pethau yn ofynedig yn y diaconiaid ag oedd yn ofynedig yn yr 
esgobion. Yr oeddynt i fod yn onest. Yn gyffelyb i'r esgob- 
îon yr oeddynt i fod o ymarweddiad syml a pharchus; yn rhaib 
na fyddent yn debygol i dynnu gwarth ar eu swydd, eu hathraw- 
iaeth, na'r eglwys, trwy un math o ysgafnder ymddugiad neu 
eiriau. Ni ddylent fod gn ddau-eiriog. Rhaid eu bod yn ddi- 
ragrith a chysson yn eu hymadrodd; heb ddywedyd un peth 
yn mhresenoldeb dynion, a pheth arall yn eu habsenoldeb; na 
bod yn gwenieithio, nac enllibio, na thwyllo, ar un achlysur, 
nac mewn un gymdeithas. _ Ac nid yn ymrôi i win lawer. Gwel. 
Adn.9. Ni ddylent yfed mwy nag sydd raid, ond bod yn gym- 
hedrol mewn diod fel ag mewn bwydydd. Ni dyle diaconiaid 
fod yn Judr-elwa ; am,y byddai hynny yn foddion i'w cymmell.. 
i gymmeryd yr arian a roddid, yn eu gofal, a'i MEDD at eu 
gwasanaeth eu hunain. Gwel Adn. 3. Sa... * 


_ 9 Yndala dirgelwch yyddwncwr dU 
| Yr oedd yn rhaid i'r diaconiaid fod yn dala dirgelwch y 

yu mewn cydwybod bur. Wrth ddirgelwch y ffydd, y mae i 
oni WN athrawiaeth yr efengyl. Am gydwybod, gwel Pen. 1.. 
Fe ddylai diaconiaid fod yn iach yn-y ffydd: ac yn gyd- 


PEN.'H. 1 TIMOTHEUS. 659 


wybodol yn eu daliadau. Ni ddylent ddarn- “guddio athrawiaeth 
yr efengyl: oddiar ofn neu hunan-gariad, pan. y byddont yn cael 
eu galw i'w phregethu. 


10 A phrofer y chai hynny hefyd yn gyntaf; 
yna gwasanaethant swydd NEN RIAN os — 
ant ddïargyhoedd. iy 


Fel na byddai i ddynion anaddas i gael eu gosod yn swydd- 
ogion, y mae 'r Apostol yn gorchymmyn iddynt gael eu profi. 
A phrofer y rhai hynny yn gyntaf. Yr oedd yr Apostol wedi 
dywedyd, yn Adn. 6. mai anaddas oedd gosod newyddian, neu 
un newydd ei ddychwelyd, i fod yn esgob; ac ymma y mae yn 
dywedyd na ddylid bod yn fyrbwyll yngosodiad diaconiaid. 
Rhaid eu bod yn wŷr profedig, ac yn addurn i'w proffes. Ac 
nid yw. amser a gaffo ei dreulio i barotoi a phrofi swyddogion 
eglwysig, ddim yn cael ei golli: tra mae byrbwylldra. yn achos, 
yn aml, 'olawer o ofidiau. Gwedi iddynt gael eu henwi yn gy- 
' hoeddus, os na fyddo gan neb wrthddadl yn eu herbyn, yna gr 
anaethant swydd diaconiaid, os byddant ddiargyhoedd. Y mae'r 
gair anenglefoi ay y sydd ymma .yn cael ei gyfieithu diargy- 
' hoedd, yn arwyddo un na fyddo gan neb ddim i ddywedyd am 
dano, pan fyddo yn cael eì enwi yn gyhoeddus. Arferiad yr 
eglwys yn oesoedd boreuol Cristionogaeth, ydoedd cyhoeddi 
enwau y rhai ag oeddynt yn ymroddi i swyddi eglwysig: ac os. 
byddai gan neb sail i'w cyhuddo, byddai cyfle yn cael ei roi, 
trwy hynny, iddynt eì fynegi. Mae'n debygol fod yr Apostol 
yn cyfeirio at yr arferiad hwn, yn. ” adnod hon, w* 
EM 
| FY Y mae yn rhaid i'w By yr N 
modd fod yn onest, nid yn ynd yn sobr, 
yn ffyddlawn ym mhob peth. 


Pan m*SsAe Y uu O i jt 

— Y mae'r Apostol ŷn dangos pa fath y | dylai í fod gwrddedd 
digedeinigu Rhaid i'w gwragedd yr un modd fod yn oneit. 
Dylent fod yn syml a sefydlog yn eu hymarweddiad, a pheidio 
ymroddi i ysgafnder. _ Os oedd gan yr Apostol yn ei olwg ym- 
ma y gwragedd hynny ag oeddynt yn weinidogesau yn yr 
eglwys, y mae 'r hyn a ddywedir yn cael ychwanegoF bwys. 
'Rhuf. 16. 1, Nid oeddynt, er dim, îi fod: yn enll;baidd. — Nid 


660 1 TIMOTHEUS. PEN. III. 


roeddynt i ymddwyn fel y diafol, yr hwn sydd enllibiwr wrth 
'eienw. Fe ddylai y rhyw fenywaidd fod ar eu gocheliad yn, 
erbyn y duedd honno, ag sydd yn merched Efa, i feio a chy- 
huddo eraill, ar bob achlysur. Yr oedd yn angenrheidiol 
iddynt fod yn sobr, trwy fod yn wiliadwrus ar eu geiriau a'u 
hydd giad yn gyffredinol; ac hefyd, yn yddlawn yn y cyf- 
lawniad o'u dyledswyddau teuluaidd ac eglwysig, 


>l2 Bydded y dïaconiaid yn wŷr un wraig, 
Gyn n llywodraethu eu pleni a'u tai eu hunain. yn 


y yr aed, wn; echwyn mor sgyty R hy i'r diaconiaid ag i'r 
esgobion; am hynny fe ddywed ;yr Apostol, Bydded. y diacon 
.iaid yn wŷr un wraig. Gwel Adn..2, . Nid oedd, trwy hŷn, 

';yn gwahardd iddynt “i briodi,, ond yn unig i peidio. a chym- 
meryd mwy nag un wraig, ar y tro, ac hefyd i beidio : a rhoi 
yi ymaith 'wraig, heb achos cyfreithlon, i briodi un arall. Yr 
oeddy diaconiaid, os byddai ganddynt. deuluoedd, U lywodraethu 
“€u. plant, a'u taî eu hunain yn dda. Gwel Adn, 4, 5. Os bydd 
teuluoedd swyddogion eglwysig yn afreolaidd. a chyndyn, bydd 
-bynny yn taflu diystyrwch ar eu gwyddu, ac yn. peri. ut 
cn PHA i eglwys Ddug ” 


> i “A «9? 


13 Canys. y rhaia wasanaethant swydd. di- 
aconiaid yn' dda, ydynt yn ennill. iddynt eu 
“hunain radd dda,a hyfder mawr MYN y ud 
sydd yng Nghrist Iesu. 


' Fel annogaeth i'r diaconiaid i gyflawnu eu swydd, y mae'r 
. Apostol yn dywedyd, Canys yrhai a wasanaethant swydd diacon- 
iaid yn dda, ydynt yn ennill. iddynt eu hunain radd dda. O dŵa 
ni ddaw ond y da, ac y mae gwasanaeth dda yn sicr o ddwyn 
'gwobr dda... Megis ag y mae milwr ffyddlon yn cael ei ddyrch- 
afu, gan ei flaenor, i anrhydedd, felly bydd swyddog eglwysig 
«ffyddlon yn debyg o gael ei ddyrchafu gan frenhin yr eglwys. 
_ Fe allai fod y geiriau yn arwyddo y byddai diaconiaid ffyddlon 
yn addo o gael eu cyfodi i swydd a fyddo uwch yn yr eglwys. 
Byddsi yn arferiad, yu y cyn-oesoedd, i ddethol esgobion o 
mblith y-diaconiaid, er nad oesi ni feddwl fod yn anhepgorol ì 





PEN. 11. 1 TIMOTHEU6. 661 


ddyn fod yn-ddiaconiad, cyn iddo fod yn esgob. Y mae di- 
aconiaid ffyddlon yn enuill Ayfder mawr yn y ffydd sydd yng 
Nehrist Iesu. Bydd tystiolaeth eu cydwybodau, a'u cymmer- 
adwyaeth gan ddynion doeth a da, yn eglwys Dduw, yn fodd- 
ìon i'w cefnogi ì bregethu yr efengyl, a bydd eu gwaith mewn 
' cyssylltiad â bywyd duwiol, yn — dan fendith y! nefoedd, 
] “asatha: llawer o les, 


14 Y bid hyn yr Mews yn eu hrysgrifein 
. altat, gan obeithio dyfod attat ar TYMAWyS i 


_ Yr oedd yr hîn ag nedd yr Ado yb ei ddanfon. a" Ti- 
motheus yn y Llythyr hwn, o fawr bwys, ac yn gofyn iddo eu 
'gwybod yn ddioed ; am bynny y mae'r Apostol yn dywedyd, 

Y pethau hyn yr ydwyf yn eu hysgrifenu altat, gan obeithio 
dyfod attat ar fyrder, Pan ysgrifennodd yr Apostol y Llythyr 

— hwn, yr oedd yn gobeithio am gyfle i ymweled â Timotheus 
— yn Ephesus. Pen. 4.13. Ond er ei fod yn dymuno, ac yn 

_ disgwyl i bynny gymmeryd lle, yr oedd yn gweled nad eiddo 

gwr ei ffordd, ac y gallai iddo gael ei WON ac am hynny 

“yroedd yn danfon aíto y ogiay yn ddioed; _ y 

it a in inn ŷ 

wr 6 'Ond « os iaciafs yn ding fel y:  gwypech. pa 
' fodd y mae : yn rhaid î fi ymddwyn yn nhŷ Dduw, 
“yrhwn! yw 'eglwys ; y Duw byw, colofn a sylfaen 
— y gwirionedd. ; “4 


My Fe allai fod yr “ioiteu wedi thythwill fb amser neill- 
du ol ag oedd Timotheus i'w ddisgwyl, ond os na ddeuai efe yn 
, amser crybwylledig, ac os tariai efe yn hir, nid oedd achos 

o betruso p pa fodd i ymddwyn; yr oedd y Llythyr hwn wedi 
ifennu' atto, fel y gwypai pa fodd yr oedd yn rhaid iddo 
ymba yn nhŷ Dduw. Ymma y mae'r Apostol yn egluro 
'ei — yn ysgrifennu. y Llythyr. Llei drigo, neu anneddu 
_ ynddo o, yw tf. ” Gelwid) y babell gynt, ac wedi hynny y deml, yn 
dŷ neu yn breswylfod ' i Dduw, am mai yno yr arhosai neu y 

— dfgai arwydd presenolde by Goruchaf. 1Sam.1.7. Mat.21. 
13. 23.39. Dan yr oruchwyliaeth newydd, nì elwir un adeilad 
“mu deml o o waith llaw yn dŷ Dduw. Mae” 'r euw yn cael ei 
“yoddi' yn unìg i gynnulleidfaoedd y sajnt. Gwel 2 Thess. 2. 4. 


“Ya 


662 1 TIMOTHEUS, PEN. IH. 


Mae credinwyr yn cael eu galwyn deml Dduw. 1 Cor. 3. 6. 
8.19. Eph.2,21. Y mae'r gair oicos yn arwyddo teulu, Gwel 
Adn. 4, Mae gan Dduw deulu, ac am hynny gelwir ef yn Dad. 
Teulu Duw ydyw ei eglwys; ac felly y gelwid yr Israeliaid dan 
yr hen Destament, ac felly y gelwir Cristionogion dan yTesta- 
ment newydd, Yr oedd Timotheus yn nbŷ Dduw, fel aelod, ac 
hefyd, fel swyddog; ac yr oedd y Llythyr hwn wedi cael ei anfon 
atto i'w gyfarwyddo pa fodd i lenwi ei le, neu ymddwyn yn nhŷ 
Dduw. diben i egluro ei feddwl yn mhellach, y mae'r Apos- 
tol yn dywedyd, Yr hwn yw eglwys y Duwbyw. Ymma: y mae'r 
Apostol yn cadarnhau beth oedd efe yn ei ddeall wrth dŷ Dduw. 
Eglwys yw pob cynnulleidfa o Gristionogion yn cyfarfod, yn 
nghyd â'y bugeiliaid, i addoli Duw, yn ol ei air, pa un ai ych- 
ydig ai llawer fyddont mewn rhifedi. Felly y mae sôn am eglwys 
Dduw, yrhonsydd yn Corinth; 1Cor.1,2. 2Cor.1.1. am eglwysi 
Galatia; Gal, 1. 1, ac am yr eglwys yn Thessalonica. 1 Thess, 
1.1. 2Thess. 1. 1. Mae sôn hefyd am eglwys mewn tŷ. 
Rhuf. 16. 5. Mae'r holl eglwysi byn, ac eraill, yn cael eu hys- 
tyried fel yn gwneuthur i fynu un gynnulleidfa fawr, yr hon sydd. 
yn myned, weithiau, dan yr enw eglwys Dduw; waith arall, 
corph Crist; ac hefyd tŷ neu deml. Dduw; megis ag y gwelir 
oddiwrth Eph. 2.19, 20, 21, 22.. Mae Duw yn cael ei alw yn 
Dduw byw, mewn perthynas â'i eglwys, am fod bywyd ei eglwys 
yn deilliaw oddiwrtho. Pen, 6. 19. Mae 'r bywyd hwn yn 
cynnwys adnabod a charu Duw. Ioan 17. 9. 6. ôl.. Mae yn 
cael ei alw felly mewn cyferbyniad i dduwiau gau. Mat. 26. 
69. Rhuf. 9. 26. 2Cor. 6. 16. 1 Thess. 1. 9. Pen. 4. 10. 
Dynion meirw wedi eu cyssegru:yn dduwiau oedd duwiau y 
Cenhedloedd. Wrth y gwirionedd y mae i ni ddeal] athrawiaeth. 
yr efengyl, fel ag y mae wedi ei ddadguddio yn ngair Duw. 
Gwel Gal. 3.1. 5. 7. Epb. 1.13. 2Thess. 2, 10, 12. Pen. | 
2.4. 2Tim. 2,15,18. Tit. 1.1, Mae'n addas galw Duw yn. 
golofn. a sylfaen athrawiaeth yr efengyl, am mai efe sydd wedi 
ei chynnal o'r dechreuad, ac efe a'i cynnalia hyd y diwedd, 
Mae'n addas galw yr eglwys yn golofn a sylfaen y gwirionedd, 
yr hyn mae'n debygol yw meddwl yr Apostol, am fod eglwys 
y. Duw byw wedi cynnal, cadw, a chymmeradwyo gwirionedd 
yr efengyl, o oesi oes. Yn yr eglwys y mae'r Ysgrythyrau 
wedi eu cadw, yn eu purdebdechreuol, fel nad oedd yn medd- 
tant gelynion; na hereticiaid eu distrywio na'u lygru. Nid 


PN, il. 1. TIMOTHEUS, Go$ 


yw hyn yn cysinwys fod uneglwys neillduol yn anffaeledig; ond 
yn unig, fed eglwys Dduw, o beb enw, trwy ei thystiolaeth, 
ei phroffes a'i bamddiffyniad o'r efengyl, wedi cadw a chadarn- 
hau y gwirionedd. Ymae ymma gyfeiriad at deml Diana yn 
Ephesus, yr bon ydoedd golofn a sylfaen twyll, eilun-addol- 
iaeth, ac anfoesoldeb. 


16 Ac yn ddì- ddadl, mawr yw dirgelwch duw- 
ioldeb; Duwa ymddangosodd yn y enawd, agyf- 
iawnhâwyd yn yr Yspryd,a welwyd gan angelion, 
a bregethwyd i'r Cenhedloedd, a gredwyd iddo 
ŷn y byd, a gy mmerwyd i i fynu mewn gogoniant. 


db, ct. diben ì ddangos. gwerth a rhagoroldeb yr hyn ag y 
mae'r eglwys i'w gynnal a'i gadw, y mae'r Apostol yn dywed- 
. yd, Ac yn ddi-ddadl, mawr yw dir, gelwch duwioldeb. Y mae 
athrawiaeth. yr efengyl yn ddirgelwch, am ei bod yn guddiedig 
ac yn anadpabyddus cyn i Dduw weled yn dda ei dadguddio, 
Nid oedd, ychwaith, yn alluadwy ì lafur dynol byth gael allan 
yr hyn. agy! mae'r efengyl yn ei fynegi. Wrth feddwl am hyn, 
dylem ofalu peidio ymddiried i'n deall ein hunain, pana wnelom 
â gair. Duw, a meddwl y gallwn dreiddio i mewn i'w ddirgelion 
trwy rym rheswm, heb gynnorthwyon yr Yspryd. Glân. 1Cor. 
2.10—14. Y mae'r Apostol yn dywedyd, mai dirgelwch duv- 
ioldeb ydyw. Mae'r Apostol, fe allai, yn galw yr efengyl 
felly, mewn cyferbyniad i ddirgelion temlau AA Cenhedloedd, 
y rhai oeddynt yn dra halogedig, ac yn arwain i bob drygioni, 
Y mae 'n ddirgelwch duwioldeb ar gyfrif ei gwrthddrych, sef 
Duw; ar gyfrif ei ffrwyth, sef ffydd a sancteiddrwydd ; ac mewn 
cyferbyniad i ddirgelwch yr anwiredd. 2 Thegs. 2.7. Trwy'r 
dirgelwch hwn y mae pechaduriaid yn cael eu 'dwyn i i adnabod 
Duw, a'r llwybr y myn efe iddynt nesâu atto. : 'Trwyddo, hefyd, 
y maent yn eael eu dwyn i weled eu cyflwr truenus, y perygl y 
maent. ynddo, a'r ffordd i gael gwaredigaeth oddi wrtho, ac 
felly. dygir. hwynt i i garu, ofni, gwasanaethu, ac ymddiried ; yn 
Nuw. | Y mae mawredd y dirgelwch hwn yn ymddibynnu ar 
fawredd y gwrthddrych, sef Duw. _ Y mae'r Apostol, fe allai, yn 
cyfeirio at ddirgelion y Cenhedloedd, y rhai oeddynt yn cael 
eu ea banisethu, i'r rhai Meiaf a'r rhai mwyaf. Yr oeddynt 
hefyd yn cael eu bystyried maill ai yn gyfaddefedig, neu yu 


G8A — 1.TIMOTHEUS. PEN. IM. 


amheus, Felly y mae'r Apostol yn dywedyd fod mawredd a 
gogoniant y dirgelwch hwn y» ddi-ddadl, meu ddiamheuol. 
Mae 'r efengyl yn wirionedd na ellir mo'i wrthbrofi. Gwel 
Pen.1.16. Cynnwysiad y dirgelwch hwn ydyw, fod Duw wedi 
ymddangos yn y cnawd. Duw yn Mherson y Mab, yr ail Berson 
yn yr Hanfod anfeidrol, a ymunodd â natur dyn, Ymddangos- 
odd dan yr hen Destameut, yn y berth, ac yn y cwmmwl; ond 
dan y Testament newydd, ymddangosodd yn y cnawd, mewn 
agwedd gwas a dull dyn. Phil. 2.5—11.. Mae'r gair cnaŵd' 
yn arwyddo y natur ddynol yn ei chyflwr dirywiedig, gwael a. 
thruenus. Mat. 24 92. Luc 9.16. Act. 2, 17. Rhuf. 3.20. 
— Peth mawr oedd bod Duw yn ymddangos yn y “cnawd; nì fu 
erìoed y fath beth o'r blaen; am hynny yr oedd yn ofynnol am- 
lygu gwirionedd ac angenrheidrwydd ei ymddaogosïad, Cafodd 
hyn ei wneuthur trwy iddo gael ei gyfiawnhau yn yr Yspryd. 
Mae y gair cyfiawnhau yn erwyddo cyhoeddi yn gyfiawn, nen 
wneuthur amlygiad o gyfiawnder, Cafodd yr Yspryd ei roddi' 
i Grist, nid wrth fesur. Cadarnhaodd ei hawl oruchel trwy. 
gyflawnu gwyrthiau yn mhlith y bobl. Gall fod yr Apostol 
ymma yn golygu wrth y gair Yspryd, natur ddwyfol Crist, mewn. 
cyferbyniad i'r gair cnawd, sydd yn arwyddo ei natur ddynol. 
Felly trwy rinwedd ei Dduwdod y cyfododd ; o feirw, esgynnodd. 
i'r uchelder, ac eisteddodd ar ddeheulaw y Tad. Gwel. Rhuf. 
1,4. 2 Cor. 13.4. 1Pet.3.18. Y mae'r Apostol. yn. r dywed, 
yd yn mhellach, iddo gael eì weled gan angylion. Gwelsant ef 
ar ei enedigaeth, ar ei adg gyfodiad, ei csgynniod, a'i eisteddiad, 
ar ddeheulaw Duw. Mat. 28. 2. Marc 16.5. Luc 9 9, 13. 
Act. 1, 10. Eph. 3. o. 1 Pêl, 12 12. “Dirgelwch mawr yn 
ngolwg yr luddewon. oedd bod Crist yn. cael ei bregethu. i'r 
Cenhedloedd, Gwel Eph. 9. 6—8. Trwy hynny credwydl i. iddo 
yn y byd. Yr oedd hyn. yn cadarnhau gwirionedd ei adgyfod- 
iad, a'r doniau gwyrthiol ag oedd yr Apostolion, yn eu harfer i i 
MUN yr, efengyl, fel y byddai y clod i Dduw, ac nid i i ddy n- 
| 2Cor, 4. 7. Yr oedd hynny hefyd. yn effaith. ei fod 
uy ei gymmeryd i fynu mewn gogoniant ; ac yn. brawf diam- 
heuol o'i ddyrchafiad i'w orsedd gyfryngol ; fod. pob g gillu a ac 
awdurdod, yn y nefoedd ac ar y ddaear, yn. ei law." Mae bod 
Crist wedi ei gy mmeryd i. fynu mewn, gogoniant, yn un o brif 
rannau dirgelwch, duwioldeb, ac o gysur annbraethadwyl ì gredin; 
wyr, Marc 16. 19, Act 1; 2,0. Eph, 1. 20., 


a Wb Ew bw ed 


PEN: IV. 1 TIMOTHEUS, G6ê 


PENNOD IV. 


A y mae yr Yspryd yn eglur yn dywedyd yr 

ymedy rhai yn yr sn diweddaf 
oddiwrth y ffydd, gan roddi coel i ysprydion 
cyfeiliornus, aci athrawiaethu egêBtr ewid U 


| “Ev. mai. colofn a MY y iw yiio ydyw yr WRN cbwl 
Pen. 3. 1. nid ydyw bynny ddim yn ddigon ìi ragflaenu gwrth- 
giliadau, byd yn nod yn yr eglwys; ac am hynny, felna byddai 
y cyfryw bethau yn rhwystr i feddyliau dynion, y mae 'r Apos- 
tol yn dywedyd, Fod yr Yspryd yn eglur yn dywedyd yr ymedy 
rhai y yn yr c amseroedd diweddaf oddiwrth y ffydd. Yr oedd yr 
Yspryd | Glân yn cynnorthwyo 'r Apostol i ragfynegu gwrthgil- 
iadau a chyfeiliornadau a gymmerent le yn yr eglwys. Fe allai 
ei. fod yn. llefaru yn uchel yn nghlywedigaeth yr Apostol, mewn 
cynnifer o eiriau, megis y llefarodd wrth Moses a'r prophwydi 
gynt, ar amserau. .1Sam, 3. 4—9. Esa. 6. 8. Dan, 8.16... 
Y mae 'r gair rhetos. sydd yu cael ei gyfieithu, yn eglur, yn ar- 
wyddo. hynny. Y mae 'r Apostol wrth ddywedyd rAai yn 
golygu: llawcr, neu. y! rhan fwyaf, ac felly cafodd y bropbwyd- 
oliaeth ei chy flawnu,. Y mae'r amseroedd diweddaf, ynarwyddo 
un rbyw amser dyfodol, Gen. 49, 1. Esa, 2.2. ac yn cyfeirio 
Sun aeth yr efengyl. Dan.9.28. 10.14. Heb; 1, 1 
Fe elai fod. yr Apostol yn golygu rbyw amser neillduol, sef yr 
d 






amser y c fo odd Anghrist. Yr oedd dirgelwch yr. anwiredd 
yn gweith eisoes, ac yr oedd ymadawiad i gymmeryd lle yn 
gyntaf, : a dyn pech od i gael ei ddadguddio.. 2 Thess. 2. 6, 7. 


dg, 

Y mae dyddiau diweddaf prophwydoliaeth Daniel yn arwyddo 
dyddiau neu amseroedd d diweddaf ymerodraeth Rhufain, ac felly 

y mae 'n gynnorthwy ì i oi wybod. amser cyfodiad Anghrist, Y 

mae 'r gair ffydd yn arwyddo naill ai gwrthddrych ffydd, sef 
athrawiaethau 'r efengyl,.y rhai' yr ydym yn. rhwym i'w credu, 
neu y; gras. o ffydd, yr hyn.sydd yn cynnwys crediniaeth ga- 
lonnog o'r efengyl ar dystiolaeth Duw. Y mae ymadael oddiwrth 
LLYFR V, p4 


600 i TIMOTHEUS. PN, 4Y. 


y ffydd yn cynnwys gwrthod ymostwng i iau yr efengyl, Pen, 1. 
6. a chofleidio cyfeiliornadau. Pen. l.19. 2 Pet. 2, i. Jud. 4. 
Y mae'r ymadawiad ymma yn cymmeryd lle trwy roddi coel i 
ysprydion cyfeiliornus, ac ethrawiaethau cythreuliaid. Pan ag y 


'mae pechadur yn gwrthod coelio gair Duw, nid oes dim sydd 
'yn rhy wrthun na chyfeiliormus ìddo goelio. Wrth ysprydion . 
— cyfeiliornus, y mae i nì ddeall athrawon gau, y rhai a ymffrostient 
'€u bod yn cael eu cynhyrfu gan yr Yspryd Glân... Mae gennym 


hanes am rai o'r twyllwyr hyn yn yr hen Destament. Deut. 13. 
1. 1Bren. 22,11. Jer.28.1. Gwel hefyd Mat. 24.11, 24. 
2Pet.2.1, 15. Mae hyn y yn gofyni ni brofi yr ysprydion. 


'MIoan 4.1. Am gythreuliaid, gwel 1 Cor. 10. 19. 92, Col. 2. 


18. Y mae'r gair gwreiddiol yn cael ei gyfieithu duwiau. Act. 
17. 18, Trwy roddi coel i athrawiaethau cythreulig, anwir- 
eddus, halogedig, a GRAU y mae cyi yn ymadael oddi- 


wrth y ffydd. 


2 Yn dywedyd celwydd n mewn rhagrith, a'u 
cydwybod eu Hunain wedi ei serio â haiarn 


poeth ; 


>r 


Bydd yr athrawiaethau cyfeiliornus, a chythreulig a enwyd 
yn Adn. 1. yn cael eu cynnal trwy ddywedyd celwydd mewn 
rhaprith. Celwydd ydyw sylfaen rhagrith, a rhagrith ydyw 
sylfaen twyll a hudoliaeth, Yr ysprydion cyfeiliornus a luniant 


“amryw o gelwyddau, a chwedlau ynfyd, a thwyllant ddynion 


â gwyrthiau gau a dadguddiadau anwireddus; sef celwyddau a 
ehoeg-chwedlau'r purdan. Gwnant fasnach gywilyddus o hyn, 
dan rith sancteiddrwydd, i dwyllo'r lliaws coel-grefyddol, a 
dyrchafu eu hunain, Byddant, hefyd, wedi ymgaledu gym- 

maint, fel na theimlant ddwysbigiad cydwybod; am y bydd es 
MYNU eu hunain wedi ei serio â haiarn poeth. Trwy ymar- 
feryd â'u gwaith ysgeler, dan rith duwioldeb anarferol, hwy a 
serìant eu cydwybod, ac a'i gwnant yn gwbl ddideimlad; fel ag 

y mae'r croen yn cael ei wneuthur frwy gael ei fynych serio, 
âg haiarn poeth. Mat. T. 15. Rhuf, 16. 18. Pa 1. 5, 19. 


ATim. 8.5. 


3 Yn gweinydd prïodi, ac yn erchi ymattal 


“oddiwrth fwydydd, y rhai a greodd Duw i'w dêr- 


Pa, 1v. t TIMOTHEUS, 661 


byn, trwy roddi dïolch, gan y ffyddloniaid, a'r 
rhai a adwaenant y g gwirionedd. 


_ Y mae'r Apostol yn dywedyd yn mhellach y byddai yr 
athrawon celwyddog yn gwahardd priodi. X mae priodas yn 
anrhydeddus yn mhawb. .Heb. 13.4. Y mae hefyd o osod- 
iad Duw. Gen.1.930. Nid oes, gan hynny, un sail ysgrythyr- 
'ol i wahardd priodi. Er hynny, dechreuodd y gau foesoldeb 
ymma, yn yr eglwys yn foreuol, ac y mae hyd heddyw yn. cael 
ei arfer, a'i gefnogi, i radd helaeth, yn eglwys Rhufain, Nôd 
ârall o eiddo 'r cyfeiliornwyr hyn ydoedd, erchi ymatial 
oddiwrth fwydydd. A byn a wnelent naill aì yn hollol, neu ar 
ryw dymhorau neillduol, megis ag y gwna eglwys Rhufain. 
Trwy byn, hefyd, yr awdurdodent ar gydwybodau dynion, a 
thwyllent y werin, dan rith sancteiddrwydd anghyffredin, er 
mwyn cael rhyddid iddynt eu hunain ì feithrin eu chwantau, 
fel y gwnaethai y Phariseaid o'r blaen. _ Y mae'r ffolineb hyn yn 
ddigon amlwg, yn gymmaint a bod. Duw wedi eu creu i'w der- 
:byn, trwy roddi diolch, Duw yw awdwr trugareddau natur, ac 
ŷ mae wedi caniatâu i ni eu harfer, trwy ei gydnabod fel y 
rhoddwr o honynt, a'u defnyddio er ei glod ac at ei wasanaeth. 

' Mae hyn yn cael ei wneuthur gan y ffyddloniaid. Mewn perth- 
—— ffyddloniaid, gwel Eph. 1. 1.. Mae'r cyssylltiad a 
“ ymma yn eglurhaol, a'r ymadrodd yn canlyn i'w ddarllen fel 
' hyn, sef y rhai sydd yn adnabod y gwirionedd. Gwel Eph, 1... 

“1: Yr oedd adnabod y gwirionedd mewn perthynas i íwydydd, 

” yn angenrheidiol i'r diben iddynt fod o feddwl dirwystr, a 

 boddlon-gar wrth eu defnyddio, Gwel Rhuf. 14, ŵr 14,. 

> ynyr 10,30... y 

bu: A 

>r R Oblegid y mae pob peth a greodd Duw yn 

dda, ac nid oes dim i'w. Wn os cymmerir 


rwy. dalu dïolch: 


taa Mae adnabod y Gindadd yn cynnwys fod fod pob 
V peth a greodd. Duw yn dda. Pan orphenodd Duw y greadig- 
aeth, edrychodd ar yr hyn oll a wnaethai, ac wele da iawn yd- 
oedd: Gen.l. 31. ac ni ddylem alw yn gyffredin y pethau a 
— Jan! haodd | 'Duw. “Act. 10.18. Gan hynny nid oes dim a 
“greodd Duw yn fwyd i'w wrthod, os cyminerir try dalu diolch, 


689 ì TIMOTHEUS. PEN, Iv. 


Mae rhydd-did, i ddyn gyfranogi o greaduriaid Duw, ar ammod 
taln diolch. Ni ddylai dim gael ei wrthod oddiar ragfarn neu 
dybiaeth ei fod yn anghyfreithlon, Rhuf. 14. 20, Tit.1 15. 


5 Canys y mae wedi ei sancteiddio gan air 
Duw a gweddi. 


Dan oruchwyliaeth yr efengyl, y mae pob math o fwydydd 
ŷn cael eu sancteiddio gan air Duw a gweddi. Mae Duw wedi 
eu glanhau, neu eu sancteiddio. Act, 10. 15. Y maent yn 
dyfod felly i ni trwy orchymmyn neu ganiatâd Duw, a thrwy 
fod Duw yn eu bendithio mewn attebiad i'n gweddiau. 


_ 6 Os gosodi y pethau hyn o flaen y brodyr, 
lia fy ddi weinidog da i Iesu Grist, wedi dy fagu 
y'ngeiriau y ffydd, ac athrawiaeth dda, Ye hon 
a ddilynaist, 


Mewn perthynas i' i'r gair brodyr, gwel Rhuf. 1. 13. '1Cor, 
1.10. Yr oedd brodyr yn Ephesus, lle yr oedd Timotheus y 
pryd hyn. Eph. 6. 10. Yr oedd i osod y pelhau cynnwysedig 
yn y Llythyr hwn, o flaen y brodyr ; ac yn neillduol yr hyn ag 
oedd yr Apostol wedi ei ddywedyd mewn perthynas i fwydydd. 
Nid lleshad personol Timotheus yn unig oedd gan yr Apostol 
wrth ysgrifennu. Yr oedd rhai o'r eglwys yn Ephesus, fe allai, 
yn Iuddewon crediniol, ac fe fuasai yr byn ag oedd yr Apostol 
wedi ei osod ar lawr mewn perthynas 1 fwydydd, yn foddion 
neillduol i i symmud ymmaith i un rhyw ragfarn, a allasai orwedd 
ar eu meddyliau mewn perthynas i'r pethau hynny. Os 
gwnaethai Timotheus yr hyn oedd yr Apostol yn ei gynghori, 
byddai yn weinidog da i Iesu Grist. Y mae gweinidogion yr 
efengyl yn weinidogion i Tesu Grist, am mai efe sydd yn eu 
galw, Eph. 4. 11. yn eu haddasu, ac yn eu cymmwyso i'r 
gwaith o bregethu yr efengyl; 2 Cor. 3. 6. ac efe hefyd, sydd 
yn coroni eu hymdrech â llwyddiant, ac yn gwebrwyo eu llafur 
yn yc diwedd. 2 Tim. 4.8. Mae bod yn weinidog da yn cyn- 
nwys bod yn ffyddlon yn cyflawnu ei swydd, gosod. o flaen. 
eraill yr hyn fyddo yn adeiladol, a bod yn gymmeradwy gan. 
Dduw. ZTim. 2. 15. Yr. oedd Timotheus wedi eì fagu. yn 
ngeiriau yr ffydd. Gwel yr arweiniad. ì mewn Yr oedd eì 


PEN, IV. 1 TIMOTHEUS. 669 


rìeni wedi gofalu i'w ddwyn i fynu yn addysg, ac athrawiaeth 
yr Arglwydd, 2 Tim. 1. 5. 3. 15. Yr oedd hefyd, wedi ei 
ddysgu yn athrawiaeth dda yr efengyl. Dichon fod yr Apostol 
yn cyfeirio at yr addysgiadau a gawsai Timotheus ganddo ef ei 
hun, ar ei neillduad i'r weinidogaeth. 2Tim. 1,193. Y mae'r 
gaira gyfieithir di/yn, yn arwyddo ymestyn neu gyrraedd at beth. 
Yr oedd Timotheus wedi cyrraedd gwybodaeth helaeth o 
athrawiaeth yr efengyl trwy yr addysgiadau a gawsai gan yr 
Apostol, | 


Py Eithr gâd heibio biobedfio a gwrachïaidd 
chwedlau, ac ymarfer dy RW ì naw nh bid 


' Mewn cyferbyniad i'r athrawiaeth dda, Adn. 6. y mae'r 
Apostol yn cynghori Timotheus iadael heibio halogedig a gwrach- 
ïaidd chwedlau. Vr diben i gadarnhau eu daliadau anwireddus, 
yrluddewon a ddychymmygent chwedlau ynfyd, cyffelyb i'r rhai 
y mae hen wragedd yn eu harfer i ddifyrru plant. Nid oedd y 
chwedlau hyn dda i ddim, ond i arwain dynion i fod yn hal- 

_ogedig ac annuwiol, Yr oedd o bwys mawr iddo ymarfer ci 
hun i dduwioldeb, Mae'r Apostol, fe allai, yn cyfeirio at yr 
TM trwy y rhai y byddai yr ymdrechwyr yn ymbarotoi 
i'r campau. Yr oedd Timotheus osod ei hun ar waith yn yr 
ymarferiadau bynny o eiddo 'r deall a'r serchiadau, perthynol i 
'wir dduwioldeb. Trwy wneuthur hyn y mae dynion yn ymbar- 
otoi i waith a gwasanaeth byd arall, 


UF 


8 his i ychydig y mae ymarfer corphorol 
yn fuddiol: eithr duwioldeb sydd fuddiol ibob 
peth, a chanddi addewid o'r bywyd y sydd y yr 
awrhon, ac o'r hwn a fydd. 


wei 


Y mae. e ymarfer corphorol. yn arwyddo, pall. ai yr ymarfer. 
iadau ago oeddynt yn cael. eu harfer gan y campwyr, yn chwar- 
euyddiaethau. y Groegiaid, neu ynte y cyflawniadau hynny a a 
arferai yr Iuddewon i igystuddio'r corph; sef, ymprydio, gwilio, 
a'r cyffelyb, yr hyn bethau y mae rhagrithwyr yn eu harfer, gan 
feddwl. 'eu bod trwy hynny yn fwy cymmeradwy yn ngolwg 
Duw. Ond y mae'r Apostol yn dywedyd mai i ychydig ; y mae 
ymarfer corphorol yn fuddiol. Nid oedd ymarferiadau y camp 
wyr ddim yn atteb un sylweddol leshad ; ac ychydig oedd y 


070 1 TIMOTHEUS. PREN. 19. 


fantais o gystuddio 'r corph, pan nad oedd angenrheidrwydd 
am hynny. Dros ychydig amser yr oedd seremonïau Iuddewig 
yn fuddiol ; ac yn fuan ni fydd angenrheidrwydd am yr ymar- 
iadau allanol hynny ag yr ydym yn eu harfer yn bresennol. 
Col. 2.23. Rhuf. 14. 17. 1Cor. 8. 8. Mat. 6. 16. Mae duw- 
ioldeb yn arwyddo y gwasanaeth bynny sydd wrth fodd Duw. 
Y mae yn cynnwys yr ymarferiad o bob dyledswydd tu ag at 
Dduw a dynion, yn dufewnol, ac yn allanol, .Act. 3. 12. 
Pen, 2.2. 2Pet.9.6, 7,11. Y mae 'r dduwioldeb ymma yn 
fuddiol î bob peth. Y mae'n fuddiol i'r dyn ei hun sydd yn 
ei meddiannu, i'w Berlbyhsaan, i'r eglwys, ac i ddynol-ryw yn 
gyffredinol. Y mae'n fuddiol, hefyd, bob amser, mewn cys- 
tudd ac iechyd, mewn hawddfyd ac adfyd, mewn bywyd ac 
angau, mewn barn a byd arall. Mae lyn yn amlwg wrth ys- 
tyried fod iddi addewid o'r bywyd sydd yr awrhon, ac o'r hwn 
a fydd. Yr oedd amryw o addewidion pertbynol i'r bywyd 
hwn yn cael eu rhoi i'r Iuddewon dan. yr hen oruchwyliaeth, 
Deut.28 8,12. 30.9. Ond nid oes i ni feddwl fod addewidion 
tymhorol wedi eu cyfyngu at yr hen oruchwyliaeth ; ac er nâd 
yw pob dyn duwiol yn meddiannu llawer o gyfoeth, iechyd ac 
anrbydedd, etto y mae'n ddiammau fod tuedd mewn duwiol- 
deb i ddwyn yn y blaen ein llwyddiant tymhorol; ac yn gyffredin, 
y mae yn gwneuthur felly, Ac os digwydd hi ffordd arall, y 
mae ystyriaeth o fywyd duwiol a defnyddiol yn rhoddi mil mwy 
o gysur, nâ'r mwynhad o lwyddiant bydol lle nad oes gobaith 
am wynfyd mewn byd i ddyfod. Psal. 1, 3. Diar. a 16, 
Preg. 8.12. Esa. 3.10. Mat. 6. ng Mins 10, a 30. 


9 Gwir yw y gair, ac yn haeddu. pob 
derbyniad. 


. Gwel Pen. 1.15. 3.1. Y oedd yr yg ag eiddig - AN 
wedi ei ddywedyd mewn perthynas i anfuddioldeb ymarfer 
corphorol, a buddioldeb duwioldeb, yn wirionedd diamheuol, 
ac yn haeddu 'r derbyniad mwyaf calonnog a chroesawgar. . 


_ 10 Canyser mwyn hyn yr ydym yn poeni, 
ac yn cael ein gwaradwyddo; o herwydd i ni 
obeithio yn y Duw byw, yr hwn yw Achubydd 
pob dyn, yn enwedig y ffyddloniaid, ^^. ^^ 


PAN. rv. 1 TIMOTHEUS. 071 


.I ddangos, yn mhellach, mawr bwys y pethau hyn, y 
mae'r Apostol yn dywedyd, Canys er mwyn hyn yr ydym yn 
poeni, ac yn cael ein gwaradwyddo. Nid oedd dim ond gwerth 
duwioldeb a fuasai yn ddigon i beri i Paul a'i frodyr i gym- 
meryd eu hymlid a'u herlid o fan i fan ; ac o'r ochr arall, wrth 
eu bod yn ystyried buddioldeb gwir grefydd i ddynol-ryw, nid 
oeddynt yn gweled dim yn ormod i ddioddef, er gwneuthur lles î 
bechaduriaid. 1Cor. 4. 11. Diammau mai 'r achos o hyn 
oedd eu bed yn gobeithio yn y Duw byw. Mewn perthynas i'r 
Duw byw, gwcl Pen. 3. 15. Mae gobaith yn cyfeirio at beth- 
aui ddyfod. Nid oedd yr Apostol yn disgwyl am gysur yn y 
byd hwn na gwynfyd. yn y nefoedd oddiar sail ei gydymffurfiad 
â defodau yr hen gyfraith, ond ar sail y drefn bonno ag oedd 
y Duw byw wedi gweled yn dda ei dadguddio. yn yr efengyl. 
Gwel Phil. 3.8,9. Y mae pob dyn, fwy neu lai, yn wrth- 
ddrych, daioni Duw. Y mae ei ddaioni ar ei holl weithredoedd, 
ac y mae yn ddaionus i i bawb. Psal. 145. 9. Y mae 'r gair 
Achubydd ymma yn arwyddo Ceidwad. Pen. 2. 3. Felly y 
mae Duw n Geidwad i i bob dyn yn e ei ragluniaeth, tra y mae, 
mewn ystyr n neillduol, , ysprydol, a thragywyddol. yn Geidwad i'r 

ffyddloniaid yn Nghrist lesu, yn yr hwn y maent wedi eu hethol 
 ercyn. seiliad y byd. Gwel Psal. 36. 6. Job 7. 20. Act. 14, 
7. 17. 25. Eph. I. 1.4... 


Mu Y pethau hyn tydyn a diys 


Felag y mae'n debygol fod amryw o lafarwyr yn Eglwys 
Ephesus, y mae 'r Apostol yn dywedyd, Y pethau hyn gorchym- 
myn, neu rho, ì ofal y rhai sydd a wnelont â chyhoeddi'r gair. 
Gwel 2Tim.2.2. Yr oedd efe. ei hun, hefyd, i fod wrth y 
gwaith o ddysgu; sef egluro athrawiaethau” T efengyl, ac c annog 
a AU i any iao, â'i donau 

AN beg 

12. 'Na. ddïystyred neb d y enyn di; 
cithrbydd yn ensampli'r ffyddloniaid, mewn gair, 
mewn ymarweddiad, mewn cariad, mewn yspryd, 


Deg ffydd, mewn purdeb, - 


Mae'n ealig fod Tfimothebs yn dd; dyn ieuango mewn oedran 
pan am yr Apostol y Llythyr hwn atto; am hynny y 
mae'n dywedyd, na ddiysiyred neb dy icuengetid di. , Yr oedd 


632 ' 4 TIMOTHEUS. , FN 


i ofalu, yn fawr, rliag rhoi achos i neb ei anmharchu, a'i ddir- 
mygu fel dyn ieuangc. Neu fe allai fod yr Apostol yn golygu 
nad oedd efe ddim i gael ei ddiystyru, yn unig am ei,fod yn 
ddyn ieuangc, ac nad oedd achos iddo ddigalonni, ar gyfrif eî 
ieuengctid, ond yn unig iddo ofalu a'r gadw ei le a chyflawnmu 
€i weinidogaeth. i Cor. 16. 10. Y modd yr oedd i wneuthur 
hynny oedd, trwy fod yn siampl i'r ffyddloniaid. Nid oes dim. 
sydd yn taflu cymmaint diystyrwch ar wRNOIOg yr efengyl, ag 
bod ei fywyd ei hun heb fod yn atteb i'r FN. ag a fyddo yn ei 
osod o flaen eraill. Ni wna penllwydni, na'i ddoniau mwyaf, 
ei gadw rhag syrthio i warth a dianrhydedd, Mae'n hollol 
angenrheidiol, gan hynny, iddo fod, fel ei Arglwydd a'i Feistr, 
yn esampl i eraill, mewn geiriau, ac ymadroddion, wrth bre- 
gethu, neu gyfrinachu; mewn ymarweddiad, ac ymddugiad; a 
bod y pethau hyn yn tarddu oddi ar gariad tu ag at Dduw, ac 
eneidiau dynion; mewn yspryd, yn wrol, a diragrith; mewn 
ffydd, neu grediniaeth galonnog o drugaredd, daioni, ac addew- 
idion Duw: a dylai ymddwyn mewn purdeb, gan ochelyd rhag 
iddo, os yn ieuangc, gael ei lygru, a'i lywodraethu gan . chwant: 
au ieuengctid. Pen. 5. 2. 


13 Hyd. oni ddelwyf,. glŷn RC ail, 
wrth gynghori, wrth athrawiaethu. 


Mae'r Apostol-yn cyfarwyddo: Timotheus, yn mhellach, 
gan ddywedyd, Hyd oni ddelwyf, glŷn wrth ddarllen. Yr oedd 
yr A postol yn gobeithio dyfod at Timotheus, ar fyrder. Pen, 
9.14. Nid oedd yn y cyfamser, i fod yi yn segur, ac os byddai 
mewn angen o wybodaeth neu gyfarwyddyd, yr oedd ganddo 

y Llythyr hwn, yr oedd ganddo yr hen Destament, ac amryw 
o lyfrau da eraill i'w darllen. Ymma ni a allwn. sylwi, os yd- 

oedd Timotheus, er ei fod yn gyfrannog o ddoniau gwyrthiol, 
yn. cael ei. GN i ddarllen: pa faint mwy angenrheidiol 
ydyw hyn i'r rhai bynny sydd heb y cyfryw ddoniau? Yr 
oedd ìi barhau wrth y gorchwyl, yn ddirgelaidd ac yn gyhoedd- ^W 
us, er ei adeiladaeth eì hun, a'r eiddo êraill.. Gwel Ioan 5. 38: 
Yr oedd, hefyd, i barhau yn y gwaith o gynghori. Mae hyn 
yn cynnwys cysuro y trallodedig, rhybuddio y cyndyn, a chyfar- 
wyddo yr anwybodus. Rhan arall o'i waith oedd athraitiaethu. 
Yr oedd i ddysgu yr anneallus, ì egluro a chadarnbau y gwir: 
ionedd fel ag y byddai y gwrandawyr yn ei ddeall, ac yn câel 
eu dwyu i'w gredu a'i gofleidio, 


PEN. IV. 1 TIMOTHEUS. 673 


14 Nac esgeulusa y dawn sydd ynot, yr hwn 
a rodded i ti trwy brophwydoliaeth, gyd âg 
arddodiad dwylaw yr henuriaeth. 


Nid oedd, mewn un modd, 2 esgeuluso y dawn oedd ynddo. 
Yr oedd dawn gwyrthiol wedi cael ei roddi iddo; ac yr 
oedd i gofio fod hynny wedi cael ei roi i atteb dibenion 
neillduol. Act. 6. 6. 13. 3. 2 Tim. 1. 6. Yr oedd y dawn 
ymma wedi cael ei roi iddo irwy brophwydoliaeth, neu y dad- 
guddiad hwnnw ag oedd yr Yspryd Glân yn ei roi i'r Apostol- 
ion mewn perthynas ì gymmwysiadau y rhai ag a fyddent yn 
cael eu neillduo i swyddau. Act.13.2. Pen.1.18. Cafodd. 
hyn ei wneuthur gydac arddodiad dwylaw yr henuriaeth.. Dichon 
mai henuriaid en, a olygir ymma. Act. 16. 2.. Yr oedd 
yr ' Apostol, mae 'n debyg, yn bresennol pan gafodd. hyn ei 
wneuthur. Gwel 2 Tim. 1.6. Diammau fod arddodiad dwy- | 
law yn beth afreidiol 'yn ein dyddiau ni, gan nad: oes un dawn 
yn cael ei gyfrannu trwy hynny. 


myr My fyria ar y pethau hyn, ac yn y pethau 
hyn aros; fel y byddo dy gynnydd yn eglur i 
bawb. 


Yr oedd yn dra angenrheidiol. i Timotheus i fyfyrio ar y 
pethau hyn: ar yr athrawiaethau a'r cyfarwyddiadau cynnwys- 
edig yn y Llythyr hwn. Mae'r gair gwreiddiol yn arwyddo 
gofalu. Pwy sydd i ofalu am wirioneddau yr efengyl, os nid 
Gi Mlogion y gair? Gofalu am danynt ydyw eu pregethu an 
ddilwgr, a'u hamddiffyn yn erbyn cyfeiliornadau. Y mae'n 
ofynnol i weinidog yr efengyl i aros yn y pelhau hyn; parhau i 
bregethu, mewn amser, ac allan o amser; bod ynddynt, fel ŷ 
mae'r gair yn arwyddo; bod wedi ei lwyr gymmeryd i fynu 8 â 
gwaith y weinidogaeth; peidio. gadael i un peth i dynu ei sylw 
oddiwrthynt, a gofalu na byddo yn treulio ei amser gyda phethau 
na pherthynant i'w. swydd. Dymma ^r llwybr i wneuthur ci 
gynnydd yn eglwr yn mhob pell: mewn doethineb, gras, a doniau 
gweinidogaethol. Dylai gweinidog yr efengyl fod mor llafurus, 
fel ag y byddo ei o nw yn weledig 1 bawb, sydd yn diiAu WY 
ei weinidogaeth. iH 

Lryrn V. O L 


6'í4 1 TIMOTHEUS. PN. v. 


16 Gwylia arnat dy hun, ac ar yr athraw- 
iaeth; aros ynddynt: canys os gwnai byn, ti a'th 
gedwi dy hun, a'r rhai a wrandawant arnat. 


. _ Y mae'r Apostol, yn mhellach, yn cynghori ei gyfaill ì wylio 
arno eì hum. Yr oedd yn ofynnol iddo wylio, yn ofalus, ar 
gyflwr ei enaid, ar eì gynnydd mewn gras, ar ei ddibenion, ar ei 
yspryd, ac ar ei ymddugiad, yn mhob peth. Yr oedd atAraw- 
iaeth yr efengyl i fod yn wrthddrych ei ddwys ofal. Ei ddyled- 
swydd oedd edrych, yn ddyfal, a'r fod ei athrawiaeth, a'i ddysg- 
eidiaeth, yn ysgrythyrol, yn ddealladwy, yn efengylaidd, ac 
yn ymarferol; a'i fod yn egluro, yn amddiffyn, ac yn cymmwyso 
athrawiaeth yr efengyl yn ol gwahanol amgylchiadau a chyflyrau 
ei wrandawyr. Beth bynnag allasai ei gyfarfod, pa brofedig- 
aethau bynnag, pa ddigalondid bynnag, yr oedd 2 aros ynddynt : 
i barhau i wylio arno ei hun, ac ar yr athrawiaeth. Fel annog- 
aeth.iddo i wneuthur hynny, mae'r Apostol yn dywedyd, Canys 
os gwnai hyn, tì a'ih gedwi dy hun, a'r rhaî a 'wrandawant arnat. 

' Trwy hyn byddai yn diogelu ei iechydwriaeth ei hun, yn dwyn 
yn y blaen yr eiddo eraill, ac yn offeryn i ddychwelyd llawer 
o'r rhai hynny a fyddent dan ei weinidogaeth. Ezec. 33. 9. 
Dan.12.3. Act. 20.28. Rhuf.11.14. 1Cor.9.22. lago 5.20. 


PENNOD V. 


N*< cherydda hynafgwr, eithr cynghora ef 
megis tad; a'r rhai ieuainge, megis 
brodyr; Ru” 


Y mae'r Apostol 'ymma yn cloi rhai cyfirwyddiadau i 
Timotheus mewn perthynas i gerydd eglwysig. Y mae'r gair 
sydd am Ayndfewr, mewn mannau eraill, yn cael ei gyfieìthu 
henurìad, pan yn cael ei arfer am swyddogion eglwysig. Adn. 
17. Nid oesi ni feddwl na ddylid geny rhai mewn oedran 
pan fyddo angenrheidrwydd, Y mae'r Apostol yn gorchym- 
myn ceryddu yngwydd pawb, hyd yn nod henuriaid. Adn, 20, 


PEN. v. I TIMOTHEUS. 675 


Ond ei feddwl ymma ydyw na ddylai gweinidog, yn enwedig, 
os bydd yn ddyn ieuangc, ddim arfer llymder wrth nodi beiau 
rhai oedranus; ac os na fyddo y bai yn gyhoeddus, dylai ei 
gynghori megis tad. Yn lle bod yn llym, dylai ymddwyn tu ag 
atto megis mab cariad-lawn tu ag at ei dad; taer erfyn arno 
ymadael â'i fai, a dangos iddo, yn garedig, ddrwg ganlyniad- 
au eí ymddugiad. Pan yn cael ei alw i geryddu hai ieuaingc, 
yr oedd i wneuthur hynny fel ag y gwnelai tu ag at frodyr, yn 
serchog, ac yn llariaidd. 


_ 2 Yr hen wragedd, megis mammau; y rhai 
ieuainge, megis chwïorydd, — â phob purdeb, 


in yr un modd yr oedd i pg yr Aen nragodd, megis 
mammau. Mae parch yn ddyledus i henaint, yr hyn ni ddylai 
byth gael ei anghofio gan neb, yn enwedig gan weinidogion yr 
efengyl. Lef.19.32. 1Pet. 5.1. Yr oedd hefyd i ymddwyn 
tu ag at y gwragedd ieuaingc megis pe byddent chwïorydd iddo, 
gan ofalu bod ei ymddugiad a'i eiriau gyd â phob purdeb; fel na 
byddo dim yn cael ei wneuthur neu ei ddywedyd yn anghyson 
â med eiswydd. 2(Cor.6.6. Pen. - 12. 


3 Ar llydaIna y gwragedd gweddwon y Ri 
sydd wir-weddwon. 


Y mae'r gair a gyfieithir gweddwon yn arwyddo amddifaid. 
Mae un gwir-weddw yn arwyddo un na allai ei chynnal ei hun, a'r 
hon nad oedd ganddi berthynasau agos i'w chynnal. Y mae'r 
gair anrhydeddu yn arwyddo ymma y cyfryw anrhydedd sydd 
yn cael ei wneuthur i ryw-un trwy ei gynnal i fyw.  Adn.17. 
Act. 28. 10. Mat. 15. 5. Yn oes yr Apostolion yr oedd y 
tlodion a'r gweddwon yn cael eu cynnal gan yr eglwys. Act, 

l. Trdibeni leihau rhifedi y tlodion y mae'r Apostol yn 
gorchymmyn anrhydeddu, neu swyddo, a chynnal gweddwon 
tlawd i ddysgu, os nad oedd ganddynt berthynasau i'w cynnal. 
Yr oedd llawer o gallineb yn hyn, am y byddai swydd anrhy- 
deddus, a chynnaliaeth gweddus yn cael eu rhoi i weddwon 
gwir amddifaid, y rhai y buasai yn ofynnol iddynt gael cu cynnal 
gan yr eglwys yn rhyw fodd arall, heb hynny. 


Ud 


676 1 TIMOTHEUS. PEN. v 


4 Eithr o bydd. un weddw âg iddi blant neu 
ŵyrion, dysgant yn gyntaf arfer duwioldeb gar- 
íref, a thalu y pwyth i'w rhïeni: canys hynny 
sydd dda a chymmeradwy ger bron Duw. 


Fel na byddai yr eglwys i gêel ei beichio yn afreidiol trwy 
gynnaliaeth gweddwon, y mae'r Apostol yn dywedyd, Eithr o 
bydd un weddw âg iddi blant neu ŵyrion, dysgant yn gyntaf 
arfer dwwioldeb garlref. Diammau fod yn ddyledswydd ar 
bawb ofalu yn gyntaf am eu teuluoedd eu hunain: Arfer duw- 
ioldeb gartref ydyw hyn. Ond nid ydym i i gyfyngu eîn cared- 
isrwydd a'n haelioni at ein teuluoedd ein hunain, os ydyw yn 
eìn gallu í gynnorthwyo eraiil, Gyda golwg ar hyn y mae'r 
Apostol yn dywedyd y dylai plant dalu y pwyth i'w rhŵeni. 
Mae 'n rhesymol iawn iddynt wneuthur eu goreu i gynnal eu 
rbieni methedig, yn eu hen ddyddiau, wrth ystyried y gofal a 
gymmerasant hwy am; danynt yn eu babandod a boreuddydd eu 


dyddiau. Nid yw hyn ond cyflawniad o'r pummed gorchym- 


myn, a'r cyntaf mewn addewid. Ecs. 20. 12. Mat. 15. 4. 
Eph.6.1,2. Y mae hyn, hefyd, yn dda a chymmeradwy ger 
bron Duw. Pen. 2. 9. Y maeyn dda ynddo ei hun, yn beth 
dyledus i rieni ddddiwiidh eu plant, ac yn wasanaeth cymmeradwy 
gan Dduw, o flaen pob gweithred elusen-gar arall. 


ô Eithr yr hon sydd wir-weddw ac unig, sydd 
yn gobeithio yn Nuw, ac yn parhâu mewn ym- 
bi Tleani/ a gweddïau, nos a og 


I'r diben i ddangos pa 'm y dylaî y ni| Mei 
y rhagoriaeth, fe ddywed yr Apostol, Fod, yr hon sydd 'wir- 
weddw ac unig, yn gobeithio yn Nuw.. Gwel Adn. 3. 
Mae'r gair am unir yn arwyddo dwyn. anghy fannedd-dru, y' 
eanlyniad. o'rhyn ydyw bod yn unig ac amddifad. Gwedi ei 
gadael yn unig, yr oedd y wir-weddw yn ymddiried yn Nuw i 
ofalu am daw heb arferyd un rhyw foddion anaddas i gaffael ei 
bywioliaeth. Byddai hefyd y» parhau mewn ymbiliau a gwedd- 
ïau, nos a dydd. Gan ei,bod yn rhydd oddiwrth ofalon bydol, 
yr oedd yn gallu ymroddi yn Ôb'; cyflawn i waith yr Arglwydd. 
Gwcl Luc 2.56. 48.1. 1 Cor. 7. 32.” Mae'n rhesymol í feddwl 


PEN, v. 1 TIMOTHEUS. 677 


y byddai y fath un yn ymhyfrydu yn fawr, yn y gwaith o hy- 
fforddi yr ieuaingc, 


6 Ond yr hon sydd drythyll, a fu farw, er ei 
bod yn fyw. 


Y mae'r gair am drythyll yu arwyddo byw ym helaeth- 
sych, yn ddifrodgar, ac yn foethus. Gyda golwg ar y weddw a 
fyddai yn byw felly, y mae'r Apostol yn dywedyd, ei bod yn 
Jfarw, er ei bod yn fyw.” Er ei bod yn fywi bechod a chwantau, yr 
oedd MYR farw i grefydd, ac yn hollol anaddas ìi wasanaeth Duw. 


7 A gorchymyn y pethau pyn! fel y “ygan 
ddiargyhoedd, 


Gan fod yr hyn ag oedd yr Apostol yn ei ddywedyd. mewn 
perthynas i i weddwon, o neillduol bwys, y mae'n dywedyd, AÂ 
gorchymyn y pethau hyn, fel ' y byddont ddim gyhoedd. Yr oedd 
yn angenrheidiol i eglwys Ephesus gael rheolau i ymddwyn wrth- 
ynt yn y. fath amgylchiadau, fel na fyddai iddynt gael eu twyllo 
mewn rhai pad oeddynt yn deilwng o'u caredigrwydd. Yr 
oeddynt i edrych a'r fod plant yn cynnal eu rhieni, felna fyddai 
gan neb afael arnynt i'w beio am eu anghallineb, 


8 Ac od ocs neb heb ddarbod dros yr eiddo, 
ac yn enwedig ei deulu, efe a wadodd y ffydd, a 
gwaeth iA nâ'r di-ffydd, 


Yr Uid yr Apostol wedi an ìi lawr daltubwydd rhai 
tuag ateuteulu a'u rhieni. Adn.4. I gadarnhau hynny y mae 
yn dywedyd, Od oes neb heb ddarbod dros yf, eiddo, ac yn enwedig 
ei deulu, efe a wadodd y ffydd, a gwaeth yw nâ'r di -ffydd. Y mae 
gwadu 'r fydd. yn cynnwys ymwrthodiad ag ufudd- dod yr efengyl. 
Y mae'r gair di-ffydd yn arwyddo y Cenhedloedd eilun-addolgar, 
Yr oedd llawer o'r rhai'n yn deimladol o'u rhwymedigaethau ï 
gynnal eu perthynasau, yn enwedig eu rhieni, pan fyddent, naill 
ai trwy benaint neu dlodi, yn analluog i gynnal eu hunain, Gan 
bynny, os byddai rhyw-un yn proffesu crefydd Mab Duw, ac er 
hynny, heb fod yn gofalu am ei berthynasau a'i rieni yn ol eiallu, 
yr aedd yn ymddwyn yn groes hollol i rcolau yr efengyl, ac yn 


678 1 TIMOTHEUS. PEN. v. 


waeth gelyn i'r efengyl nâ Chenedl-ddyn, yn gymmaint a'i fod yn 
esgeuluso dyledswydd ag oedd y Cenhedloedd yn ei chyflawnu. 


9 Naddewiser yn weddw wn a fo dan driugein- 
mlwydd oed, yr hon fu wraig i un gwr; 


I gyfarwyddo Timotheus mewn. perthynas i ddewisiad 
gweddwon i ddysgu 'r rhyw fenywaidd, ac ìi fod yn wrthddrych- 
au elusen-garwch yr eglwys, y mae'r Apostol yn dywedyd, 
Na ddewiser yn weddw un a fo dan driugein-mlwydd oed, 
Yr oedd yn addas iawn i'r rhai ag oedd i ddysgu merch- 
ed ieuaingc, i fod yn hen mewn dyddiau, am y byddai eu 
haddysgiadau yn debyg o gael effaith mwy, ar gyfrif eu syml- 
rwydd a'u callineb. Byddai rhai ieuaingc hefyd, yn fwy 
tebyg o ymdaro drostynt eu hunain. Nid oes i ni feddwl fod 
yr Apostol yn cau allan weddwon a-fu iddynt mwy nag un gwr; 
oblegid gallai fod gan un wraig wedi bod iddi amryw o wyr, 
ac eu bod oÌl yn feirw, a hithau yn weddw, Meddwl yr 
Apostol, gan hynny, ydyw nad oedd un weddw i gael eì der- 
byn, yr hon fu iddi mwy nag un gwr ar unwaith, neu a ymad- 
awsai ag un i lynu wrth un arall, yr hyn fyddai yn cymmeryd 
lle yn fynych, yn y dyddiau bynny; er nad edrychid arno mor 
gywilyddus ag yn ein dyddiau ni. Gwel Pen, 3, 2. 1Cor,5,1. 


10 Yn dda ei gair am weithredoedd da: os 
dygodd hi blant i fynu, os bu lettygar, o golch- 
odd hi draed y saint, o chynnorthwyodd hi y 
rhai cystuddiol, o dilynodd hi bob gorchwyl da. 


Yr oedd yn rhaid ì i'r weddw fod yn dda ei gair am weith; 
redoedd da. Yr oedd yn ofynuol iddi gael enw da oddiwrth yr 
eglwys a'r rhai oddiallan. Pen. 3.7. Yr oedd ei gweithred- 
' oedd da yn ymddangos, os dygodd hi blant i fynu; os ydoedd 
wedi gofalu naill ai am ei phlant ei hun neu 'r eiddo eraill, i'w 
dwyn i fynu yn addysg ac athrawiaeth yr Arglwydd. Buasai 
hyn yn ei cbymmeradwyo hi yn fawr i hyfforddi ieuengctid. 
Mewn perthynas i fod yn llettygar, gwel Pen. 3. 2.. Yr oedd 
golchi íraed yn weithred gyffredin o garedigrwydd yn y gwled- 
ydd dwyreiniol; ac yn aml byddai yn arwydd o barch a gos-. 
tyngeiddrwydd yn y rhai a'i cyflawnent, Gwel Gen, 10, 4, 


PEN. Vv. 1 TIMOTHEUS, 679 


9.2. Luc 7. 38. Ioan 19. 5, 15. Mae'r gair cystuddiol, ymma, 
yn arwyddo rhai fyddont dan wasgfeuon ac mewn caledi. Gwel 
2Cor.4. 8. Yr oedd bod un weddw wedi golchi traed y saint, 
a'chynnorthwyo y rhai cystuddiol, yn brawf ei bod o galon dyner, 
ac yn un a gymmerai lawer o byfrydwch yn y gwaith o ddwyn yn 
mlaen leshad tragywyddol y rhai a roddid i'w gofal. Yr oedd yn 
rhaid iddi, mewn gair, fod yn un a fuasai yn dilyn pob gorch- 
wyl da, trwy ddilyn camrau duwiolion eraill, a chyflawnu pob Gy- 
ledswydd orchymynedig yn y gair. 


11 Eithr gwrthod y gweddwon ieuainge: 
canys pan ddechreuont ymdrythyllu yn erbyn 
Crist, prïodi a fynnant; 


Gallasid meddwl y byddai henaint yn anfanteisiol, ac ieu- 
engctid yn dra manteisiol i'r gwaith ag oedd gan yr Apostol 
mewn golwg; ond gyda golwg ar hyn y mae'n dywedyd, Eithr 
gwrthod y gweddwon ieuaingc. Nid oes i ni feddwl fod yr 
Apostol yn gwahardd cynnorthwyo gweddwon ieuaingc; am y 
gallai yn hawdd, fod amryw o'r rhai'n mor anghenus a'r gweddw- 
on oedranus. Ond ni fynnai i'r rhai ieuaingc gael eu gosod ar 
waith gan yr eglwys fel gweinidogesau. Ei reswm am hyn oedd, 
jan ddechreuont ymdrythyllu yn erbyn Crist, priodi a fynnant. Y 
“ mae'r gair gmdrythyllu yn cynnwys byw yn foethus. Gwel 
Dad. 18. 9, Byddai y gweddwon ieuaingc, pe rhoddid hwynt 
mewn swyddau, yn debyg o fyw yn foethus ar yr hyn a gaffent 
— gên yr eglwys; ac yn ganlynol, fel anner mewn porthiant bras, 
byddent yn gwingo yn erbyn iau Crist, a gymmerasent arnynt, 
ac yn lle ei ddwyn hwy briodent ddynion anghrediniol, ac 
—— oddiwrth y ffydd. ír 


| 12 Gan gael bainefigweth, am iddynt ddir- 
mygu y ffydd gyntaf. 


Yr oedd. y gweddwon i ieuaingc, trwy briodi, Adn. 11. yn 
eael barnedigaelh.. Hwy gaent eu hesgymuno gan yr eglwys, a'u 
gwrthod gan Dduw; ac os na chaent edifeirwch am eu bai, bydd- 
ênt yn agored i ddamnedigaeth dragywyddol. Byddai y farn hon 
ŷn dyfod arnynt am iddynt ddirmygu y ffydd gyntaf. Hwy a ym- 
ddygasent yn groes i'r cytundeb a wnaethant ìi wasanaethu Crist, 


G80 1 TIMOTHEUS. PEN. Vv. 


a buasent yn anffyddlon iddo, trwy fod yn ddiystyr o'r rhwymau 
oeddynt danynt. 


13 A hefyd y maent yn dysgu bod yn segur, 
- gan rodio o amgylch o dŷ i dŷ; ac nid yn segur. 
yn unig, ond hefyd yn wag-siaradus, ac yn rhod 
resgar, gan adrodd pethau nid y'nt gymmwys.” 


Yr oedd yn rhesymol i feddwl, pan fyddai gweddwon ieu- 
aingc wedi eu rhyddhau oddiwrth ofalon teuluaidd, y byddent 
yn dysgu bod yn segur. 'Freulient eu hamser mewn segurdod ac 
esgeulusdod o'u dyledswyddau priodol; a than rith gwneutbur, 
daioni by ddent yn barod iawn â rodio o amgylch o dŷ i idŷ. Neu 
os byddai achos iddynt, fel gweinidogesau, i ymweled â theu- 
luoedd eraill, hwy fyddent nid yn unig yn segur, ond hefyd yn 
wag-siaradus. Yn lle bod yn ddiwyd i wneuthur daioni, treulient, 
ormod o amser yn y tai lle byddai galwad am danynt, a byddent, 
yn debyg o ymollwng i ymddiddanion gwag, celwyddog a diles. 
Byddent hefyd yn rhodresgar, yn gyfrwys, yn ymofyn-gar mewn. 
pertbynas i achosion rhai eraill na pherthynai iddynt eu gwybod. 
Mewn canlyniad i byn byddent yn dra pharod ii adrodd pethau 
nid y'nt gymmwys i'w hadrodd. Dysgent fod yn enllibaidd 
trwy adrodd yn gyhoeddus achosion dirgelaidd teuluoedd na 
ndylemt gael eu cyhoeddi. Tit. 9, 9. Pen. 3.11. âr 


14 Yr wyf. yn siw gref gan y a i'r Bn 
ieuaingc brïodi, planta, g swiiyeHOd y tŷ, heb roi 
dim achlysur i i'r gwrthwynebwr ì i. ddifenwi, ; 


UN 

I'r diben ìi ragfldenu y. a gauag. oêdd y gweddwon i ieuaingc 
yn agored iddynt, Adn. 13. cynghorai yr Apostol iddynt briodi, 
planta, gwarchod y tŷ. Os byddai cyfle yn ymgynny g, doethach 
fyddai iddynt ymbriodi, fel na pbwysent ar yr eglwys, ac na 
b'ont yn agored i brofedigaeth. Ac os byddai rhagluniaeth yn 
rhoi plant iddynt, byddai ganddynt waith mawr i> 'w gyflawnu yn 
eu tai eu hunain, trwy eu llywodraethu a'u trefnu yn addas, 
Trwy wneuthur byn ni fyddai dim achlj lysur i'r iwnifmgiciwr, 
iddifenwi. Ni fyddai dim achos tramgwydd yn cael ei roi i” N 
eglwys, ac ni fyddai. gm elyniou! gŵys o achos ì gablu euw 
MabDbuw. Ŵ! uFeyw't ds fi df ad ei wed 


— “ 


PEN; v. t TIM OTHE EUS. Gô1 


15 Canys y mae rhai eisoes wedi gŵyro'ar * 
satan. 


Yr oedd yr Urnesfol yn gwybod geid rhai eisoes ec gŵyro 

ar ol satan. Mewn perthynas i satan, gwel Pen. 1. 20. Y 

mae yr Apostol yn galw ymddugiad y gweddwon ieuaingc yn 

'wyro arol satan, nid am fod priodi ynddo eì hun yn beth 

anghyfreithlon, ond am mai trwy hudoliaeth y gelyn y gwnaeth- 

'ant felly, yr hyn oedd yn eu hanaddasu i gyflawnu yr Ur a 
; jeniwypnoaoonu i'w wneuthur. 


16 Od. oes gan wr nes NR ffyddlawn, 
wragedd gweddwon, cynnorthwyant hwynt, ac 
na phwyser ar yr eglwys; fel yg gallo hi dauo 
y gwir-wedd won. 


Fel na fyddai i'r eglwys gynnal haal beb achos, y mae'r eU 
tol yn dywedyd drachefu, Od oes gan wr'neu wraig ffyddlawn, 
wragedd gweddwon, cynnorihwyant hwynt. Gwel Adn. 4.. Y 
mae'r Apostol yn annerch rhai crediniol, am fod eu proffes fel 
Cristionogion yn eu rhwymo i gydymffurfio â'r hym yr oedd efe 
yn ei osod ger bron... Ac na phwyser ar yr eglwys. Peth an- 
addas iawn oedd fod rhai yn pwyso ar yr eglwys, a chanddynt 
berthynasau yn alluog i'w cynnal, yn unig am fod cybydd-dod 
yn eu hattal rhag cyflawnu eu dyledswydd. Yr oedd yn ofynn- 
oì i hyu gael eì ystyried, fel y gallai yr eglwys ddiwallu y gwir- 
weduwon.' Gwel Adn 9, ô.: Peth mawr oedd i'r eglwys allu 
cynnal y rhai oeddynt. wir anghenus, ond os byddai baich 
afreidiol yn cael ei roi arni, nis gallai gynnorthwyo y rbai £n - 
ent yn eef mewn mwyaf o eisiau NINNAU 

17. Cyfrifer yr benafiaiu sydd yn llywodr- 
aethu yn dda, yn deilwng o barch dau-ddybl- 
yg; yn enwedig. 1. rhai sydd 1m poeni yn y gair 
a'r athrawiaeth. 


| Mewn dieihydwdd i ; henuriaid, fc Act. 11. 30. 14. 23. 
Nia oes gwahaniaeth rhwng swydd henuriaid a swydd esgob- 
'iôn, onide buasai yr Apostol. yn gosod i lawr gymmwysiadau 

. henuriad, fel y gwnaeth yr eiddo esgob. Pen. 8. Y mae'r 

LrLYFum V, R4 


g82 1 TIMOTHEUS. PEN. v. 


un rbyw bersonau'yn cael eu galw yn henuriaid, ac yn esgob- 
ion. Act.20.17,28. 'Tit.1.5. Gwaith perthynol i henur. 
iaid ydyw llywodraethu, gan fwrw golwg ar braidd Duw. 1 Pet. 
$. 2. Y maent yn flaenoriaid, Heb. 13. 17. Rhuf, 12. 8, 
1Thess. 5.12. Mae llywodraethu yn dda yn cynnwys arfer 
llawer o gallineb, addfwynder, ffyddlondeb, a diwydrwydd yn 


y gwaith. Y mae'r cyfryw yn deilwng o barch dau-ddyblyg. 


Mae'r geiriau dau-ddyblyg yn cael eu harfer ìi osod allan gyf-: 
lawnder o beth. 2Bren. 2. 9. Esa, 40.2. Jer, 16.18. 17. 
18. Zec.9.12. Mae'r parch sydd yn ddyledus i henuriaid 
ŷn cynnwys cyfrannu yn haelionus a dirwgnach tu ag at eu 
cynnaliaeth cysurus, Wrth y gair a'r athrawiaeth y mae i ni 
ddeall yr efengyl. Y mae ymboeni yn y pethau hyn yn: €yn- 
nwys pregethu yr efengyl yn llafurus ac yn ddiwyd, Mae 
pregethiad y gair yn gofyn llawer o boen a llafur, wrth ddar- 
llen, myfyrio, a thraddodi y gwirionedd. Mae'r gair a gyf- 
ieithir ym enwedig, yn aml yn han ei gyfieithu yn bennaf. Act. 
20,38. 26.3. Phil.4.22. 2Pet.2.10. Yr oedd yr henuriaid 
yn deilwng o barch dau-ddyblyg yn bennaf am eu bod yn ym- 
boeni yn y gair a'r athrawiaeth. Y mae pregethu yr efengyl a” 
waith. mwy, godidog a “PRO nâ UON mr 
i HR du ï 
IS. Canys y mae yr 'Ysgrythyr yn dywedyd, 
Na chau safn yr ŷch sydd yn dyrnu yr ŷd: ae, 
Y mae yg gweithiwr yn WHO” ei gyflog. Wig td 
hay 
|X mae'r Ysgrythyr, yr hon a “gyfeiria yr Apostol atti ar 
lawr yn Deut. 25. 4... Yno. yr oedd Duw wedi dywedyd wrth 
yr Israeliaid, Na chau safn yr ch sydd yn dyrnu. Yr oedd: y 
dywediad yn dangos, nid yn unig gofal Duw dros ychen, ond 
ei ofal, hefyd, dros gynnaliaeth gweinidogion yr efengyl. 
Gwel ìCor.,9. 9. Mae'r Apostol, gan hynny, yn crybwyll 
hyu i gadarnhau yr,hyn a ddywedasai. yn. Adn.. Hn yd 
perthynas ì gyfrannu tu ag at gynnaliaeth henuriaid, Yn 
rhesymoldeb hyn yn ymddangos ymhellach, wrth ystyried fod 


y gweilhiwr yn haeddu ci gyflog. Nid gweithred o elusen-.. 


garwch ydyw cynnaliaeth gweinidogion yr efengyl, ond gweith- 
ged o gyfiawnder. Y mae cymmaint o ddyled ar eglwysi i 


gyfrannu tu ag at gynnal eu gweinidogion ag ydyw.ar feistri 


dalu cyflog i'w was, Yr oedd yn, bechod nid,bychan i.attal 


Y â 
Myn Yb 


PEN. . î TIMOTHEUS. 683 


“cyflog y gweithiwr, Lef, 19. 13. Yr oedd yn orthrymder, 
.Deut. 24. 14, Y maê pregethu yr efengyl yn waith; 2 Tim. 
4. ô. a gweinidogion y gair yn weithwyr. Mat. 9. 97, 36... Pan 
ddanfonodd Crist ei ddisgyblion i bregethu yr efengyl, dywed- 
odd nad oeddynt ddinì i wneuthur bynny ar eu traul eu hunoîn. 
-Mat, 10. 10, Luc 7. 10, Gwel hefŷd 1 Cor. 9. 4—14; Gal. 
6: 6. eu 2.29. : 


19 Yn erbyn henuriad na YF achwyn, 
'oddïeithr dan ddau neu dri o dystion. 


: Y mae'r Apostol, ymma yn cyfarwyddo Tintouseu pa 
fodd i ymddwyn pan fyddai achwyniadau yn cael eu dwyn yn 
erbyn henuriad, Yn erbyn henuriad na dderbyn achwyn, oddi- 
eithr dan ddau neu dri o dystion. Yr oedd swydd henuriaid o 
:gymmaint pwys, fel ag y byddai yn anaddas i dderbyn un rhyw 
“gyhuddiad yn eu herbyn, oddieithr i hynny gael ei gadarnhau 
_ .gan ddau neu dri o dystion credadwy. Byddai llawer yn barod 
i ddywedyd pob dryg-air am y gweinidogion ffyddlon a'u díg- 
_-ìasent â'u hathrawiaeth a'u rhybuddion. Nid oedd, gan hynny, 
dywediad dim ond un dyn yn eu herbyn, i gael eì gredu, gan 
ma fyddai hynny yn Tyd o RED yn FTba eu swrtliddy- 
“wediad hwy. 
90 Y rhai sydd yn. pechu, cer ydda y 'ngŵydd 
Woirb; fel y byddo ofn ar y lleill. 


Ond os byddai sicrwydd yn eael ei roi fod yr achwyniad 
“yn erbyn henuriad yn wirionedd, cynghor yr Apostol ydŷw, Y 
' rhaì sydd yn pechu, cerydda y'ngêydd pawb. Yr oedd eu cer- 
ydd i fod mewn cyferbyniad i fawredd eu bai, yr hyn fyddai 
yn fwy yn swyddogion eglwysig ar gyfrif anrhydedd eu swydd, 
eribydrwydd eu siampl, a'r achlysur a roddai bynny i elynion 
crefydd i gablu, Yr oedd eu cerydd i fod yn llym ac yn gy- 
hoeddus, nid yn unig fel y byddai cywilydd arnynt hwy eu 
_ “hunain o'u bai, ac edifarhau am dano, ond hefyd, fel y byddo 
ofn ar y lleill. Fel y byddai eraill i weled nad oedd nac 
urddas na swydd a allai ddiogelu rhai rhag cerydd, ac fel 
y byddai iddynt ochelyd mw un frosedd, a êlysgi bod yn dw 
“gwiliadwrus. 


664. 1 TIMOTHEUS. PEN, V.. 


21 Gorchymyn yr ydwyf ger bron Duw, a'r 
Arglwydd lesu Grist, a'r etholedig engelion, 
gadw o honot y pethau hyn heb ragfarn, heb. 
RHUN dim o gyd-bartïaeth. 


i I'r diben i argraffu mawr bwys yr hyn a ddywedasai, ar 
feddwl Timotheus, ac i'w annog i ymddwyn mewn cyferbyniad 
ì hynny, y mae 'r Apostol yn y modd mwyaf difrifol yn ei rwymo 
ï gyflawnu ei ddyledswydd ger bron y tystion mwyaf pwysig a 
allasai feddwl am danynt. Gorchymyn yr ydwyf ger bron Duw, 
a'r Arglwydd Jesu Grist, a'r etholedig angylion. Mynych y 
mae'r Apostol yn arfer y dull ymma o ddangos gwirionedd a 
phwys yr byn fyddo ganddo mewn llaw. Gwel Gal. 1, 20. 
Phil. 1. 8, 1 Thess. 2. 6. 5.97, Pen, 6. 19. Mewn perthynas 
i'r angylion, gwel Pen. 3.16. Mat. 1.20. Mae'r angylion a 
gadwasant eu dechrenad yn etholedig, am fod Duw wedi dewis 
eu cadw a'u cadarnhau mewn cyflwr o sancteiddrwydd, ac y 
mae liefyd yn eu dewis i fod yn ysbrydion gwasanaethgar iddo. 
yn y gwaith o waredu pechaduriaid. Heb. 1.14. Yr oedd 
'Timotheus ì gadw y pelhau hyn heb ragfarn, heb wneuthur dim 
o gyd-bartiaeth. Yr oedd eì holl ymddugiad yn yr eglwys i fod 
yn ddi-duedd, ac yn ddi-dderbyn wyneb, Nid oedd i farnu yn. 
fyrbwyll heb gymmeryd amser i chwilio i mewn i achosion. A. 
phan yn cael ei alw i chwilio a barnu mewn perthynas i osodiad. 
swyddogïon, a ' cherydd eglwysig, yr oedd i ofalu na fyddai 
tymmerau cnawdol, nag ysbryd partïaeth da yn ei ŵyro. 
oddiar lwy Br ei ddyledswydd, cc 


99 Na diledi ddwylaw yn NN ar cio ac | 
nâ fydd gyfrannog o beehddin' rhai ers cadw « 
dy hun. yn bur, Lefi 


Wed IAU 
hM ŵn perthynas i i — Uesïeau a Pen. 4, 14... 
Ac 6.6. Yr oedd Timotheus i ofalu na fyddai yn-gosod rhai 
yn y weinidogaeth yn fyrbwyll, heb edrych i mewn i'w cymmwys- 
iadau, Na ddod ddwylaw yn ebrwydd ar neb, Yr oedd yn 
ofynnol i gymmeryd amser i adnabod dynion cyn iddo eu gosod 

mewn swyddi eglwysig, Yr oedd.hyn o bwys, fel na fyddai yn 
gyfrannog o bechodau rhai. eraill. Os byddai yn fyrbwyll i osod 
personau anaddasi fod yn swyddogion, byddai v canlyniadau | 


PEN,V.. - 1 TIMOTHEUS. ' 6ô5 


'drwg o hynny. i fesur, o'r hyn lleiaf, yn gyfrifol iddo ef, am na 
chymmerasai amser i ymofyn, yn ddiwyd, pa fath rai oeddynt, 
Gyda golwg ar hyu yr oedd i gadw ei hun yn bur, Trwy iddo. 
ymgadw at y rheolau gosodedig yn y Llythyr hwn, ni fuasai gan 
neb je ì feio armo am bechodau rhai eraill. 


_23 Nac ( ŷf ddwfr yn hŵy; eithr arfer ychydig. 
win, er. yn dy gylla, a'th fynych wendid. 


1 (Tra, yr edddrTugobou yn gofalu am eraill, nid oedd i fod | 
yn ddiofal am dano ei hun. Y mae'r Apostol yn golygu y 
gallasai gair o gynghor mewn perthynasi'w iechyd fod o lesiddo, 
Yroedd llafur Timotheus yn y weinidogaeth o bwys mawr yngolwg 
yr Apostol, fel ag y mae'n amlwg oddiwrth. Phil. 2. 19,922. 
Gallasai feddwl y gwnaethai ei lafur a'i ymdrech gynnyddu ei 
fynych wendid, a thrwy hynny leihau ei ddefnyddioldeb a byr- 
hau ei einioes. Y mae lle i feddwl y dylid darllen yr adnod 
hon mewn eromfachau, i gyssylltu yr adnod o'r blaen â'r un sy'n 
dnand dg i 


94 Pechodau ga ddynion Cd, amlwg. o'r: 
tiah yn rhag-flaenu i farn; eithr rhai sydd yn 
eu ydd hefyd. 

yd '$ «y ŷ 

Yn Ada 99, yr aed yr Apostol wedi rhoi. Timotheus ar 
ei acbiliad i i beidio bod yn fyrbwyll yn neillduo rhai swyddau 
eglwysig. Y mae ymma yn rhoddi rheol iddo, wrth yr hon y 
gallai wybod cymmwysiadau ac addasrwydd y rhai a fynnai efe 
iddynt gael eu neillduo yn 'swyddogion. Pechodau rhyw ddynion 
sydd amlwg. o'r blaen, yn rhag Âlaenu i i farm. Mae beiau rhai 
mor gyhoeddus, ac eglur, fel ag y maent yn arwain y meddwl i 
farnu yn gywir am y personau, heb wneuthur un math o holiad, 
Yr oedd y rhai hyn i gael eu gwrthod yn ddioed. Am eraill, y 
mae'r Apostol yn dywedyd, eithr rhai sydd yn eu canlyn hefyd. 
Mae pechodau rhai dynion yn fwy cuddiedig nâ'r eiddo eraill, 

ac felly yn gofyn mwy o amseri chwilio i mewn iddynt a phrofi 
eu hymddugiadau. O herwydd hyn byddent, weithiau, yn 
debyg o gael eu.gosod mewn swyddi cyn i'w beiau dd'od i'r 
—_ ac am hynny yroedd o bwys neillduol i bridip bod yn 
fyrbwyll i'w neillduo yn swyddogion, 


-686 1 TIMOTHEUS. PN. Yi. 


25 Yt un ffunud BYR y mae gweithredoedd 
'da yn amlwg o'r blaen; a'r rhai sydd amgenach, 
nis is gellir eu ì €utfdio: 


Yn yr un modd ag yr oedd yr Wei wedi sôn am bethôdau 
rhyw ddynion, y mae gweithredoedd da yn amlwg o'r blaen, 
;Y mae addasrwydd a chymmwysiadau rhai i'r weinidogaeth yn 
ymddangos ar unwaith heb un math o holîad yn eu cyleh.. Ac 
er y gallai cymmwysiadau eraill ddim bod mor amlwg ar yr 
'olwg gyntaf, etto nis gellir eu cuddio, Trwy ymofyniadau di- 
wyd a di-duedd byddai modd eu hadnabod, a gweled eu haddas- 
rwydd; ac felly fe fyddai Timotheus ac eraill yn cael eu gallu- 
| ogi i wybod pwy MM a phwy na fyddent, yn addas. ì fod 
yn adra IW 


PENNOD VI. 


NYNNIFER ag sydd LEAN dan yr 

«./ iau, tybiant eu meistriaid eu hun yn deil- 

wng o bob anrhydedd; fel na chabler enw Duw, 
a'i BYN WTREtR ( Phfieio 


mi? 

'Yr oedd rhaì gweision yn Ŵeglŵyg Ephesus wedi eu iie: i 
'yŷdd-did yr efengyl. Eph. 6. 5. Gyda golwg ar y rhaî hyn y 
'mae'r Apostol yn dywedyd, Cynnifer ag sydd wasanaethwyr dam 
jr iau, tybiant eu meistriaid eu hun ŷn deilwng o bob anrhydedd. 
'Y mae'n debygol y gallai fod y gau athrawon Iuddewaidd, Pen. 
1. 3. yn gwneuthur cam-ddefnydd o'r hŷn a ddywedasìd yn 
'nghyfraith Moses mewn perthynas i ollyngdod caethion, âc 
ŷn meddwl ŷ dylai rhai dan ìau Crist gael eu rhyddliau oddiwrth 
ìau gwasanaeth dynion. Ymma y mae'r Apostol yn gwrth- 
'wynebu yr athrawiaeth hon, fel ag y mae'n pynnrsr o ydi 
&fnrywiol fannâu eraill, 1 Cor. 7. 20—22, Col. 39. 22... Er 
y gallent fod dan iau meis(riaid: anghrediniol, annuwiol, nid 
“oedd bynny, yn y mesur lleiaf, yn gwreuthur eu: rhwymau i i'w 
gwasanaethu yn llaî, ac nid oeddynt; ar gyfrif ŷn y “bydy” ì 


PEN. VI. 1 TIMOTHEUS. Gn; 


attal oddiwrthynt y parch a'r anrhydedd oedd yn ddyledus 
iddynt eu rhoi. Rheswm yr Apostol dros hyn yw, fel na chabler 
enw Duw, a'i athrawiaeth. Trwy fod caeth-weision a broffes“ 
ent yr efengyl yn gwrthod rhoi parch dyledus i'r rhai ag oedd 
yn eu llywodraethu, buasai eu meistriaid yn barod i briodoli eu 
hymddugiad i egwyddorion yr efengyl, ac felly buasai enw 
Duw, awdwr yr efengyl, yn cael ei anmharchu, ac athraw. til 
yR efengyl yn cael ei diystyru. 


2 A'r rhai sydd â meistriaid ganddynt yn 
eredu, na ddïystyrant Alwgynf, o herwydd eu bod 
yn frodyr; eithr yn hytrach gwasanaethant 
hwynt, am eu bod yn credu, ac yn anwyl, yn 
gyfrannogion o'r llesâd. Y pethau hyn dysg, 
a chynghora. 


I'r diben i egluro ei feddwl, yn mhellach, mewn perthynas 

ì wasanaethwyr, y mae'r Apostol yn dywedyd, A'r rhai sydd â 
meistriaid ganddynt: yn credu, ma ddiystyrant hwynt, o her- 
wydd eu bod yn frodyr. Nid oedd caeth-weisioni feddwl bod 
eu meistriaid, er yn gredinwyr, dan rwymau i'w rhyddhau, nac 
i feddwl eu bod yn gydradd â'u m€istriaid, yn unig am eu bod. 
yn frodyr iddynt yng Nghrist; oblegid, er fod credinwyr yn. 
gydradd mewn breintiau ysbrydol, nid ydynt felly mewn am- 
gylchiadau tymhorol. Am hynny mae'r Apostol yn gorch- 
_ymmyn, eithr yn hytrach gwasanaethant hwynt. — Yn lle cefnogi 
gweision mewn anufudd-dod, y mae'r efengyl yn eu gwneuthur 
yn fwy.ffyddlon a chydwybodol, Y mae'n galendid iddynt 
fod yn fwy diwyd, os bydd eu meistriaid yn credu, Yn ol 
y byddo eu meistriaid yn cyfrannogi o ysbryd yr efengyl, hwy 

ymddugant tu ag at y rhai sydd danynt gyda mwy o deimlad, 
a byddant yn barod i'w rhyddhau pa bryd bynnag y teilynga 
eu gwasanaeth y fath fraint. Yr oeddynt i fod yn ffyddlon i 

wasanaethu, am fod eu meistriaid crediniol y» anwyl gan Dduw, 

yn wrthddrychau ei dragywyddol gariad, ac yn gyfrannogion 

o'r llesâd.. Yr oeddynt yn- etifeddion i Dduw, ac yn gyd-eti- 

— feddion â Christ: ac y mae meistriaid a gweision ì fod yn gad- 
wedig yn yr un llwybr. Act.15.11. Yr oedd Timotheus î 
ddysgu y pelhau hyn, trwy egluro yr hyn ag oedd deddf ac 
efengyl. yn. em ddymedgddnbegn perthynas. i. “dylediogdd z'^ 


668 1 TIMOTHEUS. P&N, v1, 


gweision, Yr oedd hefyd i gynghori aelodau yr eglwys i ym- 
ddwyn yn ol y cyfarwyddiadau cynnwysedig yn y Llythyr hwn, 
ar gyfrif eu mawr bwys, a'r canlyniadau niweidiol o'u my mynn 


3 Od oes neb yn dysgu yn ed ac heb 
gyítuno âg iachus eiriau ein Harglwydd Iesu 
Grist, ac â'r athrawiaeth sydd yn ol duwioldeb; 


Gan fod yr Apostol wedi eynghori Timotheus, Adn, 2. i. 
ddysgu y pethau hyn, y mae'n cymmeryd sylw o'r rhaì oedd- 
ynt yn dysgu yn amgenach. Yr oedd rhai yn eglwys. Ephesus 
yn dysgu yn Wii yndbl athrawiaeth yr efengyl, Peu, 1.3. 
Yr oeddynt yn haeru nad oedd caeth-weision crediniol-ddim dan 
rwymau i wasanaethu eu meistriaid, ond y dylent gael eu rhydd- 
hau, yn ddioed, o dan yriau. Ond, mae'n ddiammau y buasai 
y fath ofynniad yn creu terfysg, ac annhrefn nid bychan, yn y 
wladwriaeth, yn cynnyrfu eiddigedd llywodraethwyr gwladol, 
ac yn foddion neillduol i attal cynnydd a llwyddiant yr efengyl. 
Er y dylid cofio fod egwyddorion deddf ac efengyl yn llwyr 
wrthwynebol i gaeth-wasanaeth, ac y bydd hynny yn sicr o 
gael eì ddiddymu, yn ol fel byddo egwyddorion efengylaidd yn 
ymledaenu. Am y rhai oedd yn dysgu yn amgenach y Sn 'r 
Apostol yn dywedyd, nad oeddynt yn cyltuno âg iachus eiriau ein 
Harglwydd Iesu Grist. Mae'r gair sydd ymma am eiriau yn: ar- 
wyddo gorchymynnion. Mae rhai heb fod yn cyttuno â gêir- 
iau yr Arglwydd lesu, yn cynnwys nad ydynt yn, cyd-ymffurfio 
â'i orchymynnion. Geiriau iachus ydynt am eu bod Uy bur: a 
dilwgr, yn tueddu at feddyginïaeth yr enaid, ac yn 'dwyn y 
pechadur i fwynhad o iechydwriaeth dragywyddol. 4) 
2Tim. 1. 13. 4.93. Tit.1.9. 2,1. Am ddurioldeb, gwel 


' Pen,4.7. Mae athrawiaeth yr efengyl yn ol duwioldeb am mai 


Duw ydyw ei hawdwr, am ei bod yn gyd- fynedol â'i ewyllys, 
ac am ei bod yn dysgu dynion i fyw yn dduwiol Br y Sy iei yt 
yrawr lion, Tit. 2. 12. 


se 


WR 
4 Chwyddo. y mae, heb wybod. dim, eithr 
ammhwyllo ynghyleh, cwestiynau, ac ymryson 
ynghylch geiriau; o'r rhai y mae cenfigen, awyr 
'ryson, cableddau, drwg-dybiau, yn dyfod. Tese 


PN. Yr. 1 TIMOTHEUS. 689 


Yr achos fod neb yn dysgu yn amgenach, ydyw, eì fod yn 
chwyddo. Balchder oedd yn peri fod neb heb gyttuno ag iachus 
eiriau ein Harglwydd Iesu Grist. Gwel Pen. 3. 6. . Achos arall 
o hyn ydoedd anwybodaeth, Aeb wybod dim. Gwel Pen. 1. 7. 
Nid oedd y gau athrawon yn gwybod nac am yr hen oruchwil- 
iaeth nac am yr oruchwiliaeth newydd, er eu bod yn cymmeryd 
arnynt wybod y naill a'r llall o honynt. Mewn perthynas i bob 
un o'r rhai 'n, mae'r Apostol yn dywedyd ei fod yn anmhwyllo 
ynghylch cwestiynau. Yr cedd yn ymddwyn fel dyn wedi colli ei 
synwyrau, neu ddyn mewn clefyd, a fyddo yn gwallgofi, yn 
dywedyd pethau disynwyr, heb fod yn ei iawn bwyll, _ Yr oedd 
yn ynfydu ynghylch cwestiynau ffol, diles, mewn perthynas i 
gaeth-wasanaeth, a pharhad yr hen oruchwiliaeth. Gwel Pen. 
1:4. Tit.3:9. Nid rhyfedd fod y cyfryw yn ymryson ynghylch 
geiriau. Yr oedd yn gofalu mwy am eiriau nag am olygiadau, 
yn arfer. geiriau disynwyr, ac yn galw ar eraill, mewn dull ym- 
ryson-gar, i wneuthur arferiad o'i eiriau gwag a diles. I ddang- 
es y drwg o hyn y mae'r Apostol yn dywedyd, 'O'r rhaî y mae 
cynfigen, ymryson, cableddau, drwg-dybiau, yn dy rfod. Mae 'r 
cwestiynau ffol a enwyd, a'r ymryson ynghylch geiriau, yn achos 

_ o gynhyrfu cyníigen, ac ymrafaelion digofus am fuddugoliaeth 
Ŵ goruchafiaeth, tra maent ar yr un pryd, yn peri dynion i arfer 
gogan-eiriau yn eu dadleuon, a bod yn enllibaidd, ac felly yn 
achos o greu amheuon disail nad yw ce ge yr efengyl y» 
— eael ei chredu a'i chofleidio. 


'6 Cyndyn ddadleu dna Lyd eu 
_ meddwl, heb fod y gwirionedd ganddynt; yn 
en mai elw yw duwioldeb: eilia oddiwrth id 


iy gys ndd 


nt mae cwestiynau ac ymrysonau. mewn crefydd yn peri 

“Cynd n. ddadleu dynion llygredig eu meddwl. Yr oeddynt yn 

, gyrru dynion. pen-boethlyd, cyndyn, a chnawdol, i gecru ac 

ymddadleu yn ffol, yn wyllt, ac yn wrthun, heb un achos yn y 

byd am hynny. Yr oedd y fath ymddugiad yn difetha amser, 

” ac) yn peri niwed mawr i grefydd Crist. Yr oedd y dynion hyn 

: “heb fod, y gwirionedd ganddynt. : Er cymmaint eu swn yr oedd- 

“ynt yn. gwbl amddifaid o wir wybodaeth ac o iawn olygiadau 

mewn. perthynas i i'r efengyl; ac nid oeddynt yn cael eu llywc odr- 
Lryrn V, “S4 


690 1 TIMOTHEUS. PN. vr. 


aethu gan wirionedd, yn eu hymddugiadau, ond â cheìwydd a 
rhagrith. Fel prawf o hyn yr eeddynt yn tybied mai elw yw 
dweioldeb. Am dduwioldeb, gwel Adn. 38.. Yr oedd y dynion, 
llygredig hyn yn tybied mai enwau am yr un peth ydoedd elw a 
duwioldeb, ac yn barnu mai yr hyn a ddygai iddynt fwyaf o elw 
daearol ydoedd y grefydd oreu. Yn ganlynol, y mae'r Apostol 
yn eynghori Timotheus 4 gilio oddiwrth y cyfryw. _ Yr oedd, ar 
bob cyfrif, i sefyll draw oddiwrth y fath athrawon penrhydd ac 
annuwiol; a pheidio ymgyfeillachu, na threulio ei amser i ym- 
ddadleu â hwynt. ' 


6 Ond elw mawr yw duwioldeb gyd i â bodde. 
lonrwydd. sian diad 


Y mae duwioldeb yn cynnwys ymddiried yn Nuw, ymos- 
tyngiad i'w ewyllys, gobaith am wynfyd mewn byd arall, ac 
ymdrech parhaus i ryngu eì fodd. Gwel ymhellach Pen. 4. 8. 
Y mae'r gair am foddlonrwydd yn arwyddo digonoldeb. - 2 Cor.; 
9.3. Nid yw boddlonrwydd y credadyn ddim yn anghysson-â 
theimlad o anghysur ei sefyllfa; ond y mae yn cynnwys llawen- 
ydd y meddwl yn y mwynhad o'r hyn sydd yn atteb i'w angen; 
cymmedroldeb dymuniadau am bethau'r bywyd.hwn; a thawel- N 
wch yspryd yn wyneb yr hyn oll a gymmer le yn nhrefn rhag- 
luniaeth. Gen. 81. 11. 1Sam. 3. 18. Phil. 4. 11. Y mae 
duwioldeb yn e/w mawr am ei fod yn gwneuthur dyn yn foddlon 
yn mha gyflwr bynnag y byddo. Mae'r gair am elw yn ar- 
wyddo ffordd, mynedfa, neu rhyd, am mai elw neu gyfoeth 
sydd yn gwneuthur pethau yn gyrraeddadwy.. Duwioldeb ydyw 
y fordd i foddlonrwydd; ar hyd ; y. ffordd. ymma y mae i ni 
fyned ì gaffael boddlonrwydd, ac ni thramwyodd neb y rhyd 
hwn heb feddiannu yr elw mawr Ra HYF Gr Diar. 15. 16. 


7 Canys ni ddyg: casom ni. ddim A r. byd, Hu 
eglur yw na allwn ddwyn ou allan cwdd yN 
4 4 
Dylem fod yn foddlon, Canys ni Yard ni ddim â'r byd. 
Yn noeth y daethom i'r byd, Job. 1.21. Preg. 5. 15. ac nid 
oes gennym ddim o'n heiddo ein hunain ond yr hyn a welo yr 
Arglwydd yn dda ei gyfrannu. Dylai hyn ein gwneuthur. yn. 
ddiolchgar i Dduw am ei roddion, a pheidio grwgnach yn erbyn 
ei drefniadau; yn enwedig wrth ystyried mai eglur yw na allwn 


PEN. VI. 1 TIMOTHEUS. 691 
k 


ddwyn dim allan chwaith. Y mae ystyriaeth o hyn yn ein dysgu 
i beidio galaru yn anghymmedrol pan yn cael ein difeddiannu o 
ryw gysuron; i beidio caru pethau darfodedig yn ormodol, 
Heb.13.5. peidio bod yn ynfyd awyddus i gynnyddu ein medd- 
iannau, nac arfer un rhyw foddion anghyfreithlon i gael mwyn- 
MR o un yr ddaioni amserol. 


8 eat o bydd gennym ymborth a dillad, ym- 


| Vaddfon wu ar hynny. 


I ragflaenu dymuniadau anghymmedrol mewn perthynas i 
bethau afreidiol, y mae'r Apostol yn dywedyd, Ac o bydd gen- 
nym ymborth a dillad, ymfoddlonwn ar hynny. Y mae'r gair a 
gyfieithir dillad, yn cynnwys, hefyd, Mely; am ei fod yn ar- 

wyddo gorchuddiau o bob math. Pabam gan hynny, y gofidia 


neb ei hunan i bentyrru cyfoeth? Yr unig beth tymhorol sydd 


arnom ei eisiau ydyw. ffordd rydd ddirwystr ir wlad sydd fry: a. 
gwaith ffol ydyw ymrwystro â maglau y bywyd hwn. Gan fod 
holl betbau da y bywyd hwn yn ansicr, gan na el)ir eu mwyn- 


“hau ond,dros ychydig, a chan na allwn eu dwyn allan o'r byd, 


os bêld cyfreidiau natur gennym, dylem ymfoddloni: canys, 


pa faint. bynnag o bethau'r byd fyddo yn ein meddiant, rhaid 


eu gadael i gyd; ac am hynny, mae'n eithaf ffol llafurio am 
danynt, ac esgeuluso iechydwriaeth yr enaid. Mat. 6. 31, 33, 
Ioan 6. 27, 

WY AU A nm 
9. Ond y rhai sydd yn ewyllysio ymgyfoeíh- 
ogi, sydd yn syrthio i brofedigaeth a magl, a 
llawer o chwantau ynfyd a niweidiol, y rhai sydd 
yn boddi dynion i ddinystr a cholledigaeth. 
ed Mae. rhai, yn lle ymfoddloni ar roddion rhagluniaeth, 


ewyllysio ymryfoethogi. Y maent wedi penderfynu, doed a ddelo, 
i fod yn gyfoethogion. Trwy ymlid ar ol cyfoeth yn y dull 


| ymma, nid rhyfedd eu bod yn syrthio i brofedigaeth a magl. Y 


neb a roddo ei oglud ar gyfoeth a syrth; Diar, 11. 28. a'r neb 
abrysuroi fod yn gyfoethog, ni bydd digerydd. Diar. 28. 20. 
Bydd y cyfryw yn debyg o.arfer moddion angh»freithlon i 
gaffael golud. Esa. 5. 8. Iazo 5.4. Syrthiant hefyd i lawer 
o chwantau ynfyd a niweidiol. Byddant yn ymddwyn islaw dyn 


692 1 TIMOTHEUS; PEN, vI. 


oliaeth trwy arfer moddion cywilyddus i gynnyddu eu cyfoeth; 
a hwy arferant fesurau tu ag at hynny, a fyddont yn debyg o: 
dynu arnynt eu hunain ddinystr buan. O herwydd y mae'r 
chwantau byn jm boddi dynion i ddinystr a cholledigaeth. Y 
maent yn suddo dynion i ddistryw yn y byd ymma, ac i dragy- 
wyddol ddinystr mewn byd arall... Gwedi cael eu gyrru gan eu - 
chwantau i ymlid ar ol gwag eilunod cyfoeth, fel hyd ymyl 
dibyn, y maent o'r diwedd yn cwympo, bendramwnwgl, í 
lyngclyn, lle maent yn suddo mor ddwfn, fel ag y maent yn 
gwbl golledig. 


10 Canys gwreiddyn pol drwg yw arian-gar- 
wch: yr hon, a rhai yn chwannog Addo hwy a 
gyfeiliornasant oddiwrth y ffydd, ac a'u. gwan- 
asant eu hunain â llawer o ofidiau... 


Mae'r Apostol ymma yn rhoì rheswm pa'm yr od efe 
wedi dywedyd mor lym yn erbyn cybydd-dod; Canys gwreiddyn 
pob drwg yw arian-garwch. Nid yw arian ynddo ei hun yn 
ddrwg; ond cariad atto. Gall dyn fod yn arianog, ac nid yn 
avian- gar, fel y gall fod. yn arian-gar, heb fod yn arîanogu Y 
mae arian-garwch yn cynnwys cariad at arian êr ei fwyn” eihun, 
awydd anghymmedrol am ei gael, a bod dyn yn cael ei lywodre 
aethu yn mhob peth gan awydd i gynnyddu eì olud. Y maeei 
ddrwg yn ymddangos wrth ystyried y siamplau o'i niwed a geir 
yn y gair. 1Bren. 21.19. Mat. 26.15. Ymaeeiddrwgi'w 
wcled yn yr effeithiau sydd yn ei ganlyn; sef profedigaeth a magl, 
dinystr a. cholledigaeth.. Adn. 9. Y mae arian-garwch yh 
dymer mor lygredig fel ag y mae yn dallu deall a rheswm dyn, 
i'r fath raddau ag i beri iddo feddwl cael lleshad lle nid oes 
ond colled, ac i feddwl bod ennill lle mae dinystr. Y mae'r 
dymer lion, hefyd, yn gwneuthur dyn yn ddi-ddefnydd i eraill. 
Y mae'r cybydd yn ddi-leshad i bawb; fel y ddaear, y dywed 
yr Apostol, sydd yn yfed y gwlaw sydd yn mynych ddyfod arni, 
ond yn dwyn drain a mieri. Mae arian-garwch yn gwneuthur 
dyn, nid yn unîg yn ddi-ddefnydd, ond hefyd yn dra niweidiol i 
ddynolryw, Er mwyn arian efe a fradycha ei gyfeillion, efe a 
dwylla ci gymmydogion, ac efe a niweidia bawb sydd yn dal 
perthynas ac ef, Y mae arian-garwch yn eilun-addoliaeth. 
Kph.5.9,5. Arian y mae'r cybydd yn ei addoli, yn ei garu. 


PEN. VI, 1 TIMOTHEUS. 6093 


yn bennaf, ac yn eî ddewis o flaen pob peth arall. Ei ddiben 
pennaf a diweddaf ydyw; ei fywyd, ei obaith, a'i oll yn oll, 
Nid rhyfedd fod rhai dan lywodraeth y fath dymer wedi cyf- 
eiliorni oddiwrth y ffydd. Yr oedd yr athrawon cybyddlyd yn 
eglwys Ephesus yn dysgu dynion i feddwl mai er mwyn cyn- 
nyddu eu golud y dylent fod yn grefyddol, a thrwy hynny yr 
oeddynt yn cefnogi eraill ì farnu ac i ymddwyn yn groesi 
athrawiaeth a rheolau yr efengyl. Wedi cyfeiliorni oddiwrth y 
ffydd, hwy a'u gwanasant eu hunain â llawer o ofidiau, Fel dyn 
wedi syrthio i ddrain a dyryswch, yr oeddynt yn llawn clwyfau 
a doluriau o wadn y troed hyd goryn y pen; wedi tynu eu hun- 
_ ain i flinder a gofid, trwy eu hawydd am olud; ac yr oedd: 
' ynt yn dioddef yr arteithiau trymmaf mewn eanlyniad i'w 
hysfydrygddo: 


1 Eithr tydi, gwr Duw, ebe y pethau 
hyn; a dilyn gyfiawnder, duwioldeb, y 
cariad, amynedd, addfwyndre. 


Yn ol arferiad. yr hen Deiieleat, y mae'r Apostol yn 
siel gyfaill, fel gwr Duw. Gwel 2Bren.1.9. Yroedd 
Timotheus yn wr Duw am ei fod wedi cyflwyno ei hunan at ei 
wasanaeth, ac am ei fod wedi cael ei osod yn gennad, gan 
, Dduw, at bechaduriaid. Ei ddyledswydd fel y cyfryw oedd 
gochelyd y pethau hyn. . Yr oedd eì berthynas â Duw, a'i waith 
fel gweinidog yr efengyl, yn ei osod dan y rhwymau mwyaf i 
fod ar ei ocheliad yn erbyn arian-garwch, a'i ganlyniadau. Yr 
oedd i ffoi oddiwrthynt fel oddiwrth lyngclyn arswydus, lle yr 
oedd llawer wedi cael eu boddi i ddinystr a cholledigaeth. 
Yn lle ymlid ar ol arian a chyfoeth, yr oedd yr Apostol yn ei 
gynghori. ï ddilyn cyfiawnder. Mae hyn yn cynnwys awydd ac 
. ymdrech ìi gydymffurfio â rheolau cyfiawnder, mewn ymarwedd- 

iad didwyll a ffyddlon tu ag at bawb o'n cyd-ddynion. Y mae 
dilyn ffydd yn arwyddo bod yn yr ymarferiad o bwyso ar Grist 
am iechydwriaeth, credu ei addewidion, a bod yn ffyddlon yn 
ei wasanaeth. Y mae dilyn cariad yn cynnwys llettya meddyl- 
iau parchus am Dduw, rhoi ylle blaenaf iddo yn y galon, ei 
ddewis o flaen pob peth arall, awydd i fod yu debyg iddo, ac 
ymdrech parhaus i ryngu ei fodd, Lle mae cariad at Dduw, y 
mae yno hefyd amynedd; Yr hyn a gynnwys bod yn ddioddef- 


694 1 TIMOTHEUS, PEN. YI, 


gar mewn cystudd, ymostwng yn dawel i ewyllys Duw, ac ym- 
gadw rhag grwgnachrwydd, Mae addfwyndra yn cynnwys bod 
yn bwyllog ac yn hwyrfrydig, dewis dioddef yn hytrach nâ 
chyffroia therfysgu, a bod yn barod, bob amser, i gymmodi, 


12 Ymdrecha hardd-deg ymdrech y myâd; ; 
cymmer afael ar y bywyd trai gywyddol; i'r hwn 
hefyd y'th alwyd, ac y proffesaist broffes dda ger 
bron llawer o dystion. 


_ Y-mae'r Apostol yn galw y gwaith ag oedd gan Timo- 
theus ì'w gyflawnu, yn ymdrech, am fod llawer o lafur a gwrol- 
deb yn angenrheidiol i'r eyflawniad o hono, ac am fod llawer 
o elynion a gwrihwynebiadau ar y ffordd. Y mae yn ymdrech 
hardd-deg. mewn cyferbyniad i'r ymrysonau cywilyddus y mae 
yr Apostol yn sôn am danynt yn Adn.4.; am ei fod yn anrhy- 
dedd i ddyn, yn gymmeradwy gan Dduw, ac yn ddedwydd. yn 
ei ganlyniadau, Y mae yn hardd-deg ymdrech y ffydd am mai 

'o blaid ffydd neu athrawiaeth yr gwu y mae yn rhaid ym- 
drechu, am mai yn ol rheolau ffydd, ae o dan lywodraeth ffydd 
yn yr enaid y mae yn ofynnol gwrthwynebu gelynion erefydd. 
Y mae ymdreehu hardd-deg ymdrech y ffydd yn cynnwy 's gwrth- 
wynebu diafol, gorchfyga y byd, croeshoelio'r cnawd, a pheid- 
io digalonni yn pydd y frwydr. Y mae bywyd tragywyddol yn 
wobr i'r rhai a ymdreehant hardd-deg ymdrech y ffydd. Mae 
hyn yn eynnwys cyflawn ryddhad oddiwrth bob peth annym- 
unol, a thragywyddol fwynhad o bob daioni. Y mae dal gafael 
ar hyn yn arwyddo awydd am ei gael, diwyd ymarferiad â phob 
moddion i'w.gael, gosod ar waith ffydd, cariad, amynedd, 
addfwynder, a hunan-ymwadiad, gyda golwg ar feddiannu y 
wobr sydd wedi ei gosod o flaen ymdrechwyr ffyddlon yn yr 
yrfa Gristionogol. Yr oedd Timotheus wedi ei ah i'r mwyn- 
had o fywyd tragywyddol. Y mae.pob.Cristion yn eael ei alw 
yn ngwahoddiadau yr efengyl, Mat. 22.14. ac mewn modd 
effeithiol, pan ag y mae, trwy waith yr Yspryd Glân, yn cael 
ei dueddu i ufuddhau i'r alwad, 1 Cor, 1. 9, 94. Y mae pro- 
ffesu proffes dda yn cynnwys gwneuthur arddeliad cyhoeddus o. 
Fab Duw, fel goruchel Arglwydd, ac fel unig a digonol Wared- 
wri bechaduriaid; a bod bynny yn cael ei wneuthur yn ddi-. 
dwyll, ac yn y fath fodd ag i fod yn gymmeradwy gan Dduw, 


P'EN. VI. 1 TIMOTHEUS, 695 


yr hwn fydd yn sicr o wobrwyo ei ffyddlon weision yn y di- 
wedd. Yr oedd Timotheus wedi gwneuthur hyn ger bron llawer 
o dystion. Yr oedd eglwys Dduw yn dystion o liyn, yr oedd 
y byd, hefyd, yn dyst o'i ymdrech a'i dduwioldeb; a mwy nâ 
hynny, yr oedd angylion Duw, yr oedd Duw ei bihg yu dyst- 
ion. Y mae duwiolion wedi eu hamgylchynu â chwmnwl' a o 
dyna Heb. 12. 1, 


13 Yr ydwyf yn gorchymyn i ti ger nby 
Duw, yr hwn sydd yn bywhâu pob peth, a cher 
bron Crist Iesu, yr hwn dan Pontius Pilat a 
dystiodd broffesdda; 


Yr oedd yr hyn a ddywed iii yr sd Adio 12. o 
bwys neillduol, ac am hynny y mae yn dywedyd, Yr ydwyf yn 
gorchymmyn i tŵ ger bron Duw. Gwel Pen. 5. 21. Nid am 
. fod yr Apostol yn ammau ffyddlondeb ei gyfaill yr oedd yn. 

llefaru fel byn, ond am ei fod yn ystyrïol o dragywyddol bwys 
yr hyn ag oedd efe yn ei ysgrifennu. Y mae Duw yn bywhâu 
pob peth. Efe ydyw awdwr bywyd naturiol, fel Creawdwr a 
Chynnaliwr ei greaduriaid, Nehem. 9. 6. Act. 17. 25—28. 
Efe, hefyd, ydyw awdwr bywyd ysprydol; Eph.2.1. ac efe 
' a fywha y meirw yn y dydd olaf. loan 5. 21. Am Grist Iesu,. 
gwel Pen. 1.1. 5.91. Fe dystiodd Crist gyffes dda dan 
Pontius Pilat, Y miae'r gair epi sydd ymma yn cael ei gyf- 
| ieithu dan, yn arwyddo yn amser. Luc 4.27. Cydmar Marc 
2.26. Act. 11,28. Mat. 1. 11. Pan oedd Pontius Pilat yn 
rhaglaw Judea y darfu yr Arglwydd Iesu dystio cyffes dda, trwy 
bregethu, gwneuthur gwyrthiau, dioddef a marw yn lle pechad- 
uriaid, Mae'n wir hefyd iddo ddwyn tystiolaeth anrhydeddus 
iddo ei bun, a'i ganlynwyr, pan yn sefyll o flaen Pilat, loan 
18. 97. er y gwyddai y byddai hynny yn ei wneuthur yn 
/ agored i gael ei groeshoelio, Yn yr un modd y mae, hefyd, yn 
| gofyn i'w ganlynwyr ei gyffesu ger bron dynion yn ddi-arswyd, 
ac yn addaw y gwna efe eu harddel yn nydd y farn, pan ddôl 
| yn —— ei Dad gyda ei angylion sanctaidd. NL 


14 Gadw. o honot y gorchymyn hwn yn ddi- 
feius, yn ddïargyhoedd, ug ymddgngsied ein 
Harglwydd Iesu Grist: 


696 1 TIMOTHEUS, PEN. YI, 


“Mewn perthynas i'r gorchymmyn. hwn, gwel Pen. l.18. 
Yr oedd Timotheusi gadw y gorchymmyn ymma.. Yr oedd 
gweinidogaeth yr efengyl wedi ei hymddiried iddo, a'i ddyled- 
swydd oedd ei chadw fel trysor yn ddiogel, ac yn ei gweinydd- 
iad yn ddifeius.. Yr oedd i ymgadw oddiwrth gyfeiliornadau, 
a bod yn ddifrycheulyd. Yn y modd hyn fe fyddai j yn ddiar- 
gyhoedd. Ni fyddai gan neb ddim ìi ddywedyd yn ei erbyn am 
gam-ymddugiad, nac am esgeulusdod o'i ddyledswydd, fel 
Cristion, ac fel gweinidog yr efengyl. Yr oedd i ymddwyn fel 
hyn Ayd ymddangosiad ein Harglwydd Iesu Grist. Nid oesi ni 
feddwl fod yr Apostol yn golygu y byddai Timotheus fyw hyd 
ymddangosiad Crist. Ond yr oedd yn golygu y byddai ym- 
ddugiad Timotheus, fel eraill, ar gael yn nydd y farn; canys y 
mae gweithredoedd duwiolion yn eu canlyn; Dad. 14, 13. ac 
y dylai ymddwyn bob amser fel un ag oedd i roddi cyfrif am ei 
oruchwiliaeth pan ddeuai ei Arglwydd i alw am dano i'r farn. 
Neu fe aliai fod yr Apostol yn meddwl y byddai ffyddlondeb 
'Timotheus i gadw yr efengyl yn ddilwgr yn foddion î gynnal y 
yduiynod yn ei burdeb hyd ail ddyfodiad Mab. Duw, 


15 Yr Wn yn ei amserau prïod a Gdbiiido, y 
” bendigedig a'r unig Bennaeth, Brenhin y bren- 
“hinoedd, ac Arglwydd yr arglwyddi; 5 


MU 


I ddangos sicrwydd ymddangosiad. yr Arglwydd. Iesu 
Grist, y mae yr Apostol yn dywedyd, Yr hwn yn ei am- 
| serou prïod a ddengys y bendigedig a'r unig Bennaeth. 
Y mae y gair sydd am Bennaeth yn cael ei gyfieithu. cedyrn, 
Luc 1.62. galluog. Act. 8.27. Rhoddir yr enw i: frenhin- 
oedd a mawrion byd, i arwyddo eu gallu a'u hawdurdod. Mae 
Duw yn unig Bennaeth, am mai oddiwrtho ef, ac. yn ol ei 
ewyllys, y mae pawb eraill yn derbyn ac yn meddiannu eu 
gallu. Y mae yn fendigedig ynddo eì hun, heb fod ; yn _ymddi- 
“ bynnu ar neb o'i greaduriaid am ei ddedwyddwch, Y mae, 
hefyd, yn deilwng o gael ei fendigo gan bawb, am fod gwyn- 
fyd pawb yn deilliaw oddiwrtho, ac am mai lles ei greaduriaid 
sydd ganddo mewn golwg yn mhob peth y mae yn ei wneuthur. 
Brenhin y brenhinoedd ydyw Duw, . Y mae'r enw hwn, a'r un 
canlynol, yn cael eu rhoddi i'r Arglwydd Iesu Grist, .Dad, 17. 
14. 19,16. Gwel Pen. 1.17. Y. mae 'r enw ymma. y» cael 


PEN, YI. 1 TIMOTHEUS, 69 


ei roddi i Dduw am mai oddiwrtho ef y mae brenhinoedd 
daear yn derbyn hawl i lywodraethu, ac iddo ef y maent yn 
gyfrifol am eu hymddugiad. Mae'r enw Arglwydd yn ar- 
wyddo un ag awdurdod ganddo. Y mae Duw yn Arglwydd 
yr arglwyddi, am eu bod oll yn ddarostyngedig i'w awdurdod. 
Pen-llywydd y bydoedd ydyw, ac y mae ganddo hawl:i wneuth- 
ur yn ol ei ewyllys â lluoedd y nef, ac â thrigolion. y ddaear, 
Dan, 4. 95. : 


16 Yr hwn yn unig sydd ganddo anfarwol- 
deb, sydd yn trigo yn y goleuni ni ellir dyfod 
atto, yr hwn nis gwelodd un dyn, ac nis dichon 
ei eled ME Aw y byddo enthawlh a gallu 
îy tragywyddol. Amen. . 


' Y mae anfarwoldeb yn cynnwys rhyddhad oddiwrth farwol- 
ach. Yn y golygiad ymma dywedir y bydd. cyrph y saint i. 
wisgo. anfarwoldeb yn yr adgyfodiad. 1 Cor. 15. 53. Mae 
anfarwoldeb yn. berthynol i Dduw am nad ydyw yn ddarostyng- 
edig i lygredd na marwolaeth, Gwel Pen. 1.17. Efe yn unig 
syd | ganddo anfarwoldeb. Trwy bŷn y gwahaniaethir Duw 
eddiwrth gau dduwiau ac oddiwrth bob. bod creadigol, Efe yn 
unig. sydd ganddo fywyd yn ddiddechreuad ac yn ddiddiwedd ; 
ac er fod bodau era»ill yn ddiddiwedd, y mae hynny i'w briodoli 
ìi Dduw, y! yr! hwn yn unig sydd ganddo fywyd heb fod yn ymddi- 
bynnu ar neb arall. Y mae Duw yn trigo yny goleuni fel nas 
_ gellir dyfod allo. Mae byn yu arwyddo ei fod wedi ei amgylch: 
ynu â'r fath oleuni a gogoniant, fel nad yw yn alluadwy ì neb 
| G o'i greaduriaid agoshau atto; ac am bynny y mae ^r Apostol yn 
dy edyd,. Yr hwn nis gwelodd un dyn, ac nis dichon eî weled. 
Y mae Duw yn ain eU Col. 1.15: am mai Yspryd ydyw. 
Joan. ds 24. Nid yw'r natur Ddwyfol yu weledig î lygaid o 
gawd. — Ees. 93.20. Ni ddarfu y Tad erioed ymddargos yn 
ein. byd. ni; ; Deut. 4. 12, 15. loan 1. 18. 1loan 4. 12, 90, 
ac nid yw byth i i gael ei. amgyffred ì i berffeithrwydd gan neb o'i 
— greaduriaid, Mae'n debygol mai y Dnwdod yn Dad, 'Mab, ac 
Ysbryd Glân, sydd gan yr Apostol mewn golwg yn y geiriau, gan 
| fod y pethau crybwylledig yn briodol i'r naill a'r llaìl o'r personau 
Dwyfol: ond nid yw y Duwdod yn weledig ond trŵy ddynol- 
iaeth yr Arglwydd Iesu; ac ynddo ef y bydd awdurdod, gallu 
| LLYFR V, Tâ 





698 1 TIMOTHEUS: PEN, vI. 


U 


a phriodoliaethau y Duwdod yn ymddisgleirio pan ddêl i farnu y 
byd. Mat 25.3Í, 40. Y mae Duw yn deilwng o dragy- 
wyddol anrhydedd a gallu oddiwrth ei greaduriaid rhesymol, yn 
mhob man. Gwel Pen.1.17. Y mae'r gair Amen yn arwyddo 
gwirionedd, ac yn cael ei gyfieithu yn wir. Ioan 1.51. 3.3, 8: 
I ddangos mai gwirionedd oedd yr hyn a ddywedasai mewn 
perthynas i natur Duw, a'i ddymuniad iddo gael ei anrhydeddu 
: gan bawb, y mae'r Apostol yn dywedyd Amen. 


17 Gorchymyn i'r rhai sydd oludog yn y byd 
yma, na byddont uchel feddwl, ac na obeithiont 
mewn golud anwadal, ond yn y Duw byw, yr 


hwn bydd yn helaeth yu rhoddi i ni bob ps Tn W 
mwynhâu: , 


| Yr oedd rai cyfoethogion wedi cofleidio yr efengyl yn 
Ephesus, ac fe fyddai Timotheus, fel eraill, yn debyg o dalu 
gormod o barch iddynt ar gyfrif eu golud. Am hynny y mae 
yr Apostol ynei gyfarwyddo, ì orchymmyn i'r rhai sydd 
oludog yn y byd, yn y modd mwyaf di-dderbyn wyneb, awdur- 
dodol, a difrifol, a'u rhybuddio o'r perygl yr oeddynt. yn 
agored iddo, Yr oeddynt ì gofio mai peth gwahanol iawn 
oedd bod yn oludog yn y byd ac yn oludog 'mewn gras; ac am. 
hynny na ddylent fod yn uchelfeddwl, meu yn ymchwyddo 
eddiar ystyriaeth o'u cyfoeth, fel pe b'ai hynny yn brawf o 
ddoethineb mwy, neu ragoroldeb mwy, ac yn rhoi iddynt hawl 
i fwy o freintiau, yn sicrhau ewyllys da Duw, yn eu rhyddhau 
oddiwrth ddisgyblaeth eglwysig, ac yn eu hawdurdodi i fychanu 
a diystyru eraill. Nid oeddynt, ychwaith, i ymddiried mewn 
golud anwadal, ì hyderu mewn cyfoeth fel peth a'u gwnelai yn 
ddiogel neu yn ddedwydd; ac fel peth a gynnyddai eu cysur pre- 
sennol, neu a roddai iddynt ryw fantais barhaus, neu a fyddai 
yn sierhau iddynt fywyd tragywyddol: yn,enwedig wrth ystyried 
fod golud yn beth anwadal, ansefydlog ac ansicr, ei fod yn 
agored i gael ei ddwyn oddiarnynt, eifod yn achos, yn aml; 
o lawer o ofidiau, profedigaethau, a phechodau, eì fod yn eu 
gadael yn angeu, ac y byddai raid iddynt roi cyfrif i Dduw 
mewn barn am y defnydd a wnaethant o hono..:Mat, 6 
19—94. 19, 16—26. Luc 19, 13. En dyledswydd, yn 
hytrach, oedd :ymddiried yn y Duw byw, am gysur presennol a 


PEN, vr. 1 TIMOTHEUS, 699 


thragywyddol, gan gofio, gyda diolchgarwch, ei fod yn helac:h 
yn rhoddi i ni dod pelh i'w mwynhau. Yr oedd rhwymau ar- 
pynt i gydnabod Duw fel Awdwr eu helaethrwydd, yr hyn oedd 
yn cael ei roì yn ol ei ewyllys, ac i'w gymmeryd drachefn pryd 
y gwelai efe yn dda. 


18 A'r iddynt wneuthur daioni, ymgyfoethogi 
mewn g gweithredoedd da, fod yn hawdd ganddy nt 
Toddi a CHERDD G4 


Hiâw yR maey chi sydd oludog yn y byd i wneuthur daioni â'u 
cyfoeth, ac ì ystyried hynny yn ddyledswydd orphwysedig ar- 
nynt; ac nid i bentyrru golud neu ei wastraffu yn afreidiol, 
Yr oeddynt ìi ymgyfoethogi mewn gweilhredoedd da, trwy gyn- 
northwyo yr anghenus, cyfrannu yn haelionus tu ag at gyn- 
maliaeth. eu brodyr tlodion, ac ymegnïo i. fod yn. gyfoethog 
mewn pob. gweithredoedd da, gwir ffrwythau. ffydd. a chariad : 
Ac i fod yn hawdd ganddynt roddi a chyfrannu, Gweddai 
iddynt. fod yn haelionus ac yn barod i gyfrannu tu ag at wrth- 
ddrychau. addas, ac i ddibenion priodol; ac megis y mae y 
llafurwr. yn taflu ei had. yn ddi-rwgnach, mewn gobaith am gyn- 
hauaf ffrwythlawn, felly dylent hwythau. fod yn ewyllysgar, 
ac yn. barod ì i gyfrannu tu ag at wneuthur i fynu anghenion 
pawb, o'u bamgylch. | I 
19 Yn trysori. iddynt eu hunain sail dda 
erbyn yr amser sydd ar ddyfod, fel y caffont 
afael ar y tid yg. gyn ŴYR o'm 
Byw; 

— Trwy wneuthur yn ol cyfarwyddiadau yr Apostol, Adn.18. 
byddai cyfoethogion yn trysori iddynt eu hunain sail dda erbyn 
yr amser sydd ar ddyfod. medden yn trysori gwir gyfoeth, ac 
yn gosod sail dda i'w gobaith a'u cysur yn awr marwolaeth, 
trwy fod hynny yn dangos eu ffydd yn Nghrist, Craig iech- 
ydwriaeth, fel ffrwythau cariad ac ufudd-dod. Byddent hefyd 
yn gallu cymmeryd gafael ar y bywyd tragywyddol, Gwel Adn. 
12, Fe fydd yr haelionus mewn mwynhad o ddedwyddwch 
íragywyddol, tra fyddo y crintachlyd a'r cybyddlyd yn uffern 
yn cyfodi eu golygon, a hwy mewn poenau, 


bur sw 


700 1 TIMOTHEUS. PEN, VI, 


20 O Timothêus, cadw yr hyn a roddwyd i'w 
gadw aiíat, gan droi oddiwrth halogedig ofer- 
sain, a gwrthwyneb gwybodaeth, a gam-enwir 


Jelly: 


Ymma y mae 'r Apostol yn y modd mwyaf caredig a thaer 
yn annerch ei gyfaill, ac yn dywedyd, O Timotheus, cadw yr 
hyn a orchymynnwyd i'lh gadwraeth. Gwel Pen. 1. 18. 4. 11. 
$. 21. Adn. 13, 14. Y mae yn ail adrodd byn i ddangos mor 
angenrheidiol oedd i Timotheus gyflawnu yr hyn a rodded atto, 
ac i gadw yr efengyl yn bur, oddiwrth gyfeiliornadau y gau 
athrawon. Yr oedd i FNAAU Y â llygredig ddadl aflesol y 
cyfryw rai. Gwel Adn. 5. Yr oedd dadleuon y dynion hyn 
'yn gwbl amddifad o un lleshad; yr oedd y geiriau a arferent 
'yn ddisynwyr a gwag. Yr oeddynt yn siarad fel efydd yn 
8Seinio, neu symbal yn fingcian, yn drystfawr a disynwyr. , Yr 
'oeddynt er bynny yn cymmeryd arnynt wybod llawer, Pen. î. 
7. ac yn galw eu hathrawiaeth wrth yr enw meybodaeth; ond 
mae'r Apostol yn dywedyd mai cam-enw ydoedd, Nid oedd 
eu trwst disynwyr ddim yn deilwng o'r enw; yn enwedig wrth 
ystyried fod y ffug wybodaeth hon yn magu gwrthwynebiadau. 
Yr oedd daliadau y gau athrawon yn wrthwynebol i'w gilydd, 
y naill yn haeru'r peth hyn, a'r llall yn haeru peth ; arall, ac 
felly yr oeddynt yn aml yn ben-ben â'u gilydd. Yr oedd eu 
bathrawiaethau, hefyd, yn gwbl wrthwynebol i i'r efengyl, ac. 
yn tywyllu 'r gwirionedd. bw, Ad gd 


21 Yr hon íra yw rhai yn ei phroffesu, hwy a 
gyfeiliornasant o ran y UU Gras yddo gyd 
â thi. Amen, 


Trwy fod rhai yn proffesu y Whodsaih'n gau-enw, Adn. 20, 

Rey a gyfeiliornasant orah y ffydd. Gwel Pen, 1,19. 2 Tim, 
2.18. Yr oedd rhai wedi cael eu hudo gân yr athrawon gau, 
ac wedi syrthio i heresiau dinystriol: a thra yr oedd eraill yn 
dysgu yn ol y daliadau cyfeiliornus hyn, yr oedd y canlyniadau 
mwya€ gofidus yn sicr o gymmeryd lle. 1 benderfynu, y 
mae'r Apostol, fel yn niwedd y rban fwyaf o'i Lythyrau, yn 
dywedyd, Gras fyddo gyd â (hi, Amen. Mae gras yu arwyddo 


PEN. VI, t TIMOTHEUS. 01 


naill ai anhaeddiannol ewyllys da, neu ffrwythau ac effeithiau 
y cyfryw ewyllys da, a'r amlygiadau o hono. Y mae yr Apos- 
tol, gan bynny, yn dymuno i ras Duw, a dylanwadau ei Ys- 
pryd i fod gyda ei gyfaill; ac fel tystiolaeth ei fod yn ddi- 
ragrith yn ei ddymuniad, ac ei fod yn hyderus y byddai i'w 
ddymuniad gael ei lig y mae yn dywedyd Amen, yn wir, 
felly y byddo, i 


| AIL EPISTOL | 
PAUL WR APOSTOL 


TIMOTHEUS. 


MAE 'n eglur oddiwrth Pen. 1. 8, 12, 16. a_2. 9. fod yr 
Apostol, pan ysgrifennodd y llythyr hwn, yn garcharor. 
Addefir hefyd, yn gyffredin, mai yn Rhufain yr oedd Paul 
wedi ei garcharu y pryd hwn; yr hyn a gadarnheir oddi- 
wrth Pen. 1.17. Mae rhai wedi barnu oddiwrth rai ymad- 
roddion yn y llythyr hwn, iddo gael ei ysgrifennu ychydig 
cyn i'r Apostol gael ei ferthyru, Pen, 4. 6. Ond nid oes 
angenrheidrwydd i ni ddeall geiriau yr Apostol fel un ag oedd 
yn ystyried angeu fel yn ei ymyl ac yn anocheladwy; yr byn 
sydd yn hollol groes i ymadroddion eraill a geir yn y llythyr. 
Mae'n amlwg oddiwrth amryw ymadroddion yn y MRHYT hwn 
fod yr Apostol yn disgwil estyniad ychwanegol o'i fywyd a'i 

afur, Yn Pen. 4. 9. y mae yn dywedyd, “Brysia i i ddyfod 
attaf yn ebrwydd.”—Yn Adn. 13., “Y cochl a adewais yn 
Troas gyda Carpus, pan ddelych, dwg gyda thi, a 'r llyfrau, 
yn enwedig y memrwn.”— Yn Adn. 11., “ Cymmer Marc, a 
dwg gyda thi: canys buddiol yw cl i mi i'r weinidog- 
aeth.” Mae'r cyfarwyddiadau hyn yn eglur ddangos, fod yr 
Apostol yn disgwil byw hyd oni ddelai Timotheus a Marc, 
ac y gwnaethai efe ddefnydd o'r pethau ag oedd efe wedi 
dymuno i Timotheus i ddwyn gydag ef. 

Mae'n debygol, gan hynny, i'r Epistol hwn gael ei ysgrifennu 
yn y flwyddyn 61; agos yn nechreu carchariad yr Apostol, 
ac yn fuan wedi iddo ymatteb y tro cyntaf ger bron Caesar 
Nero; mewn canlyniad i'r hyn cafodd rydd-did i aros yn ei 


2 TIMOTHEUS.- 703 


dŷ ardrethol ei hun, ac a dderbyniodd bawb o'i gyfeillion 
a'r oeddynt yn dyfod atto. Gwel Act. 28. 30. Y mae'r 
dybiaeth ymma yn cael ei gadarnhau oddiwrth yr hyn a ddy- 
wedir yn Pen. 4.11. sef bod Luc gyda'r Apostol pan ys- 
grifennodd y llythyr hwn; ac yr ydym yn sicr fod Luc 
gyda'r Apostol pan garcharwyd ef y tro cyntaf, oddiwrth 
yr hanes'a. geir am bynny yn Llyfr yr Actau. Nid oeslêi 
ammau na frysiodd Timotheus i Rufain, ar dderbyniad y 
llythyr hwn; a dymma y rheswm pa'm yr ydym yn cael fod 
ei enw gydag eiddo yr Apostol wrth y llythyrau a ysgrifenasid 
o Rufain at y Philippiaid, Colossiaid, a Philemon, y rhai, a 
gyfaddefir yn gyffredin, a gawsant eu hysgrifennu ychydig 
cyn iddo gael ei ryddhau o'i garchariad cyntaf. 

Mai yn Ephesus yr oedd Timotheus pan ysgrifennodd Paul atto 
y llythyr hwn, ymddengys oddiwrth yr ystyriaethau canlynol, 
Yn y llythyr cyntaf, Pen. 1. 20. y mae'r Apostol yn nodi 
allan Hymeneus ac Alecsander fel gau athrawon, ag oedd 
Timotheus wedi ei adael yn Ephesus i'w. gwrthwynebu. Yn 
yr epistol hwn y mae yn cyfarwyddo ei gyfaill ì ochelyd hal- 

ogedig ofer-sain Hymeneus; Pen.2.16,17, 18. ac yn Pen. 4. 
15.i fod ar ei ocheliad yn erbyn Alecsander. Gallwn ben- 
derfynu, am hynny, fod Timotheus yn Ephesus, lle yr oedd 
y gau athrawon hyn yn trigo, pan anfonwyd yr ail lythyr 
hwn. atto. Heblaw hyn, am mai arferiad yr Apostol ydoedd 
annerch y brodyr perthynol i'r eglwysi y byddai efe yn anfon 
attynt. ei lythyrau, y mae annerchiad Acwila a Phrisca, a 
theulu Onesiphorus, Pen. 4. 19. yn eglur brofi mai yn 
— Ephesus yr oedd Timotheus, pan ysgrifennwyd atto y llythyr 
hwn. Mae'n amlwg oddiwrth Pen, 1. 18. mai yn Ephesus 
yr oedd. Onesiphorus yn byw; a chan fod Acwila a Phrisca 

* wedi bod yn aros cyn hyn yn Ephesus, mae lle mawr i feddwl, 
oddiwrth annerchiad yr Apostol attynt, mai yno yr oeddynt 
yn. byw yn _ bresennol. Act. 18. 19, 26. Hefyd, 'y mae'r 
cyfeiliornadau a'r beiau y mae'r Apostol yn crybwyll am 
danynt yn y llythyr hwn, o'r un natur a'r rhai ag oedd efe 
ynei lythyr cyntaf wedi gorchymmyn i Tiinotheus i'w gwrth- 
wynebu. Gwel 1'Tim. 1.3. 6.4. Pen. 2. 23. Amcan yr 

' Apostol, yn y llythyr, ydyw annog Timotheus i beidio llwfr-. 

hau a digalonni yn wyneb yr erledigaethau ag oedd prif 
' athrawon yr efengyl yn eu dioddef; ac i'w gefnogi i gyflawnu 


704 2 TIMOTHEUS. 


yn ŵrol ac yn ffyddlon, ddyledswyddau ei weinidogaeth. Y 

. mae gan yr Apostol yr un amcan mewn golwg, i fesur, ag 
oedd ganddo yn yr epistol cyntaf; ond fod y cyfarwyddiad- 
au cynnwysedig yn y llythyr hwn, yn perthyn yn fwyaf neill- 
duol i Timotheus ei hun, yn bersonol. Y mae'r Apostol, 
hefyd, yn y llytbyr hwn yn gwneuthur Timotheus yn hyspys 
o'i amgylchiadau fel carcharor, ac yn deisyf arno, fel ei gyfaill 
anwylaf, i ddyfod i ymweled ag ef ar fyrder. Ond gan ei 
fod yn ansicr pa un a welai efe wyneb ei gyfaill byth mwy, 
neu o'r hyn lleiaf yn fuan, efe roddodd iddo yn y llythyr 
ymma amryw o gyfarwyddiadau, gorchymynnion, ac annog- 
aethau, fel os na chai ei weled yn fuan, fe fyddai bynny yn 
cael ei wneud i fynu drwy yr addysgiadau cynnwysdig, yn 
yr epistol rhagorol hwn. 

A'r diben uchod mewn golwg, y mae'r Apostol yn annog Timo- 
theus i ail ennyn y dawn a roddwyd iddo; Pen.1.2—6. i 
beidio bod arno gywilydd o dystiolaeth yr Arglwydd, nac o 
ddioddefiadau Paul; Adn. 7—16. i fod ganddo ffurf yr 
ymadroddion iachus, ac i gadw 'r peth da a roddwyd atto; 
Adn.19,14. yr hyn beth yr oedd efe, hefyd, i draddodi i 
ddynion ffyddlon, y rhai fyddent yn gymmwys i ddysgu eraill 

hefyd; Pen.2.1,2. yn ei annog i ddioddef, yn ŵrol, erledig- 
aethau o achos yr efengyl; Adn. 3—13. i ddiddymmu a a 
gochelyd ymrysonau ynghylch geiriau; Adn. 14, 23. 
wneuthur eì hun yn weinidog profedig yrefengyl; Adn. mao; 
ac yn ei rybuddio o amseroedd enbyd y dyddiau diweddaf, 
mewn canlyniad i dwyllwyr annuwiol, rhagrithiol, a gelyn- 

. ion y gwirionedd, y rhai oeddynt hyd yn nod yn amser yr 
Apostol yn dechreu ymddangos yn yr eglwys. Pen. 8... 

Y mae'r llythyr, gan hynny, yn cynnwys tair rhan: yn gyntaf, 
y rhagymadrodd; Pen. 1. 1-—6. yn ail, annogaeth i Timotheus, 
i ddiwydrwydd, amynedd, a gwroldeb i gadw ffurf athraw- 
iaeth iachus; a chyda hynny y mae'n offrymmu gweddi 
effeithiol ar ran Onesiphorus. Pen. 1, 6—18. Y mae yn 
nesaf yn ei annog i fod yn ŵrol dan gystudd ac erledigaeth- ; 
au, i draddodi athrawiaeth ddilwgr yr efengyl i eraill; aci 
feithrin purdeb a sancteiddrwydd buchedd. Pen.2; Gwedi 
bynny, y mae yn ei gynghori i ochelyd gau athrawon, i bar- 
hau yn ei broffes o'r efengyl, a bod yn ddiwyd yn y cyflawn- 

, ìad o'i swydd weinidogaethol. Pen,3,a 4, 1—8. Y mae'r 


3 TIMOTHEUS. 705 


drydedd ran yn cynnwys y diwedd-glo; yn yr hyn y mae'r 
Apostol yn deisyf ar ei gyfaill i ymweled ag ef mor fuan ag 
y gallai; ac yn afon amryw annerchiadau at ei frodyr credin- 
iol, yn ol ei arferiad cyffredin. Pen. 4. 9—22. _ Y mae cyn- 
nwysiad y llythyr godidog hwn, yn dangos mewn modd neill- 
duol, annichellgarwch, ac anllygredigaeth meddwl yr Apostol, 
a thrwy hynny yn brawf cadarn o wirionedd athrawiaethau 
yr efengyl. Wrth ystyried i'r epistol hwn gael ei ysgrifennu 
dan wasgfeuon a gofidiau carchardŷ o achos yr efengyl, y mae 
yn naturiol i feddwl, pe buasai yr hyn ag oedd efe wedi ei 
bregethu am Iesu o Nazareth yn anwireddus, y gwnaethai yr 
Apostol, ar hyn o dro, addef wrth ei gyfaill, dwyll ei ddy- 
wediadau, a pheri iddo ymddwyn yn wahanol. Ond nidoes 
dim o'r fath beth i'w ganfod yn yr holl lythyr. O'r tu arall, 
ymae pob ymadrodd ynddo yn danzos, mewn modd diam- 
heuol, sicrwydd meddwl yr Apostol mewn perthynas i 
athrawiaethau yr efengyl. Y mae'r llythyr gwerthfawr hwn, 
gan hynny, yn sicr o gael ei. ddarllen gan dduwiolion gyda 'r 
:boddlonrwydd mwyaf, hyd ddiwedd y byd. Ac fe fydd yr. 
argraff a raid iddo wneuthur ar eu meddyliau, hŷ foddion. 
gwastadol í gadarnbau eu ffyd ,yn yr efengyl, ac i'w cysuro 
yn wyneb yr holl ofidiaui y gallont fod yn agored iddynt trwy 
eu hymlyniad wrth yrefengyl. 


Lrvyrm V. | U4 


7O6 2 TIMOTHEUS. Pu. 1. 


PENNOD I. 


A UL, apostol Iesu Grist trwy ewyllys Duw, 
yn ol addewid y bywyd, yr hwn w yng 
Nghrist Iesu, 


Mewn perthynasi Paul, fel Apostol Tesu Grist, gwel 1 Tim, 
1. 1.  Ŷr oedd wedi ei osod yn y swydd apostolaidd, frwy 
ewyllys Duw. Nid am nad oedd efe ei hun yn berffaith ewyllys- 
gar yn ei swydd yr oedd yn dywedyd hyn, ond am mai ewyllys 
Duw oedd y dechreuol achos o'i waith fel Apostol, ac am ei fod 
, ynei swydd mewn ufudd-dod i ewyllys Duw. Gwel 1Cor. 141. 
Y mae'r gair cafa sydd ymma yn cael ei gyfieithu yn ol, yn ar- 
wyddo o herwydd, neu ar gyfrif. Phil. 4. 11. Yr oedd yr 
Apostol yn ei swydd ar gyfrif addewid y bywyd. Nid bywyd 
naturiol, neu hir hoedl ar y ddaear a feddylir, ond bywyd ys- 
prydol a thragywyddol yn y mwynhad o Dduw mewn byd arall. 
Y mae'r bywyd hwn wedi ei addaw. Cafodd addewid o hono 
ei roi i Adda yn yr ardd, pan ddywedodd Duw y byddai i had 
y wraig i ysigo pen y sarff. Gen. 3.15. Gwel Tit.1.2.. Y 
mae'r bywyd hwn i'w gael yn Nghrist Iesu. Y mae holl addew- 
idion y bywyd hwn ynddo ef; 2Cor. 1. 20. ac iddo ef fel had 
Abraham, y gwnaethpwyd yr addewidion; Gal. 3. 16. a thrwy 
' gredu yndi ef y mae pechaduriaid colledig i gola bywyd 
tragywyddol. Ioan 3. 16. 17.3. 


2 At Timothe€us, fy mab anwyl: Gras, tru- 
caredd, a thangnefedd, oddiwrth Dduw Dad, a 
Christ Iesu ein Harglwydd. 


Cafodd y llythyr hwn ei ysgrifennu af Timotheus. Gwel 
yr arweiniad i mewn i'r llythyr cyntaf, alTim. 1.2. Ymma 
y mae'r Apostol yn ei annerch yn garedig fel ei fab amwyl. 
1Cor.4.17. GwellTim.1.2. Dymuniad yr Apostol oedd 
iddo gael gras, trugaredd, a ihangnefedd, oddiwrth Ddww Dad, 


PN. T. 2 TIMOTHEUS. 707 


a Christ Iesu ein Harglwyddio Mewn perthynas ìi hyn, gwel 
TT 1. 2. 


3 Y mae gennyf ddiolch i Dduw, yr hwn yr 
ydwyf yn ei wasanaethu o'm rhïeni â chydwybod 
bur, mor ddibaid y mae gennyf goffa am danaf 
4i yn fy ngweddïau nos a dydd: 


Yr oedd yr Apostol yn gallu diolch 4 Dduw, er ei fod y 
pryd hyn wedi eì gadwyno mewn carchardŷ, o achos ei grefydd. 
Yr oedd Paul, hefyd, yn cwasanaethu Duw. Nid ei achos ei 
hun, ond achos Duw, oedd ganddo i'w ddwyn yn y blaen yn y byd. 
2Cor. 4.5. Yr oedd yn cael ei gynnal gan ei feistr, Luc 15. 
17. Act. 25. 22. ac yr oedd i gael ei wobrwyo ganddo. Mat. 
25.21. Y mae'r gair lafreuo sydd ymma yn cael ei gyfieithu 
gwasanaethu, yn cael ei gyfieithu addoli. Gwel Act.24. 14. 27. 

23, Wrth fod yr Apostol yn dywedyd ei fod yn gwasanaethu 
Duw o'i rieni, yr oedd yn golygu ei fod ef yn gwneuthur hynny 
yn ol. siampl. Abraham, ac eraill o'i dduwiol hynafiaid; neu fe 
ddichon ei fod yn golygu fod ei waith yn pregethu yr efengyl 

yn gydfynedol â'r wybodaeth o'r Ysgrythyrau a gawsai oddiwrth 
eirieni a'i hynafiaid. Yr oedd pregethiad yr Apostol yn gwbl 
gysson ag Ysgrythyrau yr hen Destament; ac am fod yr Iuddew- 
“on yn gwadu hynny, ac yn ymdrechu ei wneuthur yn heretic, 
ni a gawn ei fod yn aml yn amddiffyn ei hun gyda golwg ar 
byn. Gwel Act. 22.3. 24.14. 26. 4—7. Y mae cydwybod 
yn arwyddo barn dyn am dano ei hun. Gallasai yr Apostol 
ddywedyd ei fod yn gwasanaethu Duw â chydwybod bur. Yr 
oedd yn cydwybodol ymdrechu, bob amser, i gael adnabydd- 
iaeth gywir o'i ddyledswydd tu ag at Dduw a dynion, gan ddi- 
wyd ymarfer â â phob moddion ag oedd yn tueddui ddangos iddo 
' ]wybrau uniondeb, a cheisio barnu yn ddiduedd, fel un am ad- 
' nabod y gwirionedd, bydded y canlyniadau beth a fyddent: yr 
oe4d yn fawr eì ofal na chai ei gydwybod ddim gwenieithio iddo 
. )nm un peth mwy nâ'u gilydd; ond ei ddymuniad oedd ar iddi 
fod yn ffyddlon yn ei thystiolaeth a'i gweithrediadau: yr oedd 
yn cydwybodol” ymgeisio, trwy ddwyfol gynnorthwyon, i gadw 
ei gydwybod yn rhydd oddiwrth euogrwydd yn yr hyn a berth- 
ymai i Dduw a dynion, trwy ymgadw oddiwrth yr hyn oedd yn 
cwoesi dystiolaeth ei gydwybod, a chyflawnu yr hyn oedd eì 


708 2 TIMOTHEUS: Pxu, i; 


gydwybod yn.osod o'i flaen fel dyledswydd; yr oedd yn ofalus 
am i'w gydwybod gael ei phuro oddiwrth weithredoedd meirwon 
trwy waed Crist; a dymuniad ei enaid. oedd ymddwyn yn y 
cyfryw fodd ag y byddai ei gydwybod yn cael ei chadw'n dawel, 
ac yn heddychol mewn modd cyfreithlon, aena byddai iddi byth 
gael achlysur i'w gyhuddo a'i fflangellu am bechod adnabyddus 
a gwirfoddol. Gwel Act. 23. 1. 1Tim. l. 5. Yr oedd yr 
Apostol yn cydnabod Duw gyda diolchgarwch, yn enwedig am 
ei fod yn cael ei alluogi i wneuthur yn ddibaid gofa am Timo- 
fheus, yn ei weddïau, nos a dydd. Yn ei ymbiliau sefydlog ac 
achlysurol, hwyr a.bore, yr oedd yn dwyn achos ei gyfaill ar ei 
feddwl; yn gweddïo ar iddo gael ei helaethach oleuo yn mheth- 
au Duw, ar iddo gael cymmorth i lynu yn ddianwadal wrth y 
gwirionedd, ar iddo gael ei wneuthur yn amyneddgar i oddef 
eystudd, eí gynnal yn ddigwymp, ei ddwyn ar gynnydd, ei ddi- 
ddanu, a'i gyfoethogi fwy- BU, â doniau a grasusau yr Yspryd 
Glân. Col.1. 3. 1 Thess.l.2, sg du h 


_4 Gan fawr-ewyllysio dy weled, pn Fy fr | 
ddagrau, fel y'm llanwer olawenydd: 


_ Yr oedd yr Apostol, pan ysgrifennodd y llythyr hwn, mewn 
cyflwr amddifad, yn rhwym mewn charchar, ac wedi ei adael 
gan ei gyfeillion, Pen. 4. 16. _ Yr oedd, gan hynny, yn »mawr- 
ewyllysio gweled 'Timotheus.. Nid am ei fod yn, meddwl y 
gallai presennoldeb ei gyfaill fod yn foddion. i i'w ryddhau o'i 
garchar, na gwneuthur un cyfnewidiad yn, ei amgylchiadau 
allanol; ond yr oedd yn ewyllysio ei weled, fêl y llenwid ef o 
lawcnydd. Yr oedd yn golygu y byddai ei ymweliad yn tueddu 
i fod o gysur neillduol iddo yn ei amgylchiad presennol; yr oedd 
_ yn disgwyl cael ei gysuro yn neillduol trwy sylwi ar ffyddlondeb 
ei gyfaill yngwaith yr Arglwydd ; trwy weled cariad Timotheus 
tu ag atto, a thrwy gael cyfle, wrth hynny, i ymddiddan ag eí, 
aci gadarnhau ei ffydd. Yr oedd yn dymuno hyn yn fwy wrth 
gofio yr amlygiad serchiadol o'i garïad at yr Apostol, a roddasai 
Timotheus, pan ymadawsant â'u gilydd. Fe ddichon fod yr 
Apostol yn cyfeirio at yr amser yr ymadawodd efe â henuriaid 
Ephesus ì fyned i Jerusalem; Act. 20. 37. ac y mae lle mawr 
i feddwl fod Timotheus yn eu plith y pryd hynny. Mae dagrau 
yn brawf naill ai o ragrith mawr, neu o gariad mawr yn y rhai 
sydd yn arddel crefydd. 


PaN.T. 9 TIMOTHEUS,. 709 


ô Gan alw i'm côf y ffydd ddiffuant sydd ynot 
ti, yr hon a drigodd yn gynfaf yn dy nain Loïs, 
ac yn dy fam Eunice; a diammeu gennyf ei bod 
ynot tithau hefyd. 


Ymma y mae'r Apostol yn rhoi rheswm arall pa'm yr oedd. 
yn ewyllysio gweled ei gyfaill, Yr oedd yn cofio ei ffydd ddi- 
dfuant. Y mae'r gair ffydd yn aml yn arwyddo effeithiau neu - 
ffrwythau ffydd. Rhuf. 1.8. 1 Thess. 1.3, 8. Un o ffrwyth-. 
au ffydd ydyw ffyddlondeb; ac fe ddicbon fod hyn yn neillduol 
yngolwg yr Apostol, yn y geirìau. Yr oedd yn galw i gof y 
ffyddlondeb a ddangosodd ei gyfaill; ac fe ddìchon ei fod, trwy 
ryw foddion, wedi clywed mor ffyddlon oedd Timotheus yn 
ymddwyn yn bresennol, er fod prif athrawon yr efengyl yn. 
cael eu herlid a'u carcharu. Ac nid oedd ffyddlondeb yr 
efengylwr ìeuangc hwn ddim yn rhyw-beth arwynebol, ac ym- 
ddangosiadol, ond yr oedd yr Apostol wedi cael digonol brawf 
ei fod yn ddiffuant. Yr oedd y dagrau a dywalltasai, a'r car- 
iad at achos Duw a ddangosasai, yn brawf eglur ei fod yn ddi- 
ragrith, a didwyll yn ei ymlyniad wrth yr efengyl, Yr oedd y 
ffydd ymma wedi trigo yn gyntaf yn ei nain Lois, a'i fam 
Eunice. Nid oes gennym hanes yn y Testament newydd. am 
Loïs ond a gawn ymma. Beth bynnag, mae'r liyn a ddywedir 
am dani, er ond ychydig, yn dra anrhydeddus i'w henw, Y 
mae ymma yn cael eì choffâu ar gyfrif eî duwioldeb nodedig 
a didwyll. Mae'n debygol mai hí ydoedd mam Eunice, a'i 
bod wedi bod yn offerynol i ddwyn ei merch i fod yn gyfran- 
hog o'r un werthfawr ffydd ag oedd hi ei hunan yn gyfrannog 
o honi. Gwel yr arweiniad i mewn i 1 Tim. Y mae'r gair 
trigo yn arwyddo preswylio yn barhaus, Yr oedd rhieni Timo- 
tbeus wedi ei addysgu mewn crefydd, ac yr oedd hyuny wedi 
| bod yn fendithiol i'w ddwyn i adnabod y gwirionedd fel ag y 
inae yn yr Iesu. Nid oedd yr Apostol yn ammau, yn y mesur 
' leiaf, nad oedd efe wedi cael gwir ras i garu a gwasanaethu 
Duw. Y mae'r ganmoliaeth a rydd yr Apostol i'w gyfaill, ac 
mewn llythyr atto yn bersonol, heb fod yngolwg y byd, yn 
dangos mor fawr oedd ganddo am dano, ac mor ddidwyll bydy 
yr hyn ag oedd efe yn ddyweyd am dano. 


6 O herwydd pa athôs yr ydwyf yndy goffâu, 


ww 


ŷ10 2' TIMOTHEUS. PEN. 1. 


i ail-êìnyn dawn Duw, yr hwn sydd yne twy 
arddodiad fy nwylaw i. 


â Am fod yr ' Apostol yn credu fod ffydd ei gyfaill yn ddi- 
ffuant, yr oedd yn ei geffâu i ail-ennyn dawn Duw, yr hwn oedd 
ynddo. Y mae'r gair charisma a gyfieithir dawn, yn arwyddo, 
yn gyffredin, y doniau gwyrthiol hynny ag oeddynt yn cael eu 
cyfrannu yn yr oes gyntaf. Y maent yn cael eu galw doniau 
yr Yspryd Glân. Heb. 2. 4, Y mae'n debygol, hefyd, y 
gallai hyd yn nod y doniau hyn, gael eu meithrin, a bod eu 
barosiad gyda phersonau neillduol, i fesur mawr, yn ymddi- 
— bynnu ar dymmer addas eu meddyliau, a'r defnydd priodol a 
wnaethent o honynt. Gyda golwg ar hyn y mae 'r Apostol yn 
cynghori Timotheus i ail-ennyn y dawn oedd ynddo, ac i beidio 
diffoddi yr Yspryd. 1 Thess. 5.19. Y mae doniau yr Yspryd 
yn cael eu mynych gydmaru i dân; Mat. 3. 11. ac fe gafodd 
ei roddi, ar ddydd y Pentecost, megis tafodau o dân. Act. 2. 
3. Ac felly, megis y mae tân yn cael ei ennyn trwy roi tan- 
wydd arno, ei gynbyrfu, a'i chwythu, felly y mae dawn Duw i 
gael ei ail-ennyn trwy arfer pob moddion addas tu ag at hynny, 
trwy ymgadw oddiwrth y pethau hynny a fyddo tuedd ynddynt 
i ddiffoddi yr Yspryd, trwy ochelyd tueddiadau drwg a chnawd- 
ol, a thrwy feithrin purdeb a sancteiddrwydd yn gyffredinol. 
Cafodd y dawn hwn ei gyfrannu i Timotheus irwy arddodiad 
dwylaw yr Apostol. Gwel 1 Tim. 4. 14. Mae'n amheus fod 
“yr arferiad hwn, erioed, wedi cymmeryd lle yn nyddiau yr 
Apostolion, ond pan fyddai rhyw ddawn yn cael ei gyfrannu, 
Er bynny mae arddodiad dwylaw wedi cael ei arfer, ar ol bynny, 
ac yn cael ei arfer, gan lawer yn bresennol, pan nad oes un 
dawn yn cael ei gyfrannu; ond os nad oedd yn cael ei arfer 
gan yr Apostolion, ond ar gyfranniad rhyw ddawn, mae lle i 
. feddwl fod yr arferiad yn. bresennol yn afreidiol. Diammau 
nad yw hawl neb i weinidogaethu yn sefyll ar hynny; ac nid oes 
nemmawr, oddigerth y Pabyddion, a ddaliant fod. hawl un 
gweinidog yn cael eì gyfrannu gan weinidog arall, Hefyd, os 
ydyw arddodiad dwylaw yn angenrheidiol i esgobion, y mae mor 
angenrheidiol i ddiaconiaid. Gwel Act, 6. 6. 


7 Canys ni roddes Duw i ni yspryd ofn; 'ond 
yspryd nerth, a.chariad, a phwyll. 


m” 


j 


PREN. I, 2 TIMOTHEUS, 711 


I'r diben i gefnogi eì gyfaill. yn mhellach, y mae yr Apostol 
yn dywedyd wrtho, Canys ni roddes Duw i ni yspryd ofn. Nid 
oedd yr Yspryd Glân a gawsai ei roi iddynt, ddim yn eu tueddu 
i lwfrhau, a gwan-galonni yn nydd y frŵydt, mac i feithrin 
meddyliau ofnog a gwasaìdd tu ag at Dduŵ: Rhuf. 8. 15. 
Ond yr oedd, fel Yspryd mabwysiad, yn eu nerthu, trwy lenwi 
eu calonnau â gwroldeb a hyder sanctaidd, trwy fywhau a 
chynnyrfu eu serchiadau, a thrwy eu gwisgo â nertlì i wasan- 
aethu'a dioddef. Gwel Luc 24. 49. Act. 1. 6. 9. 22. Pen. 4. 
17. Yr oedd cariad tu ag at Grist, eì bobl, a dynolryw yu 
gyffredinol, yn eu llywodraethu, yn mhob petli, ac yn eu tueddu 
i ymwadu â bwynt eu hunain, ac i arfer pob moddion i ddŵyn 
'yn y blaen ogoniant Duw ac ieclíydwriaeth pechaduriaid, Nid 
oeddynt, fel yr luddewon, yn casâu pob cenedl; ond yr eiddynt 
'eu hunain; yr oeddynt yn cyhoeddi newyddion da yr efengyl 
i'r Groegwr yn gystal ag i'r Iuddew. Yr oedd yspryd pwyllog! 
hefyd, wedi cael ei roddi iddynt, trwy yr hwn yr oeddynt yn 
cael eu nerthu i synied i sobrwydd, i ymddwyn yn gall, ï 
ddewis y dibenion gorau, ac i arfer y moddion tebyccaf i ddwyn 
y; dibenion hynny ì ì synod sin 


8 Am hynny na fydded arnat wild o 
dystiolaeth ein Harglwydd; nac o honof eyd 


ei gareharor ef: eithr cyd-oddef ui Gn 
. efengyl, yn ol nerth Duw: 


' Gan fod Duw yn donio ei weision i gyflawnu ei waith, 


“Adn. 7. nid oedd achos i Timotheus fod arno gywilydd o dyst- 
'iolaeth ein Harglwydd, Y mae'r efengylyn dystiolaeth yr Ar- 
'glwydd Iesu, nid yn unig am mai efe yw ei hawdwr, ond hefyd, 
'am mai am dano ef y mae hi yn tystiolaethu ; am ei Berson fel 


Duwa dyn, am ei swyddau cyfryngol, am ei fywyd a'i farwol- 
aeth, am ei adgyfodiad, a'i esgyniad, am dywalltiad yr Yspryd, 
'ac am ei ail ddyfodiad i farnu'r byw a'r meirw. Yr oedd 
lawer â chywilydd” arnynt gredu, ac arddel y pethau hyn a'r 
"cyffelyb ag oedd yr efengyl yn eu tystiolaethu : ond nid oedd 
'Timotheus'i fod felly; nid oedd, er yn agored i wawd a diys- 
tyrwch : am bregethu a chofleidio yr efengyl, ddim i. gywilyddio 
credu ei hathrawiaeth; gwneuthur arddeliad cyhoeddus o honi, 
ei phregethu pa le bynnag y caffai gyfleusdra, ei hainddiffyn 


U 


712 2 TIMOTHEUS. PEN. I, 


yn erbyn-pob gwrthwynebiadau, a dioddef pob zorthrymder er 
ei mwyn. Pen,4.16,-Mat.10.33. Marc 8. 38. Rhuf. 1. 16. 
Ac am fod yr Apostol, y pryd hyn, yn garcharor, wedi eì gad- 
wyno yn'Rhufain, Act. 21. 33. 28.20. a hynny o achos yr 
efengyl, nid oedd ei gyfaill i feddwl yn waelach am dano ar 
gyfrif hynny, na phetruso addef ei fod yn gydweithiwr, a 
chyfaill y dirmygedig Paul, carcharor Iesu Grist. Eph. 3.1. 
4.1. Phil.1.7. Col,:4. 17. Yr oedd Timotheus i ystyried 
achos yr Apostol fel achos Crist, ac am hynny, i fod yn barod, 
bob amser, i gyd-oddef cystudd â'r efengyl. Yr oedd i gyfran- 
nogi, yn ewyllysgar, o'r dioddefiadau a'r cystuddiau y rhaì ag 
oedd canlynwyr Crist yn agored iddynt, o herwydd eu hymlyn- 
iad wrth yr efengyl. Pen.2.3. Yroedd yn gysur i Timotheus 
i feddwl, nad oedd efe ddim i ddioddef cystudd.â'r efengyl, yn 
'ei nerth ei. hun, ond yn ol nerth Duw, Mae Duw yn ffydd- 
lawn, yr hwn ni âd i'w bobl gael eu temtio uwchlaw eu.gallu. 
1Cor.10.19. Y maewedi addaw mai megis eu dyddiau y bydd 
eu nerth, Deut. 33. 25. ac y bydd iddynl adnewyddu, eu nerth, 
Esa,40..31. Adn.7.. 


9 Yr hwn a'n Cyn dies ni, ac a'n galwodd 
'â galwedigaeth sanctaidd, nid yn ol ein gweith- 
'redoedd ni, ond yn ol.ei arfaeth ei hun a'i ras, 
yr hwn a roddwyd i ni yng Nghrist Iesu, cyn 
dechreu y byd ; 


/Y mae'r Apostol ymma yn annog eigyfaill i barhau yn ei 
ffyddlondeb oddiar yr ystyriaeth fod Duw, wedi. cu hachub. Yr 
-oedd Duw wedi eu gwaredu oddiwrth bechod a melldith y 
ddeddf, Mat.1.21. Gal.3.13. ac wedi eu dwyn i gyflwr o 
'ddiogelwch yn:Nghrist. Rhuf. 6.1. Yroedd, hefyd, wedi eu 
-cadw:rhag eu gelynion, pan yn ymosod.arnynt i'w difetha. 
'Luc:1.71,374. Gwel hefyd Esa, 45. 17. 1 Tim. 4.7. Tît. 
:8.4. Yroedd Duw,wedi eu galw. Yr oedd hyfryd ais. yr 
: efengylvwedi-galw: arnynt, ac wedi eu gwahodd i gredu, yn 
“Nghrist er iechydwriaeth. Ac yr oedd yr Yspryd Glân wedi 
eu hail>eni, a thrwy bynny wedi tueddu eu meddyliau i ufudd- 
chau i'r alwad, ac i-ganlyn yr Oen i ba le bynnag ,yr.elai. 
:Rhuf. 8: 30. 9. 24. Mae Duw yn galw ei bobl at alwgdigaeth, 
“Nid i fod yn segur y maent yn cael eu galw; :ond i weithio yn 


PRN. tî, 2 TIMOTHEUS, gi8. 


ngwinllan yr Arglwydd.” Mat. 20.1—7. _ Mae Duw wedi gosod 
i bob un ei briodol alwedigaeth. 1Cor.12.28, Eph,4.11, 
Mae'r gwaith at yr hwn y mae Duw yn galw, yn alwedigaeth 
sanctaidd. Maent wedi eu galw i fod yn saint.” Rhuf. 1.7. 
Maent wedi eu hethol i sancteiddrwydd, Eph, 1. 4. wedi eu 
galw i sancteiddrwydd, 1'Thess. 4. 7, at Dduw sanctaidd; 
1Pet, 1.15. aci lesanctaidd. 1Thess. 2.12. Nid ar gyfrif 
un addasrwydd neu haeddiant ynddynt eu hunain y mae Duw 
yn Rifw pechaduriaid. Nid ynol ein gweithredoedd ni y mae 
efe yn cyfrannu ei fendithion, ac yn achub ei bobl. Rhuf. 3. 
27. 9.11. Nid oes gan bechadur le i ymffrostio yn ngwaith 
iechydwriaeth. Eph. 2. 9. Ffynnon achubiaeth a.galwedig- 
aeth pechadur ydyw arfaeth a gras Duw. Mae arfaeth Duw yn 
arwyddo ei fwriad i wneuthur yr hyn a fyddo yn ewyllysio cyf- 
lawnu. Yr Arglwydd a wnaeth yr hyn oll a fynnai yn'y nef- 
oedd, ac yn y ddaear, yn y môr, ac yn yr holl ddyfnderau. 
Psal. 135. 6. Ei gyngor a saif, a'i holl ewyllys a wna. Esa. 
46.10. Y mae y rhai sydd wedi eu galw, 'wedi eu rhaglunio 
hefyd. Rhuf. 8. 30. Mae y rhai sydd wedi eu dewis yn 
Nghrist, wedi eu rhagluniaethu, yn ol arfaeth yr hwn sydd yn 
gweithio pob peth yn ol cyngor ei ewyllys ei hun. Eph.1.11. 
Nid oddiar olwg ar un rhyw haeddiant personol yn neb y mae 
Duw wedi arfaethu iechydwriaeth pechadur, 0nd o ras y mae 
hyfyggnAayn need lle. -Nid o'r hwn sydd yn ewyllysio y 
mae, nac o'r hwn sydd yn | rhedeg chwaith, ond o Dduw yr hwn 
sydd yn trugarhau. Rhuf, 9. 16. Y mae etholedigaeth yn 
gwbloras. Rhuf,11.5,6. Gwel Tit.2,5. Trwy ras y mae 
credinwyr yn gadwedig. Eph. 2.6. Y mae'r gras hwn wedi 
ei roi iddynt yn Nghrist fesu.. O hono-ef y maent yn derbyn 
gras. loan 1.16. Ynddo ef y mae yr holl addewidion, cyf- 
iawnder ei bobl, prynedigaeth, maddeuant pechodau; ac y 
mae pob cyflawnder o fendithion yn trigo ynddo ef. 2 Cor. 1. 
20. 5.21. Col.1.14,19. Y mae byn wedi ei wneuthur cyn 
dechreu'r byd. Mae Duw wedi ethol cyn seiliad y byd, acy 
mae ei arfaeth yn dragywyddol. Eph.1.4. 3.11. Cafodd 
—” Grist ei gwneuthur yn foreiawn. Gen. 9 10... 
Wm. Sis-Ê ddr rn 
Mi 10 Eithr. a “eglurwyd. yr. awrhon irwy ym- 
ddangosiad ein Hiachawdwr Iesu. Grist, yr hwn 
PWY FR Von cm 2r MW AD— 4: Yd o bod: rt 


14 2 TIMOTHEUS,. PRN. tf, 


a ddiddymmodd angau, ac a ddug fywyd ac 
anllygredigaeth i oleuni trwy yr efengyl: 


Maer gras a sonir am dano yn Adn. 9. wedi cael ei egluro, 
Nid peth cuddiedig, o olwg dynion ydyw, ond y mae'n amlwg 
ac yn adaabyddus. Y mae wedi ei egluro trwy ymddangosiad 
ein Hizchawdwr Iesu Grist, Mae'r gair a gyfieithir ymddangos- 
iad yn cael ei arfer am gyrff disglaer a goleu, megis yr haul 
a'r lleuad. Y mae Crist yn cael ei alw Haul cyfiawnder, Mal. 
4.2. y Seren fore eglur. Dad. 22. 16... Y mae'r gair yn cyf- 
eirio, weithiau, at ddyfodiad Crist yn y cnawd i achub pech- 
aduriaid, ac weithiau at ei ddychweliad y dydd olaf i farnu byw 
a meirw. Y mae'r gair a gyfieithir diddymmu yn cael eì gyfe 
ìeithu diffrwytho, Luc 13.7. gwneuthur yn ofer, Rhuf, 3. 9. 
distrywio, 1Cor.6.13. dileu, 2 Cor.3.7. lladd, Eph. 2.15. 
dirymmu, Rhuf. 3. 31. difetha, 2 Thess, 2. 8. a dinystrio, 
lCor.15.26. Heb.92.14. Mae angeu yu cael ei osod allan, 
yn yr Ysgrythyrau, fel brenhin neu ormeswr, a chanddo allu a 
llywodraeth mawr ar ddyuolryw. _ Mae Crist wedi ei orchfygu, 
wedi gwneuthur ei amcanion yn ofer a diffrwyth, wedi distrywio 
ei frenhiniaeth, wedi dileu ei waith, wedi difetha a dinystrio ei 
nerth. Mae'r gair am ddwyn i oleuni yn arwyddo taenu neu . 
daflu goleuni, megis y taena neu y tafla yr haul ei belydr, Nid 
oesini feddwl nad oedd bywyd ac anllygredigaeth yn adna- 
byddus dan yr hen oruchwiliaeth, cyn dyfodiad Crist yn y 
cnawd, ond y mae Haul cyfiawnder wedi taflu goleuni ar yr 
athrawiaethau gogoneddus hyn, wedi peri i dywyllwch -yr hen 
oruchwiliaeth gilio, ac wedi gwneuthur adgyfodiad y meirw, ac 
anfarwoldeb, yn llawer mwy adnabyddus nag oeddynt o'r blaen, 
Efe a wnaeth hyn trwy'r efengyl; sef, trwy yr athrawiaethau, 
a'r dadguddiadau sydd yn gynnwysedig yn yr efengyl. 


11 I'r hon y'm gosodwyd i yn bregethwr, âc 
ie ha Apostol, ac iny athraw y Cenhedloedd. 


Wrth sôn am yr efengyl, Adn. 10, y mae alaw yr 
Apostol yn cael ei gyfeirio at y berthynas ag oedd rhyngddo â 
hi. Yr oedd wedi ei osod yn bregethwr i gyhoeddi newyddion 
ida yr efengyl, ac yn Apostol wedi ei anfon gan Grist, ag am- 
modau heddwch at fyd pechadurus, Yr oedd hefyd, yn 


PEN; î, 29 TIMOTHEUS, 15 


athraw y Cenhedloedd. Yr oedd ei weinidogaeth, gan mwyaf, 
wedi ei chyfyngu at y Cenhedloedd, a'i waith ydoedd eu dysgu 
mewn perthynas i wirioneddau iechydwriaeth, a'u harwain oddi- 
wrth eilun-addoliaeth i wasanaethu yr unig wir a'r bywiol Dduw, 


12 Am ba achos yr ydwyf hefyd yn dioddef 
y pethau hyn: ond nid oes arnaf gywilydd: 
canys mi a wn i bwy y credais; ac y mae yn 
ddiammeu gennyf ei fod ef yn abl i gadw yr 
hyn a roddais atto erbyn y dydd hwnnw. 


Yr eedd perthynas yr Apostol â'r efengyl yn ei wneuthur 
yn agored i lawer o bethau annymunol. Am hynny-y mae yn 
dywedyd, Am ba achos yr ydwyf hefyd yn dioddef y peihau hyn. 
Yr oedd :yn bresennol mewn carchar, ac yn cael eì waradwyddo 
a'i erlid gan fyd annuwiol, a bynny o herwydd ei berthynas 
â'r efengyl. Ond nid oedd arno gywilydd. Buasai yn hawdd 
iddo ochelyd dioddefiadau, fel ag yr oedd rhai wedi gwneuthur, 
trwy wadu yr efengyl; ond nid oedd yr Apostol yn gweled 
achos i ymddwyn felly. Pa mor ffol bynnag, pa mor warad- 
wyddus bynnag yn ngolwg dynion, oedd pregethu Crist croes- 
hoeliedig, yr oedd yr Apostol yn golygu mai gallu Duw yd- 
oedd, er iechydwriaeth, Rhuf. 1. 16. mai gallu a doethineb 
Duw ydoedd; 1Cor.1. 24. ac yr oedd wedi dysgu peidio ym- 
ffrostio mewn dim ond yn nghroes Crist, Gal. 6. 14. ac i gyfrif 
pob peth yn dom ac yn golled er mwyn gwybodaeth ardderchog 
Crist Iesu ei Arglwydd. Phil: 3.8. Yr oedd yr Apostol yn ga- 
lonnog yn ei holl gyfyngderau; canys yr oedd yn gwybod î bwy 
yr eedd wedi credu. Yr oedd yn gwybod mai un galluog, doeth 
a thragarog, oedd y Gwaredwr, i ofal yr bwn yr oedd wedi ym- 
ddiried ei enaid, ei gysur, a'i fywyd tragywyddol, Dichon 
| fod y geiriau pargthecen mou, sydd yn cael eu cyfieithu yr hyn 
a roddais atto, yn arwyddo yr hyn a roddwyd i mi. Felly cyf- 
_ ieithir y gair yn Adn. 14.: ac yn 1Tim, 6. 20, y mae'n cael 
êi gyfieithu yr hyn a orchymmynwyd, Yr oedd yr efengyl, yn 
ei phregethiad a'r athrawiaeth o honi, wedi cael ei rhoddi, a'i 
gorchymmyn i ofal yr Apostol; ac er ei fod ef ei hun yn di- 
oddef carchar, ac mewn enbydrwydd am ei fywyd, nid oedd 
yn ammeu, yn y mesur lleiaf, na lwyddai gweinidogaeth yr 
efengyl yn wyneb pob gwrthwynebiadau, a bod yr Arglwydd 


716 2 TIMOTHEUS. PEN. I. 


Iesu yn abl i ddiogelu ei achos, a chadw ei grefydd yn y byd, 
er amled ei gelynion, byd y dydd hwnnw pan y dêl i gymmer- 
yd dïal ar y sawl nid adwaenant Dduw, ac nid ydynt yn ufudd- 
hau i efengyl ei Fab, 


18 Bydded gennyt ífurf yr ymadroddion 
iachus, y rhaia glywaist gennyf fi, yn y ffydd 
. â'r cariad sydd yng Nghrist Iesu. 


Y mae ymadroddion iachus yn arwyddo yr un peth ag y 
mae'r Apostol mewn mannau eraill yn eì alw athrawiaeth iachus; 
gwel 1Tim. 1.10. Pen. 4. 3. Tit.1.9. 2.1. ac hefyd 
geiriau iachus. 1Tim.6.3. Mae athrawiaeth yr efengyl yn 
iach o herwydd ei bod yn bur, heb gyfeiliornad, ac yn wirion- 
edd, heb dwyll, Y mae^n iach ar gyfrif ei heffeithiau ar fedd- 
yliau dynion. . Y mae yu eu hiachau oddiwrth afiechyd yspryd- 
ol, ac yn eu meddyginiaethu oddiwrth bla ercbyll ac andwyol 
pechod. Yr oedd Timotheus i gadw yn ddiogel ffurf yr athraw- 
iaeth hon.” Mae'r gair ffurf yn arwyddo byr-gynllun o un rhyw 
beth, £refn neu reol, wrth yr hon y mae dyn i ymddwyn. Nid 
oedd Timotheus ddim wedi ei adael heb ffurf athrawiaeth, neu 
reol ymddugiad ; yr oedd yr Apostol wedi traddodi wrtho ei 
waith a'i ddyledswydd ; ac y mae ymma yn ei ddwyn ar gof, ei 
fod wedi olywed ganddo y petbau hyn. Yr oedd y pethau hyn 
yn y ffydd, neu mewn ffydd, yn ffyddlon, 2c oddiar gariad tu 
ag at bechaduriaid, yr hwn sydd wedi cael ei ddangos mewn modd 
mor nodedig yn ngwaith Crist yn dyfod i'r byd i geisio ac i 
gai dydolaym colledig. Ioan 3.16. Gwel 1Tim, 1. 14. 


14; Y peth da a_rodded i'w gadw atfat, 
cadw (rwy yr Yspryd Glân, yr hwn add yn 
preswylio ynom, 


Yr oedd athrawiaethau yr efengyl wedi cael eu un adaid i ofal 
Timotheus; a'i ddyledswydd, fel gweinidog yr efengyl, oedd 
'eu cadw, nid dan gudd, ond oddiwrth anmhurdeb a chyfeil- 
iornadau. Gwel 1 Tim. 6.,20, Yr oedd ì wneuthur hyn yn 
ol y cyfarwyddiadau a'r cynnorthwyon ag oedd yr Yspryd Glân 
“yn eu caniattâu; yr hwn oedd yn preswylio ynddo. Y mae'r 
Yspryd Glân yn preswylio yn y duwiolion, trwy weithredu 


Pau. I, '2 TIMOTHEUS. 17 


ynddynt mewn modd effeithiol a chadwedigol: Ioan 14. 17. 
Rhuf. 8.9. ac yr oedd yn preswylio yn rhai o'r oes Apêstolaidd 
trwy eu cynnysgaeddu â doniau, Gwel Adn. 6,7. 


15 Ti a wyddost hyn, ddarfod i'r rhai oll 
sydd yn Asia droi oddi wrthyf fi; o'r sawl y mae 
Phygêlus a Hermogenes. 


Mae'r Apostol ymma, gyda galar, yn coffâu am ymadaw- 
iad rhai oddiwrth yr efengyl. Yr oedd hyn yn adnabyddus i 
'Timotheus, ac yr oedd yr Apostol yn crybwyll hynny i i ddang- 
os bod mwy angenrheidrwydd i'w gyfaìll i fod yn ffyddlon, 
Yr oedd rhai yn Asia wedi troi oddiwrth yr Apostol, ac yn 
gwadu ei ddwyfol anfoniad a'i awdurdod i fod yn Apostol. 
Fe allai mai yr athrawon Iuddewaidd yr oedd efe yn feddwl, 
Y mae yn pennodi dau o honynt wrth eu henwau, Phygêlus a 
Hermogenes.. Mae llei feddwl oddiwrth fod yr Apostol yn 
enwi y personau hyn eu bod wedi gwrthwynebu ei athrawiaeth 
yn dra llidiog, ac wedi ei enllibio yn dra maleisus, 


_. 16 Rhodded yr Arglwydd drugaredd i dŷ 
| 'Onesiphorus; canys efe a'm llônodd i yn fynych, 
ac nid oedd gywilydd en iAo, fy nghadwyn i i. 


Yn llawen y mae 'r Apostol yn crybwyll am y caredig- 
rwy dd a ddangosai ei gyfeillion tu ag atto yn ei gyfyngder. Yr 
_ oedd oddiar y teimlad hwn yn dymuno trugaredd i dŷ Onesi- 
phorus. Yr oedd teulu Onesiphorus, mae'n debygol, yn Asia, 
er ei fed ef ei hun, ar rŷw achlysur, y pryd hwn yn Rhufain, 
neu ar ei ddychweliad adref. Adn, 17. Fe ddarfu i'r gwr 
duwiol hwn lonni yr Apostol. yn fynych. Pan oedd dan wasg- 
fauon, ac yn y peiriau poethion o gystudd ac erledigaeth, 
cafodd ei ddadebry, ei ddiddanu, ei gysuro, a'i gynnorthwyo 
gan y cyfaill gwerthfawr hwn. Ac yr oedd eî orchwyl o gar- 
edigrwydd yn deilwng o barhaus goffadwriaeth; canys nid oedd 

gywilydd ganddo gadwyn yr Apostol. Nid oedd cyflwr isel yr 
Apostol, ei garchar na'i ddioddefiadau, ddim yn peri i Onesi- 
PHB i gilio oddiwrtho, na'i wadu yn ei gyfyngder. 'Y 


17 Eithr pan oedd. yn Rhufain, efe a'm ceis- 
| jodd yn ddiwyd iawn; ac a'm cafodd, 


718 2 TIMOTHEUS. PEN, 1I, 


Digwyddodd fod Onesiphorus wedi dyfod i Rufain ar ryw 
achos, a phan glywai fod yr Apostol wedi cael ei ddwyn yn 
garcharor yno, efe a'i ceisiodd yn ddiwyd iawn. Nid arbedodd 
ma thraul, na thrafferth i ymofyn am ei gyfaill, er gwaeled ei 
gyflwr, nes ìddo ei gael, a chyfrannu iddo gysur yn ei Ry 
iadau cyfyng. 


18 Rhodded yr Arglwydd iddo gael trugar- 
edd gan yr Arglwydd yn y dydd hwnnw: a 
maint a wnaeth efe o wasanaeth yn Ephesus, 
goreu y gwyddost ti. 


Yr oedd yr Apostol wedi dymuno trugaredd i deulu 
Onesiphorus. Adn.16. Ymma ymae yn dymuno yr un fendith 
iddo ef yn bersonol. Yr Arglwydd yn unig, a ddichon roi 
trugaredd; athrwy yr Arglwydd Iesu Grist y mae'r fendith 
hon i'w chael, Y mae y rhai a wnaethant drugaredd i eraill 
yn y byd hwn, yn debyg o gael trugaredd iddynt eu hunain 
mewn byd arall: Mat. 5. 7. ac fe fydd cymmwynasgarwch 
rhai tu ag at achos Dnw a'i bobl yn cael ei gymmeradwyo, a'i 
wobrwyo yn nydd y farn, Mat. 25. 94—36. Yr oedd Timo- 
theus yn gwybod yn dda faint o tesanaelh a wnaethai Onesi- 
phorus i'r Apostol, pan oedd efe yn Ephesus; ac felly yr oedd 
ei garedigrwydd yn ddiduedd, ac yn barhaus, heb fod wedi ei 
gyfyngu at un rhyw le neillduol, ond ŷn cael eì ddangos mewn 
adfyd yn gystal ag mewn hawddfyd. 


PENNOD II. 


WYDI gan hynny, fy mab, ymnertha yn Y 
— gras sydd yng Nghrist Iesu. 


” Ymma y mae'r Apostol yn annog ei gyfaill i fd, yn 
ddiysgog yn ei ymlyniad wrth yr efengyl, yn enwedig gan 
fod rhai, Pen. 1. 15. wedi gwrthgilio oddiwrth grefydd 
Crist. Y mae'n ei annerch yn addfwyn, fel «i i fab. Gwel Pen. 
1,2, Y mae'r gras y mae 'r Apostol yn ei enwi yn arwyddo 


PREN, i. 2 TIMOTHEUS, 719 


naìll ai doniau ysprydol, gwel Pen, 1. 6. 1 Tim. 4.14. neu 
swydd efengylaidd, gwel Rhuf. 1. 5. neu ynte yr efengyl, yr hon 
aelwir ynras. Titus2.11. Y mae'r gras hwn yn Nghrist Iesu, 
Ynddo ef y mae wdi ei drysori, a thrwyddo ef y mae yn cael 
ei gyfrannu, Gwel Pen. 1, 9. Yr oedd Timotheus i ym- 
nerthu yn y grashwn. Yr oedd fod yn galonnog yn nghyflawn- 
iad ei swydd, yn ŵrol ac yn ddiofn yn traethu holl gyngor Duw, 
ac i ymgyrraedd at helaethach gwybodaeth o athrawiaethau yr 
efengyl. Yr oedd, hefyd, ìi ddisgwyl a gweddïo am helaethach 
cyfraniadau o ras a chynnorthwyon yr Yspryd Glân, Gwel 
Pen. 1,7, 8. 


2 A'r pethau a glywaist gennyf írwy lawer 
o dystion, traddoda y rhai hynny i ddynion ffydd- 
lawn, y rhai a fyddant gymmwys i ddysgu Sied 
hefyd. 


Yr oedd yr Apostol wedi cynghori Timotheus i fod yn 
ŵrol yn nghyflawniad ei swydd, Adn. 1.. Ymma y mae yn eí 
gyfarwyddo yn newisiad rhai i waith y weinidogaeth, _ Y peth- 
au a glywaist gennyf irwy lawer o dystion, traddoda y rhaî 
hynny i ddynion ffyddlawn. Yr oedd Timotheus wedi cael ei 
gymmwyso i'r weinidogaeth dan olygiad a chyfarwyddiadau yr 
Apostol. 1Tim,1.2. Pen,1.13. Wrth y tystion y mae 'r 
Apostol yn sôn am danynt y maeii ni ddeall yr Apostolion ac 
eraill, y rhai oeddynt yn dystion o weinidogaeth ac adgyfodiad 
ein Harglwydd tra bu yn y byd. At dystiolaeth y rhai hyn yr 
oedd Paul yn cyfeirio yn fynych yn ei bregethau a'i ysgrifen- 
iadau. Gwel 1Cor. 15. 6—8. Heb. 2. 3.. Y mae'r gair a 
gyfieithir (raddodi, yn arwyddo ymddiried i ofalun. Fel hyn 
yr c oedd yr efengyl wedi ei. hymddiried i Paul. 1Tim.1,11, 
Yr oedd hefyd wedi ei hymddiried i Timotheus: 1 Tim, 1. 18. 
6.20, ac fel hyn yr oedd efe i ymddiried y pethau a glywsai 
gan yr Apostol i ofal dynion ffyddlon, sef rhai ag oeddynt wedi 
credu yn Nghrist, ac wedi rhoi prawf neu amlygiad o'u ffydd- 
londeb yn ei achos. Yr oeddynt hefyd i fod yn gymmwys i 
ddysgu eraill. Nid digon eu bod yn meddiannu gwybodaeth, 
heb ddawn i gyfrannu y wybodaeth oedd ganddynt, Trwy fod 
dynion addas a ffyddlon o'r fath ymma yn cael eu gosod yn y 
weinidogaeth, yr oedd yr efengyl yn cael ei chadw yn y byd, 


20 2 TIMOTHEUS, PEN, II; 


ac achos Duw yn cael ei barhau ar y ddaear, Er fod Crist 
wedi dywedyd na chaiff pyrth uffern ddim llwyddo yn erbyn ei 
eglwys, etto y mae'n rhaid arfer moddion tu ag at hynny. Ac 
felly y mae Pen yr eglwys wedi gofalu, yn mhob oes o'r byd, 
ar fod rhai addas i ddysgu eraill, ac i gadyr y gwirion- 
edd yn ei burdeb, o amser i amser, Ac y mae'r neb fyddo 
yn cymmeryd arno y fath orchwyl, oddiar ddibenion cywir, ac 
yn ei gyflawnu yn ddeallus, ac yn ddiwyd, yn gwneuthur 
gwaith tra chymmeradwy gan Dduw, a thra buddiol i ddyn, 
1Tim, 6. 12, 


3 Tydi gan dgy goddef g eyn megis 
milwr da i T&sn Grist.. | 


Gan fod ymlyniad wrth yr efengyl yn sicr o ni: a 
yn agored i orthrymder yn y byd, y mae'r ' Apostol y yn cynghori 
ei gyfaill î oddef cystudd, ìi fod yn amyneddgar yn wyneb gofid- 
iau allasent ei gyfarfod, a pheidio gwan-galonni na llwfrhau 
oblegid erledigaethau. Yr oedd i wneuthur hyn megis milwr 
da i Iesu Grist. Gan ei fod yn perthyn i fyddin yr Arglwydd 
lesu, gan ei fod wedi cymmeryd llw o ffyddlondeb i i'w flaenor, 
a chan nad oedd dim yn fwy gwarthus nâ ffoi yn nydd; y frwydr, 
yr oedd ei rwymau i oddef cystudd, aci barhau yn ffyddlon, 
yn fawr iawn, Gwel 2 UO 10. 9,4, iTim.1.18. Pen, 1.8. 
3.11,12. 4. o. 


4 Nid yw neb a'r sydd yn cd WTeUio yn ym- 
rwystro â â negeseuau y bywyd Awn; fel y rhyngo 
fodd i'r hw a'i dewisodd yn filwr. | 


Yr oedd yr Apostol wedi annog Timotheus i oddef said 
fel milwr da i Iesu Grist. Adn.'3.. Y mae ymma, i'r diben , 
i'w annog yn fwy, yn ei gyfeirio at y dull o filwrio yn mhlith y 
Rhufeiniaid. Nid yw neb a'r sydd yn milwrio, yn ymrwystro â 
negeseuau 'r bywyd hwn. Yr oedd cyfraith gan y Rhufeiniaid yn. 
gwahardd y milwyr i ymrwystro â llafurwriaeth, masnach, cel- 
fyddydau, neu un rhyw alwedigaeth arall a fyddai yn tueddu i 
ddwyn-eu meddyliau oddiwrth y gwaith ag oeddynt wedi ym- 
aflyd ynddo. Y mae'r Apostol, wrth gyfeirio at yr arferiad 
ymma, yn gosod i lawr reol Ysgrytbyrol sydd yn gwahardd 


, 


“ 


PEN. 11. 2 TIMOTHEUS. 721 


gweinidogion yr efengyl i ymrwystro â dim a fyddo yn attalfa 
iddynt gyflawnu eu gwaith. Mae 'r milwr yn ymgadw rhag ym- 
rwystro, fêl y rhyngo fodd i'r hwn a'i dewisodd yn filwr. Nid 
oedd yn eiallu i foddloni ei flaeuor, heb ymwadu â negeseuau'r 
bywyd hwn; ac os oedd yn chwennych boddio ei feistr, byddai 
yn ofalus rhag ymgyssylltu â'r pethau hynny a fyddent yn tueddu 
i'w attal í wneuthur ei ddyledswydd. Nid oes lle i ni feddwl 
fod yr Apostol yn golygu mai peth anaddas bob amser ydyw i 
weinidogion yr efengyl ennill eu bara trwy lafur eu dwylaw; mae 
ensampl yr Apostol ei hunan yn brawf o briodoldeb hyn mewn 
rhai amgylchiadau; ond y mae'r peth yn hollol wahanol, pan y 
mae naill ai eglwys yn rhy anystyriol, neu gybyddlyd, i gynnal ei 
gweinidog, neu pan ag y mae gweinidogion i'r diben i ymgyfoeth- 
ogi, neu oddiar ryw ddibenion eraill, yn ymgyssylltu â masnach 
neu ryw alwedigaeth arall, ag sydd yn lladratta eu meddwl a'u 
hamser, yn eu harwain i'r fath gyfeillachau, ac yn dwyn arnynt 
y fath ymrwymiadau, y rhai sydd yn gwneuthur eu hunain yn 
agored i lawer o flinderau, ac yn dwyn ar yr efengyl lawer o 
ddirmyg a dianrhydedd. 


5 Ac od ymdrech neb hefyd, ni choronir ef 
onid ymdrech yn gyfreithlawn. 


' Ymma y mae'r Apostol yn cyfeirio at chwareuon y Groeg- 
iaid. Yn y chwareuon hynny yr oeddynt yn ymdrechu. Yr 
oedd rhai yn rhedeg, rhai yn ymryson, rhai yn saethu, rhaí yn 
taflu llechi, ac eraill yn neidio. Yr oedd cyfraith berthynoli 
bob un o'r campiau hyn; ac felly fe ddywed yr Apostol, Ni 
choronir ef onid ymdrech yn gyfreithlawn. _ Nid oedd neb i ddis- 
gwyl cael y goron-bleth o flodau ar ben yr yrfa, onid ymdrechai 
yn ol y gyfraith osodedig. Wrth hyn yr oedd yr Apostol yn 
dangos fod yn angenrheidiol i Timotheus, a phob gweinidog yr 
. efengyl, i'r diben i ennill coron cyfiawnder ar ben yr yrfa, fod 
'yn ddiwyd ac egnïol, ac i reoli eu hymddugiad, yn mhob peth, 
yn ol gair Duw, y gyfraith osodedig. Y maent i redeg, nid 
'megis ar amcan, i ymdrechu, nid fel rhai yn curo 'r awyr, i gospi 
“eu cyrph a'u dwyn yn gaeth. Gwel 1 Cor. 9, 24—27. 


“.. 6 Y llafurwr sydd yn llafurio, sydd raid iddo 
'yn gyntaf dderbyn y ífrwythau. 
Lryrn V. Y4 


22 2 TIMOTHEUS. PEN, II. 


Fr diben yn mhellach i annog ei gyfaill, y mae'r Apostol 
yn ei gyfeirio at waith a llwyddiant y llafurwr. Y Mafurwr 
sydd yn lafurio, sydd raid iddo yn gyntaf dderbyn y grwyihau. 
Mae'r gair profou sydd yn cael ei gyfieithu yn gyntaf, yn rhag- 
ferf, ac yn cyfeirio at y gair /Jafurio ; ac am hynny dylid darllen 
y geiriau yn y modd hyn, Rhaid i'r llafurwr yn gyntaf lafurio 
i fod yn gyfrannog o'r ffrwythau. Y dyn nad yw yn aredig nac 
yn hau, ni fed ychwaith... Y mae cynhauaf ffrwythlawn, yn dyfod 
mewn canlyniad i lawer o ymdrech a llafur blaenorol; ac nid 
yw cynhauaf o lwyddiant yn ngweinidogaeth yr efengyl, na 
chynhauaf dedwyddwch mewn byd arall, i'w. Wyn heb ym- 
drech parhhts a llafur gwastadol. | 


7 Sg ene yr hyn yr wrw yn ei ddywedyds 
a'r Arglwydd a roddo i ti ddeall cin mhhdb peth: 


Noddi yr Apostol wedi bod yn annog ei gyfl at gydd- 
londeb, ac wedi ei gyfeirio at y milwr, yr ymdrechwr, a'r lafurwr, 
Adn.4,5,6; a'i gynghor ymma ydyw, Iddo ysiyrïed yr hyn ag 
oedd efe wedi ei ddywedyd. Yr oedd i osod ei feddwl ar waith i 

fyfyrio ar y pethau pwysfawr a gawsant eu gosod o'i flaen, eu 
trysori yn ei gof, eu cymmwyso at ei gyflwr a'i amgylchiadau ei 
hunan, ac i ofalu i ymddwyn yn mhob peth, yn ol y cyfarwydd- 
ia au ag oedd efe yn eu cael. . Wrth ymddwyn yn y modd hyn 
yr oedd ganddo le i hyderu y rhoddai yr Arglwydd iddo ddeall 
yn mhob peth. Mae'r gair gar sydd yn cael ei gyfieithu a, yn 
arwyddo canys, ac yn cael ei gyfieithu felly yn fwyaf, cyffredin. 
Y mae'r geiriau yn cynnwys rheswm ac addewid, yn hytrach 
nâ gweddi. Nid oedd achosi Timotheus ofni, tra ar lwybr ei 
ddyledswydd, na chai efe ei gynnal a'i gadw, ei nerthu a'i arwain 
yn mhob peth angenrheidiol. 


8 Coíia mwn Iesu Grist o had Dafydd, o 
feirw, yn ol fy efengyl i: 


Nid oedd. dion yn fwy annogaethol i 'T MR nâ “ee 
Iesu Grist. Yr oedd i gadw yn ei feddwl yr hyn ac oedd efe 
wedi ei glywed a'i ddysgu mewn perthynas i Berson y Gwaredwr 
a'i ddiben yn dyfod i'r byd. Y mae'r gair sydd yn cael ei gyf- 
ieithu cofio, yn arwyddo sôn neu grybwyll. Am Iesu Grist. yr 


PEN. II. 2 TIMOTHEUS. £5] 


oedd Timotheus i sôn a chrybwyll, yn bennaf. Yr oedd i gofio 

fod Cristoad Dafydd. Yr oedd bod Crist o had: Dafydd yn 

gyflawniad o'r addewid a geir yn Psalm 132.11. Es. 11.1. 

Cafodd ei genhedlu mewn modd goruwch naturiol o sylwedd 

Mair, yr hon oedd o hiliogaeth Dafydd. Lue1. 92, 35. Yr 
oedd o'r pwys mwyaf i Timotheus i gadw yn ei feddwl yr athraw- 
iaeth o adgy fodiad Crist. Yr oedd rhai yn mhlith yr Iuddewon 
yn gwadu yr athrawiaeth o adgyfodiad y meirw. Mat. 22. 25. 
Act. 23. 8.. Yr oedd y Groegiaid yn golygu'r fath beth yn 
ynfydrwydd. Act. 17. 18, 32. Mae'r Apostol yn enwi dau 
o'r cyfeiliornwyr hyn yn y bennod hon. Adn. 17. 'r dibeni 
gadw ei hun ac eraill rhag y cyfeiliornad hwn, yr oedd Timotheus 
ì gofio yn fynych, a phregethu yn barhaus adgyfodiad Crist 
oddiwrth y meirw ; oblegid yr oedd adgyfodiad Crist yn brawf 
ac ernes o adgyfodiad yr holl ffyddloniaid, ac yn sicrwydd y 
cânt etifeddu bywyd tragywyddol yn Nghrist. GweìÌ 1Cor. 15. 
12—20. Yr oedd yr athrawiaeth o adgyfodiad Crist yn ol 
efengyl yr Apostol. Yr oedd yn efengyl iddo ef, am ei fod 
wedi ei osod i'w phregethu, Pen. 1. 11. am ei bod wedi ei 
hymddiried iddo, 1Tim. 1. 11. ac am ei bod wedi ei dad- 
guddio iddo gan Iesu Grist, Gal. 1.12. 

9 Yn yr hon yr ydwyf yn goddef cystudd 
hyd rwymau, fel drwgeweithredwr; eithr gair 
Duw nis. iisgob niid i HÌ aa 
j 

Gwedi sôn am yr dring Adn. 8. yiio 'r iagdefol yn 
dywedyd, Yn yr hon yr ydwyf yn goddef cysiudd hyd rwymau. 
Yr oedd yr Apostol y pryd hwn yn rhwym, wedi ei garcharu yn 
Rhufain, o achos ei grefydd ac ar gyfrif yr efengyl, yr hon 
oedd efe yn ei phregethu. Yr oedd yn dioddef, fel drwg- 
. weillredwr ; yn cael ei ystyried fel un ag oedd yn haeddu cosp 
oddiwrth y wladwriaeth, Yr oedd yr Iuddewon wedi ei gyhuddo 
fel pla, ac fel un yn cyfodi terfysg yn mhlith y bobl. Act. 24. 
5. Cysur jr Ap ostol yn ei amgylchiad presennol, oedd meddwl, 
eî mor gyfyng oedd hi gydag ef ei hun, nad oedd gair Duw 
ddim yn rhwym. Nid oedd yn cyfrif ei einioes ei hun yn werth- 
fawr yn ei olwg, mewn cydmariaeth i lwyddiant a chynnydd yr 
efengyl. Yr oedd ynfoddlon i bob peth, ac yn mhob amgylch- 
iâd, tra yn gweled yr efengyl yn myned rhagddi, ac iechydwr- 


24 2'TIMOTHEUS. PEN. II. 


iaeth pechaduriaid yn cael eì dwyn oddiamgylch. Nid oedd 
dim allasai attal rhediad yr efengyl er maint ei gelynion, acer 
cymmaint yr oeddynt yn erlid gweision Crist. Y'mlaen yr oedd 
ei achos yn myned yn wyneb y o fan, a phyrth uffern nis haf 
fygant ei eglwys, 


.10 Man ieAnm yr wei yma yn goddef pob be 
er mwyn yr etholedigion, fel y glin hwythau 
gael yr iachawdwriaeth sydd yng Nghrist Iesu, 
gyd â gogoniant íragywyddol. 


I ddangos pa'm yr oedd yn dioddef cystudd, y mae'r 
Apostol yn dywedyd, Am hynny yr ydwyf yn goddef pob peth 
er mwyn yr etholedigion. Cariad at bobl yr Arglwydd, y rhai 
sydd wedi eu hethol yn Nghrist Iesu er cyn seiliad y byd, oedd 
yn cymmell yr Apostol i ddioddef y pethau ag oedd efe yn eu 
dioddef y pryd hwn. Ei ddiben yn dioddef oedd fel y gallent 
hwythau gael yr iachawdwriaeth... Yr oedd yn dioddef i'r diben 
iddynt gael eu gwaredu oddiwrth euogrwydd a phechod, oddi- 
wrth y byd drwg presennol, eu cadarnhau yn y ffydd, a'u 
gwneuthur yn etifeddion bywyd tragywyddol mewn byd arall, 
Y mae'r iechydwriaeth hon yn Nghrist Iesu. Efe sydd wedi 
ei phwrcasu, ynddo ef y mae wedi ei haddo, a thrwyddo ef y 
mae'n cael ei chyfrannu. Y mae goponiant tragywyddol yn 
gyssylltiedig â'r iechydwriaeth hon. _ Y rhai sydd yn hau mewn 
dagrau a fedant mewn gorfoledd. Psal. 126. 5, Gwaredigion 
yr Arglwydd a oddiweddant lawenydd a hyfrydwch, a chystudd. 
a galar a ffŷ ymaith: Es. 35. 10. ac y mae byr ysgafn gystudd: 
y duwiolion yn gweithredu. iddynt, yn odidog ragorol, yi 
i bwys dean Gws 2. Pau yîp llu ae dn dyngu 


11 Gwir yw y gair: UG Tv af feirw "gyd 
âg ef, Wyn fyddwn hefyd gyd âg ef Wil 
/ 


Ymma y mae'r Apostol yn gosod i lawr sail arall. o gysur 
i blant a phob Dduw yn wyneb eu cystudd a'u. gorthrymderau. 
Gwir yw'r gair: Canys os buom feirw gydag ef, byw fyddwn 
hefyd gydag ef. Fe allai fod yr ymadrodd hwn mewn arferiad. 
cyffredin yn mhlith Cristionogion y pryd ymma, a'i fod wedi 
myned yn' fath o ddiareb yn yr oes honno. Beth bynnag am 


PEN. II, 2 TIMOTHEUS. 42 


bynny, nid oedd dim ag oedd yn gywirach, nac yn fwy teilwng 
o sylw credinwyr, Nid yw cystuddiau 'r duwiolion ddim mor 
annedwydd ag y maent yn ymddangos yn ngolwg y byd. Ar 
y tybiaeth ein bod wedi marw i bechod, a'n bod yn dioddef yn 
achos Crist, hyd yn nod ìi farwolaeth, gallwn fod yn hyderus 
y cawn hefyd fyw gydag ef mewn byd arall, cyd-fwynhau y 
dedwyddwch ag y mae efe yn ei fwynhau, a bod yn ei bresen- 
noldeb byth. Gwel Rhuf, 6. 5. Ioan 11. 26. 14. 3, 17. 24. 


12 Os dîoddefwn, nia deyrnaswn gyd âg ef: 
os gwadwn ef, yntau hefyd a'n gwâd' yihnane 


I ddangos nad ydyw cystudd duwiolion ddim yn diweddu 
yn anghysurus, y mae'r Apostol yn dywedyd, Os dioddefwn, 
ni a deyrnaswn gydag ef. Os parhawn hyd y « diwedd heb gael 
ein dychrynu gan brofedigaeth, a'n siglo gan erledigaethau, 
os byddwn ddioddefgar mewn eydy a bod yn amyneddgar 
dan ofid a gorthrymderau, cawn, o'r diwedd, gyflawn ryddhâd 
oddiwrth bob blinder, a bod yn dragywyddol fuddugoliaethus 
ar bechod, » byd a'r bedd. Y mae teyrnas wedi ei hordeinio i 
gredinwyr, Luc 22. 29. mae teyrnas nefoedd yn eiddo iddynt, 
Mat. 5. 10. mae teyrnas wedi ei pharotôi iddynt er cyn seiliad 
y byd, Mat. 25. 34. a chânt eistedd ar ei orseddfaingc.. Dad, 
3.21. O'r tu arall, os gwadwn ef, yntau hefyd a'n gwâd nin- 
nau. Mae gwadu Iesu Grist yn cynnwys gwrthgilio oddiwrtho, 
gwan-galonni yn nydd y frwydr, a gwneuthur diarddeliad cy- 
hoeddus o'n perthynas ag ef.. Mae hyn yn cyfodi oddiar ofn 
dyn, cywilydd o'r efengyl, neu gariad at y byd. Pen. 4. 10. 
Y canlyniad o hyn fydd, Crist a'n gwâd ninnau, Os ei adael 
a wnawn a bradychu ei achos ymma yn y byd i ddwylaw ei 
elynion, efe a'n diarddela ni yn y dydd olaf, ni chydnebydd ni 

fel ei bobl, bydd cywilydd arno o honom yn ngwydd ei Dad, ac 
' efe a'n gwobrwya ni yn ol fel ag y bydd ein hanffyddlondeb a'n 
diystyrwch o hono yn haeddu, Mat, 10. 32, 33. 16. 27. 


— _ 13 Os ŷm ni heb gredu, effo y mae efe yn 
nyps:yn ffyddlawn; wr gall efe ei wadu ei hun; 
Y mae 'r gair sydd. yn cael eì gyfieithu Aeb gredu, yn ar- 


dai shefyd,” bod yn anffyddlawn, neu ymddwyn yn n dwyllodrus 
a dichellgar, _ Er i ni anghredu ei addewidion a diystyru ei fy-. 


26 2 TIMOTHEUS. PEN. II 


gythion, ac ymddwyn tu ag atto yn anffyddlon a thwyllodrus, 
trwyeiwadu, Adn.12. y mae efe yn aros yn ffyddlawn, Y mae 
Crist yr un ddoe, heddyw, ac yn dragywydd, Heb. 13. 8. ac 
ni wna anghrediniaeth, neu anffyddlondeb dyn ddim o ffydd 
Duw yu ofer. Rhuf.3.9., Y mae'n sicr o gyflawnu 'r addew- 
idion ag y mae wedi eu gwneuthur mewn perthynas i gadwedig- 
aeth pechaduriaid, a rhoi mewn grym y ddedryd honno ag y 
mae wedi ei chyhoeddi yn erbyn y rhai digred. Y rheswm am 
hyn ydyw, nis gall efe ei wadu ei hun, _ Fe fyddai yn afresymmol 
i feddwl y gwnaethai 'r Iesu ymddwyn tu ag atto ei hun fel ag 
y mae gwrthgilwyr yn ymddwyn tu agatto. Os ydynt hwy yn 
ddiystyr o'i ogoniant, nìd yw efe; os ydynt hwy yn ddisylw o'i 
fygythion, nid felly efe; es nad ydynt hwy yn gofalu am ei 
achos, nid yw efe yn ymddwyn felly; nis gall wneuthur, ac ni 
wna ddim ac a fyddo' yn anghysson â â NR ei hn a'i 
briodoliaethau. 


4 Dwg y Betliâu hyn ar gôf, gan orchymyn 
ger bron yr Arglwydd, na byddo iddynt ymryson 
ynghylch ; geiriau, yr hyn nid yw fuddiol i ddim, 
ond ì ddadymchwelyd y gwrandawyr. 


— Yr oedd Timotheus i ddwyn ar gof y pethau ag oedd. yr 
Aŷdol wedi eu dywedyd; i lefaru ac adrodd y gwirioneddau 
hynny wrth y gwrandawyr, gan eu rhybuddio o'r mawr enbyd- 
rwydd o wadu Crist a bod yn anffyddlon iddo. Yr oedd, hefyd, 
$ orchymmyn iddynt ger bron yr Arglwydd, i ddywedyd” wrth- 
ynt, â'u hannog yn y 'modd mwyaf difrifol, ìi beidio treulio eu 
hamser í ymryson yng chylch geiriau ; a bynny oddiar ystyriaeth 
o anfuddioldeb 8a mawr niwed y fath ymrysonau. Nid yw fudd- 
iol i ddim, ond i ddadymchwelyd y gwrandawyr. 'Tra. y mae 
yhai yn gwrando ar y fath ddadleuon ynghylch geiriau, tra y 
mae'r bobl yn gweled nad ywr athrawon a'r pregethwyr ddim 
yn cyttuno mewn geiriau, hwy fyddant yn barod i feddwl a 
dywedyd, nad oes dim gwirionedd yn y grefydd Grisfjonogol, a 
thrwy hynny fe fydd eu ffydd yn cael ei i dadymchwelyd.” 


ss, 15 Bydd ddyfal i'th osod dy hun yn. 'bbdiEdig 


gan Dduw, n weithiwr difefl, yn iawn-gyfrannu, 


în mj 
gair y gwirionedd, . | Y ———— 


PEN. IF. 2 TIMOTHEUS, 727 


Gyda golwg ar ymddygiad personol Timotheus ei bun, y 
mae'r Apostol yn dywedyd, Bydd ddyfal i'th osod dy hun yn 
brofedir gan Dduw. Y mae'r gair sydd yn cael ei gyfieithu 
dyfal ŷn arwyddo ymdrech a gofal dwys. Yr oedd Timotheus 
i ofalu am dano ei hun, yn gystal ag am eraill; am ei grefydd 
bersonol, am ei gynnydd mewn gras a gwybodaeth, ac am eì 
ddibenion a'i ddull yn cyflawnu'r weinidogaeth. Yr oedd i am- 
canu, yn neillduol, ì fod yn brofedig gan Dduw yn mhob peth. 
Nid oedd gymmaint i ofalu ac ymdrecbu i foddloni dynion, ag 
î foddloni Duw ac i fod yn gymmeradwy ganddo yn y byd hwn, 
a phan fyddai yn cael ei farmu mewn byd arall. I'r diben i fod 
yn gymmeradwy, yr oedd yn rhaid iddo fod yn weithiwr difefl. 
Mae 'r gair yn arwyddo un ag a fyddo yn ymddwyn yn y fath 
fodd na. byddo achos iddo gywilyddio o herwydd yr hyn a 
wnaethai. Os mynnai Timotheus i fod yn weithiwr difefl, yr 
oedd yn rhaid iddo iawn-gyfrannu gair y gwirionedd. Wrth 
air y gwirionedd y mae i ni ddeall yr Ysgrythyrau, y rhai ydynt 
yn “byd oddiwrth Dduw'r gwirionedd, yn traethu am Grist, yr 
hwn yw'r gwirionedd, ac wedi cael eu dadguddio gan Ysbryd 
y gwirionedd. Y mae iawn-gyfrannu gair y gwirionedd, yn 
cynnwys ei bregethu yn gyflawn, heb adael allan, neu fyned 
beibio un athrawiaeth, gofalu am beidio cymmysgu ein golyg- 
iadau ein hunain â'r gair, na chwanegu dim atto o eiddo dyn; 
ystyried bob amser beth fyddo yn addasi amgylchiadau'r 
gwrandawyr, ac edrych yn ddyfal ar fod diben pregethiad y 
gair yn cael ei atteb i ddwyn dynion i fyw yn sobr, yn gyfiawn 
ac yn dduwiol yn y byd sydd yr awr hon. Fe ddichon fod y 
gair orthotomes, sydd yn cael eì gyfieithu iawn- gyfrannu, yn 
h cyfeirio at y ddefod o aberthu, yn yr hon y byddai yr offeiriad 
yn agor ac yn rhannu'r aberth. Felly dylai gweinidog yr 
efengyl agor, egluro, a chyfrannu'r gair: Gwel Lev. Neu fe 
allai fod ; yr Apostol yn cyfeirio at un fyddo yn rhannu ymborth, 
ac, fel gwr y tŷ, yn cyfrannu bwyd i'r gwahoddedigion yn ol 
eu gwahanol oedran a chyflyrau. Gwel 1Cor. 3, 2. Heb, 
5. 12—14, 


16 Ond halogedig ofer-sain, gochel: canys 
cynnyddu a wnânt i neh o annuwioldeb. 


Wrth halogedig ofer-sain, y mae 'r Apostol yn deall geiriau 


728 2 TIMOTHEUS, PEN. II, 


disynwyr, gwag, ffol, a difudd, y rhai ag oedd yr athrawon 
Iuddewaidd yn eu harfer. Gwel 1Tim. 6.4, Adn,14, Yr 
oeddynt yn Aalogedig am eu bod yn arwain i bechod, yn groes 
i'r efengyl, ac am y dylent gael eu cadw o'r tu allan ì drothwy 
eglwys Dduw. Yr oedd Timotheus i ochelyd y pethau hyn; 
neu fel y dichon y gair gael ei gyfieithu, eu gwrthwynebu, 
peidio â chefnogi y rhai a arferant y fath eiriau, a sefyll yn er- 
byn yr arferiad ei hun. Yr oedd hefyd i ofalu am beidio â 
chydfyned ac uno â'r fatli ddynion yn eu dadleuon disynwyr a 
difudd, Ei reswm oedd, Canys cynnyddu a wnânt i fwy o 
annuwioldeb. Y mae'r fath ymrysonau yn arwain yn anochel- 
adwy i lawer o bechadurusrwydd, i ddigter, malais, cynfigen 
ac anghariad. Y mae'r rhai sydd yn ymroddi i'r fath haloged- 
ìg ofer-sain, yn sicr o fyned waeth-waeth, gan dwyllo a chael 
eu twyllo; ac, yn mhen ennyd hwy wadant athrawiaethau syl- 
faenol yr efengyl. 


17 A'u hymadrodd hwy a_ysa fel cancr: ac 
o'r cyfryw rai y mae a — a WY 


I'r diben yn “MibêlÌadhg i ddangos y mawr niwed ag a dila 
y siaradwyr gwag, Adn. 16. yn debyg o wneuthur, os caent 
eu goddef, y mae'r Apostol yn dywedyd, A'u hymadrodd. hwy 
a ysa fel cancr. Bydd eu hathrawiaeth yn ddinystriol i eraill 
ac yn niweidiol iddynt eu hunain. Os goddefir i'w hathraw- 
ìîaeth ymledaenu yn yr eglwys, fe fydd yn sicr o ddistrywio 
bywyd crefydd, ac, er yn raddol, fel cancr, bydd y canlyniad 
niweidiol yn anocheladwy. O nifer y siaradwyr dinystriol ac 
annuwiol hyn, yr oedd Hymenêus a Philetus. Am Philetus nid 
oes sôn yn y Testament newydd, ond ymma. Yr oeddynt eill 
dau yn gyfeiliornwyr nodedig, a bu 'r Apostol dan angenrheid- 
rwydd i draddodi Hymenêus i Satan, am ei ddaliadau cyfeil- 
iornus a'i ymddugiad anghrefyddol. 1 Tim, 1. 20, 


18 Yrhaioranyg gwirionedd a gyfeiliornas- 
ant, gan ddywedyd ddŵciad yr adgyfodiad eisoes; 
aca mnnelit yn dadymchwelyd ffydd rhai. 


Âm Hymenêus a Philetus y mae'r Apostol yn dywedyd, 
eu bod o ran y gwirionedd wedi cyfeiliorni, Yr oeddynt wedi 


PN, ITI, 2 TIMOTHEUS. 399 


gŵyro oddiwrth athrawiaeth yr efengyl, wedi gadael y gwirion> 
edd, ac wedi crwydro i anialwch cyfeiliornadau, _ Yr oeddynt 
'yn &yfdilidŶni am eu bod yn dywedyd ddarfod yr adgyfediad 
eisoes. Fe allai eu bod yn meddwl nad oedd athrawiaeth yr ad- 
gyfodiad ddim yn cyfeirio at y corff, ond at yr enaid; a'i bod 
yn arwyddo yn unig adferìad yr enaid i gyflwr o wybodaeth ac 
adnewyddiad ysprydol. Hwyraeh iddynt gam-gymmeryd rhai 
Ysgrythyrau, sydd yn cyfeirio at adgyfodiad yr enaid mewn 
'ystyr ysprydol. Gwel 1Ioan 5. 24, 25. Eph. 2. 6. Beth 
bynnag, yr oeddynt yn haeru nad oedd adgyfodiad y corff 
ddim í gymmeryd lle, a thrwy hynny yr oeddynt wedi llwyddo 
U ddadymchwelyd ffydd rhai. Yr oedd meddyliau rhai gwein- 
iaid yn cael eu siglo mewn perthynas i athrawiaeth yr adgyfod- 
iad, ac yr oedd eraill yn cael eu harwain ganddynt i gofleidio 
eu cyfeiliornad ac i wadu 'r efengyl, yr hon y buont unwaith 
yn ei — Mae cyfeiliornwyr wedi llwyddo i raddau yn 
fnHiob oes o'r ' 


19 Eithr ymae siad yh Duw yn sefy ll, a. 
chanddo y sêl hon; Yr Arglwydd a edwyn y rhai 
sydd. eiddo ef A, Phob un sydd yn enwi enw 
Crist, ymadawed. oddi wrth anghy fiawnder.. 


— Gallasai rhyw-rai feddwl fod achos Crist mewn enbyd- 
rwydd, wrth ystyried fod rhai yn gwadu rhai o brif athrawiaeth- 
au'r efengyl, ac wedi llwyddo i ddadymchwelyd ffydd. eraill. 
Adn. 18. Yn wyneb hynny y mae'r Apostol yn dywedyd, 
| Eithr y mae cadarn sail Duw yn*sefyll.. Wrth sail Duw yr 
h ydym i i ddeall naill ai arfaeth Duw yn etholedigaeth ei bobl, yr 
hon sydd g cadarn fel Duw ei hun, ac hi a saif; canys ei gyng- 
hor a saif, a'i holl ewyllys a wna. Es, 46. 10. Gwel hefyd 
Rhuf,10.5,29, Mae addewidion Duw, y rhai ydynt sail ffydd 
ei bobl, yn gadarn, ac yn sefyll, gan eu bod wedi eu llefaru 
gan Dduw di-gelwyddog, ac nid yw yn bosibl i'w air fyned yn 
ddirym. Fe allai fod athrawiaeth yr adgyfodiad mewn golwg 
gan yr Apostol yn y geiriau. Mae hon yn sail, ac yn un o 
wirioneddau sylfaenol yr efengyl, Y mae hi hefyd yn gadarn, 
wedi ei' sylfaenu ar dystiolaeth Duw; ac er fod rhai yn ei 
| gwadu, hia saif byth. Neu fe allai fod yr Apostol yn golygu 
'>yr efengyl, yr hon y mae Duw wedi ei gosod yn y byd, a'r hon 
LLYFR V. Z4 


30 2 TIMOTHEUS. PEN. H 


sydd ac a fydd. yn parhau yn ddiysgog yn wyneb pob gwrth- 
wynebiadau. Hwyrach fod yr ymadrodd yn cyfeirio at Grist, 
yr hwn sydd yn cael ei alw yn sylfaen, 1Cor. 3.11, ac yn 
graig, ar yr hon y mae ei eglwys wedi ei hadeiladu, a phyrth 
uffern nis gorchfygant hi. Mat. 16. 18. Am y sail hwn y 
mae'r Apostol yn dywedyd, fod ganddo y sêl hon, Yr Arglwydd 
a edwyn y rhai sydd eiddo ef. Y mae'r gair sydd yn cael ei 
gyfieithu sêl yn arwyddo, rai troiau, yr argraff a wneir â sêl, 
mewn llythyrennau, neu ryw ddull arall. Y mae ymma gyfeir- 
iad at y ddefod o argraffu rhyw ymadrodd, neu ymadroddion, 
ar gerrig sylfaeni, i ddangos i bwy, aci ba ddiben y byddai'r 
adeilad yn cael ei chyfodi. Mae'n debygol fod yr Apostol yn 
cyfeirio ymma, hefyd, at yr byn a ddywedasai Moses, pan 
wrthryfelodd Cora, Dathan, ac Abiram, Num, 16.5. Y bore 
y dengys yr Arglwydd yr hwn sydd eiddo ef. Mae'r Deg- a- 
thrugain yn defnyddio yr un gair i gyfieithu 'r gair Hebraeg yn 
y man bynny, ag y mae'r Apostol yn ei arfer ymma, ac yn 
cael ei gyfieithu yn yr Adnod hon, edwyn. Mae Crist yn ad- 
nabod yr eiddo ef. loan 10.14, 27. Y mae'r Arglwydd yn 
sicr o ddangos y rhai sydd eiddo ef trwy eu cadw yn nydd blin- 
der, Nal.1.7. trwy eu cynnal yn amser profedigaeth, fel nad 
yw yn bosibl twyllo'r etholedigion, Mat. 24, 24. tra mae rliai 
sydd.yn gwrthgilio oddiwrth yr efengyl ac yn ymadael â phobl 
Dduw, yn dangos yn eglur nad ydynt o rifedi'r duwiolion. 

loan 2.19. Gan fod gwahaniaeth eglur rhwng eiddo 'r Ar- 
glwydd, a dynion drwg, cyfeiliornus, y mae'n ddyledswydd 
ar bob un sydd yn enwi enw Crist, ií ymadael oddiwrth anghyf- 
iawnder. Hwy ddylent gilio oddiwrth gyfeiliornwyr, fel y 
gwnaeth meibion Israel oddiwrth bebyll Dathan ac Abiram: 
Num.16.26,27. Y mae enwi enw Crist yn arwyddo gwneuth- 
ur proffes o hono, a'i arddel yn gyhoeddus o flaen y byd. 
Nid digon proffes al;anol o'r efengyl heb weithredoedd da.. er 


20 Eithr mewn fy mawr nid oes yn unig lestri 
o aur ac o arian, ond hefyd o bren aco bridd; a 
rhaii barch, a rhai i ammharch. 


Fel na byddai i neb dramgwyddo wrth feddwl fod rhai 
yn eglwys Dduw yn cyfeiliorni, y mae'r Apostol yn dywedyd 
yn mhellach, £ithr mewn 1ŷ mawr, nid oes yn unig lestri o aur 


DEN, II, 2 TIMOTHEUS, Z31 


ac o arian, ond hefyd o bren ac o bridd. Wrth y tŷ a sonir am 
dano, y mae i ni ddeall naill ai'r ddaear, yr hon a gynnwys 
deulu mawr, yn gymmysgedig o dda a drwg; neu yn hytrach, 
eglwys weledig Duw ar y ddaear, yr hon a NE yn fynych, yn 
dŷ. Gwel Luc 14.23. Heb,10. 21. 1Tim.3. 15. Y mae 
teulu mawr yn y tŷ hwn, rhaì o bob cenhedl a phobl. Y mae 
llestri yn y tŷ ymma, dodrefn ac offerynnau i atteb dibenion 
gwr y tŷ. Mae rhai o'r llestri hyn o aur ac o arian, rhaì gwerth- 
fawr, rhai y mae'r cyfoethogion yn eu defnyddio. Yn yr eg- 
lwys y mae rhai yn enwog ac anrhydeddus mewn ffydd a duw- 
ioldeb, yn werthfawr yn ngolwg Duw eu perchenog, ac yn ddis- 
glaer mewn crefydd a sancteiddrwydd. Y mae rhaì o bren ac 
o bridd, rhai distadl, ac yn cael eu defnyddio at wasanaeth cyff- 
redin. Yn yr eglwys y mae rhai dynion is-raddol mewn dawn 
a defnyddioldeb. Ffydd a bywyd rhai sydd yn ddisglaer, ac 
yn tywynu, a'r eiddo eraill yn dywyll a marwaidd. Y mae rhai 
i barch, wedi eu gwneuthur i atteb dibenion gogoneddus, ac 
i waith anrhydeddus. Y mae rhai yn eglwys Dduw wedi eu 
haddurno ar ei ddelw, wedi eu gwisgo â chyfiawnder yr Ar- 
glwydd Iesu, wedi eu cymmeryd i berthynas gyfammodol â'r 
' Jehofah mawr fel eu Duw, wedi eu gwneuthur yn demlau i Dduw 
trwy'r Yspryd, ac wedi eu hanrhydeddu â chymdeithas Duw ei 
hun. O'r ochr arall y mae rhai i anmharch, dan lywodraeth 
nwydau llygredig, yn llawn o ddrygioni, yn breswylfod i ddi- 
' afol, duw'r byd hwn yn eu defnyddio at ei wasanaeth, ac i 
'wneuthur y pethau nid ydynt gymmwys. Nid oes achos i ry- 
feddu os ydyw Duw yn gadael dynion drwg i ddyfod i mewn 
i'r eglwys, ac yn ol hynny, i egluro eu hunain trwy eu gweith- 
redoedd annuwiol. Na ryfedded neb fod Hereticiaid yn cyfodi 
allan o fynwes yr eglwys weledig ; mae pysgod da a drwg yn 
cael eu dal yn rhwyd yr efengyl, ac y mae efrau yn tyfu yn 
mhlith y — 


21 Pwy bynnag gan hynny a'i glanhâo ei hun 
oddi wrth y pethau hyn, efe a fydd yn llestr i 
barch, wedi ei sancteiddio, ac yn gymmwysi'r Ar- 
glwydd, wedi ei ddarparu i bob gweithred dda. 


Fel na byddai i neb ddigalonni oddiwrth yr hŷn ag oedd 
y Apostol wedi ei ddywedyd mewn perthynas i'r gwahanol 


792 2 TIMOTHEUS. PEN, 1I, 


lestri yn eglwys Dduw, Adn. 20. y mae ymma yn dywedyd, 
Pwy bynnag, gan hynny, a'i glanhâo ei hun oddiwrth y pethau 
hyn. Yr oedd Timotheus, yr oedd pob un i gofio, os ymgadw- 
ent oddiwrth ddynion drwg ac athrawon gwrthnysig, oddiwrth 
bechod yn gyffredinol, a chyfeiliornadau yn neillduol, y bydd- 
ent yn Hlesiri â barch. Cânt eu defnyddio i ddibenion anrhy- 
deddus, a meddiannu gogoniant tragywyddol, i'r hwn y maent 
wedi eu harfaethu. Bydd pob un a lanhao ei hun yn y modd 
hyn, wedi ei lanhau, ac yn gymmwys i'w berchen. Bydd wedi 
ei sancteiddio fel llestri 'r deml, yn bur oddiwrth halogrwydd 
pechod, ac wedi ei harddu trwy ddwyfol ras. Trwy weithred- 
oedd da efe fydd ddefnyddiol i ddwyn yn y blaen iechydwr- 
iaeth dyn a gogoniant mynegol Duw. Efe fydd ddefnyddiol i 
Grist, etifedd y tŷ, ac i'r Tad, gwr y fŷ.. Bydd, hefyd, wedi eì 
ddarparu i bob gweithred dda. 'Yrwy ras bydd wedi eì wneuthur 
yn addas, yn barÏd ac yn ewyllysgar i i gyflawnu yr hyn fyddo 
ei Arglwydd yn ei orchymmyn; ni bydd angbyfarwydd neu 
anfedrus i wasanaethu Duw, ond bydd wedi ei gyflawn ddar- 
paru a'i gymmwyso i bob gweithred dda. Gwel Pen. 9. 17. 
Tit.1.16. 


22 Ond chwantau ieuengctid, ffo oddi wrth- 
ynl: a dilyn gyfiawnder, ffydd, cariad, tangnef- 
edd, gyd â'r rhaî sydd yn g Adyoc ar yr dy YF) 
o galon bun 


Mewn cyferbyniad i'r hyn a Add wed aY yn Alf 91. y 
mae'r Apostol ymma yn dywedyd, Ond chwantau ieuengctid, 
dfo oddi wrthynt. Wrth chwantau ieuengctid y meddylir ymma, 
nid yu unig rhai cnawdol, megis anlladrwydd, trythyllwch, ac 
anghymmedroldeb mewn bwytta ac yfed, ond yn bennaf, 
meddyliau ac amcanion gwag-ogoneddgar, disail ac afresym- 
ol. Y mae lle i feddwl fod yr ymadrodd yn cynnwys cyn- 
figen, llid, ymryson, a byrbwylldra, i'r rhai oll y mae gwein- 
idogion ieuainge yn draagored. Eu dyledswydd ydyw bod ar 

eu gocheliad yn neillduol yn erbyn y cyfryw bethau, a ffoi rhag- 
ddynt, fel rhag y pethau mwyaf niweidiol a dinystriol. Peth 
dymunol a liardd mewn gweinidog yr efengyl ydyw dilyn 
cyfiawnder; yr hyn sydd yn cynnwys peidio niweidio 
eraill yn eu personau, eu meddiannau, a'u henw.da, ond 


PEN. II. 2 TIMOTHEUS. 733 


rhoddi i bob un.yn ol ei haeddiant. Y mae ffydd yn cynnwys 
gwneuthur calonnog dderbyniad o'r byn ag y mae Duw wedi 
gweled yn dda ei ddadguddio yn ei air, Mae cariad yn groesi 
gynfigen, ymffrost, a balchder. Mae (angnefedd yn arwyddo 
undeb a chyfeillach; ac y mae hyn i fod gyda y rhai sydd yn 
galw ar yr Arglwydd o galon bur. Mae cyfeillachu â rhai 
sanctaidd a duwiol yn arwydd neillduol o dduwioldeb a sanct- 
eiddrwydd. Gwel 1Tim. 6. 11. 1Cor. 1. 2. 1Tim. 1. 5. 
Eph. 6, 5. Col. 3.22. 


93 Eithr gochel ynfyd ac annysgedig gwest- 
iynau, gan Gubed eu bod yn magu ymrysonau. 


: , Ymma y mae'r Apostol yn ail gynghori ei gyfaill i ochel- 
yd ey ac annysgedig gwestiynau. Rhai ynfyd oeddynt yn 
cyfodi oddiar apwybodaeth a diffyg synwyr, ac yr oeddynt 
yn terfynu mewn brwydrau a dadleuon penboetblyd, a gelyn- 
iaethol, gan eu bod yn magu ymrysonau. Gwel 1Tim. 1.4. 
6.4. Tit.3.9. Mae bod yr Apostol mor aml yn cyfeirio sylw 
Timotheus at y cwestiynau ffol, gwag a diddefnydd hyn, yn 
dangos mor niweidiol oeddynt, ac mor angenrheidiol ydyw i 
bob gweinidog yr efengyl eu gochelyd. 


» 21 Ac ni ddylai gwas yr AGY ymryson; 
ond bod yn dirion wrth bawb, yn athrawus, yn 
ddïoddefgar, 


I'r diben i. Fy y ifr yn mhellach, yr a Grid o 
ochelyd cwestiynau ffol, y mae'r Apostol yn dywedyd, Ac ni 
ddylai gwas yr Arglwydd ymryson. Yr oedd Timotheus yn 
was yr Arglwydd, am ei fod wedi cyflwyno ei hunan i'w wasan- 
aeth, am ei fod yn cael ei ddefnyddio ganddo yn ei waith, ac 
am ei fod yn disgwyl cael ei wobrwyo ganddo yn y diwedd, 
Y mae ymryson yn anweddaidd yn mhawb, ond mwy o lawer 
mewn gweinidog yr efengyl, yr hwn, fel gwas, a ddylai ddilyn 
ei Arglwydd, yr hwn oedd addfwyn a gostyngedig o galon, a 
phan ddifenwyd ni ddifenwodd drachefn. Mat. 11. 29. 1 Pet. 
2.29. Yn lle ymryson, dylai gwas yr Arglwydd fod yn dirion 
wrth bawb. Dylai ddilyn heddwch â phawb, bod yn llariaidd, 
íel Moses, a gochelyd rhag ymddwyn yn greulon tu ag at neb, 


734 2 TIMOTHEUS. PEN, 11, 


Heb. 12.14. Rhinwedd arall a ddylai fod yn perthyn ìi was 
yr Arglwydd ydyw bod yn athrawus. Mae hyn yn cynnwys 
dawn a thuedd i gyfrannu addysg i eraill, bod yn fwy parod i 
ddenu dynion i gofleidio'r gwirionedd trwy addysg, nâ'u cym- 
mell trwy orfod a grym arfau. Gwel 1 Tim. 3. 2.. Mae'n 
ddyledswydd ar was yr Arglwydd i fod hefyd yn ddioddefgar ; 
yn bwyllog ac amyneddgar; bod yn fwy parod i ddioddef cam 
nâ chymmeryd dïal; peidio bod yn fyrbwyll i geryddu a chospi 
am feiau; ond eyd-ddwyn â gwendidau eraill, mor bell ag y byddo 
hynny yn cydfyned â'r gair. Nid yw bod yn selog a gwresog 
dros y gwirionedd ddim yn cau allan diriondeb, addfwynder, 
amynedd a chariad. Gwel 2Cor. 13. 10. Gal. 6. 1. Tit. 1. 13. 


25 Mewn addfwynder yn dysgu yrhai gwrth- 
wynebus; ê edrych a roddo Duw iddynt hwy ryw 
amser edifeirwch i gydnabod y gwirionedd ; 


Peth hynod ganmoladwy a rhinweddol mewn gweinddg yr 
efengyl ydyw dysgu y rhai gwrthwynebus mewn addfwynder, 
Y maerhai yn eglwys Dduw, weithiau, o wahanol feddyliau, 
yn ddadleugar, yn gyndyn, ac yn ymddwyn yn ddigllawn. 
Gyda golwg ar y cyfryw, mae'n ofynol arfer tynerwch ac add- 
fwynder tu ag attynt, a bod yn ofalus rhag dywedyd na 
gwneuthur dim ag a fyddo tuedd ynddo i'w chwerwi a'u 
gwneyd yn fwy gwrthwynebol i'r gwirionedd. Mae hyn i gael 
ei wneuthur, î edrych a roddo Duw iddynt edifeirwch ï gydnabod 
y gwirionedd. Y mae'r ymadredd yn cynnwys fod eu dych- 
weliad yn beth anhawdd iawn. Er hynny, dylid arfer pob 
moddion i'w hargyhoeddi, ac ni ddylid anobeithio am danynt, 
gan fod Duw yn abl i roddi iddynt Awy edifeirwch. Y mae 
_ edifeirwch yn arwyddo cyfnewidiad y meddwl mewn cyssylltiad 

â diwygiad yn yr ymarferiad. Y mae edifeirwch efengylaidd yn 
sicr o ddwyn dynion i gydnabod y gwirionedd, i gofleidio'r 
efengyl, i gredu eì hathrawiaethau, ac i ymostwng mewn barn 
a bywyd iair Duw, Gwel Act. 8, 22. 


26 A bod iddynt ddyfod i'r iawn allan o fagl 
diafol, y rhai a ddêlid ganddo wrth ei ewyllys ef. 


'Mae'n angenrheidiol i ddysgu y rhai gwrthwynebus mewn 


PEN. III. 2 TIMOTHEUS. Yp 


addfwynder, Fel y byddo iddynt ddyfod i'r iawn allan o fagl 
diafol. Magl diafol ydyw y pleserau, y dichellion a'r tem- 
tasiynau ag y mae gelyn eneidiau yn eu defnyddio i rwydo a 
dinystrio dynion. Mae'r gair sydd yn cael ei gyfieithu dyfod 
i'r iawn, yn arwyddo deffroi o gwsg, dadfeddwi, sobreiddio, 
neu ddyfod $ iawn bwyll, wedi colli'r synwyrau, Mae pechadur- 
iaid yn cael eu deffroi o gwsg pechod dan weinidogaeth yr 
efengyl, Eph, 5. 14. yn cael eu dwyn attynt eu hunain, gwedi 
ymddwyn yn ynfyd, fel y mab afradlon, Luc 15.17. Mae'r 
gair a gyfieithir dêlid yn arwyddo dal neu gymmeryd yn fyw, 
fel carcharorion mewn rhyfel neu bysgod mewn rhwyd. Fe 
allai fod yr Apostol yn golygu fod pechaduriaid yn cael eu dal 
yn rhwyd yr efengyl gan weinidogion y gair, y rhai sydd yn 
cael eu cydmaru i bysgodwyr, a'r efengyl i rwyd. Y maent yn 
cael eu dal wrth ei ewyllys ef. Maellle i feddwl fod yr Apostol 
ymma yn golygu ewyllys Duw, ac felly ei feddwl yw fod 
gweinidog yr efengyl yn dal pechadur yn fyw, ac nid i'w ladd, 
fel y gelyn; ac hefyd, fod hyn yn cael ei wneuthur yn ol 
ewyllys Duw, a bod pechaduriaid yn cael eu dal a'u deffroi i 
ddychwelyd at yr Arglwydd ac i gyflawnu ewyllys Duw, 





PENNOD III. 


i Gw YPYDD hyn hefyd, y daw amseroedd 
enbyd yn y dyddiau diweddaf. 


.. Heblaw y pethau ag oedd yr Apostol wedi eu gosod o flaen 
Timotheus yn yr ail bennod, yr oedd am iddo wybod hyn hefyd. 
Yr oedd yn dymuno a'r ei fod yn adnabyddus o'r hyn ag oedd 
efe yn myned i grybwyll, fel y gallai ochelyd y drygau oedd- 
_ ynt yn debyg o gymmeryd lle. Yr oedd amseroedd enbyd i 
ddyfod. Nid am fod amser yn beth blin ynddo ei hun, ond 
ar gyfrif y dynion drygionus sydd yn byw mewn amser; a'r 
gorthrymderau sydd yn gyssylltiedig ag amser. Maent yn e€n- 
byd, o herwydd mor beryglus ydyw byw yn yr amseroedd 
hynny, a'r gofidiau neillduol y mae duwiolion yn eu dioddef yn 
y fath amserau, Mae'r geiriau dyddiau diweddaf yu arwyddo, 


— 786 2 TIMOTHEUS. PEN. 111; 


nid dyddiau diweddaf y byd, na dyddiau hirbell, ond dydd- 
iau dyfodol, neu ddyddiau y Messïa, sef goruchwyliaeth yr 
efengyl. iw Gen. 49.1. 1Tim.4.1. Esa.2.2. lago 5.8. 
2Pet.'2. 2. Mae ystyr y geiriau i'w benderfynnu oddiwrth 
pir my r lle. Yn y dyddiau-hyn bydd annuwioldeb 
athrawon a phobl gymmaint fel ag y bydd yn anhawdd, ac yn 
“ddo i fyw yn y byd. 


J Canys bydd dynion â'u serch arnynt eu 
hunain, yn arian-gar, yn ymílrostwyr, yn feilch- 
ion, yn gablwyr, yn anufuddion i i rïeni, yn anni- 
olchgar, yn annuwiol, 


Ymma y mae'r Apostol yn egluro, yn fwy neillduol, yr 
byn a ddywedasai yn Adn. 1. Canys bydd dynion â'u serch 
arnynt eu hunain. Wrth arfer y gair dynion y mae'r Apostol 
yn golygu athrawon a phobl. Mae'r gair o gyd-ystyr â meiljion 
dynion, yn yr hen Destament, mewn cyferbyniad i feibion 
Duw. Gwel Gen. 6. 2. Psal. 4.2. 14, 2. Mae rhai o'r fath 
hyn i'w cael ar enw Cristionogion, ac am hynny yn fwy tebyg 
i dwyllo eu hunain, ac eraill hefyd. Nid yw pob math o 
hunan-serch yn bechadurus ; ond y fath ag a fyddo yn arwain 
dyn i gyflawnu pob peth er ei fwyn ei hun, i ogoneddu ei hun, 
i ddyrchafu ei anrhydedd a'i enw eî hun, ac ï ddwyn elw iddo 
ei hun, gan esgeuluso lleshad ac iechydwriaeth eraill. 1 Cor. 
10. 24. Mae'r gair, hefyd, yn arwyddo bod yn dra hunanol. 
Mae'r Apostol yn enwi hunan-serch yn pyntaf am fod y beiau 
eraill a enwir yn cyfodi oddiar yspryd hunanol. Um o'r beiau 
hyn ydyw bod yn arian-gar. Byddai y dynion a sonir am dan- 
ynt yn ymroddi i gybydd-dod, Jer. 8. 10. yn chwannog i elw, 
'1Tim. 6. 9, 10. ac yn ewyllysio ymgyfoethogi. Y mae 'r 
offeiriaid pabaidd wedi myned. mor bell ag i werthu'r nefoedd 
am arian, hyd yn nod i'r rhai mwyaf annuwiol, dan yr enw 
maddeuant y Pab. Nôd arall o eiddo y rhai sydd gan yr Apos- 
tol mewn golwg ydyw bod yn ymffrosiwyr. Byddent yn dra 
pharod i briodoli iddynt eu hunain yr hyn nad oeddynt yn 
haeddu, ac i ymffrostio eu bod yn gymmeradwy gan Dduw, 
fra yn byw mewn annuwioldeb. Byddent yn llefaru yn chwydd- 
edig am ewyllys eu calon, eu meddiannau a'u cyflawniadau; 


yn wag-ogoneddgar, yn dalgryf a digywilydd, Fel byn y mae 


PEN. 11T. 2'TIMOTHEUS. 9n 


eglwys Rliufain wedi honni hawl i'r hyn nad yw yn perthyn 
i ddynoliaeth, wedi cymmeryd arni gyflawnu gwyrthiau, a 
maddeu pechod, gan dwyllo, a hudo 'r bobl yn y modd mwyaf 
digywilydd. Nid rhyfedd fod y fath raì yn /feilchion. Y mae 
ymffrost yn cyfodi oddiar falchder; ac y mae'r Apostol yn dy- 
wedyd y byddai y dynion hyn yn llettya meddyliau chwyddedig. 
am danynt eu hunain, yn barod i ddiystyru eraill, yn cynfi- 
gennu wrth sylwi ar lwyddiant eraill, yn fawr am eu ffordd eu 
hunain, yn ymddwyn fel rhai uwchlaw cynghor, heb oddef i neb 
ddywedyd yn eu herbyn. Byddent yn gablwyr. Mae hyn yn 
cynnwys rhoi darluniad anwireddus o ryw-un, naill ai mewn 
geiriau, neu ryw fodd arall; niweidio Duw yn ei enw, trwy eì 
ddarlunio fel dynion pechadurus, a haeru ei fod yn eu cefnogi 
yn eu hymddugiadau drwg. Os bydd tuedd yn rhai i gablu 
enw Duw, nid rhyfedd os byddant yn anufuddion $ rieni. Mae 
hyn yn cynnwys fod dynion yn llettya meddyliau distadl ac an- 
mharchus am y rhai a'u cenhedlasant, siarad yn ddiystyrllyd am 

danynt, naccâu gwneuthur yr hyn a fyddont yn ei orchymmyn, 

gwrthod gwrando ar eu cynghorion, a pheidio ymostwng i'w 
ceryddon. Byddai yr Iuddewon yn golygu wrth rieni rai uwch- 
raddol yn mhob sefyllfa. Mae'r Pabyddion wedi bod yn hynod 
am eu hanufudd-dod i dywysogion a swyddogion gwladol, ac 
wedi myned mor bell a diorseddu brenhinoedd. Maent wedi 
bod yn hynod hefyd am annog plant i fod yn fynachod, a 
mynachesau, yn groes i ewyllys eu rhieni. Mae bod yn anni- 
olchgar yn cynnwys anystyriaeth o ddaioni Duw, diffyg cydna- 
byddiaeth o'i roddion. Wrth ddywedyd y byddai y dyn- 
ion ag y mae'r Apostol yn sôn am dail yn anniolchgar, 
y mae cystal a dywedyd y byddent yn euog o bob bai. 

Byddent yn anniolchgar i'w cymmwynaswyr. Byddent hefyd 
yn annuwiol, yn ddidduw, yn halogedig, yn aflan, yn ddi-gref- 
_ ydd, yn anghyfiawn yn eu hymddugiadau, yn ddiystyr o'r hyn 
sydd iawn, ac yn medru cyflawnu gweithredoedd llygredig ac 
anmhur. Mae'r gair yn arwyddo un na oddef gael ei gadwyno 
gan na chyfreithiau Duw na dyn, un ag fyddo yn gwrthod 
gwneuthur yr hyn sydd ddyledus arno tu ag at ei Greawdwr a'i 
gyd-greaduriaid.” Rhuf. 1. 30. Iago4.6. 1Pet.5.6. 1Tim.1.9. 


3 Yn angharedig, ; yn torri cyfammod, yn 
enllibaidd, yn. anghymmesur, yn anfwyn, yn 


ddi-serch i'r rhai da, 
LLyrn V. A5 


738 2 TIMOTHEUS. PEN. Hi. 


Nôd arall o eiddo'r dynion drwg oedd i gyfodi yn yr 
eglwys, ydyw, bod yn angharedig. Mae'r gair yn arwyddo un 
fyddo yn amddifad o serchiadau naturiol tu ac at y rhai sydd 
yn perthyn iddo yn ol rhwymau natur, bod yn amddifad o gar- 
iad a chyfeillgarwch, a bod fel un wedi rhoi heibio ddynoliaeth. 
Gan fod yr offeiriaid Pabaidd yn cael eu gwahardd i ymbriodi, 
nis gall fod ganddynt serchiadau fel eraill o ddynolryw, o'r un 
lleiaf ni feiddiant amlygu hynny. Byddai y dynion a nodir ym- 
ma yn cael eu hadnabod yn mhellach trwy eu gwaith yn torri cyf- 
ammod. Mae'r Pabyddion yn haeru na ddylid cadw ffyddlon- 
deb â hereticiaid, a bod yn addas i ddeiliaid wrthryfela yn erbyn 
.llywodrâethwyr gwladol, os na fyddant o'r grefydd Babaidd. 
Mae'r gair yn cael ei gyfieithu anghymmodlon, yn Rhuf. 1. 31. 
Mae bod yn enllibaidd yn arwyddo bod yn ddiaflaidd, bod yn 
debyg i'r diafol, yn barod i gam-gyhuddo a gwrthwynebu eraill. 
Priodolant bob math o bechodau i'r rhai fyddont yn gwahan-. 
iaethu oddiwrthynt. Mae pob un sydd yn gyfarwydd yn hanes: 
y. Pabyddion yn gwybod fod hyn wedi cael ei gyflawnu ynddynt: 
hyd yr eithaf. Am y dynion llygredig oedd i gyfodi yn y dydd- 
iau diweddaf y mae'r Apostol yn dywedyd yn mhellach, y 
byddent yn anghymmesur, yn. cael eu gorchfygu. gan danbeid- 
rwydd eu tymmerau, yn ymroddi yn ddiattal i chwantau. 
cnawdol ac anlladrwydd; ym anfwyn, hefyd; yn erwin, yn 
afrywiog, yn greulawn, fel bwystfilod rheibus; yn ddiserch. i'r 
rhai da, yn elyniaethol a gwrthwynebus i bob daioni, ac yn 
ganlynol, i bawb sydd yn gwneuthur daioni, 


4 Yn fradwyr, yn waed-wŷllt, yn chwydd: 
edig, yn caru melus-chwant yn fwy nag yn caru 
Duw; ui 


| Y mae'r Uedu gau yn cael eu galw ymma yn, fradwyr. 
Byddent yn y fol Judas; traddodent, hyd yn nod. eu 
perthynasau agosaf, a'u cyfeillion pennaf, i farwolaeth, am. eu 
gwrthwynebu yn eu drygioni; yn waed-wyllf, yn ben- galed, yn 
fyrbwyll, ac yn anystyriol, yn rhuthro yn: bensyth a dall i gyf- 
lawnu 'r hyn ag fyddo yn gydfynedol â'u chwantau annuwiol; 
yn chwyddedig; gwel 1 Tim. 3.6. 6.4. wedi chwyddo gan 
falchder i raddau cymmaint ag i edrych ar eraill islaw iddynt, 
aci ystyried eu hunain uwchlaw cynghor. Mae'r Apostol yn 


Pau. 111, 2 TIMOTHEUS. 7139 


dywedyd fod y rhai a allant gyflawnu y pethau a enwyd, yn caru 
melus-chwant yn fwy nac yn caru Duw. Yr oedd yr Apostol 
wedi dechreu darluniad y dynion annuwiol hyn, trwy ddywed- 
yd fod eu drygioni yn cyfodi oddiar hunan-gariad ; ac ymma y 
mae yn diweddu y darluniad trwy ddywedyd fod eu drygioni yn 
terfynu mewn melus-chwant, fel ei ddiben. Yr oeddynt yn 
gwneuthur pob peth i'r diben i fwynhau pleserau FRandol; aci 
“eisin eu — llygredig. 


A10 cans 


'ô W ehiwad ynt rith 4dwioldebs eithr wdi 
efi, 6 grym hi; a'r rhai hyn gochel di. 


; mn 'Yn wyneb y cyfan yr oedd gan y dynion drwg a sonir am 
danynt. yn yr adnodau blaenorol, rith duwioldeb. I'r diben i 
dwyllo eraill, byddent yn ofalus i gyflawnu dyledswyddau allan- 
oÌ, a a chymmeryd arnynt ymddangosiad o grefydd, er yn amddi- 
faid o sylwedd a gwirionedd crefydd. Mae rhith duwioldeb yn 
arwyddo : ffurf athrawiaeth yr efengyl, yr hyn all fod gan ddyn- 
ion, ac etto. eu bod yn gwbl amddifaid o ras Duw yn y galon. 
Rhywbeth. ydyw sydd yn ymddangos oddiallan yn dda, ond 
erbyn y chwilier i mewn iddo, y mae'n llawn twyll, yn debyg i i 
feddau wedi eu gwynnu, y rhai sydd yn ymddangos oddiallan yn 
deg, ond. oddimewn. sydd yn llawn o esgyrn y meirw a phob 
anmhuredd; ac yn debyg i í gwppan wedi ei lanhau oddiallan, 
ond. adnau a yn llawn aflendid. Gwel Mat. 23. 25—28. 
Byddent, er hynny, yn gwadu ei grym hi. Er y byddent, mewn 
geiriau, yn proffesu crefydd a duwioldeb, byddent mewn gweith- 
redoedd yn gwadu 'r cyfan. 'Tit.1,16. Ni byddent yn teimlo 
dim o allu crefydd yn eu calonnau; byddent yn ddieithr hollol 
i grefydd brofiadol, ac effeithiau gras ar y meddwl. Yr oedd 
yr Apostol yn cynghori ; ei gyfaill i ochelyd y rhaî hyn. Nid 
oedd ì i gyfeillachu na chymdeithasu â â hwynt; yr. oedd i nadu 
â hwynt, i ymddidoli oddi. wrthynt a dyfod allan o'u plith, 

Gellir darllen ; y geiriau,. iro ymmaith y rhai hyn ; hynny gw, tro 
hwynt. allan o'r eglwys, sef yr holl rai hynny a fyddont yn 
debyg í i'r rhai yN, wedi | eu darlunio yn yr adnodau o'r blaen, 


" 6 Canys i rhai hyn y mae ae rhai sydd yn 
ymlusgo i deiau, ac yn dwyn yn gaeth wrageddos 


740 2 TIMOTHEUS. PEN, III. 


llwythog:o bechodau, wedi eu harwain gan am- 
ryw MUY | 


Wr oêdd yr Apostol wedi cynghori ei gyfaill i sdidydby y 
rhai hynny nad oedd ganddynt ond rhith duwioldeb; Adn. 5. 
ymma y mae yn rhoi rheswm arall i ddangos nior angenrheidiol 
oedd i Timotheus i ymddwyn felly. Canys o'r rhaì hyw y mae 
y rhaî sydd yn ymlusgo â deiau. Dan rith duwioldeb ac ym- 
ddangosiad o grefydd, byddent yn ymlithro, megis seirff, yn 
gyfrwys, heb neb yn eu canfod, i mewn i deuluoedd, er dwyn 
yn y blaen eu dibenion dichellgar. Yr hyn fyddai ganddynt 
mewn golwg oedd, dwyn yn gaeth wrageddos llwythog o bechodau. 
Megis yr ymosododd y sarff ar y llestr gwannaf yn yr ardd, 
felly y byddai cyfrwysdra a dichell y rhai hyn yn eu tueddu i i 
gymmeryd yr un fantais i ddinystrio eneidiau. Byddent, yn sicr 
o gael rhyw wragedd. anneallus, a disynwyr, i gymmeryd eu 
cyfarwyddo ganddynt a'u llywodraethu yn mhob peth. Byddai i 
y gwrageddos anghall hyn yn barod i gofleidio yr athrawiaeth- 
au hynny ag a fyddent yn eu cefnogi yn yr ymarferiad o bechod, 
ac ar yr un pryd yn rhoi lle iddynti i obeithio am ddedwyddwch 
yn y diwedd, Yr oedd hyn yn cymmeryd lle trwy fod y menyw- 
od disynwyr ymma ym cael eu harwain. gan amry chwantau. 
Fe fyddai chwantau pechadurus y cyfr yw. yn. rhoi mantais neìll- 
duol i'r athrawon annuwiol i'w llywodraethu ; ac fel hyn y mae 
mynachod eglwys Rhufain, trwy ragrith. a drwg ddyfais. wedi 
hudo a llygru llawer o'r rhyw fenywaidd, | 


NO 


_ 7 Yn dysgu bob amser, ac hcb allu. dyfod un 
amser i wybodaeth. y. gwirionedd, lô ab 


Dan esgus dysgu bob amser, fe fyddai ; y gwrageddos llwyt 
og o bechodau yn ymroddi i i'r athrawon. gau, ond ni fyddent un 
amser yn gallu dyfod i wybodaeth y gwirionedd. Naill ai ni 
byddai awydd y yn eu dysgawdwyr i i gyfrannu. iddynt wybodaeth 
angenrheidiol, neu ynte fe fyddent eu hunain yn ansefydlog, a 
di- «gwedraeth a a ni fŷ ddai tuedd ynddynt i i gyrraedd. at wybod: 
aeth o'r efeng) 


X 


8 Eithr megis y safodd Jannes a Jambres yn 
erbyn Moses, felly y mae y rhai hyn hefyd. yn 


PEN. 1JI, 2 TIMOTHEUS, 741 


sefyll yn erbyn y-gwirionedd; dynion o feddwl 
llygredig, yn Tu NWYN o ran y ffydd. 


Fel na byddai i Timotheus ddigalonni wrth feddwl am 
ddryg gioni a chynnydd dynion annuwiol, yn enwedig athrawon 
gau, y mae'r Apostol yn dangos mai nid rhyw-beth newydd na 
ddigwyddasai o'r blaen i. fesur ydoedd: Eithr megis y safodd 
Jannes a Jambres yn erbyn Moses. Mae'n debygol mai prif 
swynwyr Pharao oedd y dynion byn, er na roddir eu henwau 
'yn un man o'r hen Destament. Ymae crybwylliad am Ye 
yn esponiad Caldaeg Jonathan ar Ecs. 7. 11. a Num, 22. 2. 
Yn amser yr Apostol yr oedd y traddodiad am danynt yn an 
gon adnabyddus, ac y mae Numenius, un o ganlynwyr Pytha- 
gôras, yn sôn am danynt yn ei ysgrifenadau, fel swynwyr 
nodedig i i Pharao, brenhin yr Aipht. Yn Ecs. T 11. yr ydym 
yn. cael. fod swynwyr 'Pharao wedi dynwared y gwyrthiau a 
wnaethai Moses, trwy eu swynion, a'u bod trwy hynny. yn 
honni hawl i'r un gwyrthiau. Fel hyn yr oeddynt yn sefyll 
yn. erbyn Moses yn ei ymgais i gael gan Pharao i ollwng ym- 
maith plant Israel, Felly y mae y rhaî lyn yn sefyll yn erbì yn 

gy gwirionedd. 'Fe fyddai y gau atbrawon yn sefyll yn erbyn y 
gwirionedd yn gyffelyb i i Jannesa Jambres, sef trwy gymmeryd 
arnynt wneuthur gwyrthiau. Yn yr oesoedd boreuol yr oedd 
athrawon cyfeiliornus ; yn hynod eu hawydd i swyn-gyfaredd, 

ac y mae Clement o Alecsandria yn dywedyd y byddai canlyn- 
wyr Simon y swynwr yn cymmeryd arnynt fod ganddynt lyfrau 
dirgelaidd Soroaster, dewin enwog yn mhlith y Persiaid. Mae 
yn dra adnabyddus fod mynachod eglwys Rhufain mewn oes- 
oedd ar ol hynny wedi bod yn hynod am honni hawl i wyrthiau, 
Mae'r Apostol yn dywedyd yn mhellach am danynt, eu bod yn 
ddynion o feddwl llygredig. Byddent mor gyfeiliornus ac aflan 
eu meddyliau. fel nad allent ganfod na chanlyn yr hyn fyddai yn 
unol â meddwl Duw. Mewn canlyniad i'r hyn ho fyddent 
yn anghymmeradwy o ran y ffydd. Mae ffydd ymma yn ar- 
wyddo gwrthddrych ffydd, sef athrawiaeth yr efengyl. Mae'r 
gir Groeg am anghymmeradwy yn arwyddo bod yn anghynnefôn, 
anghymmwys. Ni byddai y gau athrawon yn gallu gwahan- 
iaethu rhwng gwirionedd a chyfeiliornad.. Hwy fyddent yn 
anghymmwys i farnu mewn perthynas i wirioneddau yr efengyl; 

yn anghywir yn eu golygiadau, yn gamsyniol yn eu barn, ac 
yn gyfeiliornus yn eu daliadau, 


42 2 TIMOTHEUS, PEN, 11I. 


9 Eithr nid ânt rhagddynt yn mhellach: 
canys eu hynfydrwydd. fydd amlwg i bawb, megis 
y bu yr eiddynt hwythau. 


Yn wyneb drygioni ac anwiredd y gan athrawon yr oedd 
yn gysur i feddwl, Nad aent rhagddynt yn mhellach. Ar ol 
iddynt gael eu goddef dros ychydig, fe fyddai Duw yn gosod 
attalfa arnynt ac yn eu rhwystro i dwyllo a niweidio dynion yn 
hŵy. Mae'r brophwydoliaeth, hon wedi cael ei chyflawnu i'r 
lythyren gyda golwg ar gyfeiliornwyr a fyddent yn ymgyfodi yn 
yr eglwys, o oesi oes. Hi gafodd ei chyflawnu yn hynod yn 
amser y diwygiad Protestanaidd, _ pen ddilênwyd drygioni a 
ehyfeiliorpadau 'r Pabyddion. Byddai hyn yn cymmeryd lle 
trwy fod eu hynfydrwydd yn eael ei wneuthur yn amlwg i i bawb. 
Mae ynfydrwydd yn arwyddo. diffyg synwyr. Y mae llawer o 
ynfydion wedi cael eu hystyried. yn dra synwyrol cyn hyn. 
Ond nid byth y parhâ y cam-gymmeriad. . Er y dichon dyfais 
a dichell guddio, am dro, ffolineb ynfydion, y mae'n sicr o 
ymddangos, ryw bryd neu arall, yn ddigon amlwg i bawb, hyd 
ym nod i'r rhai a wyddent leiaf am danynt o'r blaen. Byddai 
hyn megis y bu yr eiddynt hwythau. Trwy fod dyfeision llygr- 
edig y gau athrawon yn cael eu hamlygu, byddai eu hynfyd- 
zwydd a'u hannuwioldeb, yn cael eu gwneuthur yn adnabyddus 
i bawb, fel y gwnaethpwyd ynfydrwydd swynwyr Pharao, pan 
esododd Duw derfyn ar eu swyn-gyfaredd. 


10 Eithr ti a lwyr-adwaenost fy AU 
fy y muchedd ; fy arfaeth, ífydd, big-ynhi Fbsdati' 
amynedd, 


Gwedi i'r Apostol ddarlunio y gau athrawon, y mae ymma 
yn galw sylw ei gyfaill atto ei hun mewn cyferbyniad iddynt; 
ac nid oedd yr Apostol yn sôn am ryw-beth nad oedd Timothe- 
us yn gwybod am dano. Eithr ti a lwyr-adwaenost fy nysgeid- 
iaeth. Mae'r gair gwreiddiol am hyr-adwaen yn arwyddo 
rhodio yn yr un camrau ag un arall, peidio un amser ag ymadael 
â'r un hwnnw, canlyn un, a'i wneuthur yn gyfaill. Mae'r gaìr 
am ddysgeidiaeih yn arwyddo athrawiaeth, ac yn cael ei gyf- 
ieithu felly yn 1 Tim..1. 10. 4.1,6. Pen. 4.3. Mae hefyd 
yn arwyddo y dull o bregethu, ac yn cael ei gyfieithu athraw- 


PEN. HI. 2 TIMOTHEUS, jas 


iaethu. 1Tim. 4.13. Adn,16. Yr oedd Timotheus yn dilyn 
yr Apostol, ac yn ei gymmeryd fel ensampl mewn athrawiaeth, 
ac yn ei ddull o bregethu. Mae'r gair am fuchedd yn arwyddo 
y dull y byddo dyn yn byw, nêu yn cael ei ddwyn 3 fynu. Yr 
oedd yr Apostol yn gofalu i fod ei fywyd yn fath ag i fod yn: 
addasi eraill ei gymmeryd yn ensampl. Yr oedd o bwys i Ti- 
motheus i sylwi ar ei arfaeth, ei benderfyniad diysgog, ei lwyr- 
ymroddiad a'i ddibennion uniawn yn nghyflawniad ei weinidog- 
aeth. Yr oedd yr Apostol yn un addas i'w ddilyn yn ci ffydd. 
Yr oedd wedi ymwadu â'i gyfiawnder ei hun, ac wedi  ymddir- 
ied yn yr Arglwydd Iesu am gymmeradwyaeth ger bron Duw, ac 
yr oedd yn hynod hefyd am ei ffyddlondeb o blaid Crist a'i achos, 
Yr oedd hir-ymaros yr Apostol yn deilwng o sylw. Yr oedd, 
llawer o — yn perthyn iddo; nid hawdd oedd ganddo 
ddigio wrth rai a'i niweidient ef; ac efe fyddai barod i gyd-ym- 
ddwyn â gwendidau eraill. Rhinwedd nodedig arall perthynol 
i'r Apostol ydoedd ei gariad at Dduw, ac at eneidiau pechadur- 
iaid. Nis gallasai 'Timotheus lai nâ sylwi ar amynedd nodedig 
yr Apostol, mor barod ydoedd i ddioddef gwaradwydd, cys- 
tuddiau, ac erlidiau yn achos Crist, Nid oedd dim yn ei gyff- 
roi, ond yn wyneb ei holl drallod, yr oedd yn parhau yn ŵrol 
ac yn ddiofn yn mhob amgylchiad. | bb 
“11 Fr erlidiau, y dïoddefiadau, y rhai a ddi- 
gwyddasant i mi yn Antiochia, yn Iconium, yn 
Lystra, pa erlidiau a ddïoddefais: eithr oddi 
wrthynt oll y'm gwaredodd yr Arglwydd. 


Fel prawf o'i ffyddlondeb a'i ymlyniad wrth yr efengyl y 
mae'r Apostol, yn mhellach, yn cyfeirio sylw ei gyfaill at yr 
erlidiau, a'r dioddefiad au, y rhaî a ddigwyddasant iddo yn An- 
tiochia, yn Iconium, ac yn Lysirs. Lle yn Pisidia ydoedd An- 
tiochia, z ac yn cael ei alw Antiochia Pisidia, i'w wahaniaethu oddi- 
wrth Antiochia prif ddinas Syria, Yn ylle hwn yr Iuddewon a 
wrth- ddywedasant a chablasant athrawiaeth yr Apostol.  annog- 
asant wŷr a gwragedd yn ei erbyn, a chodasant erlid yn erbyn 
Paul a Barnabas, ac a'u bwriasant hwy allan o'u terfynau. 
Act. 13. 14, 45—50. Dinas enwog yn yr Asia leiaf ydoedd. 
Iconium, yn perthyn i dalaeth Pisidia. I'r lle hwn y daeth 
Paula Barnabas o Antiochia, Act,19,51, Ond gwedi iddynt 


a4 2 TIMOTHEUS. PEN. III, 


ddyfod yno hwy gawsant eu hanmharchu a'u llabyddio. Act. 
14. 5. Oddiyno hwy ffoisant i Lystra a Derbe, Act. 14. 6. 
dinasoedd o Lycaonia yn yr Asia leiaf. Yn Lystra cafodd yr 
Apostol ei labyddio a'i lusgo allan o'r ddinas fel un marw., 
Act.14.19. Priodor o Lystra oedd Timotheus, Act.16.1. a 
gallasai fod yn bresennol ar yr achlysur, pan gafodd yr Apos- 
tol ei labyddio, a bod yn un o'r rhai ag oeddynt yn sefyll o'i 
amgylch pan gyfododd ac.yr aeth allan o'r ddinas. Act,14. 90. 
Wrth ystyried yr erlidiau hyn a'r cyffelyb yr oedd yr Apostol 
yn barod i ddywedyd mewn iaith syndod a. braw, Pa erlidiau 
a ddioddefais!. Ond yn wyneb y cyfan yr oedd yn. gallu dy- 
wedyd mewn iaith diolchgarwch, . Oddiwrthynt oll y'm gwaredodd 
jr Arglwydd. Er cymmaint oedd enbydrwydd yr Apostol 
wedi bod, ac er mor agos oedd efe wedi bod i gael ei ladd, a'i 
ferthyru, yr oedd yn fyw byd yn byn, yr oedd wedi. diangc o 
ddwylaw creulon yr Iuddewon, y rhai. oeddynt yn sychedu a am 
ei waed; ac yr oedd wedi cael ei waredu oddiwrth  ddioddefiad- 
au, pan oedd angeu, i olwg ddynol, yn anocheladwy. ií Gwel 
2Cor.1. 10. Pen. 4.17, 18. 


12 Iê, a phawb a'r sydd yn ewyllysio byw yn 
dduwiol yng Nghrist Iesu, a erlidir >>... 


Nid oedd yr Apostol yn cwynfan, fel pe buasai efe yr 
unig un ag oedd yn dioddef erlidiau, ond y mae yn dywedyd, 
Iê, a phawb a'r sydd yn ewyllysio byw yn dduwiol yn Nghrist 
Jesu, a erlidir.. Mae byw yn dduwiol yn Nghrist Iesu. .yn ar- 
wyddo cymmeryd enw o broffes grefyddol, ymostwng i iau 
Crist, bod yn feddiannol ar rym duwioldeb, parhau hyd y di- 
wedd, a chanlyn yr Oeni ba le bynnag yr elo. Mae bywyd 
duwiol yn gwneuthur dyn yn agored i erledigaeth, gwg y byd, 
a llawer o flinderau. Digwyddodd hyn i Iesu Grist ei hun, 
awdwr duwioldeb, a dywedodd y byddai i hynny gyfarfod ei 
ganlynwyr. Gwel Mat. 10. 17, 18. 23. 34. Ioan 16, 33. 17. 
14. Cânt eu herlid naill ai yn gyhoeddus, neu yn ddirgelaidd, 
gan ddynion drwg, yn mhlith y rhai y mae y duwiol yn gorfod 
byw, er eu niwed. Maent yn cael eu herlid gan wadwyr y 
ffydd, a rhai gwrthgred, gan ddynion cynfigennus a chyndyn, 
ac ambell waith, gan berthynasau a chyfeillion, ac weithiau, 
byd yn nod gan ddynion da, y rhai a'u niweidiant oddiar 
wendid neu anwybodaeth; 


PRN. IIT, 9 TIMOTHEUS, 545 


13 Eithrdrwg-ddynion a thwyllwyra ânt rhag- 
ddynt waeth-waeth,can dwyllo,a chael eu twyllo. 


Mewn cyferbyniad i'r rhai sydd yn dioddef erledigaeth o 
achos crefydd a duwioldeb, Adn. 12. y mae'r Apostol ymma 
yn dywedyd, Eithr drwg-ddynion a ihwyllwyr a ânt rhagddynt 
waeth-waeth, gan diwyll, a chael eu twyllo. Mae'r gair am 
ddynion Geg yn arwyddo rhai sydd wedi ymroddi i bob math. 
o lygredd ac annuwioldeb. Mae lle i feddwl fod yr Apostol 
yn golygu yr athrawon annuwiol, am y rhai y bu efe yn sôn yn 
y rhan flaenorol o'r bennod, Mae efe yn eu galw, hefyd, yn 
dwyllwyr. Mae 'r gair yn arwyddo swyntyr, y rhai, gan 
dwyllo'r werin, a barant iddynt gredu yr hyn a fynnont, trwy 
gymmeryd arnynt gyflawnu gwyrthiau. Ond tra fyddont yn 
twyllo eraill, ac yn myned rhagddynt waeth-waeth, hwy fyddant 
yn twyllo eu hunain. Rhydd Duw hwynt i fynu, mewn ffordd 
o farn, i hunan-dwyll, Hwy gânt fwytta o ffrwyth eu ffordd 
eu hunain, a'u llenwi â'u cynghorion eu bunain. Diar.1. ôl. 


14 Eithr aros di yn y pethau a ddysgaist, ac 
a ymddiriedwyd i i ti am amo gan wybod gan 
bwy y dysgaist ; ; 


Yn lle ymddwyn fel y rhai a sonir am danynt yn Adn. 12. 
y mae 'r Apostol ymma yn cynghori ei gyfaill i aros yn y peth- 
au a ddysgodd ; ì beidio â gadael dim i arwain ei feddwl oddi- 
wrth yr UM MD a gawsent eu traddodi iddo, nac i oddef 
i ddim ei symmud oddiar lwybr ei ddyledswydd, ond i barhau 
yn ddiysgog yn y ffydd, ac yn ŵrol ac yn ddiofn yn nghyflawn- 
_ iad ei swydd weinidogaethol. Yr oedd ystyriaeth fod y pethau 
hyn wedi eu hymddiried iddo yn rheswm neillduol i Timotheus 
i aros ynddynt. Gwel 1Tim.1.11. 6.20. Pen.l.14. Mae 
y gair a gyfieithir ymddiriedwyd yn arwyddo, yn aml, credu; a 
chan fod Timotheus yn credu ac wedi cael cwbl foddlonrwydd 
yn athrawiaethau 'r efengyl, yr oedd hynny yn annogaeth fawr 
iddo barhau yn ffyddlon a llafurus yn y weinidogaeth, Heblaw 
hynny yr oedd yn gwybod gan bwy y dysgasai efe y pethau 
byn. Nid gan un o'r athrawon gau, na chan ryw dwyllwr, 
ond gan Paul, Apostol Iesu Grist, yr hwn a gawsai ei gennadu 
a'i awdurdodi gan Gristi fynegi ei ewyllys. Gwel Pen, 1. 11, 
13. Pen. 2.92. 1Tim. 6.14. 

Lyyrn V, B5 


746 9 TIMOTHEUS. PEN, IIF, 


lô Ac i íi er yn fachgen wybod yr Ysgrythyr 
lân, yr hon sydd abl i'th wneuthur di yn ddoeth 
i iachawdwriaeth, trwy y ffydd sydd yng Nghrist 
Iesu. | 


Fel annogaeth yn mhellach i Timotheus i aros.yn y pethau 
a ddysgodd, y mae'r Apostol yn ei ddwyn ar gof iddo er yn 
fachgen wybod yr Ysgrythyr lân. Mae'r gair Ysgrythyr yn 
arwyddo ymma, megis mewn rhai mannau eraill, dim ond Ys- 
grifeniadau Moses a'r Prophwydi. Gwel Mat.22. 29. Ioan 5. 
39. 10. 35. Mae'r gair Groeg am (ân yn cael ei gyfieithu cys- 
segredig, yn 1 Cor. 9. 13... Mae 'r Apostol yn galw Ysgrythyr- 
au yr hen Destament felly am eu bod o ysprydoliaeth Duw, 
Adn. 16. am eu bod yn ymdrin am bethau dwyfol, am eu bod 
yn cael eu coleddu gan yr Iuddewon gyda pharch neillduol, ac 
am eu bod yn cael eu cadw yn ofalus mewn lleoedd cyssegredig, 
sef y deml a'r synagog. Yr oedd mam a nain Timotheus, dwy 
Iuddewes nodedig am eu duwioldeb, wedi ei ddwyn i fynu o'i 
fabandod yn y wybodaeth o Ysgrythyrau 'r hen Destament. 
Mae hyn yn dangos y dylai plant gael eu gwneuthur yn adna- 
byddus o air Duw mor fore ag sydd yn alluadwy, ac y dichon 
rhai yn ieuaingc iawn, dderbyn lleshad, hyd yn nod oddiwrth y 
wybodaeth anmherffaith o'r Ysgrythyr a fyddo ganddynt yn 
moreuddydd eu dyddiau. Gwel Pen. 1. 5. Mae tynerwch 
amser ieuengetid yn fanteisiol neillduol i goleddu ffydd a chred- 
iniaeth o air Duw. Diar. 22.6. I'r diben i alw sylw ei gyfaill 
at yr Ysgrythyr, y mae yr Apostol yn dywedyd, Yr hon sydd 
abl i'lh wneuthur di yn ddoeth i iachawdwriaeth. Mae digon- 
olrwydd a pherffeithrwydd yr Ysgrythyr yn cael eu gosod allan 
yn yr ymadrodd. Mae'r Ysgrythyr yn ddigonol i atteb y diben 
ag oedd gan Dduw mewn golwg yn rhoi. ei air, sef iachawdwr- 
iaeth. Gwel Psal, 19.97. Diar. 1. 4. Mae'r iachawdwriaeth 
hon i'w chael trwy y ffydd sydd yn Nghrist Jesu. Y neb nad 
yw yn credu, ni dderbyn na doethineb, nac iachawdwriaeth. 
Iago 1.7. Crist Iesu ydyw awdwr y ffydd ymma yn ei bobl, 
ac efe hefyd ydyw'r gwrthddrych neillduol at yr hwn y Wn. 
ffydd yn cyfeirio, 


16 Yrholl Ysgrythyrsydd wedi ei rhoddi gan 
ysprydoliaeth Duw, ac sydd fuddiol i athraw- 


PEN, 111. 2 TIMOTHEVS. 347. 


iaethu, i argyhoeddi, i geryddu, i hyfforddi mewa 
cyfiawnder; 


I ddwyn Timotheus yn mhellach i lettya meddwl uchel am 
yr Ysgrythyr, ac i roi rheswm am ei bod yn abl i wneuthur yn 
ddoeth i iachawdwriaeth, y mae'r Apostol yn dywedyd, Yr 
holl Ysgrythyr sydd wedi eì rhoddi gan ysprydoliaeth Duw. X 
mae ysgrifenniad yr Ysgrythyr o ysprydoliaeth Duw, ac y mae 
yr un ysprydoliaeth yn angenrheidiol i ddeall yr Ysgrythyr. 
Gwel 1Cor. 2. 13, 14. 2Pet.1. 21. Mae ysprydoliaeth yr 
Ysgrythyr yn cynnwys fod Duw wedi amlygu amryw bethau i'r 
rhai a'i hysgrifenasant a'r nas gwyddent o'r blaen, ac nas gall- 
ent eu gwybod, er gosod eu holl gynneddfau ar waitb, heb 
neillduol ddwyfol amlygiadau, ac hefyd, wedi gwylio dros eu 
meddyliau, i'r diben i'w cadw rhag cyfeiliorni wrth adrodd 
hanesion, ac wrth osod allan athrâwiaethau oedd adnabyddus 
iddynt o'r blaen. I ddangos defnyddioldeb yr Ysgrythyr y 
mae 'r Apostol yn dywedyd ei bod yn fuddiol i athrawiaethu, 
i ddysgu 'r anwybodus yn y pethau a berthynant i Dduw ac 
iddynt eu hunain; $ argyhoeddi'r cyfeiliornus a'r rhagfarnllyd 
sydd yn gŵyro oddiwrth y gwirionedd, Mae'n fuddiol hefyd 
i geryddu y rhai hynny a rodiant lwybrau.anwiredd, i lywodr- 
aethu 'r serchiadau, y tueddiadau a'r ymddugiad; i hyfforddi 
mewn cyfiawnder, ì ddangos i ddyn ei ddyledswydd tu ag at 
Dduw, a thu ag atto ei hunan a'i gyd-greaduriaid, ei ddysgu 
yn mhob rban o gyfiawnder ymarferol, ac y mae yn gosod o'i 
“fìaen yr annogaethau mwyaf i gyflawnu ei ddyledswydd. 


17 Fel y byddo dyn Duw yn berffaith, wedi 
'ei berffeithio i bob gweithred dda. 


I ddangos yn mhellach ddiben a defnyddioldeb yr Ys- 
grythyr, y mae'r Apostol yn dywedyd, Fel y byddo dyn Duw 
gn berffaith. Wyth ddyn Duw y mae i ni ddeall naill aì pob 
Cristion yn eglwys Dduw, neu ynte pob gweinidog yr efengyl. 
Gwel 1Tim. 6. 11. _ Diben yr Ysgrythyr ydyw cyfrannu gwy- 
bodaeth berffaith o ewyllys Duw, fel na byddo dim yn eisiau ar 
'weinidog yr efengyl yn y cyflawniad o'i swydd. Mae efe yn 
berffaith mewn canlyniad o'i fod wedi ei berffeithio i bob 
gweithred dda. Mae'r Ysgrythyr yn gwneuthur dyn yn gwbl 


49 2 TIMOTHEUS. PEN, IV. 


addas i waith Duw, yn ei gyflawn ddarparu, ac yn ei wneuthur 
yn hollol gyfarwydd â phob rhan o grefydd, ac felly yn ei 
addasu at bob gweithred dda, yn neillduol gwaith y weinidog- 
aeth. Nid oes dim ychwaneg yn ofynnol i wneuthur pob un 
sydd yn eglwys Dduw, neu weinidog yr efengyl, yn gwbl addas 
i'w gwaith, nâ gwybodaeth gyflawn, grediniol, brofiadol, ac 
ymarferol o'r Ysgrythyrau yn eu gwir ystyr, eu cyssylltiad, a'r 
berthynas y mae'r naill ran o'r dwyfol wirionedd yn ddal â 
rhan arall o hono. Mae pob cyfeiliornad yn cyfodi oddiar 
anwybodaetb, gŵyr-droad, neu gamgymmeriad o'r Ysgrythyrau, 
neu oddiar adael heibio rhyw fannau, a gwrthwynebu mannau 
eraill, gosod meddwl dyn i fynu yn lle meddwl Duw, ac ystyr- 
ied a cn; ofer-goelion ag olygiadau dynol, o gymmaint 
awdurdod a gair Duw. 


PENNOD IV. 


yn ydwyf fi gan hynny yn gorchymmyn ger 
bron Duw, a'r Arglwydd Iesu Grist, yr 
hwn a farna y byw a'r meirw yn ei ymddangies 
iad a'i deyrnas; i 


Gwedi i' Apostol osod o flaen ei gyfaill yn y bennod 
flaenorol, amryw ddyledswyddau, y mae ymma yn ei annerch 
yn y modd mwyaf difrifol, gan ddywedyd, Yr ydwyf fí gan 
hynny yn gorchymmyn ger bron Duw, a'r Arglwydd Iesu Grist, 
Mae'r Apostol yn arfer y dull difrifol ymma o annerch pan y 
mae rbyw-beth o bwys neillduol ganddo mewn llaw. Gwel 
lTim. 5.21. 6.13. Yr oedd ystyriaeth pwy oedd yn rhoi'r 
gorchymmyn, ac yn mhresennoldeb pwy yr oedd hynny yn 
cael eì roi, yn ddigon ìi wneuthur Timotheus yn dra theimladol 
o bwys ei ddyledswydd. Os oedd parch ganddo i Dduw, a 
chariad at yr Arglwydd Iesu, nis gallasai lai nâ bod yn ddiwyd 
ac yn ffyddlon yn y cyflawniad o'i swydd, yn neillduol wrth ys- 
tyried eu bod yn dystion parhaus o'i ymddugiadau., Y mae 
grym ychwaoegol yn amnerchiad yr Apostol wrth ystyried mai 
yr Arglwydd lesu oedd. t farnu y byw a'r meirw, Y mae hyn 


PEN. Iy, 2 TIMOTHEUS. 749 


yn dangos urddas a mawredd yr Arglwydd Iesu, Y mae wedi 
ei ordeinio ìi hyn ymma, Ioan 5. 27. Act.10,42. 17. 31, 
1Cor. 15.51. 1 Thess. 4.16. Yn ol dull diarebol o ymad- 
roddi, y mae'r geiriau byw a meirw yn arwyddo pawb yn gyffred- 
inol. Gall fod yr ymadrodd yn arwyddo y duwiol a'r annuw- 
iol, neu yn hytrach y rhai fyddant fyw pan ddêl y Barnwr, a'r 
rhai fyddant wedi marw yn flaenorol. Gwel 1 Cor. 15. 52, 
1Thess, 4.15, 17. Bydd Crist yn barnu'r byw a'r meirw yn 
eì ymddangosiad a'i deyrnas. Gellir darllen y geiriau yn ym- 
ddangosiad eì deyrnas. Yn ei eil ymddangosiad bydd teyrnas 
Crist yn ymddangos yn ei holl ogoniant. Y pryd hynny bydd 
pawb, yn gweled mai Brenhin ydyw, a bod ganddo deyrnas, a'r 
pryd hynny hefyd y plyga pob glin iddo acy twng pob tafod, 


2 Pregetha y gair; bydd daer mewn amser, 
allan o amser; argyhoedda, cerydda, annog gyd 
â phob hir-ymaros ac athrawiaeth, 


Ymma y mae'r Apostol yn erwain meddwl Timotheus at 
rannau neillduol ei swydd, ac yn ei gynghori ì bregethu 'r gair. 
Mae'r gair sydd am bregethu yn arwyddo cyhoeddi, gwneuthur 
yn gyhoeddus, ac hefyd dysgu a thraddodi. Felly y mae'r 
gair neu'r efengyl i' gael ei gyhoeddi a'i draddodi i beehadur- 
iaid. Mae pregethu'r gair yn cynnwys ei draddodi yn gy- 
hoeddus, yn gyflawn, yn ddi-dderbyn wyneb, yn ŵrol ac yn 
ddiofn. Yr oedd Timotheus, hefyd, ìi fod yn daer. Mae hyn 
yn cynnwys bod yn ddiragrith, yn ddifrifol, yn ystyriol o fawr 
bwys yr hyn a draddodir, dymuniad cywir i fod o leshad i bech- 
aduriaid, ac arfer pob moddion addas a fyddont debygol i 
ddwyn yn y blaen iachawdwriaeth y gwrandawyr. Mae yn rhaid 
bod yn daer mewn amser, ac allan o amser; bod yn barhausac yn 
ddiwyd yn y gwaith o bregethu'r gair, gan brynu'r amser, a chym- 
meryd gafael yn mhob cyfle i wneuthur daioni, nid yn unig ar 
amserau sefydledig, ond.ar bob cyfleusdra ag fyddo yn ym- 
gynnyg, pa un aì manteisiol ai anfanteisiol y byddo; ac hefyd 
mewn amser o erledigaeth a gwrthwynebiadau, gan na ddylai 
dim o'r fath bethau attal neb rhag pregethu'r efengyl. Gwel 
Luc 14. 23. Act.20.7. Rhanarall o waith Timotheus oedd 
argyhoeddi. Gwel Pen. 3. 16.. Mae hyn yn cynnwys dwyn 
dynion i weled eu cyfeiliornadau, arfer »hesymmau ysgrytbyrol 


750 2 TIMOTHEUS, PEN, Iv. 


i ddinystrio heresiau, ac i gadarnhau 'r gwirionedd, a bod yn 
llym, yn ol yr achos, fel y byddont iach yn y ffydd, Yr oedd 
Timotheus î geryddu; yr hyn a gynnwys dangos natur, tuedd 
a drwg ganlyniadau pechod, pa un ai dirgelaidd ai cyhoeddus, 
arhybuddio, yn ddi-dderbyn wyneb, o'r enbydrwydd o fyw mewn 
un rhyw fai yn wirfoddol. Y mae pob gweinidog yr efengyl i 
annog pechaduriaid i gyflawnu pob dyledswydd orphwysedig 
arnynt, ac i gysuro, fel ag y mne^y gair yn cael ei gyfieithu 
weithiau, gan mai gwaith gweinidogion ydyw cyfrannu cysur 
trwy osod o flaen credinwyr addewidion y gair. Mae hyn i 
gael eì wneuthur gyd & phob hir-ymaros ac athrawiaeth. Mae 
o'r pwys mwyaf i weinidog yr efengyl fod o dymmer lariaidd 
ac addfwyn, heb yr hyn nid oes lle iddo ddisgwyl am lwydd ar 
ei weinidogaeth; peidio digalonni os pa bydd llwyddiant yn 
ymddangos. yn ddioed, ond disgwyl yn amyneddgar am hynny 
yn llwybr ei ddyledswydd; bod yn ofalus ar fod ei addysgiad- 
au yn gyson ag athrawiaeth yr efengyl, ac mewn ffordd ag 
fyddo yn adeiladol i'r rhai fyddont dan ei weinidogaeth. Gwel 
iTim, 9.2. 4.13. Pen. 2. 24, 25. 


3 Canys daw yr amser pryd na ddioddefont 
athrawiaeth iachus; eithr yn ol eu chwantau eu 
hunain y pentyrrant iddynt eu hunain athrawon, 
gan fod eu clustiau yn merwino 


Fel rheswm am ei gynghor yn Adn,. y mae'r Apostol yn 
dywedyd, Canys daw yr amser pryd na ddioddefont athrawiaeth 
iachus. Mae'r efengyl yn athrawiaeth iachus, am ei bod yn 
ddilwgr yn ei natur, ac yn iachusol yn ei hefteithiau. 1Tim.1. 
10. Pen.1.13. Maerhai dynion na ddioddefant y fath athraw- 
iaeth, ni wrandawant arni, ond esgeulusant a gwrthodant yr 
unig beth a wna. iddynt les. Yn mob oes o'r eglwys y mae 
. rhai o'r fath ddynion wedi bod: 1Bren. 22.0. Jer.36.23.. 
y rhai nis gallant oddef i weision Duw i fod yn ffyddlon i 
ddywedyd wrthynt eu beiau a'u camsyniadau. Yn amseroedd 
tywyll pabyddiaeth ni wrandawai'r bobl ar athrawiaethau dilwgr 
duwioldeb, ond ar gelwyddau diddarfod y mynachod mewn 
perthynas i wyrthiau a gweddillion cyrph y saint. Byddai 'r 
rhai byn, wedi blino ar athrawiaeth iachus, yn myned aty 
gwaith 0 bentyrru iddynt eu hunain athrawon. Heb foddloni az 


PEN. IV. 2 TIMOTHEUS, 51 


un neu ychydig, byddent yn crynhoi amledd o athrawon, ac yn 
barhaus ymlid ar ol lleisiau newydd, doniau newydd, a golyg- 
iadau newydd. Fe fyddai un am y pregethwr ymma, a'r llall 
am bregethwrarall; un yn 6ywedyd, Myfi ydwyf eiddo Paul, un 
arall yn dywedyd, Minnau yn eiddo Apolos, ac un araÌl, Min- 
nau yn eiddo Cephas. l1Cor. I. 12, Ac nid rhyfedd, gan 
mai yn ol eu chwantau eu hunain y byddent yn ymddwyn fel: 
byn: nid yn ol Ysgrythyr na rheswm, ond yn ol eu tueddiad- 
au a'u dymuniadau cnawdol eu hunain, heb ofyn na chynghor 
gan ddyn, na chyfarwyddyd gan Dduw, yr hwm sydd wedi 
addo i'w bobl fugeiliaid yn ol ei galon ei hun. Yr oedd eu 
bymddugiad yn cyfodi hefyd oddiar fod eu clustiau yn merwino. 
Byddai eu clustiau yn ysu, yn gyffelyb i glustiau 'r gwahan- 
glwyfus, ac yn gofyn cael eu goglais. Byddent yn sicr o ym- 
ofyn am athrawon a foddient y glust, heb wellhau 'r galon, ac 
yn dda ganddynt glywed rhyw-beth a foddlonai eu nwydau 
llygredig, ac a'u cefnogai i fyw yn eu pechod. Carent yn 
fawr, fel yr Atheniaid, i glywed rhyw-bethnewydd, Aet.17.21. 


4 Ac oddi wrth y gwirionedd y íroant ymaith 
eu clustiau, ac at chwedlau y troant. 


Byddai drygioni ac ynfydrwydd y rhai a sonir am danynt 
yn Adn. 3. i'w gweled yn mhellach wrth ystyried y byddent 
yn (roi ymmaith eu clusliau oddi wrih y gwirionedd. Ni wrendy 
y glust ar yr byn a fyddo yn wrthwynebol i'r galon. Mae 
gwirionedd yn arwyddo cysondeb geiriau, ae felly yn wrthwy- 
nebol i gyfeiliornad.. Luc 22.59. Marc 5. 39. Mae'n arwyddo 
sicrwydd o "beth yn y meddwl. Act. 10. 34.. Mae'n arwyddo 
yr efengyl neu 'r grefydd Gristionogol. Ioan 8.32. Gal. 9.1. 
Col. 1. 5. 2 Thess. 9. 10, 12. 1Tim. 2.4. Pen. 2.18. Y 
mae'r efengyl yn cael ei galw yn wirionedd am ei bod yn cael 
ei dadguddio gan Yspryd y gwirionedd, yn dadguddio Crist, 
yr hwn yw'r gwirionedd, yn cyhoeddi gwirionedd heb un cyf- 
eiliornad, ac yn gosod allan y gwirioneddau mwyaf eu pwys. 
Byddai'r bobl hyn yn gwrthod y gwirionedd ac ym iroi at 
chwedlau. Byddent yn dewis gwrando ar bethau cyfeiliornus, 
disylwedd a disynwyr, yn bytrach nag ar athrawiaeth y gwir- 
ionedd. Gwel 2 Thes, 2.11. 1Tim.1. 4,6. 


5 Eithr gwylia di yn mhob peth, dïoddef ad- 


72 2 TIMOTHEUS. PEN. IV, 


fyd, gwna waith efengylwr, cyílawna dy wein- 
idogaeth. 


'Yr oedd yr Apostol wedi dywedyd y byddai rhai yn troi 
ymmaith eu clustiau oddiwrth y gwirionedd, ac yn gŵyro at 
chwedlau, Adn.4. Am hynny y mae yn dywedyd wrth ei gyf- 
aill, Eithr gwylia di yn mhob peth. Gan fod y fath bethau i 
gymmeryd lle, yr oedd angenrheidrwydd neillduol arno fod yn 
wyliadwrus. Yr oedd yn ofynnol iddo wylio arno ei hun, eí 
feddyliau, ei eiriau, a'i weithredoedd; ar ei weinidogaeth, 1 
gadw 'r efengyl yr eì phurdeb, ac i ddal gafael ar bob cyfleus- 
dra i wneuthur daioni. Yr oedd i wneuthur hyn yn mhob peih, 
neu, fel y gellir darllen y geirìau, bob amsêr, ar bob achlysur. 
Yr oedd i wylio drosto ei hun a thros eneidiau, fel y gwylia 
bugeiliaid eu praidd nos a dydd, yn mhob amgylchiad. Y? 
oedd Timotheus i oddef adfyd. Yr oedd i fod yn barod i ddi- 
oddef yn amyneddgar, yn llawen ac yn ŵrol, pob gwaradwydd 
ac erledigaeth allasai ei gyfarfod, aci beidio gadael i ddim o'r 
fath bethau ei attal rhag cyflawnu ei ddyledswydd. Y mae'r 
Apostol yn ei ddwyn ar gof yn neillduol i wneuthur gwaith 
efengylwr. Y mae”? enw efengylwr yn cael ei roi yn y Testd- 
ment newydd, i'r rhei bynny yn neillduol, ag oeddynt yn gyn- 
northwyol i'r Apostolion i ledaenu yr efengyl; a byddent yn 
cael eu hanfon i'r naill fan a'r llall íi gyflawnu yr hyn bethau 
ag fyddai'r Apostolion yn eu hymddiried iddynt. Un o'r 
swyddogion hyn oedd 'Timotheus. Act. 21. 8. Eph. 4. 11. 
Nid oedd y fath ymma o swyddogion i fod yn barhaus yn yr 
eglwys. Darfu yr angenrheidrwydd am danynt gyda'r oes 
Apostolaidd. Yr oedd gan Timotheus weinidogaeth; yr oedd 
wedi ei alw a'i gymmwyso i'r gwaith, ac yr oedd yr efengyl 
wedi cael ei hymddiried iddo. Pen, 1. 14, Gan hynny, yr 
oedd yn ofynnol iddo gofio mai ei ddyledswydd oedd cyflawnu 
ei weinidogaeth; peidio esgeuluso un rhan o honi, ond bod yn 
ddiwyd ac yn ffyddlon i fynegi holl gynghor Duw, heb attal 
dim a fyddai yn fuddiol, gan xHer pob moddion i wneuthur 
daioni i bechaduriaid, 


6 Canys myfi yr awrhon a aberthir, ac amser 
fy ymddattodiad i a nesâodd. 


Er annogaeth i Timotheus ifod yu ffyddlon yu y cyflawniad 


PEN. Iv. 2 TIMOTHEUS. 723 


o'i weinidogaeth, y mae'r Apostol yn dywedyd, Canys myf yr 
awrhon a aberthir, ac amser fy ymddaltodiad î a nesâodd.. Yr 
oedd yr Apostol y pryd hyn mewn oedran, ac nid oedd yn 
rhesymmol i ddisgwyl y byddai efe lawer yn hŵy yn y cnawd, 
yn enwedig wrth ystyried ei fod yn ddarostyngedig i gymmaint 
o erledicaethau a dioddefiadau. Yr oedd, gan hynny, yn dy- 
muno i'w gyfaill ieuangc i ystyried hyn, ac i gofio na allai efe 
fwynhau ei gynghorion a'i gynnorthwyon lawer yn hŵy, ac y 
byddai raid iddo, na wyddai efe pa mor fuan, wynebu ar y 
gwaith heb gydweithrediad yr Apostol. , Y mae'r gair Groeg a 
gyfieithir aberthu yn arwyddo fywallf, ac yn cael ei gyfieithu 
felly mewn rhai Biblau, yn Phil. 2. 17. lle mae'r un gair yn 
digwydd. Mae ymma gyfeiriad at dywalltiad y ddiod offrwm 
ar yr aberth. Gen. 35. 14. Num. 15. 5. Gallasai fod yr Ar- 
glwydd wedi hysbysu i'r Apostol o ba anzeu y byddai efe farw: 
Gwel 2 Pet. 1. 14. er na ddichon y gair, fe allai, ddim ar- 
wyddo y byddai i'r Apostol gael ei ddihenyddio, ond yn uniz 
fod ei nerth yn pallu, a'i fywyd yn cael ei dreulio yn ngwasanaeth 
yrefengyl. Mae'r Apostol yn egluro ei feddwl pan yn dywed- 
* yd, Ac amser fy ymddaliodiad i a nesâodd.. Y maeangeu yn ym- 
ddatlodiad am fod yr undeb rhwng corph ac enaid yn cael ei 
ddattod, perthynas dyn â'r byd hwn yn darfod, rhyddhad 
duwiolion oddiwrth bechod a gofid yn cymmeryd lle pan fydd- 
ont yn marw. Mae'r gair Gtoey yn arwyddo ymadawiad neu 
ddychweliad. Mae 'r corph yn awr anzeu, yn dychwelyd i'r 
pridd, a'r yspryd at Dduw, yr hwn a'i rhoddes. Preg. 12. 7. 


TMia ymdrechais ymdrech dêg, mi a or- 
phenais fy ngyrfa, mi a gedwais y ífydd. 


_'Tra yr oedd yr Apostol yn nesâu at fyd arall, yr oedd yn 
gallu edrych yn ol, a dywedyd, Mi a ymdrechais ymdrech dêc. 
Gwel 1 Tim. 6. 12. Mae'r gair ymdrech yn arwyddo'r gwaith, 
neu 'r swydd ag oedd gan yr Apostol i gyflawnu. Mae'n cael 
ei alw yn ymdrech am fod llawer o rwystrau ar y fforcd i'w gyf- 

lawnu, llawer o wrthwynebiadau oddiwrth elynion; ac hefyd am 

fodllawero ddiwydrwydd affyddlondeb yn anzenrheidioli'r gwaith. 

Yr oedd yr Apostol wedi ymdrechu ymdrech ap yr oedd wedi 

byw yn ol meddwl Duw, wedi cyflawnu swyd Apostolaidd yn 

' ol y cyfarwyddiadau a gawsai gan ei Arglwydd; ac yr oedd yn 
| LLwrRV. C5 





yst. 2 TIMOTHEUS. Pau, IV. 


mhob peth wedi ymddwyn er anrhydedd iddo ei hun, ac er go- 
gonianti Dduw. Yr oedd yr Apostol yn gallu dywedyd hefyd 
eifod medi gorphen ei yrfa. Yr oedd wedi cwblhau y gwaith 
a roddwyd iddoi wneuthur, ac wedi diwyd gyflawnu pob rhan 
o'i weinidogaeth. Act. 20. 24, Mae'n deilwng o sylw fod 
ymma gyfeiriad at chwareuon neu gampiau y Groegiaid. _ Y mae 
athrawiaeth yr efengyl yn cael ei galw yn ffydd am mai gwrth- 
ddrych ffydd, neu'r hyn a gredir ydyw. Yr oedd yr Apostol wedi 
eadw 'r ffydd, yr oedd yr efengyl wedi cael ei hymddiried iddo 
fel trysor, 1 Tim. 1. 11. yr oedd. wedi ei phregethu yn ei phur- 
deb, wedi ei chadw yn ddilwgr, ac wedi ei hamddiffyn yn erbyn 
cyfeiliormadau. - 


8 O hyn allan rhoddwyd coron cyíiawnder i'w 
chadw i mi, yr hona rydd yr Arglwydd, y Barn- 
_ wreyíiawn, imi yn y dydd hwnw: ac nid yn unig 
imi, ond hefyd i bawb a garant ei ymddangos- 
iad ef. 


Wrth edrych yn mlaen i fyd arall, yr oedd yr Apostol yn gallu 
dywedyd gyda chysur, O hyn allan rhoddwyd coron cyfiawnder 
iwchadw $mi. Byddai coros yn cael ei rhoi i'r rhai hynny a 
fyddent yn ymdrech yn gyfreithlon, ac yn orchfygwyr yn y 
chwareuon Groegaidd, fel gwobr iddynt am y fuddugoliaeth. Y 
mae gwobr nefol yn cael ei rhoi i'r duwiolion, fel gorchfygwyr ar 
gnawd, byd a diafol. Y mae'r wobr hon yn goron anllygredig, 
yn goron y bywyd, ac yn goron y gogoniant. 1 Cor. 9. 25. 
1Pet.5.4. Iazo 1.12. Dat. 2.10. Mae'n cael ei galw yn 
goron cyfiawnder, nid ar gyfrif un rhyw haeddiant neu gyfiawn- 
der yn y duwiolion, ond am fod Crist wedi ei phwrcasu â'i gyf- 
iawnder ei hun, ac am fod Duw wedi ei haddo, o'i rad ras, i'r 
rhai sydd yn ymdrechu yn gyfiawn ac yn gyfreithlon. Pen. 2. 
“ 5. Bydd y goron ymma yn cael ei rhoi gan yr Arglwydd, sef. 
Iesu Grist, yr hwn yw'r Barnwr cyfiawn. Gwel Adn.1. Wrth y 
dydd hwnnw y mae ini ddeall dydd y farn, pan fydd yr Arglwydd 
Iesu yn dyfod i farnu'r byw a'r meirw, ac i roi i bawb yn ol eu 
gweithredoedd, Er calondid i Timotheus, a phob dyn duwiol, 
y mae'r Apostol yn dywedyd, Ac nid yn unig î mi, ond hefyd î 
bawb a garant eî ymddangosiad ef. Mewn perthynas i ymddang- 
esiad Crist, gwel Adn. 1... Mae duwiolion yr caru ei ymddang- 


Pau. Iv. 2 TIMOTHEUS. 755 


osiad. Maent yn credu y bydd i hynny gymmeryd lle, maent 
oll yn disgwyl ac yn ymbarotoi erbyn ei ail ddyfodiad, yn gobeithio 
cael eu gwobrwyo ganddo y pryd hwnnw, yn dioddef llawer ac 
yn ymwadu â phleserau 'r byd mewn gobaith am y wobr, yn hir» 
aethu i weled Crist megis ag y mae, a bod yn debyg iddo, yn 
hiraethu bod yn dystion o'i fuddugoliaeth ar ei holl elynion, ac 
mor.bell ag y mae ffydd a gobaith yn diddymmu eu amheuon ac 
ofnau, y maent yn caru meddwl am ei ymddangosiad ï adgyfodi 'r 
meriw a barnu 'r byd. 1 Thess. 1. 10. Heb, 11. 26. 


9 Bydd ddyfal i ddyfod atíaf yn ebrwydd: 


Yr oedd yr Apostol yn amddifad o lawer o gyfeillion yn 
bresennol, yn noharchar, ac am hynny yr oedd yn dymuno yn 
“. fawr i Timotheus frysio â ddyfod atto yn ebrwydd. Yr oedd yn 
dymuno hyn er mwyn cyfeillachu ac ymddiddan â Timotheus, 
ac hefyd i'r diben i'w gynghori, a'i anuog trwy ei ensampl ei 
hun i fod yn ŵrol ac yn barod i ddioddef yn achos yr efengyl. 
Pen. 1. 4. | 


10. Canys Demas a'm gadawodd, gan garu y 
byd presennol, ac a aeth ymaith i Thessalonica; 
Crescens i Galatia, Titus i Dalmatia. 


Yr oedd yr Apostol wedi deisyf ar ei gyfaill ìi ddyfod atto 
yn ebrwydd. Adn. 9. Canys yr oedd Demas wedi eì addel, gan 
garu'r byd presennol.” Mae Demas yn cael ei enwi gan yr Apos- 
tol yn ei Lythyr at y Colosiaid. 4. 14. Pan welodd fod yr Apos- 
tol wedi cael ei garcharu, ac mewn enbydrwydd, efe a ofnodd 
aros gyda'r Apostol, ac oddiar esgus gofalu am ei achosion 
bydol, efe a'i gadawodd ac a aeih $ Thessalonica.. Mae'n debyg- 
ol iddo drachefn ddychwelyd at yr Apostol, gan ei fod ef yn cael 
ei enwi yn y Llythyrau at y Colosiaid a Philemon, y rhai a gaws- 
ant eu hysgrifennu ar ol y Llythyr hwn. Philem. 24. Nid yw'r 
Apostol yn dywedyd am Crescens, a Tilus, fod eu hymadawiad fel 
yr eiddo Demas, yn cyfodi oddiar gariad at y byd presennol: 
gellir meddwl gan hynny fod y naill wedi myned i Galatia, a'r 
llall ŷ Dalmatia, trwy orchymmyn neu gennad yr Apostol. 


11 Luc yn unig sydd gyd â mi, Cymmer 





756 2 TIMOTHEUS. Pau. 1v. 


Mare, a dwg gyd â thi: canys buddiol yw efe i 
mi i'r weinidogaeth. 


O gydweithwyr a chynnorthwywyr yr Apostol, Luc yn unig 
oedd gydag ef yn Rhufain. Gellir meddwl fod cariad Luc at yr 
Apostol a'i ymlyniad wrtho yn ei gyfyngder, yn fawr, wrth ys* 
tyried mor gareuiz y mae r Apostol yn sôn am dano, yn Col. 4. 
14. lle mae efe hefyd yn cael ei alw yn Physygwr. Yr oedd 
wedi bod yn teithio llawer gyda Paul mewn gwahanol rannau' 
o Asia a thir Groeg, wedi glynu wrtho y ddwy flynedd y bu efe 
yn Cesarea a Jerusalem, wedi myned gydag ef i Rufain, ac 
wedi glynu wrtho pan oedd amrywiol yn ymadael oddiwrtho. 
Mae yn cael ei enwi gydeg eraill yn Philem. 24. fel un o. 
gydweithwyr yr Apostol. Wrth ddyfod i Rufain yr oedd yr 
Apostol yn dymuno i Timotheus $ gymmeryd Marc, a'i ddwyn 
gydac ef. Yr oedd y Marc hwn yn nai i Barnabas, fab ei chwaer, 
sef Mair, yn nhŷ yt hon yr oedd y disgyblion yn ymgyfarfod, 
Act.12.12. . Yr oedd wedi cyd-deithio gyda Barnabas, a Saul, 
Act, 12.25. ond wedi tynnu oddiwrthynt yn Pamphylia, yr 
hyn a barodd i'r Apostol ddigio wrtho yn ddirfawr; ond erbyn 
hyn yr oeddynt wedi cymmodi. Tybir gan rai mai yr un person 
ydyw a Marc yr efengylwr. Yr oedd ŷr Apostol yn dymuno i 
Timotheus ei ddwyn gyda; ef, am y byddai yn fuddiol iddo jn 
y weinidogaeth. Yr oedd yn golygu y gallasai efe fod o fudd i 
gyhoeddi'r efengyl, ec mewn Pn eraill, yn Rhufain ac mown 
mannau eraill. 


12 Tychicus hefyd a ddanfonais i Ephesus, 


Disgybl i'r Apostol oedd 7'ychicus, ac yn cael ei ddefnydd- 
io ganddo i ddwyn ei Lythyrau at amrywiol eglwysi. Un o 
Asia ydoedd, a chydymdeithiodd gyda” r Apostol o Corinth i 
Jerusalem. Act. £0. 4. Cafodd ei anfon â'r Llythyr at y. 
Colossiaid, a'r un at yr Ephesiaid.. Eph. 6.21. Col.4.6. : Yr. 
oedd yr Apostol yn ei anfon, nid yn unîg i ddwyn ei Lythyrau, 
ond.hefyd i gael gwybodaeth mewn perthynas-i gyflwr yr 
eglwysi. Y mae yn ei alw yn frawd anwyl, yn weinidog ffydd- 
lon, ac yn gyd-was yn yr Arglwydd. Col.4. 6. Bwriadodd ei. 
anfon i Creta'i flaenori yne yn absennoldeb "Titus. Tit. 3. 12, 
Cafodd ei amfon â Ephesus i edrych ar ol pethau perthynol 


PEN, IV. 2 TIMOTHEUS. uo? 


i'r eglwys tra fyddai Timotheus oddiyno, gyda 'r AFON yn 
Rhufain. 


18 Y cochla adewaisi yn Troas gyd â Carpus, 
'pan ddelych, dwg gyd â thi, a'r llyfrau, yn enw- 
edig y memrwn. | 


* 


| Mae'r gair Groeg sydd ymma yn cael ei gyfieithu cochl 
yn arwyddo hefyd côd neu ffeltan. Fe ddichon mai math'o 
lyfr-gell ydoedd, neu gôd, yn yr hon y byddai yr Apostol yn 
rhoi ei lyfrau. _ Os cochl a feddylir, y mae gwaith yr Apostol yn 
danfon am dani mor bell o ffordd, yn dangos ei dlodi yn neill- 
duol. Dinas o Asia leiaf oedd 7roas, ar lân y môr, yn gyfagos 
i'r lle bu'r hen ddinas enwog Caerdroia, Yr oedd Paul wedi 
bod amrywiol o weithiau yn y ddinas hon. Act. 16. 8, 11, 
20.5,6. 2Cor. 2.12, Ar ei daith llettyodd yr Apostol yn 
— 'Troas gyda Carpus, yr hwn oedd yn byw yn y lle, ac yn ddis- 
gybl i'r Apostol, neu, yn ol rhai, yn un o'r deg-a-thrugain. 
Yr oedd yr Apostol yn ei ystyried yn ddyn y gellid ymddiried 
iddo, ac am hynny efe a adawodd gydag ef y pethau gwerth- 
fawr a sonir am danynt ymma. Nid hawdd yw penderfynu 
beth oedd y llyfrau, a'r memrwn ag y mae'r Apostol yn dy- 
muno i Timotheus i'w dwyn gydag ef. Fe ddichon mai rhyw 
nodiadau achlysurol oedd yn gynnwysedig yn y llyfrau, a bod 
y memrwn yn cynnwys gwaith mwy cyflawn a pharhaus, gan 
fod yr Apostol yn fwy eì ofal am dano nag am y llyfrau. 


14 Alexander y gôf copr a wnaeth i mi 
ddrygau lawer: taled yr Arglwydd iddo yn ol 
ei weithredoedd, j 


Mae'n debygol mai yr un person ydyw yr Alecsander ym- 
ma, a'r un a sonir am dano yn Act. 29. 33, 34. a'r hwn a dra- 
ddododd yr Apostol i satan am gabledd. 1 Tim. 1. 20. Mae 
llei feddwl mai un o'r atlirawon Iuddewaidd ydoedd, yrhai a 
wrthwynebasant yn chwerw athrawiaeth yr efengyl. Yr oedd 
y dyn hwn wedi gwneuthur i'r Apostol ddrygau lawer, Yr oedd 
naill ai yn Ephesus, neu yn hytrach yn Rhufain, wedi niweidio 
yr Apostol ìi fesur mawr, wedi ei ddarlunio fel un o egwyddor- 
ion gau ac ymarferiadau drygionus, Adn, 15, Mae'r gair 


458 2 TIMOTHE8S. PEN. 1Y. 


sydd yu cael ei gyfieithu 4akd, yn cael ei ddarllen a'i gyfieithu 
yn yr amser dyfodol, a d4l. Ond nid oes un anmhriodoldeb 
yngwaith yr Apostol yn dymuno i'r fath un, mor faleisus ac 
annuwiol ag ydoedd Alecsander, i geel eì gospi, os na fyddai 
iddo edifarhau, yn enwedig gan fod yr Apostol yn dymuno i 
hynny fod yn ol e$ weithredoedd. Yr oedd yn gwybod fod Duw 
yn Farnwr cyfiawn, ac os na fyddai edifeirwch yn rhagflaenu, y . 
talai yr Arglwydd iddo yn ol fel ag yr oedd ei ymddugiad yn 
haeddu. Gwel ddymuniad cyffelyb yn Nehem. 4. $, 


15 Yr hwn hefyd gochel dithau; canys efe 
a safodd yn ddirfawr yn erbyn ein hymadrodd- 
ion ni. 


Mae'n debygol fod Alecsander y pryd hwn yn Ephesus, 
ac am hynny yr oedd yr Apostol yn gweled angenrheidrwydd i 
ddywedyd wrth eì gyfaill, Yr hwn Aefyd gochel dithau. Yr 
oedd yn ei gynghori i ochelyd ei gyfeillach, a bod yn wiliadwrus 
ma chai efe ddim cyfle i'w niweidio ef na'r eglwys. _ Ei reswm 
oedd, Canys efe a safodd. yn ddirfawr yn erbyn ein hymadrodd- 
ion ni. Yr oedd wedi gwrthwynebu gwirioneddau yr efengyl a 
gawsant eu pregethu gan Paul a Timotheus, neu yr oedd wedi 
gwrthwynebu amddiffyniad yr Apostol yn Rhufain, a gwneuthur 
ei oreu i fychanu a gwaradwyddo ei ddaliadau. 


16 Yn fy aíteb cynfaf ni safodd neb gyd â 
mi, eithr pawb a'm gadawsant: mi a archaf ar 
Dduw nas cyfrifer iddynt. 


Yr oedd yr Apostol wedi cael ei ddwyn yn garcharor i 
Rufain, i atteb cyhuddiadau 'r Iuddewen, y rhai oedd yn ei 
gyhuddo o fawr lai nâ gwrthryfel yn erbyn y llywodraeth. 
Yn ei atteb cyntaf ni safodd neb gydag ef. Pan ymddangosodd 
yr Apostol i amddiffyn ei hun yn erbyn cyhuddiadau ei wrth- 
wynebwyr, oddiar ofn neu ryw egwyddor arall, ni ddaeth neb 
o'i gyfeillion yn mlaen i ddywedyd gair drocto, ae i fod yn 
dystion o'i blaid: Eithr pawb a'i — o Gadawsant ef yn 
ei gyfyngder, pan oedd fwyaf angen am danynt. Er mor feius 
oedd ymddugiad y rhai a'i gadawsant, y mae'r Apostol yn 
dywedyd, Mi a-agrchaf ar Dduw nas cyfrifer iddynt, Mae'r 


PEN.IV. 2 TIMOTHEUS, 159 


weddi hon yn dangos rbagoroldeb yspryd yr Apostol, Yr oedd 
yn ymwybodol o'r enbydrwydd y buasai ei gyfeillion yn agored 
iddo trwy ymddangos o'i blaid yn ei atteb cyntaf; ac yr oedd 
hefyd yn ymwybodol o wendidau dynol. Yr oedd, gan bynny, 
yn barod i gydymdeimlo â hwynt, ac ìi ddymuno iddynt faddeu- 
ant, megis ag y gwnaeth Crist i'r rhai a'i croeshoeliasant. 


17 Eithr yr Arglwydd a safodd gyd â mi, ac 
a'm nerthodd; fel trwof fi y byddai y pregeth- 
iad yn llawn hysbys, ac y elywai yr holl Gen- 
hedloedd: ac mi a waredwyd o enau y llew. 


Er na safodd neb o'i gyfeillion gydag ef, Adn. 1G. yr 
eedd yr Apostol yn gallu dywedyd gyda diolchgarwch, Eithr 
yr Arglwydd a safodd gyda mi, ec a'm nerthodd. _ Yr oedd hyn 
yn cael ei wneuthur maill ai trwy ymddangosiad angel, neu 
trwy fod yr Arglwydd yn caniattau iddo ei bresennoldeb gras- 
ol, yn ei nerthu yn dufewnol, a'i gynnerthwyo i ddadleu ei 
achos,ii amddiffyn ei hun yn ddiofn, ae i rei iddo, enau a 
doethineb na allai ei wrthwynebwyr ddim gwrthsefyll. Y 
diben a gafodd ei atteb drwy hynmy oedd, fel trwyddo ef y 
byddai y pregethiad yn llawn hysbys, a€ y clywai yr holl Gen- 
hedloedd. Mae'r gair sydd yn cael ei gyfieithu yn llawn hys- 
bys, yn cael ei gyfieithu credu yn ddiammeu, Luc 1. 1. yn gwbl 
sicr, Rhuf. 4. 21. yn sicr, Rhuf. 14. 5.. Y mae ym arwyddo 
hefyd dwyn yn mlaen dan lawn wyliau. Y mae'r Apostol 
ymma yn dywedyd iddo fynegi yngblywedigaeth Nero, neu ei 
swyddog, awdurdod goruchel Crist, ei hawl i'r Cenhedloedd 
fel ei ddeiliaid, ei allu i achub, ac befyd natur a threfn ei iech- 
ydwriaeth, gyda'r fath lwyddiant fel ag yr oedd pob amheu- 
aeth yn cael ei symmud, a hollol foddlonrwydd yn cael ei roi o 
wirionedd ei.athrawiaeth. Yr eedd yr Apostol yn golygu y 
byddai yr hyn a ddywedwyd ac a wnaethpwyd o flaes gorsedd- 
faingc yr ymerawdwr yn Rhufain, lle yr oedd y fath liaws o 
ddieithriaid o bob parth, yn cael ei ledaenu yn fuan yn mhob 
man, a'i glywed gan yr holl Genbedloedd dychweledig yn 
mhob lle. Mewn canlyniad i hynny cafodd yr Apostol ei 
waredu o enau y llew. Mae ” mai yr ymerawdwr Rhuf- 
einig, Nero, a feddylir wrth y llew ymma ;' yn cael ei alw felly 
am ei nodedig greulondeb, a'r enbydrwydd yr oedd yr Apostol 





760 2 TIMOTHEUS. PEN. 1V. 


ynddo o gael ei ddihenyddio ganddo. Fe allai nad yw'r ym- 
adrodd ond diarhebol, ac yn arwyddo diangfa o'r enbydrwydd 
mwyaf. Gwel Psal. 22. 21. 


18 A'r Arglwydd a'm gwared i rhag pob 
ab nyau ddrwg, ac a'm ceidw i'w deyrnas 
nefol: i'r hwn y 'byddo gogoniant yn Oes oes- 
oedd. Amen. 


Mewn hyder yn ngallu a daioni Duw, y mae 'r Apostol yn 
dywedyd, A'r Arglwydd a'm gwared i rhag pob gweithred ddrwg, 
ac a'm ceidw i'w deyrnas nefol. Yr oedd yn byderus y byddai'r 
Arglwydd Iesu, yr hwn oedd efe yn ei ffyddlon wasanaethu, 
a'r hwn oedd wedi bod hyd yn hyn ei amddiffynnydd galluog, 
yn parhau i'w amddiffyn yn ol llaw; y byddai iddo ei waredu 
oddiwrth ddynion drwg, oddiwrth gystudd a pheryglon, ac. 

oddiwrth satan a'i demtasiynau; y byddai iddo ei gadw a'i 
gynnorthwyo i fyned trwy bob llafur angenrheidiol er ymledaen- 
iad yr efengyl a sefydliad ei deyrnas yn y byd. Wrth sylwi ar 
yr amlygiadau ag yr oedd. yr Arglwydd wedi. eu gwneuthur o'i 
ddaioni tu ag atto, y mae'r Apostol yn torri allan mewn iaith 
moliant, I'r hwn y byddo gogoniant yn oes oesoedd. Amen. 
Yn ei waith yn rhoi gogoniant i'r Arglwydd, yr oedd yn addef 
ac yn cydnabod ei fod yn feddiannol ar bob dwyfol berffeith- 
rwydd, fel y mae'n anfeidrol ogoneddus yngolwg dynion ac 
angylion; yn priodoli iddo'r clod sydd yn ddyledus iddo ar 
gyfrif y pethau ardderchog ag y mae wedi eu gwneuthur yng- 
oruchwyliaeth rhagluniaeth a gras, Y mae yn priodoli i'r Ar- 
glwydd, ogoniant yn oes oesoedd. Y mae perffeithrwydd gogon- 
eddus Duw yn ddi-ddiwedd, ac ni bydd diwedd byth ar y mol- 
iant a'r clod a rydd ei bobl iddo mewn byd arall. Mae'r 
Apostol, am hynny, yn dymuno fod ei berffeithrwydd yn cael 
ei gydnabod, a'i glod yn eael ei roi iddo, nid yn unig gan yr 
eglwys ar y ddaear, ond hefyd gan seintiau ac angylion yn y 
nefoedd byth. I dystiolaethu ei ddymuniad i Dduw gael ei 
ogoneddu, yn gystal a'i hyder y byddai i hynny fod, y mae'r 
Apostol yn dywedyd, Amen. 


19 Annerch Prisca ac Acwila, a iheulu 
Onesiphorus. 


PEN. Iv, 2 TIMOTHEUS. u61 


Y mae'r enw Prisca yn dalfyriad o'r enw Priscilla. Yr 
oedd y wraig hon a'i gwr Acwila yn byw yn bresennol yn Ephe- 
sus, Mae'r Apostol yn ol ei arferiad ar ddiwedd ei Lythyrau, 
yn eu hannerch. Wrth hyn yr oedd yn dangos ei fod yn cofio 
am danynt, yn ewyllysio yn dda iddynt, ac yn dymuno eu 
llwyddiant a'u dedwyddwch. Maent yn cael eu galw yn gyd- 
weithwyr i'r Apostol, yn Rhuf. 16.3. Iuddew o Pontus yn 
Asia leiaf oedd Acwìila: cafodd efe a'i wraig eu dychwelyd gan 
Paul. Act.18.2. Gwneuthurwr pebyll ydoedd wrth ei gelfydd- 

' yd; a chan fod yr Apostol o'r un alwedigaeth, yr oedd wedi 
bod yn aros yn eì dŷ yn Corinth. Yr oedd Acwila wedi dyfod 
yno mewn canlyniad i orchymmyn yr ymerawdwr Claudius i 
alltudio'r holl IÏuddewon o Rufain. Pan ymadawodd yr Apos- 
tol o Corinth, Acwila a Priscilla a aethant gydag ef ìi Ephesus, 
lle y gadawodd efe hwynt i fod o fudd i'r eglwys trwy eu cyng- 
horion a'u byfforddiadau, tra yr elai efe i Jerusalem. Buont o 
wasanaeth mawr iddo yn Ephesus, yn amser y terfysg, mae 

' yn debygol, a godasai Demetrius o blaid y dduwies Diana. 
Gwnaethant eu hunain yn agored i berygl bywyd i'r diben i achub 
yr Apostol o ddwylaw ei erlidwyr. Nid gormod fuasai gan- 
ddynt roi eu gyddfau'i lawr i achub bywyd yr Apostol. Act. 

19.23—34. Rbuf. 16.4. Y mae'r Apostol yn nesaf yn an- 
nerch feulu Onesiphorus. Pen. 1. 16, Yn 18. Nid oesi ni 
feddwl fod Onesiphorus wedi marw pan ysgrifennwyd y Llythyr 
hwn am nad yw'r Apostol yn ei annerch ef, ond ei deulu. Yr 
oedd efe y pryd hwn gyda'r Apostol yn Rhufain, neu os nad 
oedd yn Rhufain, gallasai fod heb ddychwelyd i Ephesus. 


20 Erastus a arhosodd yn Corinth: ond 
Trophimus a adewais yn Miletum yn glaf. 


Arwyddocâd yr enw £rastus ydyw dymunol neu hawdd- 
gar. Corinthiad oedd Erastus, ac yn ddisgybl i'r Apostol, 
Y mae yn cael ei alw Goruchwiliwr y ddinas, sef Corinth. 
Rhuf. 16. 239. Wedi iddo gael ei ddychwelyd, efe a roddodd i 
fynu ei swydd yn y ddinas, i'r diben:i wneuthur daioni i eneid- 
iau dynion, ac a ganÌynod Apostol i Ephesus. Nid oedd 
yn gyfleus iddo fyned gy Apostol i Rufain, fel yr amcan- 
asai; yr oedd rhyw angenrheidrwydd iddo aros yn Corinth i 
gyflawnu ei swydd weinidogaethol. Yr oedd yr Apostol wedi 

LLYFR V. D5 


762 2 TIMOTHEUS. PEN. IV. 


gadael Trophimus yn Milelum yn glaf. Un o Ephesus oedd 
Trophimus, ac yn genedl-ddyn o ran ei grefydd cyn iddo gael 
ei ddychwelyd gan yr Apostol. Act. 20. 4. 21, 29, Canlyn- 
odd yr Apostol i Jerusalem, a mordwyodd gydag ef ar ei 
daith i Rufain, ond gan iddo gael ei gymmeryd yn glaf ar y 
fordaith, bu yr Apostol dan angenrheidrwydd o'i adael yn Mile- 
tum. Lle oedd hwn, y mae'n debygol, yn Asia, yn agos i 
Ephesus, ar lân y môr; a chan i'r Apostol ar ei daith i Rufain 
hwylio i dueddau Asia, nid oes un anhawsdra i feddwl y gallas- 
ai yr Apostol eì adael yno. Act. 20. 15—17. 27.2, 5. 


21 Bydd ddyfal i ddyfod cyn y gauaf. Y 
mae Eubulus yn dy annerch, a Pudens, a Linus, 
a Claudia, a'r brodyr oll. 


Ymma y mae'r Apostol yn ail adrodd ei ddeisyfiad i'w 
gyfaill i ddyfod i ymweled ag ef. Gwel Pen. 1. 4. Adn.9. 
Yr oedd yn ei gynghori â ddyfod cyn y gauaf. Mae'n debygol 
oddiwrth hyn i'r Llythyr hwn gael ei ysgrifennu naill aì yn y 
gwanwyn neu'r haf. Nid oedd ond ychydig yn mordwyo yn y 
gauaf, yn yr amseroedd gynt; yr oedd yn angenrheidiol gan 
hynny, i'r diben i Timotheus gael taith gysurus a diogel, a bod 
gyda'r Apostol, iddo frysio i ddyfod yn ddioed, Arwydd- 
ocâd yr enw Ewubulus ydyw cynghorwr da. Un o gyfeillion 
Rhufeinig yr Apostol ydoedd, ac y mae'n debygol ei fod yn 
adnabyddus i Timotheus, gan ei fod yn ei annerch. Dywedir 
fod Pudens yu seneddwr, ac yn wr o barchedigaeth neillduol yn 
Rhufain. Mae Linus yn cael sôn am dano gan yr hynafiaid 
fel yr esgob cyntaf yn Rhufain; ond y mae hynny yn beth 
ansicr. Dywedir mai Cymraes ydoedd Claudia, ac iddi gael ei 
dychwelyd i'r ffydd Gristionogol gan yr Apostol. Yr oedd yn 
briod ag un Aulus Rufus Pudens; ac y mae traddodiad mai. 
trwyddi y daeth yr efengyl i Brydain. 


22 Yr Arglwydd Iesu Grist fyddo gyd â'th 
yspryd di. Gras fyddo gyd â chwi. Amen. 
I ddiweddu ei Lythyr yn | WN gyffredin, y mae 'r 


Apostol yn ychwanegu ei ddymuniad, Yr Arglwydd Jesu Grist 
Jyddo gyd â'th yspryd di. Yr oedd yn dymuno i'r Arglwydd 


PEN. IV. 2 TIMOTHEUS. 46s 


Iesu i fod gyda Timotheus i'w arwain a'i gynghori yn mhob 
amgylchiad cyfyng, i'w nerthu a'i addasu i gyflawnu pob rhan 
o'i swydd, i'w oleuo fwy-fwy yn mhethau Duw, i'w wneuthur 
yn fwy sefydlog yn y-grediniaeth a'r arddeliad o'r dwyfol wir- 
ionedd, i'w wneuthur yn fwy gwiliadwrus yn wyneb profedig- 
aethau, ac i'w ddiddanu dan ei amrywiol orthrymderau.. Gyda 
golwg ar ei gyfeillion eraill yn Ephesus, a gadwasant burdeb 
yr efengyl, y mae'r Apostol yn dywedyd, Gras fyddo gyd â chwi. 
Mae gras yn arwyddo yr hyn sydd rad... Dymuniad yr Apostol 
ar ran ei gyfeillion oedd iddynt gael eu cynnorthwyo fwy-fwy i 
adnabod y gwirionedd, eu sancteiddio yn gwbl oll, eu cyfar- 
wyddo a'u harwain yn eu holl ffyrdd, eu nerthu i gyflawnu pob 
dyledswydd, ac i wrthwynebu pob profedigaeth, eu hargy- 
hoeddi o bob peth a allai fod yn feius ynddynt, en badferu o'u 
beunyddiol ddirywiadau, eu cysuro dan eu holl orthrymderau, 
eu hamddiffyn a'u diogelu yn wyneb eu holl elynion, a'u dwyn 
.yn ddiangol i'r nefol deyrnas yn y diwedd. Mae'r gair Amen 
yn arwyddo ei ddymuniad a'i hyder mai felly y byddai. —Yr 
ydym yn bresennol wedi dyfod at ddiwedd un yn ychwaneg o 
Lythyrau Paul; ac ar fod yr Eglurhad o'r Llythyr hwn a'r un 
blaenorol o fendith i'r rhai a'u darllenont, ydyw didwyll ddy- 
> muniad yr ysgrifennydd, fel y cynpyddont mewn adnabydd- 
iaeth o Dduw, fel y profont flas ar athrawiaethau 'r efengyl, 
fel y byddont wedi eu cadarnhau yn y ffydd, fel y delont i 
gydymffurfio â'r gwirionedd, ac fel y caffont eu llenwi â di- 
ddanwch yr Yspryd Glân,——AMEN, 


EPESTOL 
PAUL WR APOSTOL 


AT 


TETUS. f^ 





MAE hynny o hanes a geir yn y Testament Newydd. mewn 
perthynas i Titus i'w gasglu yn gwbl oddiwrth yr byn ag y 
mae Paul yn ddywedyd am dano yn ei Lythyrau, Mae'n 
beth tra rhyfedd nad ydyw Luc yn sôn dim am dano yn Llyfr 
yr Actau, er mor lafurus ac enwog ydoedd 'Titus.. Yr achos 
o hyn, fe allai, ydoedd absennoldeb 'Titus oddiwrth yr Apos- 
tol pan y byddai Luc gydag ef, am y gallai fod Luc a Titus 
yn gynnorthwyol iddo yn olynol, heb fod ond ychydig o 
amser gyda'r Apostol eill dau ar yr un pryd, Groegwr, neu 
genedl-ddyn, o ran ei enedigaeth ydoedd Titus; ac y mae yn 
debygol iddo gael ei ddychwelyd i'r ffydd Gristionogol trwy 
weinidogaeth Paul ar un o'i deithiau yn yr Asia leiaf. Pen, 
1.4. Mae'n sicr eì fod gyda'r Apostol yn y cynghor a fu 
yn Jerusalem; ac er nad yw Luc yn sôn am dane wrth ei 
enw, y mae yn eì gynnwys yn yr ymadrodd, “ac eraill o 
honynt.” Act.15.2. Gan ei fod wedi rhoi prawf neillduol 
o'i ddiwydrwydd a'i dduwioldeb, mae llei feddwl y cafodd 
efe ei ordeinio gah yr eglwys yn Antiocia i fyned gyda'r 
Apostol i Jerusalem i ymgynghori â'r Apostolion eraill a'r 
henuriaid ynghylch enwaediad, yn y flwyddyn 49, pedair 
blynedd ar ddeg wedi troedigaeth Paul ei hun. Gal, 2. 1, 2. 
Pan ddaeth cennadau eglwys Antiocia i Jerusalem, ymgyn- 
nullodd yr Apostolion, a'r henuriaid, a'r brodyr ynghyd, ac 
wedi ymresymmu ar y pwng nderfynasant nad oedd 
ddim yu angenrbeidiol i enwaedu ar y proselytiaid Cenhedlig 
dychweledig. Er hynny, rhai o'r Iuddewon yn Jerusalem, 





TITUS. 765 


ag oeddynt o blaid cadw cyfraith Moses, a geisiasant yn 
egnïol gael enwaedu ar Titus. Ymddengys hyn oddiwrth 
eiriau 'r Apostol yn Gal. 2.3, Eithr Titus, yr hwn oedd 
gyda mi, er ei fod yn Rocgwr, ni chymmellwyd ychwaith i en- 
waedu arno. Mae'n deilwng o sylw fod yr Inddewon yn 
arfer galw ^r holl Genhedloedd eilunaddolgar wrth yr enw 
Groegiaid, Gwel Rhuf. 1. 14, 16. Oddiwrth hyn mae'n 
amlwg mai cenedl-ddyn eilunaddolgar ydoedd Titus, cyn ei 
ddychweliad, yr hyn hefyd a ymddengys oddiwrth ymgais yr 
Iuddewon i gael enwaedu arno. Oblegid wedi i'r Apostol- 
ion benderfynu nad oedd y proselytiaid dychweledig, i gael 
enwaedu arnynt, pe buasai Titus yn un o'r rhai hynny, ni 
buasai ganddynt gysgod o reswm dros ei enwaediad. Ond 
gan na pheuderfynwyd dim mewn perthynas i'r rhai dych- 
weledig o blith y Cenhedloedd eilunaddo)gar, rhai o'r Iuddew- 
on llawn sêl, wedi ymwthio ; gyfrinach yr Apostolion yn 
ddiarwybod, pan ddeallasant fod Titus, cyn ei droedigaeth, 
yn eilunaddolwr, a fynnent eì enwaedu, dan esgus nad oedd 
efe yn rhydd oddiwrth gael ei enwaedu yn ol penderfyniad 
yr Apostolion. Ond fe ddarfu i'r Apostol wrthsefyll yn 

_ egnïol yr ymgais hwn o ddarostwng Cenedl-ddyn dychweledig 
.ìj ddeddf Moses, fel yr arosai gwirionedd yr efengyl ryda'r 
Cenhedloedd. Gal. 2. 5. Ar ol hynny, pan ddychwelodd 
Paul a Barnabas i Antiocia ìi roddi i'r brodyr hanes o'r byn 
a gymmerasai le yn Jerusalem, mae'n debygol i Titus ddych- 
welyd yn ol gyda hwynt: ac o hynny allau ymddengys ei fod, 
fwy neu lai, yn gynnorthwyol i'r Apostol ar ei deithiau. Pan 
ymadawodd yr Apostol o Antiocia ì ymweled â'r eglwysi a 
gasglasai o blith y Cenhedloedd ar ei daith gyntaf, mae lle 

i feddwl i Titus fyned gydag ef hyd Corinth, a'i fod wedi 
cyd-lafurio ag ef yn nychweliad trigolion y ddinas honno. 
Wedi bynny hwy aethant i Ephesus, ac yn ysbaid y tair 
blynedd y bu'r Apostol yn aros yny ddinas honno, mae'n 

“ debygol iddo fyned i Creta, gan gymmeryd Titus gydag ef, 
ac ar ol bod yu dra llwyddiannus yn pregethu 'r efengyl yn 
yr ynys honno, efe a ymadawodd oddiyno i fyned -yn oli 
Ephesus, gan adael Titus yn Creta i drefnu goruchwylion yr 
eglwys. Fit, 1.4. Yn yr ail Lythyr at y Corinthiaid y mae 
mynych sôn am Titus, Pen, 2.13. 7. 6, 13, 14. 8.-6.. 16. 
93. lle mae'n ymddangos iddo gael ei ddanfon gan yr Apos- 


ae An 


766 TITUS. 


tol i Corinth gyda dau eraill o'r brodyr. Yr oedd yr Apostol, 
pan yn danfon Titus o Ephesus i Corinth, yn disgwyl ei gyf- 
arfod yn Troasi gael clywed pa effaith a gawsai ei Lythyr 
cyntaf ar y Corinthiaid. Ond yr oedd Titus wedi aros yn 
hŵy yn Corinth nag yr oedd yr Apostol yn meddwl, ac ni 
chyfarfu ag ef nes dyfod i Macedonia. Rhoddodd Titus i'r 
Apostol y fath hanes o yspryd daïonus y Corinthiaid ag a'i 
llanwodd â llawenydd, a phenderfynodd ysgrifennu ail 

” .Eythyr aítynt, a'i ddanfon gyda 'Titus:. O bynny allan nid 
ydym yn cael sôn am dano ond yn yr ail Lythyr at Timothe- 
us, Pen. 4,10. lle yr ydym yn cael iddo fod gyda'r Apostol 
yn amser ei garchariad yn Rhufain, ac iddo gael ei ddanfon, 
mae'n debygol, gan yr Apostol i Dalmatia. Pa le neu pa 
bryd y bu efe farw, nid ellir penderfynu. Mae hen draddod- 

"iad eglwysig yn dywedyd iddo fyw bedair blynedd ar ddeg a 

' phedwar ugain, a marw, a chael ei gladdu yn ynys Creta, 
Mae eglwys gadeiriol Candia, prif ddinas Creta wedi ei 
chyssegru ar ei enw; a dywedir gan rai, fod ei ben yn cael 
ei gadw yno. 

Nid yw yn hollol sicr gan bwy neu pa bryd y pregethwyd yr 
efengyl gyntaf yn Creta. Mae'n debygol iddi gael ei phre- 
gethu yno yn foreu yn yr oes Apostolaidd. _ Yn mhlith y tair 
mîl a ddychwelwyd ar ddydd y Pentecost, yr oedd rhai 
Cretiaid, sef Iuddewon o Creta a ddaethent ì fynu i Jerusa- 
lem iaddoli. Nid yw yn beth annhebygol i rai o'r cyfryw ar 
eu dychweliad yn ol i wlad eu genedigaeth, ddwyn yr efengyl 
gyda hwynt. Ond gan mai Iuddewon oeddynt, y buasent yn 
eyfyngu eu llafur at rai o'u cyd-genedl, ac na buasent yn 
pregethu yr efengyl i'r Cenhedloedd eilunaddolgar. Mae 

 ìlei feddwl, gan hynny, fod dychweliad trigolion eilun- 

“ addolgar Creta i'w briodoli i rywun arall, ac yn ol pob ar- 
wyddion, i un o'r Apostolion. Amlwg yw fod yr Apostol 
Paul wedi bod yn yr ynys, ac mae'n .dra thebygol mai y 
pryd hwnnw y pregethwyd yr efengyl gyntaf i'r Cenhedl- 
oedd eilunaddolgar yn yr ynys, a hynny gyda llwyddiant 

: mawr. Yn ganlynol gadawyd Titus, yr hwn a fuasai yn gyd- 
weithydd â'r Apostol, yn Creta, ìi drefnu achosion yr eglwysi, 
Pen.1.4. tra yr elai yr Apostol i fannau eraill i gyflawnu 

' ei weinidogaeth. Yn fuan ar ol bynny, o ddeutu'r flwydd- 
yn 56, yr ysgrifennodd efe y Llythyr hwn at Titus,—Y mae 


TITUS, 67 


Crefa, lle yr oedd Titus yn gweinidogaethu pan ddanfonodd 
yr Apostol y Llythyr hwn atto, yn un o'r ynysoedd mwyaf 
ehang yn môr y canoldir, ac agos yn gyfbell, oddiwrth 
Ewrop, Asia, ac Africa... O hydred y mae o ddeutu 200 
milldir, ac o ddeutu 60 milldir o ledred. Gelwid hi Creta, 
oddiwrth y fireinferch Creta; merch Hesperis, neu oddiwrth 
Creia merch Iau ac Ida, neu yn hytrach oddiwrth enw y trig- 
olion, y rhai a elwid Creitir, neu Creithim, gair sydd yn cael 
eì gyfieithu gan yr esponiwr Caldaeg, saethwyr; gwel 2Sam. 
8. 18. 1Bren.1. 38. lle mae'r gair Cerethiaid yn cael ei 
arfer. Mae'r gair gwreiddiol yn arwyddo dystrywio, am fod 
y Creihi, neu'r Cerethiaid yn gwneuthur dinystr mawr trwy 
eu saethau. Yr oedd y Cretiaid yn hynod gynt am eu dawn 
i saethu â'r bwa. Yr oedd yr ynys yn cael ei galw weithiau 
Hecatompolis, ar gyfrif ei chan dinas oedd ynddi. .Yr oedd 
Creta yn glodfawr yn yr hen amseroedd ar gyfrif /Winos, 
deddf-roddwr enwog a fu yn frenhin ar yr ynys. Mae'n de- 
.bygol i Creta gael ei phoblogi oddiwrth y parth bynny o dir 
Palestina, lle'r oedd y Philistiaid yn trigiannu, Yn amser 
Dafydd, brenhin Israel, llawer o Pheniciaid a Syriaid a ffois- 
ant o Palestina a'r parthau bynny ar lân môr y canoldir tu 
a'r gogledd i wlad Canaan, a daethant i gyfanneddu yn nhir 
Groeg ac ynys Creta, ynghyda mannau eraill. Y mae.yr 
ynys wedi bod yn ddarostyngedig i amryw o chwyldroadau. 
Cymmerwyd hì gan y Rhufeiniaid dan arweiniad Metellus, a 
gwnaethpwyd hi mewn cyssylltiad â Cyrene yn. dalaeth Ruf- 
einig. Yn nheyrnasiad Michael yr ail, y Saraceniaid a gym- 
merasant feddiant o honi, a buont yn ei meddiannu dros 
127 mlynedd, nes eu bwrw allan gan yr ymerawdwr Phocas. 
Parhaodd dan lywodraeth yr Ymerawdwyr Groegaidd, nes i 
Baldwin, Iarll yr Ellmyn, gael ei gyfodi i'r orsedd, yr hwn 
a'i rhoddes yn wobrwy i Bonifas, Ardalydd Montserrat, ac 
yntau a'i gwerthodd i'r Venetiaid yn 1194. Dan eu llywodr- 
aeth hi gynnyddodd yn ddirfawr; ond yn 1645 cylchynwyd 
y brif ddinas, yn annisgwiliadwy, gan y Tyrciaid yn nghanol 
amser heddwch. Parhaodd y gwarchae 24 mlynedd, ac 
wedi 56 o ymosodiadau arswydus cydunwyd i'r Tyrciaid. ei 
meddiannu, ar ol iddynt golli 180,000 o'u milwyr, a'r Venet- 
iaid o ddeutu 80,000. Y mae y grefydd. Gristionogol wedi 
parhau yn yr ynys er amser yr Apostol Paul; ac yn amser yr 


768 | TITUS. 


ymerawdwr Leo yr oedd deuddeg o esgobion yn perthyn 
iddi, oll dan lywodraeth esgob Caercystenyn. Y mae y trig- 
olion yn cael ymarfer â'u crefydd, ond prynu eu rhyddid 
trwy dalu rhyw gymmaint o ardreth i'r Tyrciaid. 

Yr oedd y Cretiaid yn nodedig gynt am eu drwg foesau, yn 
enwedig am lythineb, meddwdod, cybydd-dod, lladratta a 
dywedyd celwydd. Yr oeddynt wedi ymroddi gymmaint i 
anwiredd a chelwydd, fel ag yr oedd y gair Cretaniso, yr hwn 
sydd yn arwyddo ymddwyn fel y Cretiaid, yn fath o ddiareb 
gyíîredin am ddywedyd celwydd. Mae hyn yn dangos priod- 
oldeb y darluniad atgas a roddir o honynt gan yr Apostol 
yn-y Llythyr hwn. Pen. 1.12. Y mae'r Apostol yn eu 
cyhuddo hefyd, yn neillduol am ddiogi, trwy gadarnhau 
tystiolaeth un o'u beirdd mewn perthynas iddynt, Adn. 19. 
Y mae Polybius, hanesydd enwog, yn dywedyd mai y Cret- 
iaid oedd yr unig bobl o bawb yn y byd na welent ddim 
yn gywilyddus mewn arìan, pa fedd bynnag yr ynnillent. 
Hyn yw'r achos fod yr Apostol yn dywedyd wrth "Titus, 
Argyhoedda hwy yn llym, fel y byddont iach yn y ffydd. 
Pen.1.13. Yr oedd gan yr Apostol amcan neillduol yn ys- 
grifennu 'r Llythyr hwn. Gan mai Iuddewon oedd y rhai a 

— ddychwelwyd gyntaf i'r ffydd, o drigolion ynys Creta, sef y 

— rhai a fuont yn Jerusalem ar ddydd y Pentecost, yr oeddynt 
oll, mae lle i feddwl, yn dra selog dros ddeddf Moses... Am 
hynny pan ddaeth yr Apostol i'r ynys a dychwelyd llawer 
o'r trigolion eìlunaddolgar, gallwn feddwl y gwnaethai yr 
Iuddewon crediniol, llawn sêl, ymroddi i gael gan y dych- 
weledigion o blith y Cenhedloedd eilunaddolgar, gadw deddf 
Moses. Aci'r diben i wneuthur yddeddf yn fwy cymmerad- 
wy yn eu golwg, hwy ddifyrent y dychweledigion newydd 
hyn ag ofer-siarad, chwedlau Iuddewaidd, gorchymmynion 

” dynion, a chwestiynau ynfyd ynghylch y ddeddf, Yr oedd- 
ynt yn myned mor bell a haeru y gwnaethai iawn gyflawniad 
o'r aberthau a'r puredigaethau, gorchymmynedig yn y gyf- 
raith, sicrhau maddeuant iddynt, er parhau yn yr ymarfer- 
iad gwirfoddol o bechod. Mae yn debygol i'r athrawiaeth 
hon gael derbyniad cymmeradwy gan y Cretiaid, llawer o'r 

_ rhai oeddynt yn dra annuwiol; y canlyniad o'r hyn fu, i'r 
athrawon llygredig hyn ddadymchwelyd tai cyfain. Pen. 1. 

' 11. Pan ddaeth yr Apostol i Creta, efe a sylwodd ar 





TITUS. 769 


gyfeiliornadau ac ymarferiadau annuwiol yr athrawon Iuddew- 
aidd, a chan wybod mor ddiwyd yr oeddynt, ac y byddent, i 
daenu eu cyfeiliornadau, efe adawodd Titus yn Creta i'w hat- 
tala'u gwrthwynebu. Ac i'r diben iddo gael ei gynnorthwyo 
yn hynnv ac mewn pethau eraill, gorchymmynodd iddo ar ei 
ymadawiad, i osod Aenuriaid, hynny yw, esgobion a diaconiaid, 
yn mhobdinas. Ond i'r diben yn mhellach i gyfarwyddo Titus 
mewn perthynas i gymmwysiadau swyddogion eglwysig, a pha 
' fodd yroedd yntau i ymddwyn ynnghyflawniad ei weinidogaeth, 
' fe ddarfu i'r Apostol ysgrifennu atto y Llythyr hwn, gan osod 
ar lawr gymmwysiadau swyddogion eglwysig, gorchymmyn 
: iddo argyhoeddi yr athrawon Iuddewaidd yn llym, anodi allan 
y cyfeiliornadau ag oedd efe i'w gwrthwynebu yn bennaf, yr 
athrawiaethau ag oedd efe i'w pregethu, a'r dyledswyddau ag 
oedd efe i'w gosod o flaen ei wrandawyr, fel na byddai 
“neb o honynt i fod yn ol o gyflawnu eu dyledswydd oddiar 
anwybodaeth. 
Wrth graffu ar gynnwysiad y Llythyr liwn, gallwn sylwi fod yr 
Apostol, yn nechreu ei Lythyr, yn rhoi ar ddeall ei fod wedi 
“ ei awdurdodi gan Grist i bregethu'r efengyl i'r Cenhedloedd; 
wedi hynny y mae yn dwyn ar gof i Titus yr achos neillduol 
iddo gael ei adael yn Creta, ac yn eigyfarwyddo pafodd i weith- 
redu yngosodiad gweinidogion i gymmeryd arnynt ofal cyn- 
nulleidfaoedd neilldaol, gan eu darlunio fel rhai y byddai raid 
- iddynt fod, nid yn unig yn ddiargyhoedd, cnd hefyd yn esampl 
“i eraill mewn daioni, yn enwog mewn duwioldeb, ac mewn 
pob rhinwedd cymdeithasol a phersonol, a bod wedi eu hollol 
. wreiddìo yn athrawiaeth yr efengyl. Pen. 1.1—9: Ac i'r 
diben i wneuthur Titus yn fwy teimladwy o'r angenrheidrwydd 
ofod yn ochelgar gyda golwg ar hynny, y mae yn crybwyll 
“ iddo am yr athrawon Iuddewaidd, y rhai, dan rith mwy o-sêl 
a gwybodaeth nag eraill, oeddynt yn celu y moesau mwyaf 
llygredig; ymgais y rhai oedd yn fwyaf tebygol i lwyddo 
wrth ystyried buchedd gyffredin y Cretisid. Y mae'r Apos- 
' tol gan hynny, yn cyfarwyddo Titus i argyhoeddi 'r cyfryw. 
“— yn llym; ac, mewn cyferbyniad i'w daliadau anwireddus a ni- 
weidiol, y mae'n ei gynghori i addasu eí gyfarwyddiadau i 
'wahanol gyflyrau y rhai oedd a wnelai efe â hwynt, yn ol eu 
rhywiau, oedran ac amgylchiadau gwahanol. Ac i'r diben i 
gadarnhau ei addysgiadau, y mae yn eì ddwyn ar gof y dylai 
Lryrn V. E5 


TTO TITUS. 


efe ei' hun fod yn esampl o'r hyn âg a ddysgai, â thrwy bur- 
deb ei athrawiaeth, yn gystal a thrwy ddiniweidrwydd ei ym- 
ddygïad, gau safnau ei wrthwynebwyr. Pen.l. 9—16. Pên. 
2.1—8. “Ar ol hynny y mae'r Apostol yn myned y'mlaen i 
annog Titus i ofalu i ddysgu gweision yn nyledswyddau eu 
sefyllfa, fel y byddent, yn ol eu hamgylchiad, yn anrhydedd 
i'r grefydd ag oeddynt yn ei phroffesu: a chyda hynny y mae 
yn dangos y rhwymau oedd arnynt i ymddwyn felly, oddi- 
wrth amcan gosodiad yr efengyl, a dioddefiadau ein Hiach- 
awdwr, sef gwaredigaeth dynolryw oddiwrth bechod, a'u 
gwneuthur yn gwbl sanctaidd mewn calon a bywyd. Pên, 2. 
9—15. Yn ol y golygiad ymma o grefydd, y mae 'r Apostol 
“yn annog Titus i gynghori y rhai a wnelai efe â hwynt i ym- 
ddarostwng i'r swyddogion gwladol, aci fod yn barod i beb 
' gweithred dda, i'w rhybuddio yn erbyn cablu 'r naill y llall, ac 
ymryson, a'u cynghori-i fod o dymher dirion, addfwyn a hedd- 
ychol, yr hyn oedd yn rhesymmol i ddisgwyl oddiwrth gred- 
inwyr Cenhedlig, gan fod eu hymarweddiad, cyn eu dychwel- 
ìad, wedi bod mor lygredig. Mae hyn yn arwain yr Apostol 
i gydnabod gras Duw yn Nghrist, yr hyn yw'r achos o'r cyf- 
newidiad sydd yn cael ei wneuthur yn yr holl gredinwyr, ac 
o'r gobaith am iachawdwriaeth y maent yn ddisgwyl. Oddi- 
wrth hyn y mae'n cymmeryd achlysur i advofio Titus am 
bwys pregethu athrawiaethau crefydd ymarferol, mewn cyfer- 
byniad i olygiadau gwag, a dadleuon ofer yr athrawon Iuddew- 
aidd. Yn niwedd ei Lythyr y mae yr Apostol yn cyfâr- 
wyddo Titus, pa fodd i ymddwyn tu ag at athrawon cyfeil- 
iornus; ac wedi tystio ei ddymuniad i'w weled ef yn 'Nicopolis, 
y mae yn diweddu gydag annerchiad cyffredinol, Pen. 
8. 1-15. | | 
Wrth gydmaru yr epistol hwn â'r rhai at Timotheus, yn enw- 
edig â'r un cyntaf at Timotheus, gallwn weled llawer o de- 
bygolrwydd rhyngddynt mewn rhai pethau, a bod yr athrawon 
Iuddewaidd yn mhob man yn ddiwyd yn taenu eu hegwydd- 
orion cyfeiliornus mewn perthynas i'r angenrheidrwydd o 
ufudd-dod i ddeddf Moses, fel yr unig foddion i gaffael iech- 
| ydwriaeth ; a'u bod yn y gwledydd mwyaf pellenig yn dysgu 
yr un athrawiaeth i'r diben i gyssoni 'r ymarferiad o bechod â 
gobaith am iechydwriaeth ; ac i'r diben i dynnu disgyblion ar 
eu hol, hwy fyddent yn eu cefnogi yn eu pechod, trwy 'r 


TITUS. T1 


ymarferiadau drygionus ag oeddynt hwy eu hunain yn eu 
dilyn, gan gredu y caent eu maddeu trwy rinwedd yr aberth- 
au seremonïol. Mae'n debygol hefyd, oddiar fod yr Apostol 
mor daer yn gorchvmmyn i Titus yn Creta a Timotheus yn 
Ephesus, i wrthwynebu 'r cyfeiliornadau hyn, fod yr athraw- 
on Iuddewaidd yn fwy lliosog a llwyddiannus yn y mannau 
hynny nag mewn mannau eraill. Er hynny gan mai un o'r 
dychweledigion Cenhedlig oedd Titus, a'i fod yn hynach yn 
' y weinidogaeth, nid yw 'r Apostal mor helaeth yn ei gyfar- 
wyddiadau a'r annogaethau iddo ag ydyw i Timotheus; ac 
nid ydyw yn ei annog i addfwynder, hir-ymaros, ac amynedd 
“yn athrawiaethu, megis y gwnaeth i Timotheus; ond yn hyt- 
rach llymdra. Pen. 1.13. 2.15. Feallai fod Titus yn un 
'o dymher esmwyth a llariaidd, ac o'r ochr arall, gan mai dyn 
ieuangc oedd Timotheus, gallasai fod o yspryd mwy tanbaid, 
' ac oddiar hynny yn gofyn ychydig o attaliad, 


* 


T2 TITUS. Pau. I. 


PRNNOD I. 


BAUL, gwas Duw, ac Apostol Iesu Grist, yn 
ol ffydd etholedigion Duw, ac adnabydd- 
iaeth y gwirionedd, yr hon sydd yn ol duwioldeb; 


Y mae'r Apostol yn rhoi eì enw wrth y Llythyr liwn, fel 
wrth ei Lythyrau eraill, oddigerth yr un at yr Mebreaid, i 
ddangos ci fod wedi ei alw gan Dduw i'w ysgrifennu, ei fod yn 
barod i sefyll at yr hyn aysgrifennodd, ac i attal neb rhag tad- 
ogi y Llythyr ar un nad oedd wedi ei ysgrifennu. Saul oedd ei 
enw tra bu'yn arddel y grefydd Iuddewig, a thra bu yn preg- 
ethu'r efengyl i'r Iuddewon; ond pan yn myned i bregethu i 
blith y Cenhedloedd, gadawodd heibio arfer ei enw Hebraeg, ac 
o hynny allan ymae yn cael ei alw Paul, am ei fod yn Apos- 
tol y Cenhedloedd. Yr oedd yr Apostol yn ei chyfrif yn an- 
rhydedd iddo fod yn was Dŷw. Yn rhai oi Lythyrau eraill y 
mae yn galw ei hun yn was i Iesu.Grist. Rhuf.1. 1. Phil. 
1.1. Fe ddichon ei fod yn galw ei hun ymma yn was Duw, 
am fod yr athrawon Iuddewaidd yn Creta yn haeru ei fod wedi 
gwrthgilio oddiwrth Dduw, trwy ei fod, fel, Apostol Iesu 
Grist, yn derbyn i mewn i eglwys Dduw y Cenhedloedd dienwaed- 
edig, ac felly yn eu rhyddhau oddiwrth rwymau i ufuddhau i 
ddeddf Moses, fel ammod iechydwriaeth. Yr oedd yn was 
Duw am fod Duw wedi ei alw i'r weinidogaeth, 1 Tim. 1. 12. 
am fod diwydrwydd a ffyddlondeb yn ofynol i gyflawnu ei was- 
anaeth, Mat. 24.46. £5.30. 1 Cor. 4. 2. am fod Duw yn ei 
gynnal a'i amddiffyn, Sal. 116. ac am mai efe oedd yn talu ei 
gyflog. Esa. 49. 5. Mat. 25.21. Mae'r Apostol yn galw ei 
hun nid yn unig yn was Duw, ond hefyd yn Aposiol Iesu Grist. 
Yr oedd yn galw ei hun yn y modd hyn i'r diben i wneuthur 
gwahaniaeth rhyngddo ei hun a dynion da eraill, y rhai ydynt 
oll yn weision i Dduw, ac hefyd i ddangos fod ganddo awdur- 
dod i ddysgu gwir grefydd i eraill. Yr oedd wedi derbyn y 
weinidogaeth o enau Crist ei hun, Act.9. 5,6. 1Cor. 9. 1. 


PEN. I. TITUS. 73 


Gal. 1.1. ac nid oedd yn cael ei gyfyngu at ryw le neillduol i 
bregethu 'r efengyl, Act. 9. 15. Yr oedd yn Apostol Iesu 
Grist am ei fod wedi cael ei alw, ei gynnysgaeddu a'i anfon 
gan Grist, ac am mai Crist, ac nid llythyren y ddeddf, ond 
athrawiaeth yr efengyl, yr oedd bellach yn ei ddysgu, I osod 
allan ddiben ei swydd apostolaidd, y mae'r Apostol yn dywedyd 
ei bod ym ol ffydd etholedizion Duw. Y mae gan Dduw ei 
etholedigion, sef y rhai y mae wedi eu hethol, neu eu dewis er 
cyn sylfaenu 'r byd, i fod yn etifeddion iecbydwriaeth, nid ar 
gyfrif un rhyw ddaioni ag oedd efe yn ei ragweled ynddynt 
hwy, mac oddiar elwg ar uu rhyw ammodau i gael eu cyflawnu 
ganddynt, ond o'i wir ewyllys da ei hun. Gwel Rhuf. 8. 33. 
Y maent wedi eu hethol er tragywyddoldeb, Mat.25.94. Eph. 
1.4. 2 Thess. 9.13. o ewyllys da Duw yn unig, Rhuf. 8. 29. 
9.18. Eph. 1.4,5. yn anghyfnewidiol, Esa. 14. 27. 46.10. 
Rhuf, 8. 30. 9. 11. mewn cyssylliiad â moddion o ddwyfol. osod- 
iad, 1Thess. 5.9. 2Tim.1.9. 1Pet.1.92. ac î fod yn sanct- 
' aidd ac yn ddifeiis gêr ei fron ef mewn cariad. Eph. 1. 4. 
2. 10. Y mae gan yr etholedigion f/ydd briodol iddynt eu 
hunain, nid ffydd hanesiol, na ffydd ragmithiol, ond ffydd 
sydd yn puro'r galon, Act,15. 19. yn gweithio trwy gariad, 
Gal. 5. 6. yn ddiragrith, 1Tim. 1.5. yn gyfiawnhaol, Rhuf. 
5.1. ac yn gorchfygu'r byd. 1Ioan 5,4. Yr oedd Paul wedi 
ei wneuthur yn Apostol i'r diben i ddwyn yr etholedigion i'r 
ffydd ymma, ac i gredu'r efengyl. Job393.29. Hyn yw diben 
a chanlyniad pregethiad yr efengyl. Marc 16.16. 1 Tim.9. 
16. Yr oedd yr Apostol wedi ei osod yn ei swydd i'r diben 
hefyd ìi ddwyn dyaion ìi adnabyddiaeth o'r gwirionedd. Mae'r 
efengyl yn wirionedd mewn cyferbyniad ìi gelwyddau a chwedl- 
au'r Cenhedloedd, mewn cyferbyniad i'r gyfraith seremonïol, 
yr hon nid oedd ond cysgodau a darluniadau tywyll o wir hys 
ydd ; hefyd am fod ei hawdwr, sef Duw, yn wirionedd; 
fod y rhai a'i cyhoeddasant ac a'i hysgrifenasant dan yprydbfn 
iaeth Duw, yn llefaru megis y cynhyrfwyd hwynt gan yr Ys-- 
pryd Glân, yr hwn sydd yn cael ei alw Yspryd y Gwirionedd, 
Ioan 14. 17. ac am mai am Grist y mae yn traethu, yr hwn 
yw'r Gwirionedd. Eph.1.13,-Côl.1.5. Mae adnabyddiaeth 
o'r gwirionedd yn cynnwys, nid yn unig gwybodaeth hanesiol o 
hono, ond gwybodaeth ysprydol a phrofiadol o athrawiaeth yr 
efengyl, a bod cyfaddefiad ac arddeliad cyhoeddus o hono yn 


4 TITUS. PEN, I, 


cael ei wneuthur. Cydmar. 1 Tim. 2. 4.. Mae.cwirionedd yr 
efengyl ynol duwioldeb. Mae wedi ei addasu, ei amcanu, ac 
yn cael ei wneuthur yn effeithiol ìi ddwyn yn y blaen grefydd 
ymarferol yn ei holl rannau, ac ìi gyflawnu pob dyledswydd or- 
phwysedigtu agat Dduwaadynion. Cydmar. 1Tim.3.16. 6.3. 


2 I obaith bywyd tragywyddol, yr hon a 
addawodd y digelmyddog Dduw cyn dechreu 


y byd; 


I ddangos diben arall o'i weinidogaeth, y mae'r Apostol yn 
dywedyd, / obaith bywyd tragywyddol. Y mae gobaith yn ar- 
wyddo disgwyliad hyderus am ryw ddaioni i ddyfod. Nid oes 
neb yn gobeithio am ryw beth drwg neu annymunol i ddigwydd 
iddo, Neillduol wrthddrych gobaith duwiolion ydyw bywyd 
iragywyddol. Y mae hyu yn cynnwys cael diangfa allan o 
gyrraedd profedigaethau ac ymosodiadau gelynion, cael enaid 
yn berffaith mewn sancteiddrwydd, cael corff yr un ffurf a 
chorff gogoneddus Iesu Grist, a chael cymmundeb â Duw, yn 
ddigyfrwng i dragywyddoldeb. I ddangos sail gobaith credin- 
wyr, y mae'r Apostol yn dywedyd, Yr hwn a addawodd y di- 
gelwyddoz Dduw, cyn dechreu'r byd. Y mae bywyd tragy- 
wyddol yn addewid, ac felly o rad ras, ac nid trwy weithred- 
oedd y ddeddf, Gal, 3, 16. Y mae bywyd tragywyddol yn 
ddiogel am mai y digelwyddoz Dduw sydd wedi'ei addaw, Y 
mae Duw yn Dduw y gwirionedd, nis gall dwyllo, na chael ei 
dwyllo; nis gall wrthddywedyd yr hyn y mae wedi ei lefaru; 
nid dyn ydyw efe i ddywedyd celwydd; ei gynghor a saif a'i 
holl ewyllys a wna; ac y mae'n anmhosibl iddo fod yn gel- 
wyddog. Num. 23. 19. Esa. 46. 10. Heb. 6. 18. Y mae 
Duw wediaddaw cyn dechreu'r byd. Cafodd yr addewid bon ei 
gwneuthur i Grist, pan ymrwymodd efe, er tragywyddoldeb ar 
ran ei bobl fel eu Pen a'u Mechniydd. Y mae Duw wedi ethol 
er cyn seiliad y byd, Eph, 1, 4. ac y mae teyrnas wedi ei 
pharotoi i'w bobl er seiliad y byd, Mat. 25. 34. Yn yr hen 
amseroedd rhoddedd Duw addewid i'n rhieni cyntaf, ac wedi 
hynny Abraham, Cydmar, 2 Tim. 1.9, 


.. 8 Eithr mewn amseroedd prïodol efe a eg- 
lurhâodd ei air frwy bregethu, am yr hyn yr 


PEN. íf. TITUS, (EL, 


ymddiriedwyd ì mi, yn ol gorchymyn Duw ein 
Hiachawdwr; 


Ar ol dangos yn Adn. 2. pa fodd yr oedd bywyd tragy- 
wyddol yn dyfod i feddiant credinwyr, ac wedi iddo ddywed- 
yd i bynny gael ei addaw cyn dechreu 'r byd, y mae 'r Apostol 
yn myned rhagddo i ddangos eì gyflawniad mwy helaeth, gan 
ddywedyd, Eithr mewn amseroedd priodol efe a eglurhâodd ei air 
irwy bregethu. ŴWrth y gair yn y lle ymma, fe ddichon y 
meddylir athrawiaeth yr efengyl, yr lion yw gair Duw, am mai 
efe ydyw ei awdwr, ac am mai am dano ef a'i drefn achubol 
y maen traethu. Fe ddichon fod y gair yn cyfeirio at yr byn 
a ddywedir yn yr adnod o'r blaen mewn pertbynas i waith Duw 
yn addaw; ac felly yn arwyddo ei addewid. Mae'r addewid hon 
wedi cael ei Aegluro. Y mae dadguddiad amlwg o honi wedi 
cael ei wneuthur, y mae tywyllwch yr hen oruchwiliaeth wedi 
cael ei ddiddymmu, ac y mae 'r cysgodau wedi diflannu o flaen 
goleuni Haul Cyfiawnder. 2 Tim. 1.10. Mae hyn wedi cael 
ei wneuthur mewn amseroedd priodol. Mae'r gair sydd yn y 
Groeg am amseroedd, yn arwyddo tymhorau neu amseroedd 
gosodedig a neillduol. Y mae'r amserau a'r prydiau yn llaw 
Duw; ac y mae ganddo amser terfynedig i bob peth y mae yn 
ei gyflawnu. Y mae'r Duw anfeidrol ddoeth yn gwneuthur 
pob peth yn ei amser priodol, Efe a eglurodd ei addewid mewn 
amser priodol neu addas, y'ngardd Eden, i Abraham, ac i'r Tad- 
au dan yr hen Destament, ond yn neillduol pan ddanfonodd 
efe ei Fab i'r byd y'nghyflawnder yr amser, pan oedd cyfraith 
Moses wedi bod gymmaint o amser y'mhlith yr luddewon, 
a dysgeidiaeth ddynol wedi ymhelaethu gymmaint y'mhlith y 
Cenhedloedd, fel yr oedd yn amlwg nad oedd y naill na'r llall 
o'r rhai. hyn ddim yn ddigonol ï sancteiddio ac achub dynol- 
ryw. Y mae yr eglurhad o addewid Duw yn cael ei wneuthur 
trwy bregethu. Y mae pregethïad yr efengyl yn gwneuthur 
Crist yn adnabyddus, yn yr hwn y mae holl addewidion Duw 
yn ïe ac yn amen ; yn cenhedlu ac yn cadarnhau ffydd yn y 
galon, ac y mae Duw wedi gweled yn dda, trwy ffolineb pre- 
gethu, gadw 'r rhai sydd yn credu. Epb. 8. 8. Col. 1. 27. 
Rhuf.10, 14. 1Cor. 1.21. Prdibeni fawrhau a chyfiawnhau 
. ei alwedigaeth yn mhellach, y mae 'r Apostol yn dywedyd, Am 

yr hyn yr ymddiriedwyd imi, yn ol gorchymmyn Duw cin Hiach- 


16 TITUS. P&N. I 
awdwr. Yr oedd yr Arglwydd Iesu wedi ei gyfrif yn ffyddlon, 
gan ei osod yn ŷ weinidogaeth. _ Yr oedd yr efengyl wedi cael 
ei rhoi i'w ofal a'i gadwraeth. Gwel 1Tim. 1.11, 12. 6. 20. 
2Tim. 1. 11, 14. Nid rhuthro i'r weinidogaeth a. ddarfu 'r 
Apostol yn ol ei ewyllys ei hun, ond cael ei osod gan Dduw 
yn ei swydd, trwy orchymmyn. Mae hyn yn dangos fod y 
weinidogaeth yn swydd anrbydeddus, mai nid galw iN 
esmwyth, ond gwaith o bwys ydyw, na ddylai neb gymmeryd 
yr anrhydedd hwn iddo ei hun beb orchymmyn dwyfol, ac y 
dylai gweinidogion fawrhau eu swydd, a bod yn dra ystyriol o 
bwys eu gwaith, Cydmar, 1 Tim. 1. I. Mewn perthynas i 
Dduw ein Hiachawdwr, gwel Tim. 1. 1. Mae'r Tad yn cael 
yr enw Jachawdwr am ei fod wedi trefnu'r iachawdwriaeth, 
ac wedi danfon eì Fab i ddwyn i ben iachawdwriaeth dynion, 
Ioan 3. 16. Rhuf. 5. 6. 1 loan 4. 9. 


4 At Titus, fy mab naturiol yn ol y ífydd 
gyffredinol: Gras, trugaredd, a thangnefedd 
oddi wrth Bduw Dad, a'r Arglwydd ioed Grist 
ein Hiaeliawdwr : ni. 


mA nêrthfbia, i Sn. gwel yr arweiniad i i ' mewn i'r 
Llythyr hwn. Y maer Apostol yn ei alw ei fab naturiol yn ol 
y ffydd gyffredinol. Gwel 1Tim. 1. 2. Fe ddichon mai dan 
weinidogaeth yr Apostol y cawsai efe ei ddychwelyd ; yr oedd 
yn tebygu i'r Apostol yn ei fywyd, yn ufuddhau iddo, megis i 
dad, yn anwyl iawn ganddo megis mab, ac yn gynnorthwyol 
iddo yn mhregethiad yr efengyl. Yr oedd wedi ei ddychwelyd 
yn ol y ffydd, neu i'r ffydd gyffredinol. Mae athrawiaeth yr 
efengyl yn ffydd gyffredinol, am ei bod yn perthyn i bawb o 
bobl Dduw, am eu bod ell yn ei phroffesu, am ei bod yr un o 
ran ei sylwedd ,yn mhob oes, sef Crist, ac am ei bod yr un o 
ran ei diben, sef iachawdwriaeth. Jud.3. Mae hyn yn gosod 
allan nad oes ond un ffordd i'r nefoedd, fod honno yn hen 
ffordd, ac yn ffordd barhaus, ac y dylid astudio i gadw undeb, 
yr Yspryd y'nghwlwm tangnefedd. Eph. 4. 3—6. Y mae'r 
Apostol, wedi annerch Titus yn garedig, fel mab, yn dymuno 
iddo gael Gras, (rugaredd, a lhangnefedd. Y mae gras yn ar- 
wyddo ewyllys da Duw yn cymmeradwyo pechadur yn Nghrist, 
beb olwg ar un rhyw haeddiant yn y gwrthddrych, Y mae 


P&N.I. TITUS. Win 


trsgaredd yn golygu ei gwrthddrych mewn ing a thrallod. 
Cydmar. 1Tim.1.2. Trugaredd sydd yn rhyddhau oddiwrth 
euogrwydd trwy gyfiawnhad, oddiwrth bechod trwy sancteidd- 
bad, ac oddiwrth gosp trwy fywyd tragywyddol. Mae tangnef- 
edd yn un'o effeithiau trugaredd, ac yn cynnwys heddwch â 
Duw, yn Nghrist, yr hwn yw ein heddwch; â'n cyd-greaduriaid, 
a heddwch â ni ein hunain, Mae'r bendithion hyn yn deilliaw 
oddiwrth Dduw Dad. Y mae Duw yn Dad i'w greaduriaid, fel 
ag y mae yn Greawdwr, ac yn gynualiwr iddynt, ac yn gofalu 
am danynt yn wastadol. Y mae yn Dad i gredinwyr mewn 
modd neillduol, am mai efe sydd wedi eu hadgenedlu i obaith 
bywiol, ac am ei fod wedi eu mabwysiadui'w deulu. Ioan 1.13. 
Gal. 3.26. Mae Iesu Grist yn Arglwydd ynddo ei hun, fel ag 
y mae'n Dduw goruwch pawb yn fendigedig yn oes oesoedd. 

Rhuf. 9. 5. Y mae yn Arglwydd ar yr angylion, ae y maê 
mewn ystyr neillduol yn Arglwydd i gredinwyr, fel Cyfryngwr, 
fel Prynwr, ac fel Pen ei eglwys. Y mae hefyd yn Iachawdwr. 
Arwyddocâd yr enw lesu ydyw Iachawdwr; y mae yn iach- 
âu clwyfau pechod, yn cyfrannu iecbyd ysprydol, ac yn awdwr 
iechydwriaeth dragywyddol i'r rhai oll a ufuddhântiddo. Mat, 
1.21. Heb. 5.9. 


5 Er mwyn hyn y'th AL yn Creia, fel yr 
iawn drefnit y pethau sydd yn ol, ac y gosodit 
henuriaid ym mhob dinas, megis yr GHieniio ì tl. 


| Mewn perthynas i Creta, gwel yr arweiniad i mewn, Yr 
oedd yr Apostol wedi gadael 'Titus yn Creta er mwyn hyn, sef, 
fel y (refnai y pethau dif ygiol, ac y gosodai henuriaid yn mhob 
dinas. Ni arhosedd yr Apostol ddim yn hir yn Creta, ond efe 
aeth oddiyno i fannau eraill ì gasglu eglwysi eraill, yn ol amcan 
ei swydd apostolaidd; ond ni ddarfu iddo adael eglwysi Creta 
yn amddifaid, fel defaid heb un bugail, ond, rbag iddynt fyned 
ar gyfrgoll, wedi iddo eu casglu, efe adawodd Titus yno i 
orphen a threfnu 'r hyn nad allasai yr Apostol, o herwydd byr- 
dra amser. _ Yr oedd pob fref, ac hyd yn nod pentref, yn cael 
ei galw gynt yn ddinas. Os byddai nifer y dychweledigion yn 
ddigon aml i ffurfio eglwys, yr oedd Titus i osod rhai addas i 
flaenori arnynt. Y mae yrhai hyn yn cael eu galw henuriaid, 
sef esgobion a diaconiaid, oblegid er nad ywr Apostol yn 

LLYFR V. F5 


718 TITUS. P&N. I. 


enwi diaconiaid, mae yn rhy anhawdd meddwl nad oedd y fath 
swyddwyr yn angenrheidiol yn Creta, . Y mae 'r gair henuriaid 
yu cael ei roi i bawb fyddent mewn swyddi yn yr eglwys. 
Mae Jerome yn dywedyd yn ei lythyr at Evagrius, fod esgob ac 
Renuriad, yn yr oes gyntaf yn arwyddo'r un person, ac mai 
yn ol hynny y cyfodwyd un o'r henuriaid i fod uwchlaw y 
lleill; ac y mae yn dywedyd fod rhagoriaeth esgobion ar hen- 
uriaid i'w briodoli i arferiad yr eglwys yn hytrach nag i orchym- 
myn Crist. Mae hyn yn dangos yr angenrheidrwydd o weini- 
dogaeth sefydlog; oblegid os oedd yn angenrheidiol i hynny 
fod yn nyddiau 'r Apostolion, mwy o lawer yn ein dyddiau ni. 
1Tim. 5.17. Gwedi i'r Apostol osod o flaen Titus ei ddyled- 
swydd, y mae yn nesaf, yn. ei gyfarwyddo, gan ddywedyd, 
Megis yr ordeiniais î 4i. Nid oedd i wneutlìur dim o'i ddyfais 
ei hun, na chyfnewid dim a wnaethai yr Apostol, ond gweith- 
redu ac ymddwyn yn mhob ystyr yn ol cyfarwyddiadau, a 
gorchymmyn yr Apostol. Heb. 8, 5. 


6 Os yw neb yn ddiargyhoedd, yn wr un 
wraig, a chanddo blant ffyddlon, heb gael y gair 
o fod yn afradlon, neu yn anufudd : 


Yr oedd yr Apostol, yn Adn. 5. wedi dwyn ar gof i Titus 
yr achos pa'm y cawsai efe ei adael yn Creta, ac ei fod i ym- 
ddwyn megis ag yr oedd eí? wedi ordeinio iddo; y mae ymma 
yn rhoi rhai cyfarwyddiadau neillduol iddo mewn perthynas 
i gymmwysiadau swyddogion eglwysig. Yr oedd yn rhaid 
iddynt fod yn ddiargyhoedd; hynny yw, yn rhai nad ellir dim 
eu cyhuddo, gan ddynion, o un rhyw fai cyhoeddus, ond yn 
rhai ydynt o fuchedd ddifai, a rhodiad sanctaidd, Gwel 
| 1Tim.3.2. Fel na byddai gan neb ddim i osod yn erbyn un a 
fyddai yn cael ei osod yn swyddog eglwysig, yr oedd yn ofynol 
iddo fod yn wr un wraiz. Yr oedd hi yn arferiad gynt, ac y 
mae hi etto, y'ngwledydd y dwyrain, i fod gan un dyn amledd 
o wragedd; ond nid yw hynny byth yn cael ei gefnogi yn y 
gair, ond yn hytrach yn cael ei feio a'i wrthwynebu. Mae'n 
amlwg nad oes gan neb hawl ysgrythyrol i amledd o wragedd, 
oddiar osodiad cyntaf prîodas y'ngardd Eden, pan ordeiniodd 
Duw iun dyu i fod mewn undeb ag un wraig yn unig. Heb- 
aw hyn y mae yr arferiad o gael amledd o wragedd ar yr un 


PEN. I, TITUS, 7179 


pryd yn cael eì feio mewn amrywiol fannau yn yr Ysgrythyr, 
Felly y mae Solomon yn cael ei feio o herwydd lliaws ei wrag- 
edd ; ac y mae'r Arglwydd Iesu yn beio ar hyn trwy ddywed- 
yd fod dynion yn euog o odineb pan yn rhoi llythyr ysgar yn 
ddiachos, Marc 10. 2—12. Ac mewn cyssondeb â bynny y 
mae'r Apostol yn gorchymmyn i neillduo neb yn swyddogion 
eglwysig, ond y rhai fyddont yn ymwrthod ag amledd o 
wragedd, a thrwy hynny yn dangos nad oeddynt yn cael eu 
Hywodraethu gan chwantau 'r cpawd. 1'Tim. 38. 2. Y mae 
amledd o wragedd yn cael ei wahardd i Gristionogion yn gyff- 
redin, trwy fod bynny yn cael ei wahardd i weinidogion yr 
efengyl, y rhai ddylent fod yn siamplau i'r praidd mewn pob 
duwiol ymarferiïad. Nid oedd yn ddigon i'r un oedd i fod yn 
swyddog, ei fod ef yn wr un wraig; yr oedd yn ofynol i'w 
blant, os byddai ganddo ef rai, i fod yn ffyddlon. Yr oedd yr 
Apostol yn gofyn i'r neb fyddai i gael eì osod yn esgob fod 
ganddo blant ffyddlon, yn Gristionogion, ac o ymarweddiad 
sobr, o herwydd fod anghrediniaeth a phechodau y plant yn 
cael eu priodoli gan y cyffredin i'r rhieni i fesur mawr. Mae'r 
gair sydd yn cael ei Gymreigio afradlon, yn arwyddo un nad oes 
gobaith am ei adferiad, un anobeithiol, un yn ymroddi i fywyd 
llygredig, gwaradwyddus ac afradlon. Mae yn bawdd gweled 
y byddai plant o'r fath yn ddianrhydedd mawri'w rhieni. Y 
mae yn beth cywilyddus iawn fod plant esgob yn anufudd. X 
mae'r gair gwreiddiol yn arwyddo un fyddo yn gyndyn ac yn ben- 
galed, fel anifeiliaid aflywodraethus, nad ellir eu dofi, anhywedd, 
. yn gwrthod ymostwng ac ufuddhau i'w rieni. Mae anufudd- 
dod i rieni yn brawf neillduol o ddiffyg crefydd, Rhuf. 1. 30. 
ac y mae cyd-ddygiad rhieni yn aml yn achos o annuwioldeb 
plant. 1Sam, 2. 1 Bren. 1.6. Diar. 29. 15, 


7 Canysrhaid i esgob fod yn ddiargyhoedd, 
fel goruchwiliwr Duw; nid yn gyndyn, nid yn 
ddigllon, nid yn win-gar, nid yn du nid 
yn budr-elwa ; 

Fel rheswm am yr hyn a ddywedasai yn Adn. 7. y mae'r 
Apostol ymma yn dywedyd, Canys rhaid i esgob fod yn ddiar- 
gyhoedd. Ystyr y gair esgob ydyw golygwr. Ei waith ydyw 
edrych atto ei hunan ac at braidd Duw, a gwilio dros eneidiau 


780 TITUS. P5n. I. 


yn erbyn ymosodiadau gelynion. Cydmar. 1Tim, 3.1. Adn. 
5. Ar gyfrif ei swydd yn neillduol y mae yn ofynol iddo fod 
yn ddiargyhoedd. Gwel Adn. 6. Y mae'r ystyriaeth hefyd ei 
fod yn oruchwiliwr Duw yn ei osod dan rwymau neillduol i fod 
yn ddiargyhoedd. Fel goruchwiliwr y mae i gyfrannu at gyf- 
reidiau 'r saint, i dderbyn i'r tŷ a chau allan o'r ty: Mat. 16.19. 
ac y mae yn gyfrifol i Dduw am ei waith, Heb, 13. 17. I'r 
diben hwn mae'n rhaid iddo fod yn ffyddlawn, 1 Cor, 4.1, 2. ac. - 
yn ddoeth. Luc 12,42. Gwedi gosod allan rinweddau esgob, 
y mae'r Apostol yn nodi 'r beiau y dylai efe fod yn rhydd oddi- 
wrthynt. Ni ddylai fod yn gyndyn. Ni ddylai fod yn bunan- 
dybus, am foddio ei hunan yn mhob peth, yn ymorphwys. yn hollol 
ar eì ddyfais ei hun, ei gynghor a'i feddwl ei hun, gan ddiys- 
tyru a gwrthod yn gyndyn gynghorion a chyfarwyddiadau eraill. 
Nid oes dim sydd fwy niweidiol mewn gweinidog o'r efengyl 
nâ'r fath yspryd. Diar. 15. 29. Bai arall y dylai esgob fod yn 
rhydd oddiwrtho ydyw bod yn ddigllon. Ni ddylai ddigio heb 
achos cyfreithlon, ac er cael ei annog i ddigofaint, ni ddylai roi 
lle iddo, ond dysgu llywodraethu ei dymherau, a bod yn ddiog i 
ddigofaint. Diar, 14. 17, 29. 25. 28. Iago 1. 19, 20. Ni 
ddylai ychwaith fod yn scin-gar.. Y mae hyn yn cynnwys ym- 
roddi gyda phleser ì ddiod gadarn yn y fath fodd ag i wanhau'r 
cynneddfau, anaddasu dyn i gyflawnu ci ddyledswydd, difetha 
ei amser, a distrywio ei feddiannau. Ac mì ddylai esgob fod.yn 
darawydd. Nid arfau cnawdol ydyw arfau milwriaeth yr efengyl; 
. 2Cor. 10. 4. a gofal gweinidog yr efengyl ydyw iachâu'r enaid, 
ac nid clwyfe'r corff. Peth anaddasiawn mewn esgob ydyw 
budr-elwa, Mae hyn yn cynnwys y fath ymroddiad i elw ag a 
fyddo yn tueddu dyn i arfer pob moddion, hyd yn nod y rhai 
“mwyaf cywilyddus a distadl, i gynnyddu ei olud a'i elw. 
DNA 1 Tim. 42, 2. 


8 Eithr yn hea, yn caru daioni, yn sobr, 
yn gyflawn, yn sancfaidd, yn dymherus; 


Mewn cyferbyniad i'r beiau a grybwyllir yn Adn. 7. y 
mae'r Apostol yn dywedyd y dylai esgob fod yn lleitengar, 
Mae hyn yn cynnwys bod yn garedig i ddieithriaid, bod yn 
barod i'w lleftya a'u croesawu.  Cydmar. 1 Tîm. 3. 9. Rhaid 
eì fod yn un ag fyddo yn caru daioni. Mae'r gair Groeg yn ar- 


PRN. I. TITUS, YF)! 


wyddo un sydd yn caru dynion da; ymhyfrydu yn eu cyfeillach, 
ewyllysio.yn dda ìddynt, ac arfer pob moddion i wneuthur 
daioni iddynpt yn dymhorol ac yn ysprydol. Gal, G. 10. 
Mae'r gair sobr ymma yn arwyddo un a fyddo yn gymmedrol 
yn mhob peth, yn un ag fyddo yn gallu llywodraethu ei ddy- 
muniadau, a'i dymherau. Mae bod yn gyfiawn yn cynnwys 
ymddugiad addas tu ag at ddynion, gwneuthur iddynt fel y dym- 
unem iddynt hwy wneuthur i ninnau, rhoi iddynt yr hyn sydd 
ddyledus iddynt gael, a gofalu i beidio gwneuthur cam â hwynt 
mewn modd yn y byd. Mae bod ym sanctaidd yn cynnwys 
ymddugiad addas tu ag at Dduw, hunan-gyflwyniad i'w waith, 
ymgadw oddiwrth bob math o aflendid, bod yn bur mewn calon, 
genau a gweithredoedd. Rhinwedd arall angenrheidiol mewn 
esgob ydyw bod'yn gymmedrol.. Mae lìyn yn arwyddo un a 
all ffrwyno ei dueddiadau, ac a fyddo yn gymmesur mewn bwyd 
_ a diod a dillad, heb fod dan lywodraeth nwydau a chwantau 
pechadurus, | 


9 Yn dal yn lew y gair ffyddlon yn ol yr 
addysg, fel y gallo gynghori yn yr athrawiaeth 
iachus, ac pasbyfioeddi y rhai sy'n gwrth- 
ddywedyd. 


'Y mae'r efengyl yn air fyddlon am ei bod yn wirionedd, 
lTim. 1. 15. am mai gair Duw ydyw, yr hwn sydd ddigel- 
wyddog, ac am mai Crist ydyw ei sylwedd, yr hwn yw'r Tyst 
ffyddlon a chywir, Mae dal yn lew y gair hwn, yn cynnwys ei 
gadw gyda gofal, heb ei golli, megis trysor; ei amddiffyn yn 
erbyn gwrthwynebwyr, bod yn llafurus yn traddodi'r wir 
athrawiaeth, ac ymegnïo i wneuthur hynny mewn purdeb a 
gwirionedd, Y mae hyn i gael ei wneuthur yn ol yr addysg, 
neu yn ol yr athrawiaeth a draddodwyd gan yr Apostolion, ac 

nid yn ol chwedlan Iuddewaidd a gorchymmynion dynion, 
Yr oedd hyn yn angexrheidiol fel y gallo gynghori yn yr athraw- 
iaeth iachus. Mewn, perthynas i athrawiaeth iachus, gwel 
1 Tim, S0, ,. 6.3. 2 Tim. 1.193. 4, 3. Pen, 2, 1.. Mae 'r 
efengyl. yn iach am ei_bod yn ddilwgr, ac am fod ei thuedd i 
iachâu pechaduriaid, Fe ddichon fod yr Apostol yn cyfeirio 
- at y.dull o bregethu, ac yn golygu y dylai gweinidog yr efengyl 
fod yn iach yn y ffydd, ymgadw rhag cymmysgu dim o'i eiddo 


782 TITUS. PEN. I. 


' ei hun gyda'r gair, a gofalu yn wastadol ar fod ei addysg a'i 
gynghorion yn gydfynedol â'r efengyl. Mae'r gair sydd yn 
cael ei gyfieithu cynghori, yn aml yn arwyddo cysuro, ac hefyd 
addysgu. Rhan neillduol o waith pregethwr ydyw cysuro 'r 
rhai galarus, a dysgu'r rhai anwybodus yn mhethau crefydd. 
Rhan arall o'i waith ydyw argyhoeddi y rhaî sydd yn gwrthddy- 
wedyd. Mae rhai yn gwrthddywcdyd, yn dywedyd yn groes i'r 
gair, yn dadleu yn ei erbyn, fel yr luddewon a ddywedasant yn 
erbyn y pethau a ddywedwyd gan yr Apostol, gan wrthddywed- 
ydachablu, Act. 13.45. 28.19. yn gwadu athrawiaethau yr 
efengyl, fel yr oedd y Saduceaid, yr adgyfodiad, gwel Luc 20. 
27. lle yr arferir yr un gair gwreiddiol. Yr oedd rhai o'r fath 
ymma yn Creta, ac y mae rhai o'r cyfryw i'w cael yn mhob oes 
o'r eglwys, fel ag y mae'n angenrheidiol iawn i'w hargyhoeddi. 
Mae hyn yn cymnwys arfer rhesymmau diamheuol i wrthbrofi 
yr hyn fyddo yn gyfeiliornus, dwyn dynion i gydnabod y gwir- 
ionedd. Ioan 16.8. 2'Tim. 4. 2. Mae'r gair yn arwyddo 
ceryddu. Cydmar. Luc 3.19, 1Tim. 5.20. Adn. 13. 


10 Canys y mae llawer yn anufudd, yn ofer- 
siaradus, ac yn dwyllwyr meddyliau, yn enwed- 
ig y rhai o'r enwaediad: 


Yr oedd yr Apostol wedi dywedyd fod yn angenrheidiol 
argyhoeddi y rhai oedd yn gwrthddywedyd; Adn.9. ymma y 
mae yn rhoì rheswm dros hynny: Canys y mae llawer yn anuf- 
udd. Yr oeddynt yn llawer, nid un neu ddau, ond lliaws; ac 
am bynny yn gofyn cael eu hattal rhag iddynt gynnyddu yn 
fwyaml. Rheswm arall am eu hargyhoeddi ydoedd eu bod yn 
anufudd. Rhai oeddynt na ymostyngent i awdurdod Crist, i'r 
wir athrawiaeth, nac i ddisgyblaeth yr eglwys. Yr oeddynt 
hefyd yn ofer-siaradus; rhai fyddent yn siarad lliaws o bethau 
ynfyd a disylwedd ar y pyngciau a fyddent dan eu sylw. Cyd- 
mar, 1 Tim.l.6,'7. Y mae'r Apostol yn galw y cyfryw yn 
dwyllwyr meddyliau; yn rhai fyddent yn twyllo meddyliau eu 
disgyblion â gau olygiadau, i'r diben i lonyddu eu cydwybodau 
_ yn yr ymarferiad o bechod. Diar. 23.7. Mae'r gair enwaed- 
iad yn arwyddo yn fynych y grefydd Puddewig. Act. 10. 45. 
11.2. Y mae'r Apostol yn cyfeirio yn neillduol at yr athrawon 
Iuddewaidd, y rhai oeddynt ym haeru y dylid ufuddhau ì gyf 


PEN. I. TITUS. 783 


raith Moses i'r diben i gaffael iachawdwriaeth. Gwel yr ar- 
weiniad i mewn, 


lì Y rhai y mae yn rhaid cau eu safnau, y 
rhaì sy'n dymchwelyd tai cyfain, gan athraw- 
iaethu y pethau ni ddylid, er mwyn budr-elw. 


Am y rhai y soniasai yn Adn. 10. y mae'r Apostol yn 
dywedyd, Y rhai y mae yn rhaid cau eu safnau. Yr oeddynt 
mor ddigywilydd, mor ofer-siaradus ac mor niweidiol, fel ag yr 
oedd yn ofynol eu hattal a'u distewi, eu hargyhoeddi fel na 
byddai ganddynt ddim i ddywedyd drostynt eu hunain, ond 
bod yn fud, Mae'r ymadrodd yn cyfodi oddiar yr arferiad o 
ffrwyno meirch gwylltion a'u cadw mewn trefn. I ddangos y 
niwed yr oedd y gau athrawon yn wneuthur, y mae'r Apostol 
yn dywedyd eu bod yn dymchwelyd tai cyfain. Yr oeddynt 
yn peri i deuluoedd cyfain i wrthgilio at y grefydd Iuddewig, 
trwy gymmeryd oddiwrthynt y grefydd Gristionogol. Mae'r 
gydmariaeth yn cael ei chymmeryd oddiwrth y rhai hynny 
sydd yn dadsylfaenu tai. I'r diben i gael eu hamcani ben, fe 
fyddai y gau athrawon yn athrawiaethu y pethau nî ddylid ; sef 
athrawiaethau annuwiol, neu afreidiol, yr angenrheidrwydd o 
ufuddhau i ddeddf Moses er iachawdwriaeth, ac o ymofyn am 
faddeuant trwy rinwedd y seremonïau Iuddewig. Yr oeddynt 
yn gwneuthur bynny er mwyn budr-elw. Mewn perthynas i 
Wyn gi Adn.7. 1Tim. 6. 6. 


12 Un o Houffnt hwy eu hunain, un o'u 
' prophwydi hwy eu hunain, a ddywedodd, Y 
Cretiaid sydd bob amser yn gelwyddog, drwg 
fwystfilod, boliau gorddiog. 


Nid oedd yr Apostol wedi darlunio y Cretiaid yn waeth 
nac oeddynt mewn gwirionedd: Yr oedd un o honynt hwy eu 
hunain, un o'u prophwydi hwy eu hunain, wedi dywedyd yn llym 
am danynt. Yr oedd prophwyd gyda'r Groegiaid yn arwyddo 
prydydd yn aml. Y mae yr Apostol ymma yn cyfeirio at 
Epimenides, prydydd enwog y'mhlith y Cretiaid. Yr oedd yn 
cael eì ystyried gan y Rhufeiniaid yn fath'o brophwyd. Y 
mae Cicero yn dywedyd am dano y byddai :yn rhagweled, ac 


764 TITU9S. | PEN, I. 


ynu rhagfynegi pethau ìi ddyfod trwy weledigaeth. Y mae'r 
Apostol yn cyfeirio at waith y Prydyddion Cenhedlig” mewt ^ 
mannau eraill. Act. 17. 29. 1Cor. 15. 39. Yr hyn oedd” 
Epimenides wedi ei ddywedyd am y Cretiaid yn ei lyfr, ar 
oraclau, ydoedd, Y Cretiaid sydd bob amser yn gelwyddog, drwg 
Jwysifslod, boliau gorddiog.' Yr oeddynt wedi ymroddi i ddy- 
feisio, derbyn a dywedyd celwydd; ac nid weithiau, neu yn 
achlysurol, ond bob amser, fel rhai yn gwneuthur masnach o 
beth, yn yr ymarferiad parhaus o ddywedyd yr hyn oedd yn 
anwireddus, Yr oeddynt o duedd ffyrnig, creulon, anifeilaidd 
a niweidiol, ac yn 'yr ymarferiad parhaus o lythineb, a segur- 
dod, a chanddynt wrthwynebiad:i wneuthur dim, fel bwystfilod 
rheibus, gwedi ymlenwi â'u hysglyfaeth.  Cydmar. yr arwein- 
iad i mewn. tg on win 
19 Y dystiolaeth bon sydd wir: am ba achos. 
argyhoedda hwy yn llym, fel y DYOWDNU iach yn 
y fydda “ 


Mae'r yo yn dMywehyni y deslgiiwdu fesiddd yr. aaid 
Epimenides. wedi roi o'r Cretiaid, gan ddywedyd, , Y dystiolaeth 
hon sydd wir.. .Yr oedd yr Apostel yn gallu dywedyd yr un 
peth oddiwrth yr byn ag oedd efe ei bun.yn,ei wybod mewn 
pertbynas i'r Cretiaid, trwy ei fod wedi bod yn Creta, ac wedi 
cael cyfle i sylwi ar ymarferiadau'r trigolion, Am ba achos, neu 
oblegid fod y dystiolaeth am danynt yn wir, ei gynghor i Titus: 
oedd eu hargyhoeddi hwy, yn llym. ' Mae'r ymadrodd yn cael 


. ei gymmeryd oddiwrth arferiad meddygon, yn orri clwyfau i'r 


byw, yn y fath fodd ag i beri poen mawr, i'r diben i wellhau 'r 
rhai' fyddont dan eu gofal. Yr oedd 'Titus i: argyhoeddi” ï 
Cretiaid yn llymaidd. Ond nid oedd llymdra ei gerydd ddim 
yn gynnwysedig yn ngerwindeb ei eiriau neu ei dymmer; nid 
tebyg i i'r fath gerydd wneuthur neb yr. hyn a ddylent fod mewn 
na barn nac ymarferiad, Yr oedd ei gerydd i fod yn gynnwys- 
edig yn ngrym ei resymmau, yn nifrifoldeb a serchogrwydd ei 
ddull yn pregethu ac yn argyhoeddi; mewn canlyniad i'r hyn fe 
fyddai eu cydwybodau, wedi cael eu deffroi, yn eu dwys-bigo 
yn chwerw. Yr oedd hyn i gael ei wneuthur Jel y byddent 
iach yn y ffydd, . Mae ceryddon eglwysig yn tueddu at adferiad 
aelodau afiach i iechyd mewn barn ac ymarferiad; a hyn â 


PEN.I. ; TITUS. y 


weddai fod diben gweinidog yr efengyl pan yn cael ei alw i ar- 
gyhoeddi o gyfeiliornad neu geryddu am fai, 


14. Heb ddal ar chwedlau Íuddewaidd, a 

îon 'vn-troi biwrth. elenwnd 

gorchymynion dynion yn troi oddiwrth y gwir 
ionedd, 


Wrth chwedlau Iuddewaidd y meddylir hen hanesion ffol, 
wedi eu dyfeisio gan y Rabiniaid Iuddewig, mewn perthynas i 
ddyfediad y Messia, yr adzyfodiad, rhyfel Gog a Magog, y 
Behemoth, y Leviathan, a lliaws o bethau ynfyd cyffelyb. Yr 
oedd Titus i alw meddyliau y Cretiaid oddiwrth y pethau hyn, 
i'w hannog i beidio dal arnynt, i beidio rhoi clust-ymwrandaw- 
iad iddynt, a bynny am fod llawer o annuwioldeb yn gyssyllt- 
iedig â'r chwedlau'hyn. Cydmar. 1'Tim.1.4. _ Gorchymmynion 
dynion yw y rhai sydd yn deilliawoddiwrth fympwy ae ewyllys 
dyn. Yr oedd hyd yn nod y pethau hynny a orchymmynasai 
Duw trwy Moses yn orchymmynion dynìon, pan geisiasid gan 
y Cenhedloedd i gydymffurfio â hwynt, gan mai nid i'r Cen- 
hedloedd y cawsai y ddeddf seremonïol ei rhoddi: ond yr oedd 
yr athrawon Iuddewaidd yn gofyn hyd yn nod y pryd ymma 
gydymffurfiad â hwynt fel ammod iechydwriaeth. Eph. 2. 15. 
Yr oedd y dynion, awdwyr y gorchymmynion hyn, yn fro; ym- 
ailh oddiwrth y gwirionedd ; neu, yn ol fel y gellir darllen y 
geiriau, yn iroi ymaith y gwirionedd oddiwrthyní. Yr oeddynt 
yn gwrthod yr efengyl, gyda dirmyg, yn troi'r gwirionedd ym- 
aith gyda diystyrwch. Cydmar. 2 Tim. 4. 4. 


's. M5 Pur yn ddiau yt» pob peth i'r rhai pur: 
'eithr i'r rhai halogedig a'r di-ffydd, nid pur 
(dim; eithr halogedig yw hyd yn nod eu meddwl 
a'u cydwybod hwy. z 


'Y'mhlith y gorchymmynion ag oedd yr athrawon Iuddew- 
aidd yn dal arnynt ydoedd y rhai hynny ynghylch bwydydd; 
am hynny fe ddywed yr Apostol, Pur yn ddiau, gw pob peth i'r 
rhaipur. Yr oedd rhai yn dal na ddylid bwytta pob peth addas 
i fwytta, a bod llawer o fwydydd yn aflan neu yn anmhur, na 
' ddylid na'u bwytta na chyffwrdd â hwynt: Yn groesi hynny 
y mae'r Apostol yn tystio eu bod yn ôur, hynny yw, fod yn 

LLYFR V. G5 | 


786 TITUS. PEN. I; 


addas i bob math o fwyd gael ei fwytta, ac nad oedd hŷnny 
ddim yn halogi'r gydwybod, gan fod pob peth a greodd Duw 
yn dda, ac wedi ei sancteiddio trwy air Duw a gveddi. Rhuf. 
14.20. l Tim. 4.3,4,5. Y maent felly i'r rhai pur, sef ir 
rhai sydd yn gwasanaethu Duw o galon bur a chydwybod dda. 
Mat,5.8. 1Tim.1.5. 3.9. Yn wrthwyneb i hyn y maer 
Apostol yn dywedyd, Eithr i'r halogedig a'r diffydd, nid pur dim. 
I'r rhai sydd heb eu hail-eni, ac felly dan lywodraeth pechod 
ac anghrediniaeth, yn glynu wrth y gyfraith seremonïol yn lle 
wrth Grist, nid oedd dim yn bur, hyd yn nod y pethau sydd 
ynddynt eu hunain yn gyfreithlon ada; eithr halogedig yw hyd yn 
nod eu meddwl a'u cydwybod hwy. Y meddwl yw r gynneddf 
honno sydd mewn dyn â'r hon y mae efe yn deall ac yn amgyff- 
red pethau; ac y mae'r gydwybod yn arwyddo 'r farn ag y mae 
dyn yn ei llunio am dano ei hun. Yr oedd meddwl a chyd- 
wybod y rhai hyn yn halogedig am fod eu golygiadau yn 
gyfeiliornus, a'u barn yn anghywir. 1 Tim. 1. 5. 


16 Y maent yn proffesu yr adwaenant Dduw, 
eithr ar weithredoedd ei wadu y maent; gan fod 
yn ffiaidd, ac yn anufudd, ac at bob gweithred. 
dda yn anghymmeradwy. 


Ond er mor lygredig oedd yr athrawon Iuddewaidd, yr 
oeddynt yn proffesu yr adwaenent Dduw. _ Yr oedd yr Iuddew- 
on yn dywedyd mai hwy yn unig oedd yn adnabod ac yn 
aidoli Duw ; yr oeddynt yn ym£rostio eu bod yn Iuddewon, eu 
bod yn gwybod ewyllys Duw, ac wedi eu haddysgu yn y 
ddeddf. Rhuf. 2.17, 18. Ond yr oeddynt ar weithredoedd yn 
ei wadu. Yr oeddynt yn gwadu mewn gweithredoedd yr hyn . 
oeddynt yn ei broffesu ac yn haeru mewn geiriau; yr oeddynt 
mewn gwirionedd yn elynion i Dduw a phob daioni. _ Yr oedd- 
ynt yn ffiaidd, yn atgas, yn felldigedig ynzolwg Duw, ar gyfrif 
anmhurdeb eu bucheddau, er eu bod yn ymddangos i'w golwg eu 
hunain yn dra sanctaidd. Er eu bod yn cymmeryd arnynt 
barchu gorch:mmynion Duw, »xr oeddynt yn h;nod anufudd. 

Nid ymostnzent i awdurdod Duw, ni chre/ent ei air, nìd 
ufuddhaent i'w orchymmynion, _ Rhai c.ndyn oeddynt a gwrth- 
ryfelgac, ac at bob gweithred (da yn anshymmeradwy. Er eu bod 
yn ymffrostio yn eu gwybodaeth o'r ddeddf, yr oeddynt yn hynod 


PEN.H. TITUS. 787 


anghyfarwydd mewn erefydd, ac ni wyddent yn iawn yn mha 
beth yr oed gwir gyfiawnder yn gynnwysedig. Yr oeddynt, 
fel arian gwrthodedig, yn cael eu hystyried yn ddifudd, Rhuf, 
1.28. 1Cor.9.27. 2Cor.13.5,6. 2Tim.3.8. Heb.6.8. 


PENNOBD EE 


| IR llafara di y pethau a weddo i athr&w- 


iaeth iachus: 


Yn y bennod flaenorol yr oedd yr Apostol wedi cyfar- 
wyddo Titus pa fodd i ordeinio henuriaid, gwedi darlunio cym- 
mwysiadau y rhai az oeddynt i fod yn swyddogion eglwysig, 
ac wedi gorchymmyn iddo geryddu yr athrawon Iuddewaidd yn 
llym, ar gyfrif eu hymarferiadan drygionus a niweidiol; y mae 
ymma yn myned rhagddo i osod o'i flaen olygiad byr o'i ddy- 
ledswyddau fel un yn golygu dros athrawon a phobl. Yr oedd, 
mewn cyferbyniad i'r athrawon Iuddewaidd, i osod o flaen y 
bobl y fath gyfarwyddiadau ag oedd yn gydfynedol ag athraw- 
iaeth yr efengyl. Am hynny y mae yn dywedyd, Eithr llafara 
di y pelhau a weddo i athrawiaelh iachus... Mae gwir athrawiaeth 
yn iach am ei bod yn bywhau cynneddfau 'r enaid, ac yn eu 
eadw mewn cyflwr iach. 2 Tim, 4. 3. Pen. 1. 9. 


2 Bod o'r hynaf-gwyr yn sobr, yn onest, yn 
gymhesur, yn iach yn y ífydd, yng nghariad, 
mewn amynedd: 


Yr oedd Titus í ddangos yr angenrheidrwydd o fod hynaf- 
gwyr yn sobr. Fe ddichon fod y gair sydd yn cael ei gyfieithu 
hynafgwyr, yn cyfeirio at swyddogion eglwysig, ac y dylid ei 
gyfieithu henuriaid. Yr oeddynt i fod yn sobr, yn wiliadwrus, 
ac yn ofalus i sylwi ar eu hyspryd, a'u hymddugiadau, i ymgadw 
mewn agwedd addas, fel y gallent gynghori, a gweithredu yn 
iawn; ac fel yr oeddynt yn rhagori mewn oed ar eraill, hwy ddyl- 
asent ragori hefyd mewn daioni, i'r diben i fod yn esamplau i 
eraill, ac i attal, drwy hynny, anghymmedroldeb ieuengetid, 


78$ TITUS. PEN, II. 


l'Tim. 9.2. Ar ymyl y'ddalen yn lle onest darllenir pwyllog, 
yr hyn sydd yn agosach i ystyr y gair Groeg. Yr oedd hynaf- 
gwyr i ymddwyn yn mhob peth yn bwyllog, peidio bod yn fyr- 
bwyll mewn dim, fel yr ynnillent barch oddiwrth eraill, a bod 
yn anrh;deddus yngolwg yr eglwys. Mewn bwyd a diod yr 
oeddynt i fod yn gymhesur, yn gallu llywodraethu eu tuedd- 
iadau, eu tymherau, a bod yn gymmedrol yn mhob peth. 
Cydmar. 1Tim.3. 8. Pen. 1. 8. Mae bod yn iach yn y ffydd, 
yn cynnwys bod o olygiadau cywir, o feddwl didwyll, a barn 
ddiysgoz, Pen.1.19, a pheidio cymmysgu ffydd, neu athraw- 
ïaeth yr efengyl, â dim cyfeiliornus, nac â chwedlau ynfyd. Fe 
allai fod y geiriau i cael eu darllen yn iach drwy ffydd. Mae 
ffydd yn foddion neillduol i iachâu 'r enaid. Mae 'r cyfiawn yn. 
byw drwy ffydd. Y mae iechyd ysprydol yn cael ei ddwyn yn 
y blaen (rwy gariad yn gweithredu tu ag at Dduw, ac yn dwyn 
yr enaid i debygoli yn fwy iddo yn mhob sanctaidd ymarwedd- 
iad. Mae amynedd yn angenrheidiol i'r diben hynny. _ Rhin- 
wedd hynod weddaidd mewn henaint ydyw amynedd. 1 Tim. 
6.11. 2 Tim. 3.10. 


8 od o'r hynaf-wragedd- yr un ffunud 
mewn ymddygiad fel y gweddai i sancteidd- 
rwydd; nid yn. enllibaidd, nid wedi ymroi i win. 
lawer, yn rhoi athrawiaeth o ddaioni: | 


Ar ol dangos beth oedd yn addurniadau i Myra yn 
Adn. 2. y mae 'r Apostol ymma yn dywedyd, Bod i'r hynaf- 
wragedd yr un junud ymddwyn fel y gweddai 2 sancleiddrwydd. 
Wrth yr Aynafwrapedd ymma y meddylir, fe allai, y rhai hynny 
ag eeddynt yn cael eu gosod ar waith gan yr eglwys gynt i 
ddysgu 'r menywod ieuaingc, gwel 1 Tim. 5. er fod y gair 
Groeg yn arwyddo yn gyffredin gwragedd oedrannus. _ Yr oedd- 
ynti ymddwyn fel y gweddai â sancieiddrwydd, neu fel y 
Swczdai i rai mewn swyddau sanctaidd, yn ol fel y gellir dar-, 
llen y geiriau. Yn. eu holl rodiad, yn eu gwisgoedd, yn eu 
hymddiddanion, yn yr hyn oll a wnelent, yr oeddynt i 
xmddwyn fel rhai wedi cyflwyno eu hunain i Dduw, ac wedi 
ymroddi i waith sanctaidd. Nid oes dim sydd yn fwy, 
ffiaidd a'gwrthun, er, fe allai, nad oes dim sydd yn fwy cyff- 
redin, nâ bod gwrazedd, yn enwedig hen wragedd, yn enllib- 


PEN, H, TITUS. . 769 


aidd. Ystyr y gair Groeg ydyw bod yn ddiaflaidd, ymddwyn 
fel y diafol, cyhuddwr y brodyr. 1 Tim, 3.11. Mae bod yn 
enllibaidd yn cynnwys mwyhau gwendidau eraill, bychanu 'eu 
rhinweddau, dywedyd yn ddrwg am eraill tu ol i'w cefnau, arfer 
geiriau diystyrllyd am danynt, a_ bod .yn barod i dderbyn yn 
llawen bob peth a ddywedir er eu niwed, Nid oeddynt i 
ymroddi i win lawer, Mae'r gair Groeg am ymroddi yn ar- 
wyddo rhaì sydd yn cael eu caethiwo. Mae'r hwn na all orch- 
fygu ei chwant yn wir gaeth. Mae diod gadarn yn caethiwo 
meddwl a chorff, ac mewn ystyriaeth, pan yn cael ei gymmeryd 
i ormodedd, yu difeddiannu un o'r synwyrau. Mae llei feddwl 
fod rhai o'r gwragedd yn Creta, feÌ y gwyr, yn ymroddi i win 
a diod gadarn... Yr oedd yn rhesymmol i feddwl fod rhai yn 
yr oed hwn wedi trysori yn eu meddyliau gymmaint o gallineb 
a gwybodaeth grefyddol ag i'w haddasu, roì althrawiaelh o 
ddaioni, ì ddysgu yn dda y rhai hynny a roddid dan eu gofal, 
(rwy eu TF a'u cyfarwyddiadau. 


4 Felly g gallont wneuthur y gwragedd ieu- 
aingc yn Beydlogi i garu eu gwŷr, i garu eu plant, 


Yr oedd o bwys i'r hynaf-wragedd fod o ymarweddiad 
sanctaidd, yn gall ac yn grefyddol, Fel y gallent weddeiddio'r 
gwragedd ieuaingc. Mae hyn yn cynnwys eu dwyn i fod yn 
gymhesur, i erin yn ddiwair, yn ffyddlon yn eu gwasan- 
aeth, ac yn llywodraethu eu hunain yn mhob peth. Peth 
gweddus iawn ynddynt oedd caru eu gwyr.. Mae hyn yn cael 
ei osod allan yn fynych yn y gair, Eph. ô.22,24. Mae'r 
undeb agos rhwng gwyr a gwragedd, diben priodas, eu hym- 
rwymiadau, oll yn dangos y dylent garu eu gwyr. Gen.2. 20, 
24. Yr oeddynt, hefyd, i garu eu plant... Nid yw hyn yn gyn- 
nwysedig mewn serch anghyffredin tu ag at eu plant, a dim ond 
hynny, yr byn sydd yn fynych yn foddion i andwyo plant, 
trwy eu dwyn i fynu yn foethus, a gadael iddynt gael gormod 
o'u ffordd eu hunain. Y mae y ddyledswydd o garu eu plant 
yn cynnwys neillduol ofal am danynt yn eu babandod, eu dwyn 
ì fynu yn addysg ac athrawiaeth yr Arglwydd, Eph. 6. 4. eu 
ceryddu pan fyddo achos, Diar. 13. 24. a gweddïo yn daer 
drostynt. Job 1. 


6 Yn sobr, yn bur, yn gwarchad gartref, yn 


90 TITUS. PEN. IL 


dda, yn ddarostyngedig i'w gwŷr priod, fel na 
chabler gair Duw. 


Rhinwedd arall canmoladwy mewn gwraig ydyw bod yn 
wiliadwrus. Y mae yn wiliedydd ar y meddwl, yn ei gadw 
oddiwrth bleserau anghyfreithlon, ac yn achos o heddwch a 
thangnefedd yn y teulu, gan fod Ìlawer o wragedd, o ddiffyg 
gwiliadwriaeth, wedi bod yn achos o fawr ofid iddynt eu bunain 
aci'w teulu. Trwy fod yn wiliadwrus yn erbyn profedigaethan, 
y mae gwragedd ar y ffordd i fod gn ddiwair. Un o'r camrau 
eyntaf i annuwioldeb ydyw diffyg gwiliadwriaeth, Mae bod yn 
ddiwair yn cynnwys purdeb, peu sancteiddrwydd corff, a 
meddwl. Ewyllys Duw ydyw i rai ymgadw oddiwrth odineb; 
1 Thess. 4. 3. mae'r buttain yn anghofio cyfammod ei Duw; 
Diar. 2. 17. ac ni chaiff y godinebwyr etifeddu teyrnas nef- 
oedd. Dad.21. Os mynnai g gwragedd harddu y cyflwr priod- 
asol a bod yn ddiwair, hwy ddylent warchad gartref. Mae 
byn yn groes i'r arferiad o rodio o amgylch o dŷ ìi dŷ, a bod 
yn wag-siaradus, gan adrodd pothau nid ydynt gymmwys. 
1'Tim. 5.13. Hwy ddyìent ofalu am eu teuluoedd, ac nid di- 
fetha eu hamser yn crwydro, a myned o lei lc, a thrwy hynny 
esgeuluso achosion eu teuluoedd eu hunain. Dylent ymdrechu 
i fod yn dda, i fod o ryw leshad i'w gwyr, i'w plant, ac i 
eraill byd fyddo ynddynt. Act. 9. 36.. Diar. 31.12. Y mae 
yn ofynol ì wragedd ddysgu bod yn ddarostyngedig i'w gwyr 
priod. Y mae hyn yn ol gosodiad Duw wedi'r cwymp, Gen, 
9. 16. ac hyd yn nod yn y greadigaeth. 1Tim.2.13. Y 
mae'r gwr yn ben i'r wraig. Eph. 5.23. Col. 3.18. Yr 
oedd hyn yn angenrheidiol, hefyd, fel na chabler gair Duw. 
Nid yw'r efengyl yn cefnogi gwragedd i esgeuluso eu gwyr a'u 
plant, dan esgus cyflawnu dyledswyddau crefyddol, Trwy hynny 
buasai rhai yn cymmeryd achlysur i ddywedyd yn ddrwg am yr 
efengyl, yr hon yr oeddynt yn ei plroffesu, ac yn barod i briod- 
oli eu camymddugiad i grefydd Crist, yr byn fyddai yn niweid- 
iol iawn i'w achos. Rhuf. 2, 24, 1 Tim. 6. 1. 


6 Y gwŷr ieuainge yr un ffunud cynghora í 
fod yn sobr; 


Yn y lle nesaf yr oedd yr Apostol am i 'Titus gynghori'r 


PEN. If, TiTUS. 791 


gwyr ieuningc, yv un ffunud, â fod yn sobr. Y mae y sobrwydd 
sydd yn gweddu i wyr ieuaingc, yn cynnwys bod yn ddifrifol, 
yn feddylgar, defnyddio eu rheswm, peidio ag ymddwyn fel 
anifeiliaid, bod yn ochelgar a cball, bod yn ostyngedig, nid yn 
falch ac hunanol, llettya meddyliau isel am danynt eu hunain, 
am eu doniau, eu cyrraeddiadau a'u cyflawniadau, meddwl yn 
fynych am eu gwendidau a'u hanmherffeithrwydd, bod yn gym- 
medrol a hunan-ymwadol, llywodraethu eu tymherau, bod yn 
dawel ac heddychlon, nid yn benchwiban ac ansefydlog, a 
gochelyd ysgafnder meddwl a geiriau, i'r byn y mae rhai ieu- 
aingc yn dra thueddol._ Dylent fod yn sobr wrth ystyried eu 
bod yn feddiannol ar eneidiau rhesymmol, eu bod wrth natur 
yn blant digofaint, ac felly yn y cyflwr mwyaf enbydus, eu bod 
yn y byd hwn yn agored i lawer o beryglon, maglau a them- 
tasiynau, ac wrth ystyried fod bywyd tragywyddol yn cael ei 
osod o'u blaen ar un tu, ac angeu tragywyddol ar y tu arall, yr 
byn fydd yn ganlyniad anocheladwy o anystyriaeth. 


7 Gan dy ddangos dy hun y'mhob peth yn 
siampliweithredoeddda: a dangos,mewnathraw- 
iaeth, anllygredigaeth, gweddeidd-dra, purdeb, 


I'r diben i gadarnhau ei addysgiadau, yr oedd Titus i gofio 
y dylai efe ddangos ei hun yn mhob peth yn siampl i weithred- 
oedd da. Yn mhob rban o grefydd ymarferol yr oedd ì ystyried 
ei hun fel nôd neu reol yn ol yr byn y byddai eraill yn debyg 
iymddwyn; ac am bynny yr oedd i ofalu na byddai dim anaddas 
ynddo ei bun, ond i fod yn blaenori mewn pob daioni a sanct- 
aidd ymarweddiad. Y mae gweinidogion iroi eu bunain yn siam- 
plau i eraill i'w dilyn, ac nid ydynt i dra-arglwyddiaethu ar eti- 
feddiaeth Dduw, ond i fod yn siamplau i'r praidd, 1Thess.1.7. 
2Thess. 3.9, 1Pet.5.3. Un o'r pethau ag oedd Titusi fod yn 
siampl ynddo oedd athrawiaeth. Yr oedd i ofalu ar fod ei 
athrawiaeth yn bur, ac hefyd fod ei ddull-yn dysgu eraill ac yn 
pregethu'r efengyl yn addas ac yn eglur. Yn ei waith yn athraw- 
iaethu, yr oedd ì ddangos anllygredigaeth. _ Yr oedd ei ddiben- 
ion i fod yn bur, yn ddidwyll, yn tarddu oddiwrth gariad at 
Dduw, a dymuniad i wneuthur lles i eneidiau pechaduriaid, ac 
nid oddiwrth ariau-garwch, bunan glod, neu chwant am ddyrch- 
afiad. Rhinwedd arall oedd Titus i ddangos yn ei waith yn 


792 TITUS. PaN. IL 


athrawiaethu oedd gweddeidd-dra. Yr oedd ei agwedd, ei eiriau 
a'i holl ymddugiad, i fod y fath ag i berii eraill i'w barchu a'i 
anrhydeddu. 1Tim,9.2. 3.4. Mae ymddugiad onest a dif- 
rifol yn sicr o ynnill parch oddiwrth bawb. Yr oedd Titusi 
edrych ar fod cywirdeb yn ei ddull yn athrawiaethu, Mae'r 
gair sydd yn cael ei gyfieithu purdeb, yn cael ei gyfieithu am- 
llygredigaeth, mewn mannau eraill. Rhuf. 2.7. 1 Cor. 15; 
42. Eph. 6. 24. Yr oedd Titus i athrawiaethu yn ddilygredd, 
beb gymmysgu dim o'i eiddo ei hun â'r efengyl, gochelyd 
chwedlau Iuddewaidd a gorchymmynion dynion, bod yn bur yn > 
ei olygiadau, ac yn ei ymadroddion. 


8 yibadaddd iachus, yr hwn nialler beio arno; 
fel y byddoi'r hwn sydd yn y gwrthwyneb gywil- 
BU heb ganddo ddim drwg i'w ddywedyd am 
danoch chwi. 


Yr oedd Titus hefyd, yn ei ymddiddanion ac yn ei breg- 
ethau, i arfer ymadrodd iachus, anwrthwynebol: ymadrodd na 
fyddai niweidiol, ac na fyddai yn anghymmeradwy. Mae ymad- 
rodd iachus yn cynnwys athrawiaeth iachus, dilwgr ac uniawn- 
gred, difai, ac yn gyfryw nad ellir ei feio yn gyfiawn; yn fath 
na fyddai gan neb ddim i ddywedyd yn ei erbyn ar seiliau rhe- 
symmol. Yr oedd hyn yn angenrheidiol fel y byddo i'r hwn sydd 
yn y gwr!hwyneb gywilyddio. Mae rhaì yn y gwrthwyneb, yn 
y fyddin wrthwynebol i Fab Duw, yn elynion i Dduw, yn gwrth- 
wynebu ei achos, ac yn cyfodi yn erbyn ei bobl. Fe fyddai 
arfer ymadrodd iachus yn tueddu yn neillduol ìi ddwyn y cyf- 
rywi gywilyddio o herwydd eu gwrthwynebiad ìi Dduwa'i efengyl, 
a'i bobl, heb ganddynt ddim drwg i ddywedyd am danynt. Y 
mae yn dra angenrheidiol, ac o bwys mawr, na byddo gan wrth- 
wynebwyr yr efengyl ddim lle i ddywedyd yn ddrwg am grefydd 
ar gyfrif camymddugiadau ei phroffeswyr, pa un bynnag ai 
gweinidogion ai pobl y fyddont. Dan. 6. 4. 1 Pet. 9. 16. 
lTim.G.3, 2Tim.1,13. 


9. Cynghora weision i fod yn ddarostyngedig 
i'w meistraid eu hun, ac i ryngu bodd iddyní 
'y'mhob peth; nid yn gwrth-ddywedyd, . 


PaN, II, TITUS. 93 


Ar ol gosod o flaen Titus rai dyledswyddau perthynol iddo 
ei hun, y mae'r Apostol yu dyfod yn y ìle nesaf i sylwi ar 
ddyledswyddau gweision. Y mae yn cyfarwyddo Titus i gyng- 
hori gweision îi fod yn ddarostyngedig i'w meistraid eu hun. 
Mae lle i feddwl fod yr athrawon Iuddewaidd, y'mhlith pethau 
eraill, yn dal y dylai caethweision fod yn rhydd dan yr efengyl. 
Yr oeddynt yn gwneuthur hynny, nid gymmaint oddiar dosturi 
tu ag at y caethweision, ag oddiar ddymuniad i amlhau a 
chadarnhau eu plaid. Yn wrthwyneb i hyn, yr oedd yr Apos- 
tol am i weision ufuddhau yn mhob peth i'w meistraid; nid â 
llygad-wasanaeth, fel boddlonwyr dynion, eithr mewn syml- 
rwydd calon yn ofni Duw; Eph. 6.5. Col. 3. 22. eu parchu 
a'u hanrhydeddu, 1 Tim, 6. 1. bod yn ddarostyngedig iddynt 
gyda phob ofn, 1 Pet. 2.18. bod yn ufudd iddynt yn mhob 
peth a berthyn i gyfreithlon awdurdod meistraid, neu yn mhob 
_ peth sydd yn addas i feistraid ei orchymmyn, ac i weision ei 
gyllawnu. Dylent hefyd beidio gwrthddywedyd yr hyn fyddo 
eu meistraid yn orchymmyn, ond bod yn barod ar bob ach- 
lysur i wneuthur eu hewyllys, heb atteb yn ol yn sarrug a di- 
gywilydd, byd yn nod pan yn cael eu ceryddu ganddynt. 


10 Nid yn darn-guddio, ond yn dangos pob 
ffyddlondeb da; fel yr harddont athrawiaeth 
' Duw ein Hiachawdwr ym mhob peth. 


Ni ddylai gweision wrtbddywedyd gorchymmynion eu 
meistraid, Adu. 9. ac ni ddylent ychwaith ddarn-guddio. Ni 
ddylent fod yn lladronaidd i yspeilio eu meistraid o ddim a 
fyddo yn cael ei ymddiried iddynt, nac attal na chymmeryd yn 
ddirgelaidd oddiwrthynt un rhan o'u meddiannau. Act.5.2,3. 
Yn lle darn-guddio, hwy ddylent ddangos pob ffyddlondeb da. 
. Mae hyn yn cynnwys bod yn ofalus ìi gyflawnu eu goruchwylion, 
a bod yn ffyddlon yn yr byn a ymddiriedwyd iddynt ar bob 
achlysur, yn y fath fodd ag i roi boddlonrwydd cyflawn i'w 
meistraid.. Yr oeddynt i ymddwyn felly, fel yr harddont 
athrawiaeth Duw ein Hiachawdwr yn mhobpeth. Trwy ddangos 
pob ffyddlondeb da, byddent yn canmol yr efengyl i'w meistraid, 
pan welent ei heffeithiau ar ei phroffeswyr, i'w gwneuthur yn 
ofalus i gyflawnu pob dyledswydd grefyddol, perthynasol a 
chymdeithasol, 1Tim.2,9. 4.10. Pen. 1.8, 

Lryrn V, H 5 


794 TITUS. PEN, II, 


11 Canys ymddangosodd gres Duw, yr hwn 
sydd yn dwyn iachawdwriaeth i bob dyn; 


Fel rheswm ìi bawb yn mhob sefyllfa, ac yn neillduol i 
weision, i ymddwyn yn addas, y mae'r Apostol yn dywedyd, 
Canys ymddangosodd gras Duw. _ Wrth ras Duw y meddylir yr 
efengyl, yr hon sydd ras, mewn cyferbyniad i'r ddeddf, Ioan 
1.17. Rbuf. G.14. fel ag y mae'n cael ei rhoddi ynu hollol o 
ras, yn gwneuthur yn adpabyddus ewyllys da Duw, a'r ben- 
dithion y mae'n eu cyfrannu i bechaduriaid, yn dangos trefn 
gras, neu pa fodd y mae bendithion grasol Duw yn cael eu 
cyfrannu, yn gwahodd pechaduriaid i gael y bendithion hyn, 
heb arian ac heb werth, ac felly yn rhoddi hawl iddynt i ddal 
gafael arnynt. Y mae'r gras hwn wedi ymddangos. Mae 
ymma gyfeiriad at ymddangosiad un o'r cyrff nefol. Luc 1.79. 
Act. 27.20. Pen.3.4. Mae Haul cyfiawnder wedi cyfodi, ac 
y mae bywyd ac anllygredigaeth wedi cael eu dwyn i oleuni 
trwy'r efengyl. Mal, 4,2. 2 Tim. 1.10. O'r blaen, sef cyn 
dyfodiad Crist, yr oedd yn guddiedig mewn congl yngwlad 
Judea, ond yn awr ymae'n amlwg ac yn tywynu. Mae'r gras 
hwn gyn dwyn iachawdwriaeth. Y mae yn traethu am iechydwr- 
iaeth, y mae yn cynnyg iechydwriaeth, y mae yn llesol, yn 
iachusol ac yn feddyginiaethol i bechaduriaid. Y mae'n dwyn 
iechydwriaeth i bob dyn. Y mae'r efengyl yn gwneuthur lles 
ì bawb sydd yn ei derbyn. Gellir darllen y geiriau pob dyn, 
naill ai ar ol y gair ymddangosodd, neu fel y darllenir hwynt yn 
y Gymraeg, Nid yw yr efengyl, megis gynt, yn cael eì chyf- 
yngu at ua rhyw genedl neillduol, ond y mae i'w phregethu i'r 
holl fyd, er tystiolaeth i'r holl Genhedloedd. Mae'r efengyl 
hefyd yn cael ei chynnyg i bawb, a chroesawi bawb i gyfran- 
nogì oi bendithion, Esa. 2.2,3. 11.9. G0.1—3. Mat.28. 
19, Marc 15,15. Luc 3.6. loan 1.9, Rhuf. 10. 16. 


12 Gan ein dysgu ni i wadu annuwioldeb a 
chwantau bydol, a byw yn sobr, ac yn gyfiawn, 
ac yn dduwiol, yn y byd sydd yr awrhon; 


Mae 'r efengyl yn cin dysgu mi; hynny yw, trwy Grist. 
Ymadiodd ydyw arferedig gan blant, yn arwyddo fod Crist yn 


PEN. II, TITUS. 795 


dirion yn ein hyfforddi, ac yn raslawn yn ein gwaredu rhag a»- 
wybodaeth. Mae dysgeidiaeth yr efengyl yn ein dwyn i ym- 
wadu ag annuwioldeb a chwantau bydol. Mae annuwioldeb yn 
cynnwysambeuaeth o hanfod Duw, ei briodoliaethau, eì lywodr- 
aeth ar y byd, a chosp a gwobrwy mewn byd arall. Mae'n 
cynnwys hefyd esgeulusdod o addoliad Duw, ei gablu neu 
lefaru yn ddiystyrllyd am ei ragluniaeth, cymmeryd ei enw yn 
ofer, a dirmygu 'r dadguddiad ag y mae wedi ei roddi o'i 
ewyllys. Mae chwantau bydol yn cynnwys glythineb, meddw- 
dod, anlladrwydd, llid, malais, dial, arian-garwch, bunan-glod, 
a'r cyffelyb. . Nid yw'r chwantau byn yn dwyn dim ond trueni 
i'r rhai sydd yn ymroddi iddynt; ond y mae'r efengyl, dawn 
graslawn Duw, wedi ei bamcanu i ddwyn dynion o dan lywodr- 
aeth eu nwydau liygredig, ac yn eu dysgu i fyw yn sobr. Y 
mae hyn yn cynnwys yr ymarferiad o hunan-lywodraeth, fod 
awyddfryd dyn, ei dymmerau, a'i serchiadau yn cael eu hattal, 
pan fyddo cyd-syniad â hwynt yn bechadurus, mewn un rhyw 
ystyr. Mae byw yn gyfênen yn cynnwys ymgadw oddiwrth ni- 
weidio eraill yn eu personau, enw da, neu feddiannau; eyflawnu 
pob dyledswydd berthynasol a chymdeithasol, bed yn onest 
mewn masnach ag eraill, bod yn ffyddlon i gyflawnu addunedau 
ac ymrwymiadau, ac, mewn gair, rhoi i bob un yr hyn sydd yn 
 Gdyledusiddo. Mae byw yn dduwiol yn y byd sydd yr awrhon 
yn cynnwys cariad at Dduw yn tarddu oddiwrth ffydd yn yr 
Arglwydd Iesu Grist, cydnabyddiaeth edifeiriol o euogrwydd, 
parodrwydd i gyfiawnhau y ddeddf sydd yn euog-farmu 'r 
pechadur, diolchgar dderbyniad o Grist fel yr unig Gyfryngwr 
rhwng Duw a dynion, a bod yn ofalus i gyflawnu a defnyddio 
yr holl osodiadau ag y mae Duw wedi eu hordeinio fel modd- 
ion i ddangos ein hymostyngiad a'n diolchgarwch iddo, neu fel 
' moddion i dderbyn cyfranniadau ei ras, i iachâu ein eyflyrau 
clwyfus, a'n haddasu i'r mwynhad o hono yn y nefoedd, Eph. 
6.3—5. Phil.1.27, 2.15. 3.3. 4.9. 1loan 2.16. Mae'r 
Apostol, wrth ddywedyd yn y byd sydd yr awrhon, yn rhoi ar 
ddeall fod y byd presennol, yn yr hwn yr ydym yn byw, yn 
gyílwr o brawf erbyn byd i ddyfod. 


13 Gan ddisgwyl am y gobaith gwynfydedig, 


ac ymddangosiad gogoniant y Duw mawr, a'n 
Hiachawdwr Iesu Grist; 


786 TITUS. PEN, II, 


Tra mae'r efengyl yn ein dysgu nì i fyw yn sobr, yn gyf- 
iawn, ac yn dduwiol yn y byd sydd yr awr hon, y mae hi hefyd 
yn ein dwyn i ddisgwyl am y gobaith gwynfydedig. Mae'r 
geiriau yn gosod allan yr annogaeth neillduol sydd gan ddyn- 
ìon i gydymffurfio â gofyniadau'r efengyl, Mae'r gair gobaith 
ymma, yn arwyddo gwrthddrych gobaith, sef bywyd tragy- 
wyddol, Gwel Pen.1.92. Y mae'n wynfydedig am ei fod yn 
cynnwys ynddo bob peth a all wneuthur dyn yn ddedwydd, 
Gal.5.5. Col.1.6. Gellir darllen y cyssylltiad cai sydd yn 
cael ei gyfieithu ac, yn eglurhaol, fel hyn, y gobaith gwynfyd>— 
edig, sef ymddangosiad y. Duw mawr. Mae pobl Dduw yn 
disgwyl am ymddangosiad yr Arglwydd Iesu o'r nef, pan y bydd 
yn dyfod i farnu'r byw a'r meirw. 1 Thess, 1. 10. 2 Tim. 4. 
1. Gellir hefyd.darllen y geiriau ymddangosiad gogoniant fel 
hyn, ymddangosiad gogoneddus, yn ol priodoldeb yr iaith 
Hebraeg, yr hwn sydd yn cael ei fynych arfer yn y Testament 
newydd. Felly mae teyrnas a gogonianl yn arwyddo leyrnd$ 
ogoneddus, 1Thess.2.12. ymaros gobaith am obaith ymarhous, 
iThess.l.)3. gogoniant ei gadernid am eî gadernid gogoneddus. 
2Thess.1.9. Gwel hefyd Luc 21. 15. Col. 1.22. 2.8,11. 
Y mae'r geiriau y Duw mawr, a'n Hiachawdwr Iesu Grist, yu cyf- 
eirio at yr un Person, ac y maent i'w darllen fel byn, Y Duw 
mawr, scf ein Hiachawdwr Iesu Grist. Nid yw'r gaìr ym- 
ddangosiad byth yn cael ei briodoli ond i'r Mab yn y Testa- 
ment newydd, ac nid yw'r Apostol yn cyfeirio at eiriau ein 
Harglwydd yn Luc 9.26. Mat. 16.27. gan nad oedd yr efeng- 
ylwyr hynny wedi ysgrifennu, pan ysgrifennwyd y llythyr hwn. 
2Thess. 2.8. 1Tim.G.14. 2'Tim.4.1,8. Mae'r holl dadau 
Groegaidd a Llatinaidd, oddigerth Ambrose, yn cyfeirio y 
geiriau, y Duw mawr, at Grist. Y mae'r Ysgrythyrau canlynol 
o fodd i egluro meddwl y geiriau ymhellach, 1 Cor. 15. 24, i 
Dduw a'r Tad, hynny yw, i Dduw, sef y Tad, 2Cor. 1. 3. 
Duw a Thad, Eph. 5. 5. yn nheyrnas Crist a Duw, sef Duw, 
9 Thess.1.12. ein Duw ni a'r Arglwydd Iesu Grist, sef yr Ar- 
glwydd Iesu Grist, 1 Tim, 5. 21. ger bron Duw a'r Arglwydd 
fesw Grist, ger bron Iesu Grist ein Duw a'n Harglwydd; 
2Pet.l. 1. irwy gyfiawnder ein Duw ni a'n Hachubwr Iesu 
Grist, hynny yw, trwy gyfiawnder esu Grist ein Duw a'n 
Hachubwr. Gwel hefyd Jud. 4, Yn ymddangosiad Crist fe 
fydd cyflwr holl ddynolryw yn cael ei sefydlu, a bydd pob un 


PEN. II, TITUS. o 


yn cael ei osod mewn sefyllfa addas yn ol ei weithredoedd, ac 
ìi barhau yn y sefyllfa honno am byth. 


14 Yr hwn. a'i rhoddes ei hun drosom, i'n 
prynu ni oddi wrth bob anwiredd, ac i'n puro ni 
iddo ei hun yn bobl brïodol, awyddus i weith- 
redoedd da. 


Gwedi sôn am urddas yr Arglwydd Iesu, Adn. 13. y mae 

. yr Apostol ymma yn crybwyll am y gwaith rbyfeddol y mae efe 
wedi eì wneuthur: Yr hwn a'i rhoddes eì hun drosom. Y mae 

wedi gwirfoddol roddi ei hun i farwolaeth, yn Iawn dros ein 
pechodau, yn bridwerth dros lawer. Mat. 20.28. Rhuf, 3.25. 

Tim, 2.6. lIoan 2.2. Ei ddiben yn hyn oedd i'n prynu 

oddiwrth bob anwiredd, ac i'n puro ni iddo eì hun yn bobl briod- 

ol, awyddus i weithredoedd da. Mae'r gair [utroomai sydd 

ymma yn cael ei gyfieithu prynu, yn arwyddo gwaredu oddiwrth 

draws-lywodraeth un arall, oddiwrth wasanaeth, neu gaethiwed, 

trwy roddi pridwerth. Luc 24, 21. 1Pet.1.18. Felly arferir 

y gair am brynu caethion trwy dalu gwerth am danynt. Fe 

dalodd Crist werth y brynedigaeth trwy roddi ei Jun. Mae'r 

Apostol yn dywedyd ei fod yn prynu neu yn gwaredu 

oddiwrth bob anwiredd, oddiwrth wasanaeth ac arglwyddiaeth 

pechod, Rhuf. G. 16, 17. loan 8. 34. oddiwrth y gosp ddyled- 

us am bechod, Gal. 9. 13, oddiwrth holl weddillion llygredd, 

Eph. 5. 27. o law'r bedd, Phil, 3. 20, 21. ac oddiwrth holl 

eífeithiau pechod. Ac fel y purai efe iddo ei hun bobl, briodol, 

y gwnelai yn bur oddiwrth fai. Crist sydd yn puro eneidiau. 

Nid oes un egwyddor yn natur lygredig a duedda ddim at sanct- 

eiddrwydd, Job 14. 4. ac ni all duwiolion ddim dwyn ffrwyth 

o honynt eu hunain, Ioan 152 4. Y maent yn gweddio am 

lanhad. Psalôl.2,7. Y mae Duw wediaddaw glanhau yr hal- 

ogedig. Ezec. 36. 25. Y mae'r Ysgrythyrau yn priodoli'r 

gwaith o lanhau i Dduw, lIoan 1.9. Eph. 5.26. Y mae 

Crist yn puro ei bobl trwy gyfrannu iddynt anian sanctaidd, 

trwy eu tueddu a'u cynnyrfu i ymddwyn yn sanctaidd, a'u 

dwyn o'r diwedd ìi fod yn berffaith rydd oddiwrth eu holl 

halogrwydd. Y mae byn mewn canlyniad iddo roddi ei hun 

_ drostynt. Trwy farw dros yr eglwys yr oedd yn diogelu cyf- 
ranniad yr Yspryd i'w glanhau, ac y mae ystyriaeth o'i farw- 


98 TITUS, PEN. 1I, 


olaeth fel yr amlygiad mwyaf o gasineb at bechod, y parch 
' mwyaf i'r gyfraith, a'r cariad mwyaf at bechaduriaid, yn tueddu 
yn neillduol i buro'r eglwys, Mae'r geir sydd yn cael ei gyf- 
ieithu priodol, yn arwyddo yr hyn a fyddo yn cael ei bwrcasu, ac 
felly yn eiddo neillduol a phriodol ir hwn fyddo yn rhoddi 
gwerth am dano. Mae 'r gair gan hynny yn cynnwys fod Crist 
wedi prynu ei bobl trwy werth, eu bod yn eiddo neillduol iddo 
ar gyfrif hynny, eu bod yn werthfawr yn ei olwg, Esa. 43. 
9,4. y bydd iddo eu neiìlduo oddiwrth eraill, a bod yn ofalus 
i'w dwyn oll ynghyd i fod yn goron gyfryngoliddoi dragywydd- 
oldeb. Mal,3.17. Y maent yn bobl awyddus i weithredoedd 
da. Maent yn rhodio nid yn el y cnawd, eitbr yn ol yr Yspryd, 
Rhuf, 8. I. wedi eu ereu yn Nghrist Iesu i weithredoedd da, 
Eph, 2. 10. Y mae y gair yn cael ei Gymreigio dwyn sel. 
Act. 21.20. 22.93. Mae yn cynnwys bod yn ddiwyd ac yn 
wresog, Rhuf, 12.11. dilyn ar ol Crist, Phil. 2.12. ac ym- 
drechu i gyrraedd mwy o adnabyddiaeth o ewyllys Duw, a 
cbynnyddu mewn gras a gwybodaeth o'r Arglwydd Iesu Grist. 
Mae gweithredoedd da yn gyfryw ag sydd yn rhyngu bodd Duw, 
yn unol â'i air, yn tarddu oddiar anian sanctaidd, ac yn fuddiol 
ieraill,, Act, 9. 96. Col. 1. 10. 1Tim. 2.10. 6.19. 2 Tim, 
2,21.,93.17. Pen.1.16. 


15 Y pethau hyn llefara a chynghora, ac 
argyhoedda gyd â phob awdurdod. Na ddïys- 
tyred neb di. 


Oddiar ystyriaeth o fawr bwys yr hyn ag oedd efu wedi ei 
osod ar lawr, y mae'r Apostol ymma yn dywedyd wrth 'Titus, 
Y peihau hyn lefara a chynghora. _ Y pethau hyn, sef yr hyn a 
ddywedasai mewn perthynas i ras Duw yn dwyn iechydwriaeth 
i bob dyn, diben ei roddiad, dyfodiad Crist i'r farn, diben ei 
farwolaeth pan ymma yn y byd, a nodau ei bobl fel rhaì 
awyddus i weithredoedd da. Yr oedd i ddysgu, traddodi ac 
egluro 'r pethau hyn i'r bobl, a'u hargyhoeddi gyda phob awdur- 
dod. Yr oedd fel cennadwr Duw, a chanddo awdurdod a 
gorchymmyn i ddysgu, i orchymmyn iddynt i ymgadw oddi- 
. wrth bechod, gyda hyfdra, ac yn y modd mwyaf eglur. 
2Cor.8.8. 2Tim. 4.2. Peth o bwys oedd na fyddai neb â 
ddiystyru Titus yn y cyflawniad o'i weinidogaeth, Yr oedd i 


| 


























PEN. III, TITUS, 99 


ofalu i ymddwyn yn yfath fodd y'mhob peth fel na byddai 
gan neb le i feddwl yn isel am dano, na'i ddirmygu yn y mesur 
lleiaf. Ar yr un pryd tra fyddai efe yn ymddwyn yn ŵrol, yn 
gall, ac yn ffyddlon, nid allai neb ei ddiystyru ef na'i eiriau, 
heb fod yn euog trwy hynny o ddiystyru Crist, yr hwn oedd 
wedi ei ddanfon. Luc 10, 16. 1 Tim. 4, 12. 





PHNNOD HEH. 


WG ar gôf iddynt fod yn ddarostyngedig 
i'r íywysogaethau a'r awdurdodau, fod yn 
ufudd, fod yn barod,i bob gweithred dda. 


Y'mhlith pethau eraill ag oedd Titus i osod o flaen y Cret- 
iaid, yr oedd ì ddwyn ar gof iddynt fod yn ddarostyngedis i'r 
lywysogaethau a'r awdurdodau. Mae lle i feddwl fod yr Apos- 
tol ei hun pan y bu yn yr ynys, wedi dangos yr angenrheid- 
rwydd o hynny, ond gan fod y peth o bwys, ac fe allai, y 
Cretiaid yn rby barod i fod yn aflywodraethus, yr oedd yn 
golygu mai addas fyddai i Titus eu mynych goffâu am eu dy- 
ledswydd fel deiliaid gwladol. Yr oedd yr Iuddewon yn golygu 
nad oedd ddim yn iawn iddynt hwy ymostwng i lywodraethwyr 
gwladol Cenhedlig, a chan fod yr Apostol a llawer o Gristion- 
ogion yn y dyddiau hynny, o'r genedl Iuddewig, yr oeddid yn 
fynych yn gosod yn eu herbyn eu bod yn bobl wrthryfelgar, 


ac yn elynion i'r llywodraeth wladol. Act. 16. 20, 2l. Yr 


oedd yr athrawon Iuddewaidd yn Creta yn gystal ag eraill o'u 
cenedl, o'r golygiadau hyn, ac felly yn diystyru llywodraeth, yn 
cablu y rhai ag oedd mewn awdurdod, ac yn haeru na ddylai 
gwir addolwyr Duw, blygu nac ufuddhau ì swyddogion gwlad- 
ol, os byddent yn eilun-addolgar. Jud. 8. I'r diben, gan 
bynny, i wrthwynebu eu golygiadau cyfeiliornus, ac i amddiffyn 
y grefydd Gristionogol yn erbyn yr hyn ag oedd yn cael ei osod 
yn ei herbyn, y mae 'r Apostol yn gorchymmyn ymostyngiad i 
lywodraethwyr gwladol. Mae'r gair tywysogaethau yn arwyddo 
ymma y rhai hynny oeddynt yn blaenori mewn pethau gwladol 
yu ynys Creta, sef y swyddogion a'r penaethiaid perthynol i 


900 TITUS. PEN. 1II, 


Rufain, talaeth o'r hon ydoedd Creta y pryd hwn. Yr oedd 
gan y blaenoriaid hyn awdurdod, nid i ddywedyd wrth ddynion 
pa fodd y maent i gredu neu ymarferyd mewn pethau crefyddol, 
ond i wneuthur cyfreithiau i lywodraethu 'r deiliaid yn eu 
hachosion gwladol, i gospi troseddwyr o'r cyfreithiau hynny, ac 
i amddiffyn y rhai fyddont yn dioddef cam. Y mae bod yn 
ddarostyngedig i'r tywysogaethau a'r awdurdodau hyn, yn cyn- 
nwys addefiad o'u hawdurdod, ufudd-dod i'r hyn oll a orchym- 
mynant mewn perthynas i'r bywyd presennol, cyfrannu yn ddi- 
rwgnach tu ag at gynnal eu llywodraeth, a pheidio dywedyd 
dim yn anmharchus, neu yn gableddus am eu penderfyniadau, 
hyd yn nod pan na ellir eu calonnog gymmeradwyo a'u ham- 
ddiffyn. Mae'r gair sydd yn cael eì Gymreigio bod yn ufudd, 
yn arwyddo rhoddi ufudd-dod i flaenor. Yr oedd Titus ì 
gynghori y Cretiaid i roddi ufudd-dod i'w blaenoriaid mewn 
pethau gwladol, gyda pharodrwydd, ewyllysgarwch a dirag- 
yithrwydd, a bod yn barod i bob gweithred dda, sef pob gweithred 
rhesymmol fyddo yn cael ei orchymmyn gan y swyddog gwlad- 
ol, gan mai gweinidog Duw er daioni ydyw efe. Rhuf. 19. 1—4, 
1Pet.2.13,14. Nid yw y grefydd Gristionogol yn diddym- 
mu, cu yn cadarnhau llywodraeth wladol. 1Tim. 2. 1. 
Pen, 2.14 y 


2 Bod heb gablu neb, yn anymladdgar, yn 
dirion, gan ddangos pob addfwynder tu ag at 
bob dyn. 


Peth hollol anaddas mewn Cristionogion ydyw bod yn 
cablu neb. Mae byn yn cynnwys niweidio enw da un arall, 
melidithio swyddogion gwladol; a dywedyd yn ddrwg am 
gymmydogion. Nid oedd y Cretiaid crediniol i warthruddo 
neb, byd yn nod eu cymmydogion Paganaidd, nac luddewaidd, 
pa mor annuwiol yn eu bywyd, ac mor greulon tu ag attynt y 
byddent, Mat. 27.23. Marc 15. 29. Luc 23. 99. Act. 13. 
45. Mae bod yn anymladdgar yn arwyddo peidio bod yn gyn- 
henus, neu yn ddadleuger, ac ymgadw oddiwrth bob peth a 
fyddai yn achlysur ì anghydfod ac amrafael, yr byn sydd rinwedd 
ragorol, a buddiol er tangnefedd yn yr eglwys, y'mhlith gweini- 
dogion, ac y'mhlith cymmydogion. 1Tim.3.3, 2Tim.2.24. 
Mae'r gair a gyfieithir, yn dirion, yn arwyddo bod yn araf, yn 


PN. II[. TITUS. 801 


bwyllog, yn foneddigaidd, ac yn hynaws; bod yn barod i oddef 
cam yn hytrach nâ chymmeryd dïal, bod yn ddyn-gar, a llar- 
iaidd; ffurfio barn am eraill mewn modd pwyllog a diduedd, 
cyd-ymddwyn â'u gwendidau, bod yn barod i osod y lliw goreu 
ar bethau amheus, gadael i eraill gael eu ffordd, er mwyn tang- 
nefedd, mor belled ag y gellir gwneuthur hynny yn gydwybodol; 
bod yn foddlon i roddi i fynu gyfreithlon hawl mewn pethau o 
ychydig bwys, yn hytrach nag ymryson; peidio ymgynhyrfu a 
therfysgu pan yn cyfarfod ag ymddugiadau croes i ddisgwiliad- 
au, peidio digio o herwydd pethau nad ydynt ddim yn wirion- 
eddol ddrwg; bod yn ochelgar rhag ì ddigofaint droi yn gasineb, 
Mat. 5. Sa, a gofalu rhag bod yn hir yn ddig. Eph. 4. 26, 
iTim. 2.3. 1Pet 2.18. Phil.4.5. Y mae'n ddyledswydd 
ar Gristionogion ddangos pob addfwynder iu ag at bobdyn.. Mae 
hyn yn cynnwys bod y meddwl yn dawel, peidio rhoi tramgwydd, 
na bod yn rhybarod i gymmeryd tramgwydd; na byddo dyn 
ddim yn dangos ei hun fel un yn rhagori ar eraill, peidio ym- 
osod ar yr hwn a fyddo wedi colli ei le fel pe byddid yn llawen- 
hau wrth weled ei fod wedi cam-ymddwyn, peidio dannod iddo 
ei fai, na'i i wneuthur yn fwy nag ydyw, na'i gyhoeddi, ond dangos 
yspryd testuriol a maddeugar tu ag at bawb, Y mae gan Grist- 
ion lawer o annogaeth i fod yn addfwyn: Y mae hyn yn cael 
ei orchymmyn, Eph.4.2. lPet. 3. 4. y mae Duw yn dangos 
ei hun yn hwyrfrydig i ddigofaint, Joel 2. 13. y mae Crist yn 
addfwyn a gostyngedig o galon, Mat. 11. 98. 2 Cor. 10.1. 
1 Pet. 2. 23. y mae llawer o lygredd ynddo ef ei hun, ac y 
mae 'n agored fel eraill i brofedigaethau, Gal. 6.1. Y mae 
addfwynder yn un o ffrwythau'r Yspryd, Gal.5.22. y mae 
yn werthfawr ger bron Duw, 1 Pet. 9.4. ac y mae llawer o 
addewidion yn cael eu gwneuthur i'r rhai sydd yn feddiannol 
arno. Psal.37.11. 22.26. Esa. 29,19. 


3 Canys yr oeddym ninnau heíyd gynt yn 
annoethion, yn anufudd, yn cyfeiliorni, yn gwas- 
anaethu chwantau ac amryw feluswedd, gan fyw 
mewn drygioni a y: i8, du yy yn ddigobog yn 
casâu ein yaa? 


9 yn 


'Ymma y mae 'r Apostol yn Gwyn y'mlaen reswm dros ei 
bnd yn yr adnodau o'r blaen, oddiwrth yr ystyriaeth o'r hyn 
Lzxyrn V. I5 


$02 TITUS. PEN. IET. 


a fu Cristionogion unwaith. Y mae yn arfer rheswm cyffelyb 
mewn mannau eraill. 1 Cor. 6. 11.. Mae Duw yn fynych yn 
dwyn ar gof i'w bobl yr hyn a fuont unwaith. Deut. 9. 7. 
1Cor.12.2. Eph.2.1,2,11,12. Col.1.21. 3.7. Canys 
yr oeddym ninnau hefyd gynt yn annoethion. Y mae ystyriaeth 
o'u cyflwr gynt yn tueddu yn neillduol i gadw Cristionogion yn 
isel ger bron Duw, i beri iddynt ryfeddu amynedd Duw sydd 
wedi cyd-ymddwyn â'r fath greaduriaid, ìi ystyried mai digon 
yw 'r amser a aeth heibio o'r einioes i fyw yn ol ewyllys y 
cnawd, i fod yn ddiolchgar am estyniad trugaredd at y fath 
wrthryfelwyr, a bod yn fwy ymdrechgar a ig i ymddwyn 
bellach i ogeneddu 'r Arglwydd. Rhuf. 6. 17. Yr oeddynt 
wedi bod unwaith yn annoeihion. Mae'r gair am anncethion 
yn arwyddo y cyfryw nad ydynt yn defnyddio eu synwyrau neu 
eu rheswm i adnabod a deall y gwirionedd. _ Mae'n cael ei gyf- 
ieithu ynfydion, Luc 24. 25. sef rhai anneallus, a disynwyr. 
Mae'n arwyddo ymma rai sydd yn amddifaid o'r wybodaeth o 
wir grefydd. Mae bod yn anufudd yn arwyddo ymma bod yn 
anghrediniol ac yn gyndyn, bod heb ffydd, yr hyn yw 'r achos o 
anufudd-dod i'r gair, i Dduw, i'r gwirionedd, yn gwrthwynebu 
pregethiad y gwirionedd, heb oddef cael eu hennill i'w gydna- 
bod, megis y rhan fwyaf o'r Iuddewon. Rhuf. 11. 30. Gal. 3.1. 
Yn cyfeiliorni. Mae hyn yn arwyddo crwydro oddiar. y llwybr 
iawn, bod dan lywodraeth twyll a hudoliaeth, Esa. 53. 10. 
2Tim.3.13. 1Pet.2.25. a bod yn ganlynol yn gwyro oddiwrth 
uniondeb buchedd ac ymarferiad. Heb. 3.10. Mae chwant yn 
arwyddo pob dymuniad neu awydd aunghymmedrol sydd yn cyf- 
odi yn meddwl dyn oddiar ymddangosiad twyllodrus pethau 
allanol, megis cyfoeth, anrhydedd, harddwch, a'r cyffelyb. Y 
mae 'r chwantau hyn yn deilliaw oddiwrth anian lygredig, ac yn 
cynnwys dymuniadau beilchion, dymuniadau llidiog, maleisus, 
ymddialgar, cybyddlyd, ac anllad. Mae gwasanaethu 'r chwant- 
au hyn yn cynnwys ufuddhau iddynt, Rhuf. 6. 12. bod yn 
weision i bechod, bod yn hollol dan lywodraeth anian lygredig, 
a gwneuthur pob peth yn ol tueddiad nwydau pechadurus. 
Rhuf. 6. 17. Ioan 8. 34. Y mae amryw feluswedd yn cynnwys 
diogi, godineb, glythineb, meddwdod a'r cyffelyb ; ac yn ar- 
. wyddo fod dyn cyn ei ddychweliad yn gaethwas i liosogrwydd 
ac amrywiaeth o chwantau pechadurus. Iago 4.1,3. 2Pet. 
2.18 Yn byw mewn drygioni a chenfgen. Y mae drygioni 


PN. IIf. TITUS. 605 


yn arwyddo dymuniad i wneuthur drwg neu niwed i un arall, 
Rhuf. 1. 29. ac y mae cenfigen yn arwyddo'r meddwl anes- 
mwyth a grwgnachlyd y mae dyn yn ei feddiannu wrth ganfod 
cysur a llwyddiant ei gyd-greaduriaid. Y mae bod yn ddigasog 
yn arwyddo bod yn wrthddrychau casineb anghyffredin, cyffelyb i 
gasineb yr uffernolion. Y mae pechaduriaid cyn eu troedigaeth 
gan ras Duw, yn casâu eu gilydd, yn erlid eu gilydd oddiar gas- 
ineb eithaf, yn llawn creulondeb tu ag at eu gilydd megis bwyst- 
filod rheibus, gan lwyr anghofio bod yn faddeugar a chyd- 
ddwyn â'u gilydd. 


4 Eithr pan ymddangosodd daioni a chariad 
Duw ein Hachubwr tu ag at ddyn, 


Gwedi sylwi ar y cyflwr ag oedd Cristionogion gynt ynddo, 
Adn. 3. y mae'r Apostol, i'r diben ymhellach i annog i ym- 
ddugiad addas i'r efengyl, yn cyfeirio at eu cyflwr presennol. 
Mae daioni Duw yn arwyddo naill ai ei diriondeb a'i ewyllys da, 
oddiar yr hyn y mae yn barod i wneuthur lles i'w greaduriaid, 
yn attal ei lid ac yn cyd-ymddwyn â phechaduriaid, Rhuf. 2. 4. 
neu y mae'n arwyddo y bendithion hynny sydd yn dyfod oddi- 
wrth ddaioni Duw, yr hyn mae'n debyg a olygir ymma. Y 
mae et gariad lu ag aí ddyn yn arwyddo yr un peth, y naill air 
yn cael ei arfer i egluro'r llall, a'r adnod i'w darllen fel hyn, 
Eithr pan ymddangosodd daioni, sef cariad Dww iu ag at ddyn. 
Fe ddichon fod yr Apostol yn golygu, yn y geiriau, y grefydd 
neu 'r athrawiaeth Gristionogol, ynghyd â'r holl betbau da y 
mae'r efengyl yn eu cynnyg i ni, y rhai ydynt yn effeithiau god- 
idog o ddaioni a dyn-garwch Duw. Pen. 2.11,13. Mae Duw 
' Dad yn cael ei alw yn Achubwr ìi arwyddo mai ei gariad 
tadol tu ag at ddyn a barodd iddo ddanfon ei Fab i achub 
pechadur, ac i gyflawnu 'r holl bethau angenrheidiol er iechyd- 
wriaeth. Gwel Pen. 2. 10. i 


5 Nid o weithredoedd eyíîawnder y rhai a 
wnaethom ni, eithr yn ol ei drugaredd yr achub- 
odd efe nyni, trwy olchiad yr adenedigaeth, ac 
adnewyddiad yr Yspryd Glân; 


Rhag i neb briodoli iechydwriaeth dyn i'r hyn ni ddyl, y 


$04 TITUS. PEN. 1II. 


mae'r Apostol yn dywedyd, Nid o weithredoedd cyfiawnder y 
rhai a wnaethom ni. Nid ein gweithredoedd yw'r achos o'n hiach-- 
awdwriaeth. Nid oedd gan y Cenhedloedd ddim gweithredoedd 
i'w cymmeradwyo ger bron Duw, gan eu bod yn ymroddi i bob 
math o bechod. Rhuf.1. 18—$34. _ Nid oedd gan yr Iuddewon, 
gan mor bell oeddynt oddiwrth atteb i fynu i'w breintiau, ddim 
gweithredoedd i'w cyfiawnhau. Rhuf. 2. 3. Y mae gweith- 
redoedd y dyn diailenedig yn tarddu oll oddiar anian lygred- 
iz, ac felly ni allant fod yn gymmeradwy gan Dduw; ac y 
mae gweithredoedd duwiolion yn effeithiau gras, ac nid yn achos 
o hono; ac heblaw hynny y maent yn anmherffaith, ac felly 
ni allant fed yn achos haeddiannol o iechydwriaeth. Cydmar. 
»>'Tim. 1. 9. Gwel hefyd Rhuf. 2. 20, 28... Mae 1irugaredd 
Duw yn arwyddo 'r amlygiad o'i ewyllys da tu ag at. y rhai nad 
ydynt wedi ei haeddu, ac yn neillduol tu ag at y rhai sydd wedi 
haeddu digofaint a chosp. Y mae yn cynnwys cyfranniad o 
faddeuant, a bendithion eraill, i rai sydd wedi bod yn euog o 
bechod, wedi troseddu ei ddeddf anfeidrol sanctaidd, wedi ei 
aunog i ddigofaint, ac wedi colli pob hawl i un rhyw fendith 
dymmorol neu ysprydol. Y mae Duw 'yn ol eî drugaredd. wedi 
achub eì bobl. Ŷ mae wedi eu symmud o dywyllwch i oleuni, 
wedi eu gwaredu rhag' y llid a fydd, 1 Thess. 1. 10. wedi eu 
dwyn o dan lywodraeth pechod, a'u dwyn i gael hawl i bob 
bendith sy dd yn Nghrist. Eph.?2.5,8. Mae yr Apostol yn dy- 
wedyd fod Duw yn achub rwy olchiad yr adenedigaeth, ac ad- 
newyddiad yr Yspryd Glân. Mae'r gair palingenesia sydd yn, 
cael ei gyfieithu ymma, ac yn Mat. 19.28. adenedigaeth, yn ar- 
wyddo pob adferiad nodedic o un rhyn beth i'm gyflwr cyntefin 
neu ddechreuol. Felly mae'r gair yn cael ei arfer gan Ysgrifen- 
wyr Groegaidd i osod allan adferiad y ddaearen yn amser gwan- 
WN. pan y bydd yn cyfnewid ei dull, ac megis yn dadebru o 
wsg y gauaf. Yr oedd y Stoiciaid yn arfer y gair am adferiad 
Gyn Wi gyflwr gwell. Yn y Testament newydd y mae'n 
arwyddo cyfnewidiad yr holl ddyn, gwellhad yr ymarferiad, ac 
ymwrthodiad o hen. ymrwymiadau, amcanion ac arferion, Pan y 
mae pechadur yn cael ei aileni, nid yw sylwedd yr enaid a'r cyn- 
neddfau naturiol yn cael eu cyfnewid, ac nid cyfnewidiad am- 
gslchiadoÌ a feddylir wrth adenedigaeth, neu enw newydd, ond | 
creadur newydd, a dyn newydd, calon newydd,ac yspryd newydd. 
Eph. 26:26. 2Cor. 5, 17. Gal. 6.15. Eph. 4. 22—24. Psal. 


PEN, I1I, TITUS. $05 


ôl. i0, Rhuf. 12.2. Y mae yn cynnwys golygiadau newydd 
am Dduw, 2 Cor. 4. 6. Job 42. 5. am ddyn, Job 42. 6. am 
Gyfryngwr, Can.5.10. Ioan 1.14. 1Cor,1.30. am fyd arall, 
mewn cydmariaeth â'r byd presennol, Esa. 40, 17. 2Cor. 
4.18. ac 2m y ffordd iddedwyddwch. Jer.2.13. Esa,44,30, 
1Pet.2.2. Y mae ydyn ailenedig yn caru gwrthddrychau gwa- 
hanol i'r hyn ag oedd efe yn eu caru o'r blaen, Eph. 6. 24, 
lloan 5.1. Rhuf. ô. 5. yn casâu gwrtbddrychau gwahanol, 
Psal. 119. 104, 113,115. yu ymlawenhau mewn gwrthddrychau 
eraill, Psal. 43. 4. Phil. 3. 3. Psal. 84. 1, 10. 122. 1. ac yn 
ymddiried mewn gwrthddrychau gwabanol, , 1Pet.1.3,4. Mat. 
6.20. Y mae'r adenedigaeth ymma yn hollol angenrheidiol, 
Y mae dyn wrth natur yn farw mewn pechod a chamwedd; 
Eph. 2. 1, heb ailenedigaeth nis gall dyn fwynhau bendithion 
yr iechydwriaeth. Ioan 3. 3. Y mae yr Ysgrythyr yn priodoli . 
y cyfnewidiad hwn i Dduw yn fynych, ac y mae yn cael ei 
addaw ganddo. Psal110.3. Ezee. 36.27. Heb. 8. 10. Ioan 
1.13. Íagol.18. Y mae rhai yn cael eu haileni yn eu ba- 
bandod, Psal.8.2. rhai mewn ieuengctid, ac ychydig mewn hen 
ddyddiau, yn ol trefniadau dwyfol ras, Y mae'r gair sydd yn 
cael ei gyfieithu golchiad yn cael ei gyfieithu golchfa, yn Eph. 5. 
26. Y mae'n arwyddo yn briodol, llestr â ymolehi ynddo, careg 
neu moe. Gwel Exod. 30. 18.. Mae^n arwyddo hefyd y dwfr 
yn y llestr, a'r weithred o olchi neu lanhau. Y mae 'r 
Apostol yn cyfeirio at yr ordinhad o fedydd, trwy yr hon yr 
ydym yn cael ein haileni mewn ystyr allanol a gweledig, a'r hon 
sydd arwydd o adenedigaeth ysprydol a thumewnol. ; Ioan 8.5... 
Nid am fod bedydd dwfr yn gwneuthur un cyfnewidiad yn 
natur y bedyddiedig, ond ei fod yn arwyddocâd o lanhad yr 
enaid oddiwrth halogrwydd. Act. 22. 16. Y mae bedydd 
hefyd yn cael ei alw golchiad yr adenedigaeth, o herwydd ei fod 
yn gosod y bedyddiedig dan rwymau i gyfnewidiad. bywyd a 
gwellhad ymarferiad, ac am ein bod trwy fedydd ,yn cael ein 
derbyn i berthynas pewydd a chymdeithas newydd, sef eglwys 
Crist. Y mae'r gair adnewyddiad o'r un arwyddocâd yn agos 
a'r gair adgenhedliad, neu adeneaigae!h, ac y mae 'r naill air yn 
egluro y llall. Y mae bedydd yn gosod allan adnewyddiad yn 
gystal ag adenedigaeth, ac y mae adenedigaeth fel adnewydd- ,, 
iad yn effaith yr un Yspryd, sef yr Yspryd : Glân, Ioan 93. 5. 
Rhuf. 12. 2. Col, 2. 12. 


866 TITUS, P&N., 1IF, 


6 Yr hwn a dywalltodd efe arnom ni yn 
helaeth, trwy Iesu Grist ein Hiachawdwr : 


Gwedi sôn yn Adn. 5. am waith yr Yspryd Glân yn ad- 
genhedlu ac yn adnewyddu pechaduriaid, y mae 'r Apostol ymma 
yn sylwi ar y modd y mae doniau a grasusau 'r Yspryd yn cael 
eu cyfrannu: Yr hwn a dywalltodd efe arnom ni yn helaeth. Yr 
oedd Duw wedi addaw tywallt ei Yspryd ar had Jacob a'i fen- 
dith ar ei hiliogaeth, Esa. 44. 2. a'i Yspryd ar bob cnawd, 
Joel 2. 206. yr hyn a gafodd ei gyflawnu i fesur neillduol ar 
ddydd y Pentecost, pan ddisgynodd yr Yspryd ar yr Apostol- 
ion. Act. 2. 16, 17, 18, 339. Y mae yr ymadrodd yn cyn- 
nwys cyffelybiaeth wedi ei chymmeryd oddiwrth dywalltiad 
dyfroedd, i'r hyn y mae'r Yspryd Glân yn ei ddoniau yn cael 
ei fynych gydmaru yn yr Ysgrythyrau, ac y mae'r un peth yn 
cael ei arwyddocâu mewn modd nodedig trwy dywalltiad dwfr 
ar y bedyddiedig yn yr ordinhad o fedydd. Mae'n ddiddadl 
fod iywallliad yr Yspryd a bedydd yr Yspryd yn arwyddo yr 
un peth, Cydmar. Act.10.44,45. a Pen. 11. 15, 16. Mat. 3. 
11. Gwel hefyd Diar. 1. 23. Zec. 12, 10. Ezec. 96. 25. 
Ioan 3. 5. Y mae doniau yr Yspryd yn cael eu cyfrannu yn 
helaeth, neu yn oludog, ev mai nid i'r un gradd y mae'r Yspryd 
yn cael ei roi i bawb o bobl Dduw, Cafodd ei roi i Grist nid 
wrth fesur, cafodd ei roddi i'r Apostolion yn helaeth iawn, ac 
y mae yn cael ei roddi i bob un o'r duwiolion i raddau mwy o 
lawer nag y maent yn haeddu. Trwy fesu Grist ein Hiachawd- 
wr y mae'r Yspryd Glân yn cacl ci gyfrannu i bechadur, Efe 
sydd wedi pwrcasu 'r fendith, mewn canlyniad i'w eiriolaeth y 
mae'n cael ei gyfrannu, ac efe sydd yn ei ddanfon i'r byd i ads 
newyddu pechaduriaid, 


7 Fel, gwedi ein cyfiawnhâu trwy ei ras ef, 
y'n gwneid yn etifeddion yn ol gobaith bywyd 
tragywyddol, 


Nid yw iechydwriaeth pechadur yn gyflawn heb iddo gael 
ei gyfiawnhau trwy ras Duw. Mae'r gair cyfeawnhau yn ar- 
wyddo cyhoeddi un yn gyfiawn, cyfrif, neu amlygu bod 
un yn gyfiawn. Job 13. 19, Êsa. 5. 23. Luc 10. 29. 
16, 15. Y mae'r gair yn cael ei arfer mewn cyferbyniad i 


PEN, IH, TITUS, $07 


gondemniad. Diar. 7. 15. Rhuf. 5. 16. 8. 33. Dywedir 
fod Duw yn cael ei gyfiawnhau. Psal. 51.4. Luc 7.29. Mae 
cyfiawnhad yn cynnwys rhyddhad oddiwrth y gosp ddyledus i 
bechod, maddeuant o droseddiadau, a bod yn gyfrannog o 
ewyllys da Duw a'r bendithion sydd yn yr efengyl. 92 Cor. 5. 
19,21. Rhuf.4.6,7. 5.17,18. Y mae pechadur yn cael ei 
gyfiawnhau irwy ei ras ef, sef Duw, nid gyda golwg ar un rhin- 
wedd ynddo ei hun, fel yr achos haeddiannol o hynny. Y mae 
ei gyfiawnhad yn tarddu oddiar ewyllys da a phen-arglwydd- 
iaethol Duw, fel y dechreuol ffynnon a'r cynnyrfiol achos, ac 
nid oddiar un hawddgarwch yn mherson, nac un ardderchawg- 
rwydd yn ngweithredoedd yr hwn sydd yn cael ei gyfiawnhau. 
Rhuf. 5. 6, 10... O ras y mae rhai yn cael eu cyfiawnhau pan 
mae eraill yn cael eu cospi; nid oes dim yn cael ei ofyn oddi- 
wrth y rhai a gyfiawnheir, ond iddynt dderbyn cyfiawnder, 
Rhuf. 5. 17. a rhodd Duw yw'r ffydd trwy'r hon y mae dyn 
yn derbyn cyfiawnder. Eph, 2.8. Ar yr un pryd ni ddylid 
meddwl, am fod cyfiawnhad trwy ras, fod gweithredoedd da yn 
afreidiol, gan fod yr Apostol yn dywedyd, yn Pen. 2. 12. fod 
yr efengyl yn ein dysgu i fyw yn sobr, yn gyfiawn ac yn dduw- 
iol yn y byd sydd yr awr hon. Mewn canlyniad i gyfiawnhad 
trwy ras, y mae duwiolion yn cael eu gwneuthur yn etifeddion yn 
ol gobaith bywyd tragywyddol. Fel eiifeddion y mae ganddynt 
hawl i fendithion tra ardderchog: Mae'r ddaear yn etifedd- 
iaeth iddynt, Mat. 5.5. gras y bywyd, 1Pet.3.7. y cyfiawn- 
der sydd o ffydd, Heb. 11.7. iechydwriaeth, Heb. 1. 14. yr 
addewid, Heb. 6. 17. y deyrnas, Iago 2. 5, Mat. 25. 34. ïe 
y mae pob peth yn eiddoiddynt. 1Cor. 9.21, 22. Y maent 
yn etifeddion i Dduw a chyd-etifeddion â Christ. Rhuf. 8. 17. 
Fe ddichon fod trefn y geiriau ìi fod fel hyn, etifeddion bywyd 
tragywyddol yn ol gobaith. Mae 'n ddiddadl fod credinwyr yn 
etifeddion bywyd tragywyddol yn y byd hwn, ond nid ydynt 
mewn cyflawn fwynhad o'u hetifeddiaeth etto, ond megis plant 
dan oed, eithr y maent yn disgwyl neu'n gobeithio, a thrwy 
obaith yn cael eu hiachâu. Gwel Rhuf. 8. 24. Gal. 3. 29. 4, 
1,2. Cydmar. Pen, 1, 2. 


8 Gwir yw y gair, ac am y pethau hyn yr 
ewyllysiwn i ti fod yn daer, fel y byddo i'r sawl a 
gredasant i Dduw ofalu a'r flaenori mewn gweith- 


808 TITUS. PEN. IL 


redoedd da. Y pethau hyn sydd dda a buddiol 
i ddynion. 


Ar ol sôn fod dynion yn cael eu cyfiawnhau frwy ras, ac 
felly yn cael eu gwneuthur yn etifeddion, y mae'r Apostol yn 
dywedyd, Gwir yw'r gair. Fe all yr ymadrodd fod yn cyf- 
eirio at yr byn a ddywedwyd o'r blaen neu'r byn a ganlyr, 
megis yn 1Tim, 1,15. 3.1. 4.9. 2Tim. 2. 11, Yr oedd 
cyfiawnhad pechadur, fel ag yr oedd wedi cael eì osod ar lawr 
gan yr Apostol, yn wirionedd diambeuol ac o'r pwys mwyaf. 
Yr oedd y gwirionedd mewn perthynas i hawl credinwyr i bob 
bendith yn dra chysurus, ac yn dra theilwng o ystyriaeth Crist- 
ionogion. Oddiar hyn y mae'r Apostol yn dywedyd ymhell- 
ach, wrth Titus, 4c am y pethau hyn yr ewyllysiwn'i li fod yn 
daer. Yr oedd ìi fod yn ddiwyd ì draddodi, i gadarnhau ac. 
amddiffyn y gwahanol bethau ag oedd yr Apostol wedi eu gosod 
o'i flaen yn y Llythyr hwn, mewn perthynas 1 ddyledswyddau 
gweinidogion, hynaf-gwyr, hynaf-wragedd, gwragedd ieuaingc, 
gwyr ieuaingc, llywodraethwyr a deiliaid, meistraid a gweision, 
ac yn neillduol yr athrawiaethau sylfaenol y grefydd Gristion- 
ogol yn yr adnodau blaenorol, sef adnewyddiad: pechadur 
trwy'r Yspryd. Glân, a'i gyfiawnhad trwy ras Duw. Yr oedd i 
wneuthur byn fel y byddo i'r sawl a gredasant â Dduw ofalu a'r 
flaenori mewn gweithredoedd da. Mewn perthynas i weithred- 
oedd da, gwel Pen. 1.16. 2.7,14. Adn.1. Cyfieithiad lly- 
tbyrenol y geiriau ydyw, bod yn flaenoriaid ar weithredoedd da, 
hynny yw, eu hymarferyd, bod yn siampl o weithredoedd da i 
eraill, annog eraill i weithredoedd da, yn erbyn y rhai a ddy- 
wedant yn ddiystyrllyd am danynt. Mae gofalu ìi flaenori 
mewn gweithredoedd da, yn cynnwys dymuniad didwyll i gyd- 
ymffurfio ag ewyllys yr Arglwydd, ymarferyd â phob moddion 
tu ag at hynny, ac yudrech llafurus a pbarhaus i ryngu bodd 
Duw. Mae y rhai a gredasant i Dduw dan rwymau neillduol 
i flaenorì mewn gweithredoedd da. Hwy ddylent fod yn debyg 
i'w Tad yr bwn sydd yn y nefoedd, Mat. 5. 45, maent wedi 
eu creu yn Nghrist Iesu i weithredoedd da, Eph. 2.10. y maent 
trwy wnenthur daioni I ostegu anwybodaeth dynion ffolion, 
1Pet.2. 15. i beidio bod na segur na diffrwyth yn ngwaith a 
gwybodaeth yr Arglŵydd, 1Cor.15. 58. 2 Pet. 1. 8. pêidio 
diffygio yn gwneutìiur daioni, Gal. G 9. ac y maent wedi eu 


PEN. HI, TITUS, 809 


galw nid i aflendid, ond i sancteiddrwydd, ì Thess, 4. 7. 
Eph.4.1. Col.1.10. Phil,1.27. I ddangos rhesymmoldeb 
yr hyn oedd efe yn sôn am dano, y mae'r Apostol yn dywedyd, 
Y pethau hyn sydd dda a buddiol i ddynion. Yr oedd yr hyn 
ag oedd Titusi osod o flaen y Cretiaid, yn ol cyfarwyddiadau 'r 
Apostol, yn dda; hynny yw, yn anrhydeddus, yn unol ag 
ewyllys Duw, yn ddymunol, ac yn gymmeradwy gan Dduw, 
1Tim. 2.93. Yr oedd y pethau hyn, yn enwedig y gweithred- 
oedd da a soniasai yr Apostol am danynt, yn fuddiol î ddynion, 
nid fel y pethau a grybwyllir yn yr adnod ganlynol, yrhai yd- 
ynt anfuddiol ac ofer; ond yr oeddynt yn dwyn gwir elw i amar 
ion, ac yn eu gwneuthur yn ddedwydd a chysurus, 1'Tim.4 

8. 2Tim, 3.16. Dylai gweinidog yr efengyl amcanu bob am- 
seri fod yn fuddiol yn ei weinidogaeth. 


9 Eithr gochel gwestiynau ffol, ac achau, a 
chynhennau, ac ymrysonau ynghylch y ddeddf; 
canys anfuddiol ydynt ac ofer. 


Mewn cyferbyniad i'r pethau da a buddiol, yn Adn. 8. y 
mae 'Titus ymma yn cael êi gynghori i ochelyd cwestiynau ffol, 
ac achau, a chynhennau, ac ymrysonau ynghylch y ddeddf. Yr 
oedd gan yr athrawon Iuddewaidd amryw o byngciau ffol, ac 
ymofyniadau disynwyr, y rhai fyddent yn eu gosod o flaen y 
gwrandawyr, i'w dyrysu, a'u rhwystro ìi gredu'r efengyl. Yr 
oedd y cwestiynau ymma yn aml yngbylch rhyw achau a haerent 
fod yn dyfod yn llinachol oddiwrth Abraham, ond rhai an- 
orphen oeddynt, diles ac anwireddus. Cydmar. 1 Tim. 1. 4. 
Yr oedd llawer o gynnen yn gyssylltedig â'r pethau hyn. Yr 
oedd eu pleidwyr yn angbyttuno â'u gilydd, yn ymrafaelio, ac 
'yn benben â'u gilydd, y naill yn haeru fel byn, a'r Mall yn 
haeru fel arall, Wrth yr ymrysonau ynghylch y ddeddf y medd- 
ylir y dadleuon hynny ynghylch rhinwedd ac angenrheidrwydd 
ufudd-dod i'r ddeddf fel ammod iechydwriaeth, y rhai oedd 
yr athrawon Iuddewaidd yn Creta yn cyfodi ac yn dal i fynu yn 
ffyrnig ìawn yn erbyn yr holl raì bynny a ddalient mai trefn yr 
efengyl oedd trefn iechydwriaeth dyn. Cydmar. 1 Tim. 4.7. 
G.4. 2Tim. 2. 23. Yr oedd 'Titus î ochelyd y petliau hyn, i'w 
'gwrthwynebu, i osod ei wyneb yn hollol, yn erbyn y fath arfer- 
ion, peidio eu cefnogi yn y mesur lleiaf, ond dangos Y mawr 

Lrwyrn V. K 


8:9 TITUS, PN, iIT, 


ddrwg a'r nìwed o ddal ar y eyfryw bethau; eanys anfuddiol 
ydynt ac ofer. Nid oeddynt o un lles tymhorol neu ysprydol, 
nid oedd tuedd ynddynt i ddwyn dynion i gynnyddu mewn 
gras a gwybodaeth, yr oedd amser a llafur yn cael eu colli heb 
un diben da yn cael ei atteb, ac yr oedd pethau eraill o dragy- 
wyddol bwys yn cael eu hesgeuluso, a'u camddefnyddio. 


10 Gochel y dyn a fyddo NARHU wedi un ae 
ail rybudd: 


Mae 'r gaìr heretie yn arwyddo dyn pleidgar, ymryson-gar, 
parod i ymrannu, un fyddo yn llettya golygiadau cyfeiliornus, 
eroes i'r grefydd Gristionogol, a niweidiol, ac a fyddo yn eu 
hamddiífyn ac yn ymgeisio i'w lledaenu. Gwel 1 Cor. 11. 19. 
Gal.5.20, Y mae'r Apostol yn cynghori Titus ì cchelyd y 
cyíryw un, wcdi un ac ail rybudd. _ Os byddai yn parhau o'r un 
yspryd a golygiadau, ac yn ymegnïo i greu pleidiau yn yr 
eglwys, wedi iddo gael ei geryddu y naill dro ar ol y llall, a'i 
rybuddio o'r enbydrwydd yr oedd yn agored iddo, a'r niwed 
yr oedd yn debyg i wneuthur, fe fyddai Titus dan angenrheid- 
rwydd i fod ar ei wiliadwriaeth yn ei erbyn, a pheidio ymgyf- 
eillachu ag ef mewn un ystyr grefyddol. Neu fe ddichon fod 
y geiriau yn arwyddo fod y fath un i gael ei dorri allan o'r fath 
gymdeithas. Mae 'r gair yn cael ei gyfieithu gwrthod, yn 
Heb. 12. 25. 


11 Gan wybod fod y cyfryw un wedi ei ŵyr- 
droi, ac yn pechu, gan fod yn ei ddamnio ei 
hunan. 


Fel rheswm am ymddwyn tu ag at yr un a fyddai Heretic, 
Adu, 10. y mae'r Apostol yn dywedyd, Gun wybod fod y cyf- 
ryw un wedi ei ŵyrdroi. Yr oedd yn ofynol i Titus wybod fod 
y fath un yn haeddu cerydd, a pheidio ymddwyn yn y fath fodd 
tu ag at neb heb yn gyntaf gael boddlonrwydd fod ei ymddug- 
iad yn galw am hynny. Yr oedd i fod yn sicr fod y fath un 
wedi eì ŵyrdroi, bynny yw, wedi gŵyro oddiwrth y gwirionedd, 
wedi cyfeiliorni o ran y ffydd, ac yn halogedig ei gydwybod, 
1Tim.1.6,19. 2Tim.2 19. Pen.l.15. wedi gŵyro oddi- 
wrth ffydd, gobaith yr efengyl, a phob peth da, i'r fath raddau, 
fel nad oes gobaith am ei adferiad; fel adeilad wedi dirywio 
gymmaint nad oes modd i'w adgyweirio; wedi ymadael â ffordd 


PN. ír, TITUS, aii 


eyfiawnder i gerdded yn ffordd Cain, ac wedi ei lithio twy dwyll 


gwobr Balaam. Jud.11. Y mae y cyfryw un nid yn unig yn 
eyfeiliorni, ond hefyd yn pechu, trwy eì fod yn ymdrechu yn 
gyndyn i ledaenu ei gyfeiliornadau, a thrwy ei fod yn ei ddamnio 
eì hunan. Y mae y cyfryw yn euog-farnu ei hunan trwy 
wneuthur yr hyn y mae wedi cael ei rybuddio o'u plegid, trwy 
ei fod yn parhau yn eì gyndynrwydd, yn gwrthod gwrando âr 
gynghorion, yn cael ei farnu o'i enau ei hun, trwy fod ei 
eiriau ei bun yn brawf digonol yn ei erbyn; ac hefyd y mae 
yn dwyn arno eì hunan y gosp honno ag y mae'r eglwys dan 
yr angenrheidrwydd o'i gweinyddu trwy ei dorri allan o'u plith. 
.Y mae esgymmundod eglwysig yn rhyw beth tebyg i ddamned- 
igaeth, yr hyn y mae dyn cyndyn, pleidgar, a chyfeiliornus yn 
ei ddwyn arno ei hun, Fe ddichon fod y geiriau yn arwyddo 
un fyddo yn gyndyn yn groes i'w gydwybod, 


12 Pan ddanfonwyf Artemas atíat, neu Ty- 
ehicus, bydd ddyfal i ddyfod attafi Nicopolis: 
eanys yno yr arfaethais auafu. 


Yn niwedd-ei Lythyr y mae'r Apostol yn myned rhagddo 
i roi rhai cyfarwyddiadau mwy neillduol mewn perthynas i Titus 
a rhai o'i gyfeillion. Nid oes hanes am Artemas yn un man yn 
y Testament newydd ond ymma. Mae'n debyg ei fod yn ddyn 
cyfrifol a pharchus gan yr Apostol, onitê ni buasai yn ei ddan- 
fon ar y fath neges. Mae mynych sôn am Tychicus mewn 
mannau eraill, Gwel Act.20.4. Eph.6.21. Col.4.7. 2Tim. 
4.12. Yr oedd Artemas neu Tichycus yn eael ei ddanfon i 
Creta i fod yno yn absennoldeb Titus, i gadw ei le, gan nad 


oedd yr Apostol yn golygu mai addas oedd gadael yreglwysi 


' yn amddifaid yn yr ynys honno, heb ryw un neillduol i ofala 


am danynt. Yn y cyfamser yr oedd Titus i fod yn ddyfal i 


ddyfod atto i Nicopolis.. Nid hawdd penderfynu pa Ie yn neilî- 
duol a feddylir ymma wrth Nicopolis.. Arwyddocâd yr enw 
ydyw dinas y fuddugoliaeth. Yr oedd amryw ddinasoedd o'r enw 
hwn. Yr oedd un yn Cilicia, yr hon a gawsai ei henw mewn 
canlyniad i fuddugoliaeth Alecsander Fawr ar Darius brenhin 
y Persiaid; un arall yn Armenia, lle gorchfygwyd Mithridates 
brenhin Pontus, a Tigranes brenhin Armenia, gan Pompey y 
Mywydd Rhufeinig; un arall yn Epirus, yr lion a gawsai ei had- 


z 


Uu 





$12 TITUS. PEN. 115, 


eiladu gan Augustus Cesar, mewn coffadwriaeth o'r fuddugol- 
iaeth a ynnillodd efe ar Marc Antony, a Cleopatra, brenhines yr 
Aipht; un arall yn Thracia ar yr afon Nessus, yn agos ì fynydd 
Emum, yr hon a gawsai. ei hadeiladu gan 'Tragan yr ymerawd- 
wr Rhufeinig; ac un arall yn Macedonia. Mae'n debygol mai 
naill ai y ddinas yn Thracia, neu Macedonia, a feddylir wrth y 
.Nicopolis yn y testun, er fod rhai yn ei gosod yn Epirus. Pa 
le bynnag oedd y fan, yr oedd yr Apostol wedi arfaethu gauafu 
gno. Fe allai fod drws agored yn ymgynnyg i bregethu'r 
efengyl yno; a thra byddai yn aros am Titus, yr oedd yr Apos- 
tol yn meddwl y gallai efe wneuthur lles yno, yn enwedig ar ol 
ì Titus ddyfod aíto, Act. 20. 3. 


13 Hebrwng Zenas y cyfreithiwr, ac Apolos, 
yn ddiwyd; fal, na byddo arnynt eisiau dim, 


Nid oes sôn am Zenas ond yn yr adnod hon. Gelwir ef 
yn gyfreithiwr am ei fod o'r alwedigaeth honno gynt, yn mhlith 
yr Iuddewon. Gwel Mat. 22. 35. Luc 7. 30. Mae sôn am 
Apolos mewn mannau eraill. Act. 18. 24. 1Cor. 9. 6. 
luddew o Alecsandria ydoedd, ac yn wr ymadroddus a chadarn 
yn yr Ysgrythyrau, Y mae'n debygol fod Zenas ac Apolos i 
ddyfod trwy Creta ar eu taith at yr Apostol, ac am hynny y 
mae'n dymuno ar 'Titus i'w hebrwng yn ddiwyd; fel na byddai 
arnynt eisiau dim; sef i ofalu ar iddynt gael y cyfryw bethau a 
fyddent yn sefyll mewn angen o honynt ar eu taith, fel na byddai 
iddynt gael eu hattal i ddyfod y'mlaen. 


14 A dysged yr eiddom ninnau flaenori mewn 
We WU gweithredoedd da i aH ADU DU fel na Dyu 


* 


a ent yn ddiffrwyth, 


Wrth yr eiddom ninnau y meddylir y Cristionogion oeddynt 


A 
2 


” .yn ynys Creta gyda Titus. Yr oedd y rhai hyn i ddysgu $ 


Jlaenori, mewn gweithredoedd da â angenrheidiau. Mewn perth- 
ynas i flaenori mewn gweithredoedd da, gwel Adn. 8. Ond fe 


: ddichon fod y geiriau yn golygu ymma ymroddi i alwedigaethau 
“ cyfrifol ac anrhydeddus, mewn pethau bydol, fel y gallont gael 


yr hyn sydd angenrheidiol iddynt eu hunain, megis ymborth a 
dillad, yr hyn mae natur yn ofyn, ac hefyd fel y gallont gael 
rhyw-beth i'w gyfrannu at angenrheidiau 'r eglwys, yr hyn yw 


PEN, III, TITUS, 918 


eu rhesymmol wasanaeth, Gwel Act. 20. 94. Rhuf. 12, 13, 
Phil. 2. 25. 4.16. 1Tim. 6.8. Yr oeddynti ddilyn gorch- 
wylion cyfrifol, i gyfrannu at eu cyfreidiau eu hunain a chyfreid- 
iau 'r saint, fel na byddont yn ddiffrwyth. Yr oeddynt i ochel- 
yd yspryd segurllyd mewn pethau tymhorol, gan fod hynny yn 
ddifudd iawn iddynt eu hunain, ac i'r wladwriaeth, yn rhoi 
achlysur i elynion crefydd i gablu 'r efengyl; byddent drwy 
hynny yn ddifudd hefyd i'r brodyr, i'r tlodion, a gweinidogion 
yr eglwys, y rhai y dylent eu cynnorthwyo â'u meddiannau, 
ond yr hyn nis gallent os byddent yn ddiymdrech a dilafur 
,mewn ystyr dymhorol. 


15 Y mae yr holl rai sydd gyd â mi yn dy 
annerch. Annerch y rhai sydd yn ein caru ni 
yn yífydd. Gras fyddo gyd â chwioll.. Amên, 


Yr oedd cyfeillion a chynnorthwywyr yr Apostol, y rhai 
oeddynt gydag ef pan ysgrifennodd y Llythyr hwn, yn annerch 
Titus, yn dymuno llwyddiant a chysur iddo yn y modd mwyaf 
caredig, Wrth fod yr Apostol yn dywedyd, Annerch y rhai 
sydd yn ein caru ni yn y ffydd, yr oedd yn golygu fod rhai yn 
Creta nad oeddynt yn ei garu ef na'i frodyr, ond yn casâu ac 
yn gwrthwynebu eu golygiadau. Y mae cariad yn gyssylltiedig 
â ffydd, ac yn tarddu oddiwrth y gras hwn, 1 Tim. l. 6. ac y 
mae fîydd yn gweithio, trwy gariad; neu fe ddichon fod y gair 
yn i'w ddarllen ar gyfrif. Mae Cristionogion yn caru eu gil- 
ydd ar gyfrif y ffydd sydd yn y naill a'r llall o honynt. I ben- 
derfynu, y mae'r Apostol yn dywedyd, Gras fyddo gyda chwi 
oll. Amen. Y mae Gras ymma yn arwyddo ffrwythau ac 
effeithiau ewyllys da, anhaeddiannol Duw, y rhai y mae efe o'i 
anfeidrol gariad yn eu cyfrannu i bechaduriaid. Y mae yr 
Apostol yn dymuno i'r gras hwn fod gyda ei gyfeillion i egluro 
iddynt drefn iechydwriaeth, i'w dwyn y'mlaen mewn sancteidd- 
rwydd, i farweiddio eu llygredd, ac i'w cysuro yn eu holl 
orthrymderau, I gadarnhau gwirionedd ei ddymuniad, a'i 
hyder yn ei gyflawniad, y mae yn ddifrifol yn chwanegu ei 
Amen. Arwyddocâd y gair ydyw, yn wir, neu felly y byddo. 
Âr ddiwedd eglurhad un arall o Lythyrau Paul, nid oes gan yr 
Awdwr ond difrifol ddymuno i ras Duw fod gyda ìechw a'i 
darllenont,  Amcn. 


EPISTOL 
PAUn WR APOS'OL 


AT 
PHILEMON. 


— 


'ŶR oedd Philemon, at yr hwn y cafodd y Llythyr ymma ei ys- 
grifennu, yn gyfaill neillduol i'r Apostol Paul. Yn Adn. 1, 
ac 2. y mae holl aelodau ei deulu yn cael eu hannerch gan 
yr Apostol, fel un ag oedd yn dra adnabyddus â hwynt. 
Oddiar fod yr Apostol, yn Col, 4. 9. yn sôn am Onesimus, 
gwas Philemon, fel un o'r Colossiaid, ac oddiar ei fod yn an- 
nerch Archippus, Adn. 2. yr hwn, mae'n debygol, oddiwrth 
Col, 4, 17. oedd weinidog i'r eglwys honno, y mae'n amlwg 
mai un o Colossa ydoedd Philemon, Yr oedd yr hynafiaid 
hefyd yn barnu mai un o Colossa ydoedd, ac y mae Theodoret 
yn dywedyd yn ei Esponiad ar y Llythyr hwn, fod y tŷ ag 
oedd Philemon yn byw ynddo yn Colossa mewn bod yn eì 
amser ef, sef yn nechreu y pummed canrif. Ymddengys ei 
fod yn un o dderbyniad mawr fel dyn, ac yn dra chyfrifol fel 
dinasydd yn ei wlad ei hun; oblegid yr oedd ei deulu mor 

_ liosog ag i gyfansoddi eglwys wrtho ei hun, neu o'r hyn 

' lleiaf ran fawr o'r eglwys yn Colossa. Adn. 2. Yr oedd 
hefyd mor gyfoethog ag i fod yn alluog trwy gyfranniad e«$ 
fydd, hynny yw trwy ei haelioni a'i gymmwynasgarwch, i 

' lonni ymysgaroedd y saint. Adn. 6, 7. Oddiar fod yr 
Apostol yn ei annerch fel ei gydweithiwr, Adn.1. ymaellei 
feddwl ei fod yn rhyw swyddog eglwysig, naill ai yn un o 
weinidogion eglwys Colossa, neu yn un o'i diaconiaid, gan fod 
yr Apostol, yn Adn.22. yn dymuno arno barottoi iddo lettŷ; 
er nad yw'r gair cydweilhiur yn rhwym bob amser o arwyddo 
Wm swyddog eglwysig, end hefyd y eyfryw bersonau ag eedd: 


PHILEMON, 61 


ynt yn gynnorthwyol i'r Apostolion mewn un rhyw ystyr. 
Rhuf. 16. 8. 3Ioan 8. Mae'n dra thebygol mai cenedl- 
ddyu dychweledig ydoedd Philemon, ac mae llei feddwl 
oddiwrth Adn. 19. iddo gael ei ddychwelyd dan weinidogaeth 
Paul; oblegid, os na fu 'r Apostol yn pregethu yn Colossa, 
yr hyn sydd ansicr, gallasai fod rhai o drigolion y ddinas 
honno wedi cael cyfleusdra i'w glywed tra yr oedd efe yn 
aros yn Ephesus, ac y'mhlith eraill, Philemon, o Ìrerwydd fe 
ddywediri bawb ag oedd yn Asia, yr Iuddewon a'r Groegiaid, 
glywed gair yr Arglwydd Iesu, Act. 19. 10. 20. 31. 

Yr achlysur i'r Apostol ysgrifennu y Elythyr hwn oedd byn: 
Yr oedd Onesimus, caethwas i Philemon, wedi ffoi oddiwrth 
ei feistr, wedi iddo, fe allai, ei yspeilio, ac wedi dyfed i Rufain. 
Pa un a ddarfu iddo edifarhau am yr byn a wnaethai, a 
myned yn wirfoddol at yr Apostol yn Rhufain, neu aì rbyw 
amgylchiad arall a'u dygodd eill dau ynghyd, nid yw yn beth 
bysbys. Beth bynnag am bynny, trwy bregethiad ac addysg-._ 
iadau yr Apostol, cafodd ei ddychwelyd i'r ffydd, a'i wneuth- 
ur yn ystyriol o'i fai; o herwydd yr byn y mae'r Apostol yn 
eì alw, fy mab, yr hwn a genhedlais yn fy rhwymau, Adn. 10, 
Mae'n ymddangos hefyd i'r Apostol gadw Onesimus gydag 
ef dros ryw gymmaint o amser, i weini iddo, fel y gallai efe 
gael cyfleusdra i wybod gwirionedd ei grefydd. 'Tra bu yn 

. aros gyda'r Apostol, gwasanaethodd ef gyda'r diwydrwydd 
a'r cariad mwyaf; ond gan ei fod yn deimladwy o'i drosedd 
yn gadael ei feistr, yr oedd yn dymuno gwneuthur iawn am y 


'cam a wnaethai iddo. Ar yr un pryd, gan ofni y gwnaethaî 


ei feistr eì gospi, ar ei ddychweliad, am ei fai, ys ol cyfreith- 
iau'r wlad, dymunedd ar yr Apostol ysgrifennu at Philemon 
ar ei ran, gan erfyn arno faddeu iddo a'i dderbyn yn ol i'w 
deulu, . Am bynny fe ddarfu i'r Apostol ysgrifennu y Llyth- 
yr hwn. at Philemon, yn yr hwn y mae yn y modd mwyaf 
tyner, serchiadol a mwynaidd, yn eiriol ar ran Onesimus, ac 
yn annog Philemon ìi wneuthur cyfrif o hono, ac ymddiried 
iddo fel Cristion didwyll, a defnyddiol. Ac am fod atdal- 
iad trwy wneuthur iawn am y cam a wnaethid, yn adferu 'r 
person a wnaethai y cam i'r anrhydedd a gollasai, fe ddarfa 
i'r Apostol, i'r diben i gynnorthwyo Onesimus i ymddangos 
yn nheulu Philemon mewn gradd o gyfrifoldeb, ymrwymo yn 


y Llythyr hwn, nid yn unig i dalu yn ol yr byn oedd ddyledus 


816 PHILEMON. 


ar Onesimus i Philemon, ond hefyd i wneutliur cyflâwn iawn 
i Philemon am y cam a gawsai trwy ffoedigaeth ei gaethwas. 
Nid oesi ni feddwl, oddiar fod yr Apostol mor daer am 
faddeuant i Onesimus, fod Philemon yn un llym a chyndyn 
yn ei anfoddlonrwydd, neu o dymmer afrywiog ac anystwyth. 
Fe fyddai hynny yn gwbl groes i'r hyn y mae'r Apostol 
wedi ddywedyd mewn mannau eraill am ei gariad a'i gym- 
mwynasgarwch. Mae^n dra thebygol fod i Philemon liaws 
o gaethweision, ac y buasai ei waith yn maddeu i Onesimus 
yn debyg o gael effaith ddrwg ar eu meddyliau; ac am hynny 
ei fod yn golygu rhyw gymmaint o gospedigaeth yn ofynol 
er siampl i'r lleill. O'r un lleiaf nis gallasai yr Apostol 
feddwl fod cymmaint o daerineb yn angenrheidiol yn ei 
waith yn deisyf am faddeuant i Onesimus, gan ddyn mor 
dduwiol a chymmwynasgar ag ydoedd Philemon, os nad oedd 
yn golygu fod ganddo ryw fwriad o'r cyffelyb, Pa un a 
ddarfu i Philemon faddeu, neu gospi Onesimus, sydd beth 
na wyddom; ond yn unig oddiar daerineb yr Apostol, a 
thymmer ddaionus a maddeugar Philemon, y mae lle mawr i 
gasglu ei fod ef wedi maddeu iddo, ac hefyd, wedi caniattâu 
iddo ei ryddid, mewn cyd-ymffurfiad â chrybwylliad yr 
Apostol, Adn. 21. y gwnaethai Philemon, ïe, fwy nag yr 
oedd efe yn ei ofyn ; fel y gellid darllen y geiriau, 

Mae'n ymddangos, oddiwrth Adn. 1, 10, 13, ac 293. o'r Llyth- 
yr hwn, fod yr Apostol yn garcharor pan y'i ysgrifennodd; ac 
oddiar ei fod yn disgwil cael ei ryddhau yn fuan, Adn, 22, 
y mae'n debygol iddo gael ei ysgrifennu oddeutu diwedd ei 
garchariad yn Rhufain, sef yn niwedd 62, neu yn nechreu 
62. Mae'r Llythyr hwn wedi cael ei ystyried yn Ganonaidd 
gan yr eglwys Gristionogol yn mhob oes, er fod rhai beirn- 
iadwyr rhyfwythus yn amser Jerome, ac ar ol bynny, wedi 
dangos tuedd.i ddileu y Llythyr rhagorol hwn allan o Lyfr 
Duw. Mae Tertullian yn cyfeirio atto, ac y mae yn cael ei 
rifo:yn mhlith Llythyrau Paul gan Caius.. Y mae Origen yn 
dwyn tystiolaeth iddo, ac y mae''n cael ei gyfrif yn awdurdod- 
edig gan yr holl hen awdwyr crybwylledig gan Eusebius. 

Mae defnyddioldeb y Llythyr hwn yn fawr iawn, Y mae yn 
gosod o'n blaen siampl rhagorol o gariad yn ymdrechu dofi 
anfoddlonrwydd un mewn sefyllfa uchel tu ag at un oedd 

islaw iddo, a wnaethai iddo gam, ac yn ymdrechu i adferu yr 
un mewn cyflwr isel, ìi ewyllys da a chymmeradwyaeth y llall, 


PHILEMON. 817 


yr hyn a gollasid trwy ei anffyddlondeb. Y mae hefyd yn 
dysgu y rhai a arddelant yr efengyl, fod Cristionogion oll, 
mewn ystyr ysprydol, yn gydradd â'u gilydd. Y mae Onesi- 
mus, caethwas Philemon, ar ei ddychweliad i fod yn Grist- 
ion, yn anwyl fab i'r Apostol, ac yn frawd i Philemon.—Nad 
yw crefydd Crist yn gwneuthur dim cyfnewidiad yn achosion 
tymmorol neu wladol dynion. Nid oedd caethwas, trwy 
broffesu 'r efengyl ddim i ddisgwyl i fod yn ddyn rhydd.— 
Na ddylai gweision ddim cael eu cymmeryd a'u cadw oddi-> 
wrth eu meistraid, heb gydsyniad eu meistraid. Adn. 13, 14. 
Y dylid caru a gwneuthur daioni i bawb. Ni ddylid diystyru 
dynìon o radd isel, na gwrthod cynnorthwyo 'r eaethwas dis- 
tadlaf, pan fyddo hynny-yn alluadwy.—Na ddylid dim ano- 
beithio yn hollol am y rhai fyddont yn dra annuwiol, ond ym- 
' drechu i'r eithaf i'w hadferyd. Llwyddodd yr Apostol i ad- 
feryd Onesimus.—Fod atdaliad yn deilwng lle mae cam wedi 
ei gael, oni wna y blaid a gawsai y cam faddeu yn rhad, 
neu roi i fynu ei-hawl.. Ac y dylid maddeu i'r rhai fyddont 
edifeiriol am eu trosedd, 2 chymmodi â hwynt yn galonnog. 
Y mae'r Apostol yn dcchreu ei Lythyr trwy ddymuno pob da- 
icni i Philemon, ei deulu a'i gyfeillion, Adn. 1—3, Y mae 
yn tystio ei foddlonrwydd mawr yn yr hyn a glywsai am ífydd 
a chymmwynasgarwch ei gyfaiil, a'r daioni a wnaethai i Grist- 
ionogion ar eu pererindod. Adn. 4—7. Gan roi heibio ei 
awdurdod Apostolaidd, y mae yn deisyf ar Philemon ar sail 
cyfeillach personol, a'r eariad a'r parch dyledus iddo fel cennad 
mewn cadwyni Grist, dderbyn Onesimus yn ol i'w deulu a 
maddeu iddo ei fawr drosedd, Adn. 8—12. Er mor ddy- 
munol y buasaiiddo gaiw Onesimus i weini iddo yn Rhufain, 
yr oedd yr Apostol yn yst.ried ei hun dan rwymau i'w ddan- 
fon yn olat ei gyfreithlon feistr, gan obeithio na wnai Philemon 
ddim ymddwyn tu ag atto mwyach fel caethwas, ond fel brawd 
erediniol achyfaill i'r Apostol, Adn, 13—17. Y maeynaddaw 
talu pa beth bynnag a gollasai Philemon trwy gam-ymddugiad 
Onesimus, ac yn tystio ei gadarn hyder y byddai ei gyfaill yn 
hollol barod i gydsynio â'i gais. Adn. 18—21. Y mae'r 
Apostol yn terfynu ei Lythyr trwy ardystio ei obaith am 
ryddhad o garchar yn fuan, íi ymweled â Philemon, a chyda 
hynny y mae yn danfon ei annerchiadau arferol at oi gyfeill- 
ion. Adn. 22—25. 
Lrrrn V.. L5 


PHILRMON. 


i AUL, earcharor Crist Iesu, a'r brawd Ti- 
“. mothêus, at Philemon ein hanwylyd, a'n 
eyd-weithiwr, 





Y mae'r Âpostol, fel arferol, yn rhoi eî enw yn nechreu eí 
Lythyr, ac wrtho, yn ol arferiad y cyn-oesoedd, ac i arwyddo 
mai efe ydoedd eì awdwr. Pan ysgrifennodd efe y Llythyr 
hwn, yr oedd yn Rhufain yn garcharor, neu yn rhwym wrih 
gadwyn, fel y mae y gair desmios yn arwyddo, Yr oedd yr 
Iuddewon wedi cymmeryd mesurau i'w roddi yn garcharor i 
ddwylaw 'r Rhufeiniaid, ac yr oedd yn rhwym â chadwyn o achos 
gobaith Israel. Act. 286.17,20. Eph.3.1. 4.1. Er hynny 
carcharor Crist Jesu ydoedd. Am bregethu Crist i'r Cenhedl- 
oedd yr oedd efe wedi cael ei garcharu, yn achos Crist yr oedd yn 
dioddef, yr oedd yn wrthddrych neillduol ofal Crist, er ei fod yn 
y carchar, ac nid oedd gywilydd arno arddel ei berthynas â 

Christ yn y fath sefyllfa... Mewn perthynas i 77motheus, gwel yr 
— arweiniad i mewn i'r Llythyr cyntaf sydd ar ei enw. Yr oedd 
y pryd hwn gyda'r Apostol yn Rhufain, gwedi dyfod yno ar 
ddymuniad neillduol Paul. Gwel 2 Tim. 1. 4. 4. 9, 21. Y 
mae Timotheus yn cael ei enwi gyda'r Apostol yn amrywiol o'i 
Lythyrau. 2Cor.l.1. Phll.1.1. Col.1. 1. 1Thess. l. l. 
2Thess. 1.1. Mae'n debygol i'r Llythyr hwn ynghyd â'r 
rhai at y Philippiaid a'r Colossiaid, gael eu hysgrifennu oddeutu 
yr un pryd, pan oedd Timotheus gyda'r Apostol yn amser ei 
garchariad yn Rliufain.. Fe allai fod Timotheus wedi bod yn 
gynnorthwyol i'r Apostol yn nyehweliad y Colossiaid, ac am 
hynny yn dra adnabyddus i Philemon, ac yn barchus iawn yn ei 
olwg. Yroedd yn cyduno â'r Apostol yn y Llythyr hwn, yn ei 
gais, ac hefyd yn ei dystiolaeth mewn perthynas i enw da Ones- 
imus. Yr oedd yn jrawd, nid yn ol y cnawd, ond fel Cristion, 
acfel gweinidog yr efengyl. Mewn perthynas i Philemon, gwel 
yr arweiniad i mewn ì'r Llythyr hwn. Mae'r Apostol yn ei 


PHILEMON. $i$ 


annerch fel anwy/ydiddo ef ac i Timotheus; a hynny am eu bed 
wedi cael cymdeithas felus ag ef yn yr efengyl, am ei fod wedi 
amlygu cariad neillduol tu ag attynt, am ei fod yn perthyn yn 
agos iawn i Iesu Grist, yn cyd-ymdrech yn yr un rhyfel ys- 
prydol â hwynt, yn addurno athrawiaeth Crist trwy ymddugiad 
addas, ac yn gobeithio cael byw gyda hwynt byth mewn gwlad 
well. Yr oedd Philemon yn gyd-weithiwr â'r Apestol a Timo- 
theus trwy ei fod yn gweddïo llawer am eu llwyddiant, &Thess. 
3.1. trwy addurno 'r efengyl â bywyd addas, a thrwy ymdrechu 
eu cynnorthwyo dan eu hamrywiol orthrymderau. Mae'r gair 
yn cael ei arfer fynychaf am y rhai oeddynt yn cyd-lafurio yn 
ngweinidogaeth yr efengyl. Rhuf. 16. 8. Phil, 2. 25. 4. $. 
1 Thess. 3. 2. 


.2 Ac at Apphia ein hanwylyd, ac at Archip- 
pus €in cyd-filwr, ac at yreglwyssydd yn dy dy di. 


Mae'n debygol, trwy fod yr Apostol yn enwi Apphia ar el 
Philemon, mai gwraig iddo ydoedd. Yr oedd yr Apostol yn 
ei hystyried yn wraig tra chyfrifol, ac y buasai eì hymdrech o 
blaid Onesimus o ddefnydd mawr. Yr oedd hi fel Philemon, 
4n anwyl gan bawb oedd yn ei hadnabod, ac yn neillduol wrth- 
ddrych cariad Duw. Gwel Adn. 1. Oddiar fod Archippus yn 
cael ei gyfarwyddo i gyflawnu y weinidogaeth, €ol. 4. 16. mae 
yn debygol ei fod yn swyddog yn eglwys Colossa, naill ai esgob 
neu ddiacon. Dichon mai mab i Philemon ydoedd. Y mae'r 
Apostol yn ei alw yn gyd-filwr, am ei fod yn cyd-ryfela yn erbyn 
pechod, byd a diafol, yn defnyddio yr un arfau ysprydol, yn 
myned y'mlaen dan yr un Blaenor, ac yn gwneuthur ei hun yn 
agored i'r un enbydrwydd. Yr oedd yr Apostol yn y Llythyr 
hwn yn annerch yr eglwys oedd yn nhŷ Philemon. Dichon fod 
cynnulleidfa o Gristionogion yn cyfarfod ar amserau sefydlog 
yn ei dŷ; neu fe allai na olygir ymma ddim ond cynnifer ag 
oedd yn perthyn i'w deulu, a'u bod yn cael eu galw yn eglwys, 
am fod holl aelodau ei deulu yn cyfarfod ar amserau neillduol i 
addoli Duw, gweddïo arno, darllen ei air, canu mawl, a chyng- 
hori eu gilydd. Rhuf. 16. 5. Col. 4.15. Trwy annerch boll 
deulu Philemon yn y modd hyn, yr oedd yr Apostol yn dymuao 
eu cael oll i gyduno ag ef, aì gynnerthwye yn ei gais mewn 
perthynas i Onesimus, 


$2ô PHILEMON. 


3 Gras i chwi, a thangnefedd, eddi wrth 
Dduw ein Tad, a'r Arglwydd Iesu Grist. 


Yr oedd vr Apostol yn Gymuno i Philemon a'i deulu ras a 
thangnefedd. Y mae gras yn arwyddo ewyllys da Duw, a'r holl 
fendithion sydd yn dylifo oddiwrth hynny, sef dwyfol oleuni, 
ffydd, edifeirwch, maddeuant, sancteiddiad, nerth, cysur, budd- 
ugoliaeth ar elynion, dyfodfa hyderus at orsedd gras, a pharhad 
hyd y diwedd. Y mae fangnefedd yn cynnwys heddwch â Duw, 
â ni ein hunain, ac â'n cyd-greaduriaid.. Yr oedd yn dymuno 
iddynt y bendithion hyn oddiwrth Dduw ein Tad, a'r Arglwydd 
Tesu Grist. Y mae Duw yn Dad i gredinwyr, fel Creawdwr, 
£uc 3.38. Act. ì7. 28. fel Cyfrannydd yr anian sanctaidd, 
Ioan 1.19. ac am ei fod yn eu mabwysiadu i'w deulu, Gal. 4. 
5, 6. yn eu maethu, yn tosturio wrthynt, yn eu harbed, yn 
gwrando eu gweddïau, yn eu ceryddu, ac yn gofalu am danynt. 
Y mae Iesu Grist yn Arglwydd ar bawb, ac yn neillduol ar ei 
eglwys, yr hyn a gynnws, ei fod yn casglu deiliaid ynghyd, 
yn rhoddi eyfreithiau idd nt, yn trefnu swyddogion yn eu plith, 
ac yn cyfrannu iddynt bob bendith angenrheidiol. Y mae 'r 
ystyriaeth o fod Duw yn Dad, a Christ yn Arglwy dd, yn galondid 
neillduol i weddïo am ras a tl iangnefedd. 


4 Yr wyf yn dïolch i'm Duw, gan wneuthur 
coffa am danat yn wastadol yn fy ngweddïau, 


Ar ol annerch Philemon a'i deulu, Adn. 1—3. y mae'r 
Apotsol yn dywedyd, Yr wyf yn diolch i'm Duw. Yr oedd 
“yn cydnabod Duw, yn ddiolchgar, am gyfranniad trugareddau 
tymmorol ac ysprydol i Philemon a'i deulu, am eu bod wedi 
cael eu nerthu i dderbyn Crist fel unig a digonol Waredwr, am 
eu bod yn cael cymmorth i fyw yn addas i'r efengyl, yn cael eu 
. diddanu yn eu gorthrymderau, ac yn feddiannol ar obaith da 
trwy ras. Yr oedd hefyd yn gwneuthur Cff am dano yn was- 
iadol yn ei weddïau, Yr oedd ystyriaeth o'i droedigaeth, ei 
oleuni, ei ffydd, ei gariad, ei ymddugiad addas, ei gynnydd a'i 
obaith, yn eirwymo i-ddwyn ei gyfaill yn eì weddïau o flaen gor- 
sedd gras. Ŵ mae'r Apostol ymma, trwy ddywedyd wrth Phi- 
Ìemon ei fod bob amser yn diolch i Dduw, am gynnydd ei 


PHILEMON. ê21 


ffydd a'i gariad, yn parottoi eì feddwl yn dra mwynaidd, ì sylwi 
ar ei gais ag oedd efe yn myned i'w wneuthur ar ran Onesimus, 
Y mae efe írwy hynny fel pe buasai yn dywedyd wrtho, fod ei 
dymmer gymmwynasgar ei hun yn fath ag i'w arwain i faddeu 
i Onesimus, er cymmaint y cam a gawsai oddiwrtho, 


5 Wrth glywed dy gariad, a'r ffydd sydd 
gennyt íu ag at yr Arglwydd Iesu, a thu ag at 
yr holl saint; 


Yr oedd yr Apostol yn diolch ì Dduw ar ran Philemon, 
| wrth glywed ei gariad a'i ffydd oedd ganddo. Y mae y gair 
eariad i'w ddarllen mewn cyssylltiad â'r geiriau tu ag at yr holl 
saint, a'r gair ffydd mewn cyssylltiad â'r geiriau tu ag at yr 
Arglwydd Iesu. Mae traws-osodiadau o'r fath yn cyfarfod yn aml 
yn yr Ysgrythyrau. Gwel Mat. 12. 22. 1Cor. 6. 11... Yr 
oedd gan Philemon gariad tu ag at y saint. Y mae duwiolion 
yn sainZ am eu bod wedi eu neillduo gan Dduw iddo ei hun yn 
eiarfaeth, wedi eu sancteiddio trwy offrymmiad corph Crist, Heb. 
10,10. wedi eu gwneuthur yn gyfrannogion o sancteiddrwydd 
Duw, wedi eu galw o blith annuwiolion, ac wedi cyflwyno eu 
hunain i wasanaeth Duw. Yr oedd cariad Philemon at yr holl 
saint yn ei ddwyn i ymgadw oddiwrth bob peth a fyddai yn ni- 
weidiol iddynt, i fod yn ochelgar rhag eu tramgwyddo, Rhuf. 
14. 13. i gyflawnu pob dyledswydd er eu lleshad, 1Cor.10. 
94. i gydymdeimlo â hwynt yn eu hamrywiol amgylchiadau, 
Rhuf. 12. 15. i daer weddïo ar eu rhan, Eph.6 18. i gyf- 
rannu yn ddiduedd i bawb o honynt, yn ol eu hangenrheidiau, 
Gal. G. 10. i hoffi eu cyfrinach, peidio cyhoeddi eu beiau, 
1Pet. 4. 8. a bod yn barod i faddeu iddynt. Eph, 4.32. Yr 
oedd gan Philemon ffydd hefyd, iu ag at yr Arglwydd Iesu. 
Yr oedd wedi credu tystiolaeth Duw am ei Fab, 11oan 5. 10, 
ymddiried yn Nghrist, fel Prophwyd, Offeiriad, a Brenhin, ym- 
lynu wrtho am waredigaeth, ac ymroddi iddo i gael achub- 
iaeth ganddo yn ei ffordd ei hun. _ Yr oedd clywed fod y cyfs 
ryw rinweddau gan Philemon, yn eu grym a'u gweithrediad, 
yn rhwymo yr Apostol i fod yn ddiolchgar i Dduw. Nid oes 
i ni i feddwl oddiar fod yr Apostol yn dywedyd iddo glywed 
am-gariad Philemon, nad oedd efe erioed wedi ei weled. Cyd, 
war. Fph.1, 16, 


$22 PHILEMON. 


6 Fel y gwneler cyfranniad dy ffydd di yn 
nerthol, trwy adnabod pob peth daionus, a'r 
sydd ynoch chwi yng Nghrist Iesu. 


Yr oedd yr Apostol yn gweddïo ar fod cyfranniad ffydd ei 
gyfaill yn nerthol. Y mae'r gaìr ffydd ymma yn arwyddo 
ffrwythau ffydd. Y mae'r gair coinonia yn arwyddo cyfranniad 
o ryw beth i eraill, neu gyd-gyfrannogiad ag eraill. Er yn 
ddiau fod Philemon yn gyd-gyfrannog â'r saint mewn ffydd, y 
mae'n debygol mai ei waith yn cyfrannu yn gymmwynasgar i 
eraill a feddylir ymma. Y mae Duw wedi trefnu fod rhai o'i 
bobl mewn amgylchiadau ag y gallont gyfrannu i gyfreidiau ac 
anghenion eraill. Mat. 27. 57. Marc 15. 43. Act. 9. 36—39. 
Y mae yn ddyledswydd ar y cyfryw i gyfrannu at y saint tlod- 
ion yr byn fyddo augen arnynt, yn ol eu gallu, Act. 20. 25. 
lTim. 6. 18. Fe fyddai cymmwynasgarwch Philemon yn 
nerthol trwy ei fod yn parhau i weithredu tu ag at eraill, yn 
atteb diben da, yn foddion i beri fod gwirionedd ei grefydd yn 
ymddangos i eraill, ac fel y de!ai eraill i gydnabod pob pelh 
daionus oedd yn Philemon a'i deulu tu ag at Grist Iesu. 'Yrwy 
ddywedyd byn, yr oedd yr Apostol yn canmol holl aelodau 
teulu Philemon am eu cymmwynasgarwch tu ag at y saint, ond 
yn neillduol Philemon ei hun, gan fod ymma dybiaeth mai 
mewn cyd-ymagweddiad ag ef yr oeddynt hwy yn gymmwynasgar. 


7 Canys y mae gennym lawer o lawenydd a 
diddanwch yn dy gariad di, herwydd bod ymys- 
garoedd y saint wedi eu llonni trwot ti, frawd. 


I ddangos ymhellach ei fawr lawenydd am yr hyn a glyw- 
sai mewn perthynas i gymmwynasgarwch ei gyfaiÌl, y mae 'r 
Apostol yn dywedyd, Canys y mae gennym lawer o lawenydd a 
diddanwch yn dy gariad di. Yr oedd gwaith Philemon yn cyf- 
yannu i gyfreidiau 'r saint tlodion yn creu hyfrydwch neillduol 
yn mynwesau yr Apostol a Timotheus, Yr oedd yn ddiddan- 
wch mawr iddynt weled fod yr efengyl yn cael y fath effaith ar 
ei feddwl, ei fod yn ymddwyn mor unol â'r gair, a bod Duw ag 
achos crefydd, trwy bynny; yn cael eu gogoneddu. Yr oedd- 
ynt yn llawenhau yn neillduol o herwydd bod ymysgaroedd y 
saint yn cael eu llonni trwyddo. Wrth ymysgaroedd y saint y 


PHILEMON. Py 


medeylir y saint eu hunain, ueu eu meddyliau, Yr oedd meddyl- 
iau y saint yn cael eu llonni trwy fod Philemon yn haelionus 
tu ag affynt yn eu cyfyngderau. Ac yr oedd efe nid yn unig 
yn gymmwynasgar i'r saint ag oeddynt gerllaw iddo, ond hefyd 
ì'r rhai a fyddent yn cael eu halldudio o'u cartref-leoedd o achos 
Crist, ac i'r rhai a fyddent yn myned oddiamgylch i bregethu 'r 
efengyl. Yr oedd ei dŷ yn agored iddynt oll, yr oedd ei gyf- 
oeth yn llonni yr holl saint. Yr oedd yr hol) saint hefyd yn 
llawen wrth glywed sôn am eì weithredoedd cymmwynasgar, 
er nad oeddynt oll yn wrthddrychau ei haelioni eu hunain. Y 
mae'r gair Groeg am lonni yn arwyddo yn briodol gorphwyso, 
neu lonyddu. Mat. 11. 28. 26. 45. Luc 12. 19. Mae'r 
Apostol yn galw Philemon yn frawd, am eì fod o'r un yspryd 
ag ef ei hun, ac yn un ag oedd efe yn ei garu yn fawr. 
Adn.1. 


$ O herwydd paham, er bod gennyf hyfdra 
lawer yng Nghrist, i orchymyn i ti y peth sydd 
weddus; 


_ Gwedi i'r Apostol annerch Philemon a'i deulu yn y modd 
mwyaf caredig, Adn. 1, 2. dymuno pob llwyddiant iddynt, 
Adn. 3. amlygu ei ddwys ofal am ei gyfaill wrth orsedd gras, 
Adn. 4. ei ganmol am ei rinweddau da, Adn. 5, 6. a thystio 
y boddlonrwydd mawr a gawsai yn yr hanes a glywsai am dane, 
Adn. 7. ymae ymma yn myned rhagddoii osod o flaen Phile- 
mon brif ddiben ei Lytbyr, sef ei gais mewn perthynas i 
Onesimus. I dynu sylw ei gyfaill at hynny y mae'n dywedyd, 
O herwydd paham. Yr oedd am iddo gadw yr byn a ddywed- 
asai am dano yn yr adnodau blaenorol, yn ei feddwl, ac i 
ystyried fod yr Apostol, yn bresennol, yn myned i'w annerch 
fel brawd calon-rwydd, cymmwynasgar.. Am hynny y mae'n 
dywedyd, Er bod gennyf hyfdra lawer yn Nghrist, îi orchymmyn 
$ ii y pelh sydd weddus. Yr oedd yn myned i ofyn cymmwyn- 
as, ac er y gallasai, fel Apostol, ddefnyddio'r awdurdod a rodd- 
asid iddo gan Grist i orchymmyn i Philemon i wneuthur yr 
byn ag oedd efe yn geisio ganddo, fel peth addas a chyd-unol 
ag yspryd yr efengyl, etto yr oedd yn ewyllysio rhoddi heibio 
ei awdurdod Apostolaidd yn yr amgylchiad presennol, ac erfyn 
ar ran Onesimus ar seiliau cyfeiligarwch, 


-— 


$24 PHILEMON. 


9 Eítooran cariad yr ydwyf yn hytrach yu 
aítolwg, erfymod yn gyfryw un a Phaul yr hynaf- 
gwr, ac yrawrhon hefyd yn garcharor Iesu Grist. 


I ddangos ar ba sail yr oedd yn gwneuthur ei ddeisyfiad, y 
mae'r Apostol yn dywedyd, Etto o ran cariad yr ydwyf yn hyt- 
rach yn attolwg. Yn hytrach nag arfer eì awdurdod fel Apos- 
tol, yr oedd yn well ganddo ddadleu dadl Onesimus oddiar y car- 
iad ag oedd gan Philemon tu ag at yr Arglwydd lesu, a thu ag at 
ei holl saint, gwel Adn. 5. yr hyn fuasai yn debyg i gael effaith 
neillduol ar un o dymmer gymmwynasgar Philemon, Yr oedd 
ystyriaeth o'r person ag oedd yn attolygu yn rheswm ychwan- 
egoli Philemon gydsynio â'i gais, sef mai yn gyfryw un a Phaul 
yr hynaf-gwr ydoedd. Yr oedd yr Apostol y pryd hyn yn lled oed- 
rannus, o ddeutu, fe allai, triugain mlwydd, ac wedi llafurio yn agos 
— ddeng mlynedd ar bugain yn y weinidogaeth. Buasai ystyriaeth 
o hyn yn debyg o gael lle mawr ar un o deimladau ei gyfaill, 
Mewn perthynas i Paul fel carcharor fesu Grist, gwel Adn. 1. 
Y mae grym neillduol yn ymddangos yn null yr Apostol yn 
ymresymmu o blaid Onesimus yn yr adnod hon. l'r diben i 
ennill Pbilemon i gydsynio â'i gais y mae yn crybwyll amrywiol 
bethau ag y byddai yn addas i'r naill gyfaill grybwylli gyfaill 
arall, pan yn gofyn cymmwynas ganddo. Y person yn erfyn 
ydoedd Paul, yr hwn, fel y gwelir yn fuan, oedd tad ysprydol 
Philemon; Paul, hefyd, wedi myned yn hen yn ngwasanaeth yr 
efengyl, a Paul, ag oedd yn awr yn rhwym wrth gadwyn am 
bregethu Crist; ystyriaethau a fyddent yn sicr o gael lle mawr 
ar feddwl Philemon, yr hwn ydoedd ei hunan yn wir Gristion, 
ac nis gallai laa nâ boddloni un ag oedd, trwy lawer o lafur a 
dioddefiadau, wedi bod o'r lleshad mwyaf i ddynol-ryw, yn ei 
waith yn pregethu yr efengyl iddynt, 


10 Yr ydwyf yn atííolwg i ti dros fy mab 
Onesimus, yr hwn a genhedlaisi yn fyrhwymau: 


Mae'r Apostol ymma yn ail adrodd ei erfyniad, gan ddy- 
wedyd, Yr ydwyf yn attolwg i ti. Y mae pwyslais neillduol yn 
y geiriau, ac y maent yn dangos mor bynod o daer oedd yr 
Apostol ar ran Onesimus. I'r diben i ddiddymu rhagfarn eì 
feistr tu ag atto, a'i ganmol yn ei olwg, y mae yn galwg Onesi- 


PHILEMON, 925 


mus eî fab, yr hwn a genhedlodd yn ei rwymau, Mae trefn y 
geiriau yn ol fel y maent yn y Groeg yn llawer mwy effeithiol 
nag ydynt yn y cyfieithad Cymraeg. Y mae enw Onesimus yn 
cael ei oedi byd ddiwedd yr adnod, fel hyn, Yr ydwyf yn 
atlolwg i ii dros fy mab, yr hwn a genhedlais yn fy rhwymau, 
sef Onesimus. Gwel pob un o farn gywir rym neillduol y geir- 
ìau trwy fod enw Onesimus yn cael ei osod yn niwedd yr ad- 
nod, Ni wnaethai yr Apostol gymmaint ag enwi Onesimus, 
nes iddo baroitoi Philemon i wrando arno; a phan y mae yn ei 
enwi, yn hytrach nâ'i alw yn gaethwas crwydredig, neu hyd. yn 
nod caeihwdas, y mae'n ei alw yn fab iddo ei hun, i ddangos ei 
serch tyner tu ag atto, a'i ofal mawr am ei lwyddiant, Ae, 
hefyd, pan yn dywedyd wrth Philemon ei fod wedi ei genhedlu 
yn ei rwymau, yr oedd trwy hynny, yn rhoi ar ddeall pad oedd 
byd yn nod rhwymau yr Apostol ddim wedi attal Onesimus rhag 
arddel yr efengyl. Am hynny, gan ei fod yn gredadyn diys- 
gog, nid oedd yn annheilwng o'r maddeuant ag oedd yr Apostol 
yn ei geisioiddo.. Mewn perthynas i Onesimus, gwel y'mhellach 
yr arweiniad i mewn i'r Llythyr hwn. 


11 Yr hwn gynt a fu i ti yn anfuddiol, ond 
yr awrhon yn fuddiol i ti ac i minnau hefyd; 


Arwyddoceâd y gair Onesimus ydyw bod yn fuddiol. Mae 
llei feddwl fod yr Apostol ymma yn cyfeirio at arwyddoccâd 
yr enw, ac yn cyfaddef nad oedd Onesimus, yn wir ddim wedi 
atteb i arwyddoccâd ei enw: Yr hwn gynt a fu yn anfuddiol î 
ti. Trwy ddywedyd fel hyn yr oedd yr Apostol yn cyfeirio at 
gam-ymddugiad Onesimus yn y modd mwyaf esmwyth, am nad 
oedd yn dewis tynnu sylw Philemon at natur gwaradwyddus 

_trosedd ei gaethwas, rhag y byddai hynny yn foddion i gyffroi 
ei anfoddlonrwydd i raddau gormodol. Ond er fod Onesimus 
wedi bod gynt yn anfuddiol, yr oedd yr Apostol yn gallu dy- 
wedyd, ond yr awrhon yn fuddiol â tí a€ i minnau. I ddangos 
gwirionedd edifeirwch Onesimus, y mae'r Apostol yn dwyn 
y'mlaen y prawf a gawsai o'i ddaioni yn ei wasanaeth serchiadol 
a dderbyniasai oddiwrtho yn amser ei garchariad. Gwedi eael 
y fath brawf, nid oedd lei Philemon ammau rhinwedd a ffydd- 
londeb Onesimus. Y mae'r Apostol hefyd yn rhoi ar ddeall 
ìi Philemon, y rhwymedigaeth oedd efe dano iddo, am wneuth- 

LLYFR V. M 5 


826 PHILEMON. 


ur ei gaethwas anfuddiol, yn was buddiol a serchog iddo dros 
ei oes. . 


12 Yr hwn a ddanfonais drachefn: a derbyn , se 
dithau ef, yr hwn yw fy ymysgaroedd i. * 





Gwedi rhoi y fath ganmoliaeth o Onesimus i Philemon, ŵr 
oedd yr Apostol yn barod i feddwl y byddai yn dda gan ei 
feistr ei glywed yn dywedyd, Yr hwn a ddanfonais drachefn. 
Yr oedd Onesimus yn haeddu cael eî ddanfon yn rhwym at ci 
feistr fel un oedd wedi gwneuthur cam iddo, ond wele fe yn 
cael ei ddanfon mewn modd anrhydeddus, yn rhydd, ac wedi ei 
swyddo gan yr Apostol i ddwyn y Llythyr hwn at ei feistr. 
Yr oedd Onesimus, ei hun hefyd, yn dymuno yn fawr cael 
myned at ei feistr, i'r diben i gael maddeuant am y trosedd ag 
oedd efe wedi bod yn euog o hono tu ag at Philemon. Am 
hynny yr oedd yr Apostol yn dymuno ar ei gyfaill i wneuthur 
derbyniad o Onesimus fel ei ymysgaroedd ei hun, fel un ag oedd 
efe yn ystyried yn rhan o hono eì hun. I ddyrchafu Onesimus, 
y mae yn ei alw nid yn unig eî fab, ond ei ymysgaroedd, neu fel 
ag y dywedir yn Adn. 17. ei hunan. 


18 Yr hwn yr oeddwn i yn ewyllysio ei ddal 
gyd â mi, fel drosot ti y gwasanaethai efe íì. yn 
rhwy mau yr eí fengyl. 


I ddangos mor gymmeradwy oedd Onesimus ganddo, y 
mae'r Apostol y'mhelìach yn dywedyd, Yr kwn yr oeddwn yn 
ewyllysio ei ddal gydami. Nid oedd wedi danfon ymaith One- 
simus am ei fod wedi blino ar ei gyfeillach, ond fe fuasai yn 
dda ganddo, mewn cyssondeb â phethau eraill, pe buasai efe 
yn gallu aros gydag ef yn ei amgylchiadau presennol, yn Rhuf- 
ain, fel drosot tî y gwasanaelhai efe fi, yn rhwymau yr efengyl. 
Mae'r Apostol ymma yn rhoì ar ddeall i Philemon y rhwymau 
oedd arno i'w gynnorthwyo ef, am mai eì dad ysprydol ydoedd, 
ac yn enwedig am ei fod yr awr hon yn rhwym wrth gadwyn 
am bregethu yr efengyl. Yroedd yr Apostol yn golygu hefyd, 
gan gymmaint oedd serch a chariad Philemon tu ag atto, y 
buasai efe yn barod iawn i wciniiddo yn ei amgylchiadau pre- 
sennol, pe buasai ganddo gyfleusdra; ond yr oedd yn llettya 


PHILEMON. 927 


meddyliau mor fawr am gariad a ffyddlondeb Onesimus, fel ag 
yr oedd yn golygu y gallai efe gyflawnu lle Philemon, a gwneuth- 
ur yr byn nad oedd gan ei feistr gyfleusdra i'w gyflawnu, 


14 Eithr heb dy feddwl di ni ewyllysiais 
wneuthur dim; fel na byddai dy ddaioni di megis 
o anghenrhaid, ond o fodd. 


Yr oedd yr Apostol wedi dywedyd y bnasai Onesimus yn 
' wasanaethgar iddo pe buasai yn ei ddal gydag ef yn Rhufain. 
Adu.19. Í ddangos pa'm na buasai yn gwneuthur felly, ymae 
yn dywedyd, Eithr heb dy feddwl di ni ewyllysiais wneulhur 
dim. Er mor fuddiol oedd Onesimus iddo, ni fynnai. ei gadw, 
heb ymgynghori â'i feistr, ac heb ei gydsyniad. Yr oedd cyfraith 
yn erbyn y rhai a gadwent gaethweision ffoedig, Buasai rhai 
yn barod i feddwl ei fod yn eadw iddo ei hun yr hyn oedd yn 
perthyn i Philemon. Yr oedd Onesimus ei liun hefyd yn ewyll- 
ysio dychwelyd i'r diben i ddangos nad oedd efe ddím wedi 
cymmeryd enw o broffes arnoi fod yn rbydd oddiwrth lywodr- 
aeth ei feistr; ac hefyd fel na cheblid yr efengyl, trwy roddi 
achlysur i raì i ddywedyd fod gweision ag oedd yn proffesu 
crefydd, yn cymmervd rhyddid i ffoi oddiwrth eu meistraid, 
Ond y mae'r Apostol yn rhoi rheswm arill ag oedd yn dangos 
ei barch neillduol i Philemon; fel na byddai dy ddaioni di megis 
o anrenrhaid, ond o fodd. Pe buasai Onesiimnus wedi aros gyda'r 
“ Apostol yn Rhufain, a Philemon yn maddeu iddo ar eiriolaeth 
yr Apostol, nì buasai y gymmwynas ddim yn ymddangos mor 
eglur ei bod yn cael eì gwneuthur yn ewyllysgar, a phe buasai 
Onesimus wedi dychwelyd, a rhoi eì hun dan Jywodraeth eì 
— feistr, a chael ei dderbyn yn ol i'w deulu. Pa mor gyfiawn 
| bynnag y byddo hawl gan un i weithredoedd o gymmwynas 

oddiwrth eraill, ni ddylent gael eu cymmell o'u hanfodd i'w 
cyflawnu. Rhaid iddynt gael eu cyflawnu yn ewyllysgar, 


15 Canys ysgaffydd er mwyn hyn yr ymad- 
awodd dros amser, fely derbynitef yn dragywydd; 
w* lonyddu anfoddlonrwydd Philemon, fe fynnai yr Apostol 


iddo ystyried, Mai ysgatfydd er mwyn hyn yr ymadawodd dros 
amser, fel y derbynit «f yn dragywydd, Gyda dawn nodedig y 


828 PHILEMON. 


mae'r Apostol ymma yn sôn am enciliad Onesimus, i'r diben 
arafu digofaint ei feistr. Gellir darllen y gair ymadawodd, 
neillduwyd. Y mae?r Apestol fel pe buasai yn dywedyd wrth 
ei gyfaill, nad oedd dim achos iddo ryfeddu o herwydd yr hyn 
awnaethai Onesimus, fod hynny, fel pethau eraill, yn ol 
trefniad rhagluniaeth; ac er i Onesimus gael ei neillduo oddi- 
wrtho, dros ychydig, dros ennyd fechan, fod lle i feddwl y 
byddai hynny, ac ei fod ym cael ei orueh-lywodraethu i fod er 
daioni iddo ei hun ac i Onesimus; y buasai efe bellach tra 
byddai efe byw, o fuddioldeb parhaus iddo, ac na wnai efe 
byth mwy ymadael ag ef... Y mae ymma gyfeiriad at y gweision 
hynny, clustiau y rhai, os boddlonent i aros gyda eu meistraid, 
heb fyned allan yn rhydd, a fyddent yn cael eu tyllu â mynaw- 
yd, ac felly byddent yn rhwymo eu hunain i wasanaethu eu 
meistraid byth. Ecs. 21. 6. Deut. 15, 17. Neu fe ddichon 
fod yr Apostol ymma yn golygu y derbyniai Philemon, Onesi- 
mus, yn frawd yn dragywydd, gan fod perthynas credinwyr. 
â'u gilydd i barhau byth mewn byd arall. 


16 Nid fel gwas bellach, eithr uwchlaw gwas, 
yn frawd anwyl, yn enwedig i mi; eithr pa faint 
mwy i ti, yn y cnawd ac yn yr Arglwydd hefyd ? 


Yr oedd yr Apostol wedi dywedyd fod Onesimus wedi 
cael ei ysgaru oddiwrth ei feistr am ychydig, fel y derbyniai ef. 
am byth: Adn.15. y mae ymma i'r diben ìi ddyrchafu Onesimus 
yn ngolwg ei feistr, yn dywedyd, Nid fel gwas bellach. Nid fel 
cynt y byddai Philemon yn awr yn derbyn Onesimus, ac nid 
fel gwas yn unig, ond uwehlaw gwas. Yr oedd yn derbyn 
Onesimus yn awr mewn dwy berthynas, fel gwas, ac fel Crist- 
ion, mewn cyflwr ac amgylchiadau gwell, mwy anrhydeddus 
iddo ei hun ac i'w feistr, Fe fyddai enw da Onesimus yn dwyn 
mwy o glod i'w feistr nâ'r gwaradwydd a dynasai arno trwy ffoi 
oddiwrtho, Diar. 14. 35. Yr oedd yr Apostol am i Philemon 
ystyried fod ei gaethwas yn frawd anwyl, yn enwedig iddo ef. 
Yr oedd yr Apostol yn golygu Onesimus yn frawd iddo, am ei 
fod o'r un grefydd, ac am ei fod wedi ei ddisgyblu, ac yn 
mwynhau ei wasanaeth, 'Trwy ddywedyd fod Onesimus yu 
frawd iddo ei hunan, y mae'r Apostol yn diddymu pob sail 
tramgwydd o du Philemon, trwy fod caethwas yn cael ei alw 


PHILEMON. 929 


yn frawd iddo ef. Fe allai fod yr Apostol yn golygu fod One- 
simus yn anwyl ganddo, a dim ond hynny. _ Yn nesaf y mae yn 
dywedyd, Eithr pa faint mwy î ti, yn y cnawd ac yn yr Ar- 
glwydd hefyd. Nid oedd Philemon wedi bod yn foddion i 
ddychwelyd Onesimus, nac wedi bod o gymmaint lleshad iddo 
ag ydoedd yr Apostol, ac yr oedd efe ei hunan, fel Onesimus, 
yn fab i'r Apostol. Pa mor anwyl gan hynny y dylai Onesimus 
fod ganddo? Yr oedd rhwymedigaeth deublyg arno i ymddwyn 
felly, ei berthynas ag Onesimus yn y cnawd ac yn yr Arglwydd 
Yr oedd yn pertbyn iddo yn y cnawd, naill aì am ei fod o'r un 
- genedl, ac fe allai, yn frawd o'r un tad, megis Isaac i Ismael, 
neu am fod Onesimus yn aelod o'r un teulu. Yr oedd perthynas 
rhyngddynt yn yr Arglwydd yn ol yr yspryd, ac mewn pethau 
ysprydol, ac yn ol y frawdoliaeth ysprydol, gan eu bod eill dau 
o'r un grefydd. Yr oedd yr holl ystyriaethau byn yn annogaeth 

neillduol i Philemon dderbyn Onesimus. | 


17 Os wyt ti gan hynny yn fy nghymmeryd i 
yn gydymmaith, derbyn ef fel myfi. 


I annog ei gyfaill, y'mhellach, i wneuthur derbyniad o'i 
gaethwas, y mae'r Apostol yn dywedyd, Os wyt (i gan hynny 
yn fy nghymmerydi yn gyfaill, derbyn cf felmyfi. Mae bod yn 
gyfaill ì un arall yn arwyddo bod yn gyfrannog ag ef. Yr oedd 
Paul yn gyfaill i Philemon ar amryw ystyriaethau. Yr oeddynt 
yn gyd-gyfrannogion mewn gras, Phil. 1.7. 2.1. mewn cys- 
tudd, ac yn amynedd Crist. Dad.1,9. Phil. 4,14. Os oedd 
Philemon, gan bynny, yn ystyried yr Apostol yn gyfaill iddo ac 
yn wrthddrych ei serch a'i gariad, yr oedd yr Apostol yn attolygu 
arno, fel prawf. o hynny, i wneuthur derbyniad o Onesimus, ac 
nid yn unig maddeu iddo, a pheidio ei gospi yn ol ei haeddiant, 
ond hefyd ei groesâwu yn dirion ac yn hynaws yn ol i'w deulu 
ac i'w galon, a hynny yn yr un modd ag y gwnaethai efe dderbyn- 
iad o'r Apostol ei hun, yr hwn a edrychai ar yr hyn a wnaethid 
ì Onesimus fel yn cael ei wneuthur iddo ei hun. 


18 Ac os gwnaeth efe ddim cam â thi, neu os 
yw yn dy ddyled, cyfrif hynny arnaf fi; 


| Yroedd Onesimus wedi gwneuthur cam â'i feistr, nai!í aì 
trwy gymmeryd rhyw-beth oddi arno ynddiarwybod, neu, yr byn 


930 PHILEMON. 


sydd fwyaf tebygol, yr oedd Philemon wedi cael llawer o gam 
trwy golli gwasanaeth ei was. Yr oedd Onesimus gan hynny 
yn ei ddyled ar sail deddf nat&r ac Ysgrythyr, yr hon sydd yn 
rhwymo gweision ì ufuddhau i'w meistraid a bod yn ddarostyng- 
edig iddynt. 'Fit. 2. 9. I'r diben i symmud ymaith yr an- 
hawsdra a allai gyfodi oddiar hynny i dderbyn Onesimus, y mae'r 
Apostol ymma yn amlygu ei barodrwydd i fyned yn fachuiydd 
drosto, gan ddywedyd, Cyfrif hynny arnaf fi. Âr mwyn One- 
simus yr oedd yn foddlon i fod yn gyfrifol âm ei ddyled, ac ym- 
rwymo i foddloni Philemon am y cam a gawsaì trwy ymddugiad 
eì gaethwas. 


19. Myfi Paul a'i hysgrifenais â'm llaw fy hun, 
myfi a'i talaf: fel na ddywedwyf wrthyt, dy fod 
yn fynyled i yn mhellach am danat d y hun hefyd. 


Fel sicrwydd mwy safadwy y buasai Philemon yn cael 
boddlonrwydd am y cam a gawsai, y mae'r Apostol yn dywedyd, 
Myfi Paul a'i hysgrifennais â'm llaw fy hun, myfi a'i talaf. Fe 
ddichon fod yr Apostol wedi ysgrifennu 'r cyfan o'r Llythyr hwn 
â'i Jaw ei hun yn wahanol i'w arferiad gyffredin, 2 Thess. 2, 17. 
a hynny i ddangos mor awyddus oedd i gaffael maddeuant i 
Onesimus, yr hyn hefyd sydd yn dangos yr angenrheidrwydd o 
atdaliad pan fyddo cam wedi cael ei wneuthur. Y mae'r 
Apostol ymma yn rhoi gwystl i Philemon, a thrwy hynny yn 
rhwymo ei hun ì roddi cyìawn foddlonrwydd iddo am y cam a 
gawsai. Yr oedd yn gwneuthur hynny fel na ddywedai wrtho cì 
fod yn ei ddyled ef. y mhellach awm dano eì hun'hefyd. Yr oedd yr 

' Apostol yn golygu fod Philemon yn ei ddyled, nìd yn unig i 
faddeu i Onesimus, ond am ei fywyd ei hun hefyd fel Cristion. 
Yr oedd yr Apostol wedi bod yn offerynnol i agori ei Jygaid, ì'w 
droi o dywyllwch eilunaddoliaeth ì oleuni yr efengyl, ac o deyrnas 
satan ìi deyrnas Mab Duw, fel y derbyniai faddeuant o'i bechodau, 
ac y caffai etifeddiaeth dragywyddol yn y nefoedd, Yr oedd 
rhwymedigaeth ei gyfaill gan hynny iddo yn fawr iawn. Er 
bynuy, yn hytrach nâ chael ei gymmell i erfyn am faddeuant 
i Onesimus ar gyfrif y rhwymedigaeth hwnnw, y mae'r Apostol 
yn ymrwymo i dalu yr hyn olì oedd ddyledus ar Onesimus 
i Philemon. Buasai Philemon yn dra angharedig, pe buasai 
wedi'r cyfan yn gwrthod cydsynio â chais yr Apostol, 


PHILEMON. 931 


20 Íê, frawd, gâd i mi dy fwynhâu di yn yr 
Arglwydd: llonna fy ymysgaroedd i yn yr Ar- 
glwydd. 


Yr oedd yr Apostol wedi dywedyd fod Philemon yn ei 
ddyled am dano ei hun hefyd; Adu. 19. yr oedd hynny yn 
wirionedd diamheuol; am hynny y mae 'r Apostol yn dywedyd, 
Tê, frawd, gâdimi dy fwynhâu diyn yr Arglwydd. Y mae'r gaìriê 
yn arwyddo yn wir. Yr oedd yr hyn a ddywedasai yr Apostol 
am ddyled Philemon yn wir, ac am hyuny yr oedd yn rhesym- 
mol iddo ddisgwyl rhyw fwynhad o hynny, ac y buasai Phile- 
mon yn ymddwyn fel y gweddai i Gristion ì ymddwyn, sef bod 
yn faddeugar. Buasai yr Apostol yn mwynhau Philemon yn yr 
Arglwydd, trwy ei fod, fel Cristion a gawsai ei ddychwelyd 
ganddo, yn maddeu i Onesimus, ac felly yu caniattâu yr hyn ag 
oedd ei dad yn yr Arglwydd yn ei daer geisio. Fe allai fod 
ymma gyfeiriad at enw Onesimus, gwel Adn. 11. yr hyn sydd 
yn arwyddo bod yn fuddiol, yn ffrwythlon, neu yr hyn a ellir 
eì fwynhau. Mae'n wir na fu Onesimus yn fuddiol nac o les 
i'w feistr, megis y dylasai, ond yr oedd yr Apostol yn disgwyl 
na byddai Philemon ddim felly iddo ef, ond y buasai efe yn can- 
iattâu iddo hyn o ffrwyth ei lafur yn ei ddychweliad, sef maddeu 
i'w gaetliwas yn ol ei ddymuniad. Mae'r gair am lonni yn cael 
eì arfer am rai sydd yn gorphwys ar ol mawr flinder neu lafur. 
Mae yn cael ei arfer am y disgyblion lluddedig, Marc 6. 31. 
am gwsg wedi blinder, Mat. 26. 45. ac am orphwysdra 'r saint 
oddiwrth eu llafur. Dad. 14. 18... Mae'r gair yn dangos cyn- 
'nwrf ac aflonyddwch meddwl yr Apostol mewn perthynas i. 
Onesimus, ac y gwnaethai cydsyniad Philemon â'i gais fod yn 
foddion neillduol i lopyddu terfysg ei feddwl, a chreu ynddo 
lawenydd mawr, fel un a fyddai yn cael gorphwysdra wedi llafur 
a mawr ludded. Gwel Adn. 12. mewn pertbynas i'r gair gm- 
gsgaroedd. Mae'r geiriau yn yr Arghrydd yn arwyddo y 
gwnaethai Philemon hyn fel un yn Nghrist neu er mwyn Crist. 


' 91 Gan hyderu ar dy ufudd-dod, yr ysgrifen- 
ais aítat, gan wybod y gwnai, ïe, fwy nag yr wyf 
yn ei ddywedyd. 


Yr oedd yn ganmoliaeth neillduoli Philemon, ac yn annog- 


839. PHILEMON. 


aeth fawr iddo wneuthur yr hyn ag oedd ei gyfaill yn ei geisio 
ganddo, fod yr Apostol yn dywedyd, Gan hyderu ar dy ufudd- 
dod, yr ysgrifennais atlat. Ni fynnai yr Apostol i'w gyfaill 
feddwl ei fod yn ammau ei gymmwynasgarwch, megis y gallasai 
oddiar fod yr Apostol mor daer o blaid Onesimus. Trwy ddy- 
wedyd ei fod gn hyderu ar ei ufudd-dod, yr oedd yr Apostol yn 
rhoi ar ddealli Philemon, ei fod yn credu mai gwir Gristion 
ydoedd, ei fod o yspryd cymmwynasgar, ac y byddai efe yn 
ystyried yr hyn ag oedd yn cael ei ofyn ganddo fel dyledswydd 
i Grist, ac y byddai efe yn dra pharod i'w chyflawnu. Yr oedd 
yr Apostol yn gwybod y gwnaethai Philemon, îe, fwy nag yr oedd 
yn eì ddywedyd. Yr oedd yn llettya meddyliau mor fawr am ei 
gyfaill fel nad oedd yn ammau na wnaethai efe ragor nag oedd 
yr Apostol yn geisio ganddo ar yr achlysur presennol, Neu fe 
ddichon fod yr Apostol yn golygu ei fod yn gobeithio y gwnai 
Philemon nid yn unig faddeu i'w gaethwas, ond hefyd ei wneuth- 
ur yn ddyn rhydd. Beth bynnag, mae'r geiriau yn gosod allan 
fod gan yr Apostol feddyliau mawram Philemon fel un cym- 
mwynasgar a pharod i faddeu, ac am bynny fod lle mawr ií 
feddwl fod Philemen wedi caniattâu ei ddymuniad yn ddioed, 
: a gwneuthur derbyniad croesawus o Onesimus yn ol i'w deulu, 


22 Heblaw hyn hefyd, parottôa i mi leiíty: 
canys yr ydwyf yn gobeithio trwy eich gweddïau 
chwi y rhoddir fi i chwi. 


Mewn cyssylltiad â'i gais o ran Onesimus, y mae'r Apostol 
yn gwneuthur un ar ei ran ei hun, ac yn dywedyd, Heblaw hyn 
hefyd, parottôa i mi letly, Yr oedd yr Apostol wedi gweled y , 
fantais o gael tŷ ardrethol o'i eiddo ei hun yn Rhufain, lle yr 
oedd yn pregethu yr efengyli bawb ag oeddynt yn dyfod atto, 
ac am hynny fe ddymunodd gyda llawer o gallineb ar Philemon 
i barottoi lletty o'r fath iddo yn Colossa, ac nid lletty yn nhŷ Phi- 
lemon ei hun, fel y tybia rhai. Mae'n ymddangos ei fod wedi 
bwriadu aros ryw faint o amser yn Colossa, a'i fod yn dymuno 
cael lletty yn rhyw fan cyhoedd o'r ddinas, fel y gallai dderbyn 
yn gyfleus bawb a fyddent yn dymuno clywed ei athrawieetb. 
Yr oedd penderfyniad yr Apostol i ymweled â Philemon yn dra 
buan yn debyg iawn o roddi mwy o rym i'w gais mewn perthyn- 

| asi Onesimus, Ei reswm am hynny oedd, Canys yr ydwyf yn 


7 


| PHILENON. 633 

| gobeithio trwy eich gweddïau chwi y rhoddir fi î chai. Yr oedd 
yr Apostol yn disgwyl y buasai Duw, yn oì ac mewn attebiad 
j weddïau ei bobl, yn caniattâu iddo gael eì ryddhau o'i garchar, 
lle yr oedd yn bresennol yn rhwym wrth gadwyu. Mae'r Apos- 
tol yn rhoi ar ddeall fod Philemon a'i deulu yn rbai duwiol, a 
bod Duw yn sylwi yn neillduol ar eu gweddïau. Mae 'r rhin- 
wedd a briodolir ìi weddi yn yr Ysgrythyr yn annogaeth neill- 
duoli bobl yr Arglwydd i gyrchu at y ddyledswydd hon yn eu 
holl gyfyngderau, mewn cyd-ymffurfiad â chynghor ac ensampl 
yr Arglwydd Iesu a'i Apostolion. Ond i'r diben ì weddi fod 
yn effeithiol, mae'n rhaid iddi gael ei chyflawnu mewn ffydd, 
Iago 1. 6. hynny yw, mewn llawn hyder yn naioni a gallu Duw, 
ac mewn llwyr ymostyngiad i'w ewyllys. Iago 6. 16—18. Cyd- 
“mar, Phil, 1. 25. 3. 24. 


23 Ymae yn dyannerch, Epaphras, fynghyd- 
garcharor yng Nghrist Iesu; “dy 


Yn niwedd ei Lythyr y mae'r Apostol yn sôn am amryw 

o'i gyfeillion yn Rhufain sg oeddynt yn cofio yn garedig at Phi- 
Jemon, Yr oedd Epaphras eì gyd-garcharor yn Nghrist Tesu yn 
êi annerch. Un o Colossa oedd Epaphras; ac yn yr Epistol at 
y Colossiaid y mae yn cael ei alw yn gyd-was i'r Apostol, yn 
ffyddlon weinidog i Iesu Grist, ae yn was ì Grist. Col. 1. 7, 
4.19, Mae'n debygol mai cenedl-ddyn dychweledig ydoedd, 
— ei fod wedi bod yn gynnorthwyol' i'r Apostol yn pregethu'r 
— efengyl i'r Colossiaid, a'i fod wedi cael ei neillduo i waith y 
| weinidogaetli yn eu plith. Y mae rhai yn meddwl mai talfyriad 
o'r enw Epaphrodilus ydyw Epaphras. Y mae ymma yn cael ei 
alw yn gyd-garcharor yn Nghrist íesu, Yr oedd wedi ei gar- 
charu yn yr un lle ac oblegid yr un achos a'r Apostol, Y mae 

| yn werth sylw fod yr Apostol yn crybwyll am ei rwymau ddim 
llai nâ phum waith yn y Llythyr bychan hwn, Adn.1,9, 10, 13, 
93. a hynuy i arwyddo os oedd efe yn dioddef cymmaint yn 
aehos Crist, na ddylai Philemon feddwl rnai gormod oedd iddo 
yn achos yr efengyl roi heibio ei anfoddlonrwydd, a maddeu i 
Onesimus. Yroedd yn dywedyd fod Epaphras yn gyd-garcharor 
iddo i'w ddyrchafu yn ngolwg Philemon, ac i arwyddo, fe allai, 
ei fod yn cyd-uno ag ef yn ei gais mewn perthynas ì Onesimus, 
fel mae yn debygol y gwnaeth eraill y mae sôn am danynt ymma. 

LLYrR V. 


934 PHILEMON, 


24 Marc, Aristarchus, Demas, Luc, íy ned” 
SD 


Y mae sôn am Mare mewn n. &mrywiol fannau eraill. rf 


12.12. 25.15,37,39. Col.4.10. Yroedd yr Apostolwedidy- 
muno ar Timotheus ei ddwyn gydag ef i Rufain. 2 Tim. 4.21. 


Erbyn hyn yr oedd efe gyda'r Apostol, ac.yn anfon annerchiad 


earedig et Philemon. Yr oedd Aristarchus yn un o Thessalon- 


ica, yn un o gydymdeithion yr Apostol, wedi glynu wrtho ym | 


wyneb llawer o wrthwynebiadau, wedi myned gydag ef i ddwyn 
_ y casgliadau i'r saint yn Jerusalem, wedi aros gydag ef pan yn 
garcharor yn Judea, wedi myned gydag ef i Rufain, a glynu 
wrtho nes cafodd ei ryddid. Feeyymadawodd Demas â'r Apostol 
am ychydig, 2 Tim. 4. 10. end erbyn hyn yr oedd wedi dych- 
welyd at yr Apostol i Rufain; ac ymma y mae yn cofio yn gar- 
edig at Philemon. Un o gyfeillion anwylaf yr Apostol oedd 
Luc. Mae efe yn cael ei.ystyried yn gyffredin yn Awdwr yr 


efengyl sydd ar ei enw, ac hanes Gweithredoedd yr Apostolion. ŷ 


Yr oedd nid yn unig yn ddisgybl deallus a didwyll i Grist, ond yn 
gyfaill serchiadol a ffyddlon o eiddo yr Apostol, fel yr ymddeng- 
ys oddiwrth ei fod yn gydymaith. ag ef yn amryw o'i deithiau 
trwy'r Asis leiaf a thir Groeg. Aeth gyda'r Apostol hefyd i 


ddwyn y casgliadau i'r saint yn Judea, lle bu yn aros yn ystod 


dwy flynedd aa hesind yr Apostol yn Jerusalem a Cesarea, ac 
nid oes amheuaeth nad oedd efe yn bresennol ar ymddangosiad 
ei gyfaill ger bron Ffelix a Ffestus, ac iddo glywed yr areihiau 
a sonir am danynt yn Llyfr yr Acïau. A phan gymmerwyd yr 
Apostol yn garcharor i Rufain arhosodd gydag ef, pan oedd 
eraill yn ymadael ag ef, nes iddo gael ei ryddhau o garchar; 
ac ymma y mae yn uno gydag eraill i ddymuno llwyddiant i 

Philemon. Y mae'r Apostol yn galw y pedwar brawd a enwodd 
yn gyd-weithwyr iddo. Yr oeddynt yn gweddïo am lwyddiant. 
yr un deyrnas, yn pregethu yr un Crist, yn llafurio yn yr un- 
winllan, ac yn mhob ystyr yn dwyn y'mlaen yr un acbos, Gwel 

Adn.1, 


25 Gras ein Harglwydd Iesu Grist t fyddo 
gyd â'ch yspryd chwi. Amen. 


I ddiweddu ei Lythyr, y mae'r Apostol yn dmi U eis 


| ma EOLOGY LIF BRARW. 





i 117 “ CLAREMON CAI! LIFs ft 
nl5ap NND SN 

















B$2348.W4L4/copyl/ vol 5 
Lewis, George, 1763-1822, ed. 
Esponiad ar y Testament Newydd. 


| 
| 
es 
aoeads 
wd 
La 
W.S 


THEOLOGY LIBRARY AU 
SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMO 
CLAREMONT, CALIFORNIA 


il544 
o AU 5 


la 8, 
^r 
sg 





